ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ 


ખંડ 6 : મુઘલ કાલ 


સંપાદકો 
રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ 
હરિપ્રસાદ ગંગાશંકરશાસ્ત્રી 


પ્રથમ સંસ્કરણ - 1979 


શેઠ ભોળાભાઈ જેશેંગભાઈ 
અધ્યયન-સંશોધન વિધાભવન 
અમદાવાદ-9 


સ'સોધન ગ્રથમાલા - ગ્રચાંક ૭૫ 
શેઠ ભે!ળાશાઈ જેરિ'ગભાઈ અધ્યયન-સ'શેધન વિદ્યાભવન ”% 





ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ 


ગથ ૬ 


મ્‌ઘલ કાલ 


સ'પાદકેો 


રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ 
અતુસ્નાતક અષ્યાપક, સ'શાધન-માગ*દ્શક અતે નિજત્ત અપ્યક્ષ, 
શૈઠ ભો. જે. અપ્યયન-સ'સોાધન વિધાભવન, અમદાવાદ 
અને 
હૃશિપ્રેસાદ ગ 'ગાશ'કર શાભ્ી, એસ.એ., પીએચ.ડી. 
અતુસ્નાતક અધ્યાપક, સશેધન-માગ'શષ્ક અને અધ્યક્ષ, 


શેઠ ભે. જે. અષ્યયન-સ'સોધન વિદ્યાભવન, અમદાવાદ 


શેઠ ભોળાભાઈ જેશિ'ગભાઈ અધ્યચન-સ'શેોધન વિધાભવન 
અસમદાવાદ-૩૮૦ ૦૮૦% 


પ્રથમ સ'સ્કરણ્‌ ડડ “વિસ, સેન્‍્૩ધં. -.. ઈ.સ. ૧૯૭૯ 


20. 01૦6૦૧ 0]/ 3૮|૦5110॥1161' ઉદ110168૫/લ 


પ્રકાશક મૃદ્રક 
હરિપ્રસાદ ગ'. શાસ કેમ શૌખાલાલ ભાવસાર 
. અષ્યકક્ષ શ્રી સ્વામીનારાયણુ ખદ્રણુ મદિર 
'ભો. જે. અપ્યયન-સ'શોધન વિદ્યાભવન દ૧૨/૨૧, પુરૃષાત્તમનગર, “ 


૨, છો, માગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ નવા વાડજ, અમદાવાંદ-૩૮૦ ૦૧૩ 
. 7 ી 


પ્રસ્‍તાવના 


ગુજરાતના '૨ર1જકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિકાસની ઞ'થમાલાને! આ મ'થ 
૬ ડ્રો મૃધલ કાલને લગતે છે.* ગુજરાતના ઇતિહાસમાં આ કાલ ઈ.સ. ૧૫૭૩ થી 
૧૪૫૮ સુધીનાં ૧૮૫ વર્ષોના કાલને આવરી લે છે. 


સહ્તતતની સરખામણીએ મુધલાઈની હકૂમત દરમ્યાન ' ભારતમાં એકદર 
“શાંતિ અતે સમૃદ્ધિ વધી હતી. ગુજરાતમાં પણુ એની સ્પષ્ટ અસર મરતોય છે, 
પર'તુ ગુજરાતની સલ્તનત સ્યપાતાં પહેલાં જેમ ગુજરાત પર દિલ્હીની સલ્તનતના 
નાઝિમોતે! વહીવટ રહેલો! તેમ ગુજરાતની: સલ્તનત પછીતા આ કાલ દરમ્યાન 
અહી મુધલ બાદશાહના સૂખેદારેાનો વહીવટ રહ્યો હતો. એમાં કેટલાક શાકજદાએ! 
“તથા ખ'ડિયદ રાનએનેો સમાવેશ થતો, ઓરગઝેતરતા અવસાન પછી દિલ્હીમાં 
'શાયતખ્ત માટે આંતરિક ઝઘડા થવા લાગ્યા તે ગુજરાતમાં મરાઠાઓનાં આકમષ્યુ 
થયાં કર્યા. એની વ્રારૂઆત ઓર'ગઝેબતા અમલ દરમ્યાન શ્િતાજએ સુરત પર 
કરેથી ચડાઈખથી થઈ હતી. મરાઠા સસરો અને પેશવાઓ નાં સૈન્ય ધીમે ધીમે 
'દક્ષિય્‌ ગુજરાતથી માંડીને છેક સોરાષ્ટ્ર સુધી પગપેસારે। કરવા લાગ્યાં તે આખરે 
'વડેદરામાં ગાયકવાડની સત્તા સ્થપાઈ. ૧૭૩૭ થી ૧૦૫૩ સુંધી મુધલેોને ગુજરાતના 
વડા મષક અમદાવાદમાં મરાઠાએ[ને સ'યુક્ત વહીવટ સ્વીકારવાની ફ્ર્‌જ પડી, 
'પછીતાં ત્રગેક વર્ષ તો ત્યાં ભરાડાગોની પૂરી- સત્તા' પ્રતી”, છેવટમાં ખંભાતના 
મોમીનખાન ર જએ મુધલ ખાદશાહ વતી સત્તા હાંસલ કરી, પર'તુ એ પકી 
સવાદોહ વષમાં અહી મુધલ હફૂમતને કાયમ માટે અતત આવ્યે! ને ગુજરાતમાં 
મરાઠાએતી સળ'ગ સત્તા પ્રવતી , 
આ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમૉં પોટુમીઝ વસાહતો ચાલુ રહી, પણ એમની 
સત્તાનાં વળતાં પાણુ થયાં, પરતુ વલદાએ અગ્રેને ફ્રે-્ચાો અને ઓસ્ટ્યનોતી 
* બાબર અતે એના વ'શજેને ભારતતા ઇતિહાસમાં મુધલેો તરીકે એઓળખવાને। શિવા% 
છે, પરતુ ખાખરનેો સુધલેો સાથેનો સ'ખ'ધ માતૃપક્ષે હતે. પિવૃપક્ષે તે એ તુર્ક «તિના 
તીમૂરનો વ'શજ હતે!. એનુ' મૂળ નમ 'ઝહીર-ઉદૂ-દીન સુહમ્મદ' હતુ". વળી એ મો!ગૉલ- 
(સુધલ ) નતિને ધિકારતો ને પોતાને તુક તરીકે એળખાવવામાં ગોરવ લેતે. આથી 


'આ બાદશાહને ખરી રીતે તુક ગણુવા નેઈએ., ઇતાં અહી' તેઓને મુઘલે! તરીકે 
ઓળખાવ્યા છૅ તે ઇતિહાસમાં લાંખા કાલથી રૂઢ થયેલ પ્રચ#િત પ્રધાત. અતુસાર સમજફ૬ુ'. 


દ 


પણુ વસાદતો સ્થપાઈ, એ સહુમાં છેવટે અગ્રેજે જ્રાબ્યા. સુથલ બાદશાહ 
જહાંગીર તરપ્થી તેએને વેપાર અને વસવાટની છૂટ ગુજરાતમાં મળી હતી, આ 
કાલ દરમ્યાન ખ'દર તરીકે સુરતની પડતી થઈ ને અ મજ્નેએ એને બદલે મુંબઈને 
બ'દર્‌ તરીકે વિકસાવવા માંડ્યુ. ર 

આ ગ્ર'ચતા ખડ ૧ : ગ્રાસ્તાવિકમાં કારસી-અરખી તવારીખો, પ્રારસી- 
અરખી અભિલેખા અને સિજ્ઠા, હિ'દુ-જૈન સાહિત્ય, સ'સ્કૃત-ગુજરાતી અભિલેખો,, 
અતપત્રો અને ફરમાંતે।, પુરાવસ્તુકઝીય સાધને--એ વિવિધ સાધન-સામત્રીનો સામાન્ય" 


પરિચય આપવામાં આવ્યે! છે. 


ખૂ'ડુ ર્‌ રાજજીય ઇતિહાસને લગતો છે, એમાં પહેલાં ગુજરાત સાથેનાઃ 
મુધલ બાદશ્ાહેના પુર્વસ પર્કોનો તથા ગુજરાતમાં થયેલી મુબલાઈતી સ્થાપનાને: 
ખ્યાલ આંપીને, માદશાકે અકમરથી માંડીને બાદશાહ આલમગીર ર્‌ જતા રાજ્ય* 
અમલને વૃત્તાંત નિરૂપાયે। છે, 


આ કાલ દરમ્યાન કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર અને તળ-મુજરાતમાં અનેક સમકાલીન! 
રાજ્ય થયાં, એના રાજવ શોને! જત્તાંત પ્રક્રયુ પ માં આપવામાં આવ્યે! છે.. 
એમાં જાડેજા ઝાલા પરમારો ઝૂહિલો ખીચી ચોહાણ! અને સૉલકીઓની અનેક, 
સમાંતર શાખાએ પ્રવર્તી, જૂનાગઢ રાધનપુર પાલનપુર અતે ખ'ભાતમાં નવાબો 
વ'શ્ન સ્ષપાયા. વિદ્દેશી વસાહતો અને મરાઠી સત્તાનો જૃત્તાંત આ પ્રકરષુનાં 
પરિશ્ષ્ટોમાં અપાયેૅ। છે. 

ગુજરાતનાં સૂબા સરકારો પરગણું બ દરે! તગર અને ગામોને! વહીવટ 
મુધલાઈમાં કેવી રીતે ચતો એતે! વિગતવાર પરિચય રાન્યત'ત્રતા પ્રેકરણુર્મા 
અપાચે! છે. એના પરિશ્ચિષ્ટમાં કરેલુ' ચુજરાતતી ટ'કશાળામાં પડાયેલા સિક્કા 
ખાતું નિરૂપયુ શિક્ાશ્રાસ્્ર તથા રાજકીય ઇતિડ્ડાસ માટે મહત્ત્વનું છે. 

સાંમ્કૃતિક ઇતિહાસને લગતા ખડ ૩ માં મુધરલકાલીન ગુજરાતનાં સામાજિક 
સ્થિતિ, આથિષ્ક સ્થિતિ, ભાષા અને સાહિત્ય, લિપ અને ધમ સપ્રદ્ાયોનુ' 
નિરૂપણુ કરાયુ' છે, એમાં સુરતના બંદર વિશે એક પરિશિષ્ટ આપવામાં આવ્યુ' છે. 
મુધલ્ાઈમાં અમદાવાદના શૈઠ શ્રાંતિદાસ ઝવેરીનું કૂટુબ મહતત્તનું સ્થાન ધરાવતુ 
હતુ. ભાષાઓમાં ફારશી ભાષા રાજ્યવહીવટતી ભાષા તરીકે હિ'દુઓર્મા પણુ 
લોકપ્રિય નીવડી અતે મષ્યકાલીત ગુજરાતી જ્ઞાષા એની અર્વાચાન ભાષાભૂશિઃ 
સુધી આરી પહોંચે છે. ગુજરાનમાં વિપુલ સાહિત્ય સજય. એમાં અખો. 
'ગ્રેમાન'દ અને શ્ામળનાં પ્રદ્યાત અગ્રિમ સ્થાન ધરાવે છે. ફારસી સાહિત્યમાં 
હિ'દ તથા પારસ લેખકોમે પણુ ગરન ફળે/ ગ/ ખેદ જૂ ૧/ઉિત્કક/ 


પ 


વલી ગુજરાતીએ આપેલો ફ્રાળા ગુજરાતે ગૌરવ લેવા નેવે] છે. તામરી દિપિમાં- 
થી હવે ગુજરાતી લિપિ ઘડાઈ, ફ્રાર્સી શિલાલેખે।માં નસ્તાલીક રેલીનો વપરાશ 
વષ્ષો. ધમ સ પ્રદ્દાયોમાં પુષ્ટિમાગ* લે।કપ્રિય થયે. વહડારાઓમાં સુલેમાની અને 
દાકેદી નામે પેરા ફિરકો પડયા. પારસી વસાહતોમાં નવસારી ઉપરાંત સુરતવું 
મહત્ત્વ વધ્યુ, પાર્સીએનો આતસ બહેરામ નતસારીથી ઉદવાડા ખસેડાયે, 
ગુજરાતના કૈટલાક પારસીઓ હવે મુબઈ જઈ ત્યાં પષુ વસ્યા. 


થુધલકાલીન વસતિ-સ્તરે।નું' વ્યવસ્થિત ઉત્ખનન ભાગ્યેજ થયુ' છે, પર"તુ 
ઇમારતોનું અક્યયન સારુ ચયું છે. નગરોમાં અમદાવાઢ પાટણુ અને સુરતને 
વિકાસ થષે।. સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર વસાવાયુ. ગુજરાતમાં ગણુનાપાત્ર ખાગ- 
અગીચા અતે જળાશ્યોતો ઉમેરા થયે, ર 

દેવાલયો।માં ખ'ભાત કાવી શાગ્ુ'જય પાટણુ શ'ખેશ્વર મુ'ભારિયા નારાંયણુ- 
સરોવર દ્રારકા શ્રામળાજી અમદાવાદ “વગેરે સ્થળોએ સુ'દર મ'દિર બ'ધાયાં.. 
અમદાવાદ સિહ્મુર સુરત વગેરે સ્થળોએ કેટસીક સુદર ઇસ્લામી ઇમારંતે! 
બ'ધાઈ, ચિલ્પકફૂતિએ।માં પાષાણુ ધાતુ તયા કાષ્ઠંની કેટલીક સુ'દર સિલ્પકૃતિઓ 
ધડાઈ, એમાં નનળીકામના કેટલાક નમૂના કલાત્મક છે, ચિત્રકલામાં લઘ્યુચિત્રોની 
માદેશિક કલાશૈલી વિકસતી રહો ને કથારેક શિત્તિચિત્રોની કલા પણુ પ્રગટતી રહી. 

પ્રકરણોના અતે યુરોપીય પ્રવાસીઓએ કરેલી ગુજરાતની નેંધોને લમતુ” 
પરિશિષ્ટ આપવામાં આવ્યુ છે. પ્રકરણો પછી વ'ગાવળીએઓ સ'દકસુચિ અને 
ગખ્દ્સાચ આપવામાં આવી છે. 

આમ આ ત્રચસાં અગાઉના ત્રધાની આયોજના અવુસાર પ્રસ્તુત કાલના 
રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક છતિહાસનાં વિવિધ પાસાં નિરૂપવામાં આવ્યાં છે. 

૧૯૬૮ માં આ ગ્ર"ચમાલાના લેખત-સ પાદનનુ' કાર્ય ફોર થયુ' તે દસેક 
વષમાં એના પહેલા ૭ ગ્ર'ય પ્રકારોત થયા. આ દરમ્યાન અમને પહેલેયી 
ગુજરાત રાજ્ય સરકાર તરફથી ખચ'તા છપ ટકા જેટલા અનુદ્દાતની આથિ*ક 
સહાય તેમજ ગુજરાતના ઇતિઠાસના અનેક તજૂજ્ો તરફથી પ્રમાણિત લેખનની 
વિધાકીય સહાય મળતી રહી છે. આ ચો।જનાની સફળતાને! યશ ધણે અ'શે એ 


સહુને ફાળે જાય છે. ન 
અડી' એક બાબતની નોંધ લેવી જરૂરી લાગે છે. પ્રાચીન કાલની 


સરખામણીએ મધ્યકાલના ઈતિહાસના તજ્‌સોની સખ્યા ધણી ઓછી છે. ભારતના 
મષ્યકાલના ્છાતિહાસના અધ્યાપક ધા છે, પરતુ જેએતે ભારતના અને એમાં 
ઉવશેવતઃ ગુજરાતના મધ્યકાલ!ત રાજ્કીય તયા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસનાં વિડિધ 


ક 


પાસાંનાં મૂકી સાધનોને સીધે! અભ્યાસ ચયેલે! હેય તેવા 'વિદ્દાનોની ધણી ખે.ટ 
સાલે છે.. આવી ખોટ અર્વાચીન કાલના પ્રાદેશિક ઘતિહાસ માટે પષ્યુ વરતારી 
એવે! અમતે ભય છે. કદાચ અરબી--ફારસી સાંધનસામગીનેઃ સીધો પરિચય 
ધરાવનાર સ સે!ધકો કરતાંય પોડુ'ગીઝ-ડચ-ફેન્ચ સાધનસાસમ્ીને પરિચય ધરાવનાર 
સશોધકોની સખ્યા જૂજ હરી, મૂળ સાધને નાં અષ્યયન-સ શેધનમાં મષ્યકાલના 
તથા અર્વાચીન કાલતા ઇતિહાસ અ'ગે-વિશેષ પ્રેરણા પ્રોત્સાહન અને તાલીમ 
આપવામાં આવે એ અત્યત આવરયક-- છે. 


અહી દસકાના અમારા સ'પાંદેત-પ્રંકાશત કાર્યના માંથ લિત ચતાં _ 
'બીન્નત બેએક મુદ્‌ાએની નોંધ લઈએ તે એ અસ્યાને ર્તાહે ગણાય. ગુજરાતમા 
રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની નેએતે સીધો નણુકારી થયેલી હોમ તેવા 
"વિદ્દાન માંગળીને વેઢે ગષાય તેટલા છે, તેએ પૈકી કેટલાક વિદ્દાનોતો 
અમતે હમેશાં સક્રિય સહકાર મળતો રહો છે. થે!ડાક વિદ્દાનાએ અન્ય 
શકાશે! વગેરેને લઈને પહેલેથી સહકાર ભાપવાતી અશક્તિ દર્શાવી છે. પરતુ 
કેટલાક સુહ્ુદ વિદ્દાનાને પોતાની અભિરુચિના વિષયોને લગતાં લખાણુ વૈયાર 
કરતાં નિયત સમયમર્યાદાના કરતાં એટલો બધો વિલ'બ થાય છે કૅ એનાથી તે 
ત ગ્ર'થનુ' મુદ્રયુ ખોર'શે પડે છે, એટલુ' જ નહિ, છેદલી ધડીએ મળેલાં લખાણોના 
સ'પાદન “માટે પણ પૃરતે! સમય રહેતા નથી, આ યે!જનાં ગુજરાતની પ્રશ્ન માટે 
ધણી ઉપયોગી હોઈ તે તે વિષયના વિદ્દાતો એમાં અમને સક્રિય સહકાર આપે 
અને એ સહકાર સમયસર મ્ભાપતા રહે તો આ મ્રથાના લેખનની મુણુવત્તા તચા 
ગ્રકાગ્નતતી સમયસરતા જાળવવી શકય બને, આખે મ્રથ કોઈ એક વિદદાનના હાથે 
લખાય તેને બદલે વિવિધ વિષયોના અનેક તજઝ્ઞોતા સમૂહથી તૈયાર થાય તે। 
એનાં વિવિધ પાસાંના નિરૂપણમાં અધિક મુણુવત્તા આવે છે, એ આ ગ્ર'થમાલાતી 
અયેોજનામાં રહેલી વિજ્િષ્ટ દષ્ટિ છે. 


અમારી ખીજી મુશ્કેલી વહીવટી ત'ત્રતી નીતિ તયા અટપટી પ્રક્રિયાને લગતી 
છે. છાપવાના કાગળ તથા આરપેપર મુદ્રણાલય ખ્લેક બાપ ન્ડગ વગેરેની 
પસ્મીમાં બધું સરકારી ત'ત્રતે અધીન રહી કરવાનું હોઈ પ્રકાશક તરીકે 
અમારે આ સવ૧*તી ગુણવત્તા અગે ઘણી વાર ટીકાને પાત્ર થતરુ' પડે છે, વળી 
હાપવાના ઢાગળ, મુદ્રખુનાં ભાવપત્રક, નકરાએના પ્રકાશનની મ'જૂરી, ખ્લોક _ 
ભનાવરાવવાની કામમીરી, વેચાણુ કિમતતી આકારણી વગેરેને લગતી વહોવટ! 
મ'જૂ મેળવતાં નહે ધારેલો વિલબ થયા કરે છે અને ગ્રથમાલાના ગ્રથોતા 


ર 


પ્રકાશૃતમાં થતા વિલ'બ માટે સરકારને અમતે તયા વાચકોને વસવસે! રહા 
કરે છે, રાજ્ય સરકારનું વહોવટી તત્ર વહોવટી પ્રક્રિયા સરળ કરે તો. એમાંતેો 
ધણુ વિલ'બ નિવારી શ્ઞકાય, વસ્તુતઃ લેખન તયા પ્રકાશનમાં યતો વિલ અમારા 
દાય બહારનાં પરિબળોને લીધે થતે। હોય છે, છતાં અગાઉ જષુાબ્યા સુજબ આ 
ગ્ર થમાલાની યે।1જતાતી સફળતાને! યદ્મ મુખ્યત્વે સરકારી અનુદાનને તમાં વિદ્દાને 1ના 
સઉકારને ફાળે જાય છે, 

આ ત્ર“થના સ'પાદત-કાર્યમાં તથા વ 'યાવળીએ। ઉૈયાર્‌ કરવામાં અમને 
હૌ. પ્ર. ચિ. પરીખતેો! સતત સક્રિય સહકાર્‌ સાંપડથો છે, પ્રફ્વાચતમાં અધ્યાપક 
૧%, કા, શરાબ સતત સક્રિય સાચ આપ્યો! છે. સ'દભસુચિ તથા શખ્દ્સૂશ્િ 
ફરવામાં ડે. ભારતીબહેન શેલતે બુ જહેમત લીધી છે, અમારા આ સવ સહ- 
કાંચકરોનતી સેવાની અહીં સાભાર તાંધ લઈએ છીએ. 


ગ્રચના અ'તે નકશા, આલેખો તયા વાસ્તુકલા શિલ્પકલા અને ચિત્રકલાની 
નમૂતેદાર્‌ ફૂતિઓના ફેયૅમ્રાર્‌ આપવામાં આવ્યા છે, જેથી એને લગતાં 
પ્રકરણનું લખાણુ સમજવામાં સરતા રહે. આ ચિત્ર! માટેના ફેટોમ્રારૂ તથા 
બ્લેક જે સ'સ્થાએ તથા બ્યક્તિએ તરકથી મળ્યા છે તે સહુતો અન્યત્ર ત્રદણ- 
સ્વીકાર કર્યો: છે. વળી એ ચિત્રોના પ્રકાશનની પરવાનગી આપવા માટે અમે એ 
સવ સ સ્યાઓ તથા બ્યક્તિઓના સોજન્યતી અહી” કૃતસતાપૂર્જક નોંધ લઈએ છીએ. 


અનેક તજ વિદ્દાનાના સમૂહ વડે લખાયેલાં સુધલ કાલને લગતો આ 
ત્રથ ગુજરાતના રાજકીય અતે સાંસ્કૃતિક ઇતિદાસતા અભ્યાસીએ।ને આ ગ્રથ- 
માલાના અગાઉના ગ્ર“થાતી જેમ ઉપચે!ગી નીવડશે અતે રાન્ય સરકારના માતબર 
અનુદાનતે લઈને ધષી એછી કિ'મતે મળતા આ દળદાર સચિત્ર ત્ર થને ગુજરાતતા 
ઇતિહાસમાં રસ ધરાવતી સર્વ સ'સ્થાએ તથા વ્યક્તિઓ ૬મ'ગભેર ખરીદીને 
આ ચસયથમાલાને સક્રિય પ્રોત્સાહન આપશે એવી આશ્ચા રાખીએ હીએ, 


શે।. જે. વિદ્યાભવન રાસકલાલ છે. પરીખ 
રે. છે, સાર્ગ  છુરિપ્રસાદ ગ'. શાસ્રી 
અમદાવાદ સપાદકેો 


' શૂ, ૩૦૦૧૬૨-૧૯૭૮ 


અનુકમણી 


ગ્રસ્તાલના 

ભતુકેમણી 

-નકશા અને થિત્રોની સૂચિ 

ર્ર કાર 

સપા 

મંદતની ગુહ્િઓ 
ખૂડુ ૧ 
મ્ાસ્તપ્તવિક 
' પ્રકેમ્ણુ ૧ 

સાધન-સાષગ્રી 

ાકમામો તવારીખો 


શે. પ્રવીચય'4 ચિસતલાલ પરીખ, એમ. એ., પીએચ.ડી. 


અપ્યૉપક, ભે.. જે. વિદ્માસવત, અભદાવપદ : 
ર્‌ ફ્રારસી-અરખબી 'મભિલેખાો અને ચિહ્ા 
હવે. ઝિયાઉર્ટડીન અખ્દુશ્હે દેસાઈ, એમ,એ,, ડી.લિટ. 
સુપરિન્ટેન્ડિગ એપિમાફિસ્ટ ફેર અરેખિક એન્ડ પશ્િંયન 
ઇન્સ્ક્રિષ્શન્સ, આક્િચે[લે। નિકલ સવે" એક ઇન્ડિયા, નાગપુર 


ર હિ'દુ-જેન સાહિત્ય 


લે, શેપગીલાલ જ૪ચથ'દભાઈ સાંડેસરા, એમ.એ., પીએચ.ડી. 


નિજૃત્ત નિયામક, એ।ારિયેન્ટલ ઇન્સ્ટિટસટ, વહેદરા 
૪ સંસ્કૃત-ગુજરાતી અભિલેખે। 
પ ખતપમએે। અતે ફરમાનો 


$ પુરાવસ્તુકીય સાધને 
લે. હરિષ્રસાદ ગ'ગાશ'કર શારુદી, એમ.એ., પીએચ.ડી. 
અધ્યક્ષ, ભે।. જે. વિદ્યાભવન, અમદાવાદ 


ક 


હ 
૧૮ 
યર્‌ 
શ્ય 


૧૧ 


૧૬ 
ર્‌ર્‌ 
રષ 


૬૬ 


ખડે ૨ 


રાજકીય રસૌતિહાસ 


મકર્ણ 3 
ગઅુથલ બાદશાહેરેતાં પૂવ સ'ષ્ ભને 
““ ગુજરતમો સજલઇઈની ફ્થોપતા 


શે. રકેશડાંત ગેપ. પરીખ, એમ.એ., પીએચ.ડી. - 
ઇતિહાસના રીડર, સૌરાષ્ટ્ર પુનિવશ્િટી, રાજકોટ' 


ભાબર્‌ શમને ગુજરાત 
કૃમાયૂ'ની ગુજરાત પર ચડાઈ 
જકબરની ગુજરત પર પહેલી ચડોઈ 
ઔજ ચડાઈ અને દફૂમતતી' દઢ સ્ચે!પના 
પમ્રડર્ણુ ૩ 
અકબરચથી ઓર'ગઝેભ 
લે. રસેશરઝત મેપ. પરી'ખ, એમ.એ.,ષીએચ.ડી. 
કૃ. અકબરતે! રાન્ય-અમલ 
૨ જદ્દાંગીરતો રાન્ય-અમલ 
૨3 શ્રાહજહાંતે રાન્ય-અષલ 
જ ઔર'ગઝબતોં રાજ્ય-અમલ 
પ્ર્ક્ણ ૭૪ 
સુઘલ હફમતની પડતી અને એનો અ'ત 
લે. રમેશકાંત ગોપ. પરીખ, એમ,એ. પીએચ.ડી. 
' શાણેઆલમ (૧ લે)-બહાદુરશાહનેો રાજ્ય-અમલ 
જહાંદરશાહનો રાજ્ય-અંમલ 
ફરુંખસિયરને। રાજ્ય-અમલ 
રફી ઉટ્ટ-દરન્‍નતને। રા જ્ય-અમલ ર 
રફ્રી-ઉદ્‌-દોલા ઉરે" શાહજહાં ર જતે! રાજ્ય-અમલ 
સુઠમ્મદશાહને। રાજ્ય-અમલ ર 
અહમદશાહેતે! રાજ્ય-અમલ 
. આંલ્ષમમીર ૩ કતો રાજ્ય-અમ લ 


૨૩ 
સૈ૪ 
૩૬ 
જક 


જડ 
પય 
૬૦ 
૬૯ 


૮૯ 
હ્્ન 
દય 
હદ 
ટ્્છ 


૧૧૨ 
૧૧૩ 


ફર 
. પ્રકરણ ૫ 
સમકાલીન શન્યેદ : 


લે. કેશવરામ કાશીરપ્મ સાસરી, વિધાવાચસ્પતિ, મહામહિમે।પાધ્ઘામઃ 
માનાહ અપ્યાપક, ભે।. જે. વિદ્યાભવન, અમઠાવાટ. 
અને માનાહું અધ્યક્ષ, ચુ. સ'. મ'ડળ, સુજરાત રાખા, અમદાવાદ 


જ જાડેન્ન વ'શ * ૧૧૭ હ ખૌચી ચોહાણુ વ'શ ૧૪૫ા 
ર્‌ જેઠંવા વશ ૧૨૬ ૧૦ સોલ'કી વશ ૧૪૭- 
૩ ઝાલા વ્ય ' વૂરછ ૧૧ ધરમપુરતા સિસાદિયાં ૧૪૮ 
૪ પરમાર વશ્ન ૧૩૨ ૧2૨ પાટડોના કણુબી દેસ્રાઈ ૧૧૪૯ 
પ્‌ ગૂહિલ વશ્ન ૧૩૫ 1૧૩ ખાખી વ'શ્ન 


૬ ઓખામંડળનો વાઢેર વ'શ્ઞ ૧૨૩૮ ૧૪ માંગરેળ(સોરઠ)ના કાઝી રોખ૧૫૪ 
છ જસદણુનો ખાચર-કાઠો વશ્મ૧૪૭૦ ૧૫ પાલષુપુરતો હેતાણી વ-ચ્ન 
૮ ઉઈડરતે! રાઠોડ વશન . ૧ ખૂ'ભ્ઞાતનો નવાબો વશ્ચ ૧૫૪ 


પરિશિષ્ટ રૃ 


ગુજરાતમાં વિદેરા વસાહેતેા 


હે. સુમતપ્ખણેત રારિકૉત રાહ, એમ.એ., પીએચ.ડી. 
ઇતિહાસના અધ્યાપક, રેડ આર, એ. કે।લેજ ઓક આર્ટસ એન્ડ 


કામરસ, અસદાવાદ 
૧ પોાટુંગીૌઝ વસાહતો ૧૬૮ 
ર વલ'દા (ડચ) વસાહતેો 
૩ અચેજ વસાહતો ૧૭૦ 
૪ ફેચ વસાહતો ૧૭૪ 
પ ઓરિટ્રયન વસાહતે! ૧૪૫ 


પવિશિષ્ટ ૨ 


ગુજરાતમાં મરાઠી સત્તાતો ગ્રોાર'શ અને પ્રેસારે ૧૭૬ 
છે. રસેશકાઉ મેપ, પરી'ખ, એમ,એ., પીએચ.ડી. 


શ્ર 


મકડર્ણુ ૬ 
શ્જ્યત ત્ર 


શે. ર્્ોેટ્રકાંત મેપ. પરીખ, એમ.એ., મીએચ.ડૌ. 
૧૬૨ પ્રાંતોમાં લશ્કરી સ ગઠંન ૨૦૨ 


મુધલ ર1ન્યૅનું સ્વરૂપ 
ગુજરાત સુખે! અતે એના પેટા(ઉભાગ ૧૯૩ 
પ્રાંહતા અધિકારીઓ 

સરકારનું વહીવટી તત્ર . 


૧૯૩ કાયદે! અતે ન્યાય 
૧૯ ટપાલ 


પરગણું અને એના અધિકારીએ * ૧૯૮ દુષ્કાળ-વીમે! અને 


અત્ય વહનોવટી એકમે! 


ગરીબ માટે સદાય 


પરિશિષ્ટ 


ગુજરાતની ટ'કરાળેમાં પડાચેલા સિક્ા 
લે; ઝિયાઉટ્દીન અખ્દુલ્હે દેસાઈ, એમ.એ., ડૌ.લિટ. 


૧ અમદાવાદ 
૨.,પાટણુ 

૨ માલપુર્‌ 
૪ સુરત 

પ ખભાત 
દ જૂતાગઢ 


ક 


(૧) 'હેદુ સમાજ 


લે. ભોગીલાલ «૪યચ'દભલાઈ સાંડેસરા, એમ.એ.,પીએચ.ડી- 
(ર) મુસ્લિમ સમાજ 


૨૧૪ ૭ પ્રભાસ પાટણુ 
ર્ર્ડ. ૮ મનગર 
રર ફહ જેતપુર્‌ 

ર૨૫ ૧૦ ભરચ 

૨૨૯ ૧૧ વડોદરા 

ર૩૨ ૧૨ છતર્‌ ટ કશાળે 

ખડ ૩ 

સાસ્કૃતિક ઇતિહાસ 
પ્રકરણ ૭ 


સામાજિક સ્થિતિ 


લે. શાંતિલાલ મ િલાલ મહેતા, એસ.એ., એલએલ,ખી. 


અધ્યાપક, ધર્મેન્દ્રસિ'ડજ% આસ કોલેજ, રાજકોટ 


જભૌન-સહેસૂલ-વ્યવસ્થા ૨૦૩ 


ર્‌૦છ 
૨૧૧ 


રેરૃ૪ 


. જગ્મ 


૨૩૬ 
૧૩૭ 


(૪. 


ગકમણુ ૮ 


આથિ'ક સ્થિતિ 
લે. શેપગોશ્રાલ “ચચ'દશાઈ સાંડેસરા, એમ.એ.,પીએચ.ડી. 


પરિશિષ્ટ 
સુરતનું બદર 
લે. રેરિપ્રસાદ ગ'ગાથ'કર ક્ષાર્દી, એમ-એ., પીએચ.ડી. 
પ્રકરણ ૯ * 
ભાષા અને સાહિત્ય 
૧ ભાષા 
સસ્કૃત 
૨ સાહિત્ય 
(અ) સ સ્કૃત-પ્રાકૃત 


! હેં. કા'ખઆારાલ પેમમ'દ શાહ, વ્યાકરાકુતીયં 
 “* નિભ્ત્ત સ'યુક્ત પ્રધાન સ'પાદક, લાલભાઈ દલપતભાઈ ગ્ર'થમાલ।, 
લા. દ. ભારતીય સ સ્કતિ વિદ્યામ દેર, અમદાવાદ 


૧ ભાષા 
મર્સી 


ર્‌ સાહિત્ય 

(૪) અરબી, પ્રારસો અને ઉદ 

લે. માંતિલાલ સષ્ડ્લાલ સહેતા, એમ.એ., એલએલ .ખી . 
૧ ભાષા 

મષ્યકાલીન ગુજરાતી કિ'વા ગુજર્‌ ભાખા 
ર સ ।હિત્ય 

(આ) ચુજર્‌ાતી 

જૂતી ચુજરાતીનું જેન સાહિત્ય 


પુરવણી (સ સ્કૃત) 
લે. કેક્ષવરામ કા. કાઈ વિઘાતાચસ્પતિ, મહામહિમે।પા ધ્યાચ 


ર૩ 


૨૪૮ 


૨૮૫ 


૩૧૯ 


૩૦૪ 
૩૧૬ 


૩રજ૪ 


દ્જ્ 
મકર ૬૦ 


લિપિ 


૧. નાગરી લિપિ 


૨ ગુજરાતી લિપિ 
લે. ગ્રબીજય'દ્ર 'શિસનલાઉ પરીખ, એમ.એ., પીએચ ડૉ. 


૩ અરબી લિપિ અતે એની સુલેખન-શૈલીએ 
લે. ક્િયાઉટ્રીત જાખ્દુલ્હે દેસાઈ; એમ.એે., ડી.લિટ્ટ.. 


પ્રકરણ ૧૧ . ડઝ 
ધમ'-સ'પ્રદાષો 
૧ દિ'દુ-જેન 


(૨) લે. લોાગીલાલ જવગ'દશાઈ દાડ એમ-એ., પાગ. 


૨ ઇસ્લામ 
(3) હે. શાંતિલાલ મવ્હિલાલ શહેતા, ખએેમ.એ., એલએલ -બૌ. 
૩ જરથેસ્તી ધમ 


(3) શે. શિતુ ભાઈ ૬૪મન્નાથ નાયક, એમ.એ., પીએચ.ડી. 
ઉપાચાય અને ભારતીય સ'સ્કૃંતિ વિભાગના વડા, 
હ. કા. અટ્સ ફોલેજ, અમદાવાદ 


ખડ ૪ 
પુરાવસ્તુ 


પ્રક્ર્ણુ ૧૨ 


સ્યળ-તપાસ અતે ઉત્ખનન દ્રારા મળેલી માહિતી 
લે. રસણુલપ્લ તાગરજી મહેતા, એમ.એ., પીએચ.ડી. 


૩૭૬ 


ફેડટ 


૩૪૮ 


૩૭૭ 


૩૮૫ 


૩હછ 


અપ્યક્ષ, ડિયાટમેન્ટ આક આકિ યોલે(છ એન્ડ એન્ક્યન્ટ હિસ્ટરી, ફેકલ્ટી એફ આર્ટ્સ, 


મ. સ. યુનિવસિટી ઓફ ખરોડા, વડેદરા 


શ્‌ 
મકરણ ૧૨૩ 
સ્થાપત્યક્રીય સ્મારકે 
૧ તામરિક સ્થાપત્ય 
લે. પત્ુભાઈ તાતાલાલ ભટ્ટ. એમ.એ., પીએચ.ડી. 
અધ્યાપક, સ્કૂલ આક આકિ ટેક્ચર, અમદાવાદ 
પુરવષ્યી 


લે. પ્રવીણુચ'દ્રે શિશેનલંપ્લ પડીખ; એમ.ડૈ., ધીએધ.ડ). 


ર૨, દેવાલયે। 
લે. હરેઝસાદ ગ'ગપરે'કર શશી, એમ.ગ., ખીચડી. 
૩, ઇસ્લામી સ્થાપત્ય 


લે. પ્રવીલુમ'દ્ર (ધિમતલાલ ષફીખ, બએમ.એ.. પીએચ.ડી. 


પ્રકરણ ૧૪ 
શિલ્પકૃતિએે 
લે. કિરીટકુમાર જેઠાલપ્લ દવે, એમ.એ., એલએલ.ખી. 
રજિસ્ટરિમ એેફેસર (અન્ટિકિવટીઝ), ધુરતસ્ય ખાતુ, : 
ર ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ વતુંળ 
શક્ષણે। રી 
૧. હિ'દુ-જેત પાષાણ-શિલ્પે। 
ર. ઠિ'દુ-જેન ધાતુ-શ્િલ્પે 
૩. હિદુ-જેત કાષ્ઠ-શિલ્પે 
૪. પથ્યર અને કાષ્ઠંતું “નળીકામ 
૫. મુસ્લિમ રેપાંકને! 


પમ્કમ્ણ રપ 
ચિત્રક । 
લે. શિતુશાઈ જગન્નાથ નાયક, એમ.એ., પીએચ.ડી. 
૧ લધુચિત્રે! 
૨ ભિત્તિચિત્રે 
પૃરિશેષ્ટ 


ચરેોપીય પ્રવાસીઓએ કરેલી તોંધે 
લે. રમેરાડાંત ગે॥. પરીખ, એમ.એ., પીએચ.ડી. 
વ'શ્વાવળીએ। 
સ'દ્ભસૂચિ 
રખ્દ્મચિ 


૩૯ 


જુજૃરે 
૪ર્‌૨ 


૪૪૩ 


૪૬૨ 
૪૫ 
૪૭૧ 
૪છ૪ 
૪૫૯ 
૪૮% 


૪૮૩ 
૪૯૧ 


૪૯૫ 


પ૦છ 
પ્સ્ડ 
પ૪પ 


કૉ,સ,સ. 


ગૂપા. 
ઊા,રા.મ . 


શઠ ૫(ઝ 
ર6 01૫ 


&ર102 
2814120 


8140 
814753 


100 
0 * 
18805 


8). 
પંડ! 


1.310 


સ'ક્ષેપસૂચિ 


કાઠિયાવાડ સવ સ'ગ્રછ 

ગૃજરાતનુ પાટતગર્‌ : અમદાવાદ 

ભારત રાનત્યમ ડલ 

4ાલ્ટાપતાં &ળાંતુપાંદંદડ 07 3૫૦૬૬1 ૦0]દ&1 હદ 


5171૫41 ૨૦00#1 ૭૦ (૯ 41003601088 
2૯321100૯11 0 પિં,ણિ. રિ. 1૫12દ10'5 ૭0111131013 


&01પ૫લ1 ૨008011 ૦॥ તાતા 28012178111 


81લાળ1 ૦91 10 8ત1 00 -4103$$0૫11 4 ગિંટદપા'૯ 
ઉત્ર? 


૫&(ત10ટાપદટ ૦9 (॥તૉંદળ ૬૦0૬ 11 116 ક8ે1519 
(115૯071, 1.016000 ર 


318011 ન10વાલત, 470 દ્વાઉ 7615110 
૩11001૯1011 


£01218[॥1& 10ત0-1/4031€111૮ 
131019 ૦1 €૫]તત 


0૫:11 ૦04 દલ 35011029 ક110[1 0? (1€ 
૨૦1૮1 /ડાંત્વ12 5૦૮ાંટા! 

7૦॥૫#1દ્યાં 0 પટ બઊા]દ્રાઢા [૨૮5૯8100 5૦૧૯! 

70૫1૧થ્રાં 0 11€ પાળાાંડ0181(1ત ૭૦૦૯૪ ૦ 10તાંઢ& 


€£41080€ ૦01 દભાં1$11 ધટ ૭૦111 0ંદ1 ઊ0$૯11110, 
1£.001₹10% 


હિ. 
]/ 3.0 
કૌ) 
0111171 
&પે€ 
૫1 


45 
ટ] 


5૪1,666: 


1080* 
1૦ 


દેત 


ઊડા 4 રાદટ્લપન્ટ 0 &10ાલ્તટ0ટતં 
1081 (૦6 €૦ં0ડ$ ૦? ॥ 0ટદ્વાં ઉ00[0€(015 
10 ઈલ 12૮028!#1010011 ૦07 5016૯010219, 
ઊહલ?ત311*ત 5દથ!લ, 52010081 
ર051 ૧401010૯115 ૦07 &0ળલ્તલઇત્રત-11100થ8 
1] દ1#₹ 110506:1[2110105 
ઞરંતઉલાંડ0'ડ 11 3015 1 ૧૯31૯ 1188 
11013018110 €1[)101161૯ 
૬41810ટઇ૯ ૦0 € ૦15 1ઇ પટ €લાદાટ્ાં પ4103૯0ળ, 
, કપલ 2]21)1” 
કપપણાંડતતલ દાં 5૫001૮00૦01 
€ત1810૪ઘ૯ ૦ €૦03 11 (ઊલ ?10]4ઈ 1105૯071, 
113012 
૭૦0૯ ૪૯૦૩#૦' 11પરટાડ 1110 41124 ત્ર1તં કડાં8, 
1૯ (1૯. 
1૯0 11*8061ડ$ 0? 210110 12118 ૧811 
9004 ૯7૫08 ૦ €11]78૬ 


પૃષ્ઠ 


પ 
દ 


૫% 


૧૧ 
૧૩ 
ન૧૪ 
૧૫ 
૧૬ 
૧૭ 
૧૮ 
૨૪ 
રષ 


રણ ર 


૩૧ 


મહત્ત્વની શુદ્ધિઓ 


પક્ત 


ક્પ્‌ 
રેટ 


ર્‌ 
પ 


૧૭ 
૧૬ 

૮ 

પ 
યપ 
ર્જ 
ર૩ 
રટ 
ર૭ 
૧૭ 
૧૮ 


ફુ 


૭, ૧૭ 
૮, ૧૦, ૧૭ 

૧૬ 

૨૦ 

ર૧ 

જેર 

ર૩ 

ટે 

ત્‌ 

૧૯ 

ર્ર 

૨્પ 


૩૧ 


અશુદ્ધ 
અબૂક્ન શૂઝ્લનુ' 
ફરૂ ખસિમર * 
સમજપુર્‌ 
વિશરાવી 
સુખમેદાર્‌ સફીખાન 
મળે છે, ૨૬ 
ફૂરૂ ખાંસયર 
સરીએ 
પવ્યાસુ'દરે 
ક[બ્યાશ્રય 
થ્રામના નગરના 
“અન્ટ્રદૂત'” 
આનગુશ્લે 
કરતુ' અને 
અલીસાવાદ 
11તૉંત 
કિ ક 
મિ. 
(૩1&175) 


4969-68 


1954-65 
89 

41૨12, 

1969-70 

૩5૯૫ 

૩૮૭ 

ફ્ૈ૦ 

174 


કા માંનું 


ર કિ 
અખુલું ફઝ્લન 
ફર ખાસિયર 
મુજપુર 
વસરાવી 
દીવાન સાકી ભાને 
મળે છે. 

ફરું ખસિયર 
સુરિએ 
પ્યમસાગરે 
કાવ્યમય 
ગત્રામ-નમરના 
“પ્ન્દુદૂત'” 
માનકુશ્ષલે 
કરતુ' 
ખલીલાખાદ 
1161 


8 

85 
(21&25),1965, 
1967-68 
1964-65 


87 
&રિ152, 1956-57 
1959-60 

૩૬૯૫ 

૪ત૮છ 

306 

117 


15%. ત૦ 7571 માંતુ' 


જુષહે 


૪૧ 
૪૨ 


૪૮ 
પબ 
પ 


દય 
૧9૪ 


૭૮ 
હ્ય 
હ્પ 


૧૦૧ 
૧૧૬ 


૧ર્‌* 
૧૨૨ 


* ૧ર્‌૩ 
૧૨૪ 
૧૨૮ 
. ૧૨૯ 
વ૩ર્‌ 
૧૩૭ 


૧૩૮ 
૧૩૯ 


જ'ઝ્તિ 


રક 
નર્‌ 


૨૮ 
રદ્‌ 
જ્ય 


ડે 


૧૮-૧૯ 


૨૨ 


ઝસુદ્ધ સુ 

82318) 341૯) 

૧11803. તં. 

દ્માંમદ મદદમાં 

જસરાજ %સેોજી 

૧૬૦૦ પલટ 

કેટલા વેલ રુલા વાલે 

“જિત- ૭ત- 

તુર તૂર 

પ્રગટાવવામાં... લ્યાકડાં પાડી જવા અને 

,,કરાવ્યે! શતો અપશખ્દો બોલવા 

મના પરમાવી હતી. 

સુરતનાં સુતા સુરતનાં મુત્સદ્દી 

૫૬૩1. 1 101. 1 

ફેરાવી અમલ 

૧૧૫૭૯ ૧૪૧૯ 

૧૩૨૩ ૧૫૭2૩ 

પ્રાગમલ પ્રાગમલજ 

જડ ચ્રુતરું 

ભરા પ્રત્ર 

સત્રસાલતાં *મજનેજીના _ 

મુદુમ્મખત મુઠમ્મદખાન 

ભાણ્જને શાણજને 

હ&ઇએોળજ હરપાળ 

મહેરામણુજી મહેરામણુજ 

ન ક નહી 

રાર્જસિ ઇજ મર્જાસ દશન 

અત્્તેજી રાજેજ 

ભગવ તરાય ભગવ તરાવ 
પાલીતાણાના ગાશ્યાધાર (પાલીતાયા।)ના 

અમર- અજુ ન- 

ગમેતે। પુત્ર (રદ કરે.) 


સાંગયુજ પછી સાંમણુજી પછી એને પુત્ર 


સ'ત્રામઝ અને 
એના પદી એનો પુત 


જસ્ટ 
૧૪૧ 


૧૪૫ 
૧૪૬ 


૧૪૮ 


૧૪૯ 
૧૫૨ 
૧૫૫ 
૧૫૬ 
૧૫૭ 
૧૬૨ 


૧૬૪ 


૧૬૬ 
૧૬૮ 


૧૬૯ 
ઈક 
૧૭૧ 


૧છરે 
૧૭૩ 
૧છ૪ 


૧છ૫પ 


૧૮૨ 


ર્રૂ 


પપ્ઝિત આાજુદ્ધ 
ર્જ 4૬છપ 

૩૦ ૧૬૮૫ 

ર૨૬૬ ખીન્ન પુત્ર 
૮ પુત્ર 

૧૮ ગ ભિરસિ'6 
ર૭ મુમાર 

૩૧ સ'ગરામસિહ 
૧૮ ૩ જને 

૩૧ ૧૭૭૧ 

૩૦ ' ખૂંત્ર 

ર્‌ડ વ્યબકરાવ : 


૨૬, ૨૯, સાદાં 
૫, ૬,૯૪૯ 

૧૩ જવાંમ્‌દખ્‌ાન ઉર્ફે 
૨૩ પુત્રશ્રો જસવ ત'તુ ગ્રાસન 


ર૪ ગ્રામ છતાં 
રદ ટાંકી 
જ કૉદ્ધાના 
૩૧ *મદાજીએ 
૧૭ હટ 
૩. ટ્માયુ'ની 
૭ ્રાંસિસ્કન 
૧૭ કરી 
૪ હબષ્ટે 
ર્‌ હાકિન્સે 
૧૦,૧૩ ફ્રાયરે 
૩૧ પરિસ્થિતિ 
૩ સામે 
જ એસ્ટેડ 
ત અસ્ટેડ 
૧ર અભયસિ'ના 
ર૧ ટ્ટક 


૧૬પ૫છ 
૧૬૫૮ 

મોટા પૌત્ર 
પૌત્ર 

મ ગદાસ 
પત્ર 

સગ રામસિ'હ 
રજને 
૧૫૭૧૧૧ 
પૌત્ર 
તર્ય'બકરાવ 
મુજ્નહિદખાન 


જવાંમદખાનના પુત્ર 

મુમારમત્રી જસવ'તને નિદે'શ્ર છે.. 

(રદ કરે.) 

હાંકો 

ક્ંહના - 

ગદેદજજો 

૮ 

ડુમાયૂની 

ક્રાંસિસ્કન 

કરાઈ 

હબટ 

હોકિન્સે. 


ફાયર 
એ પરિસ્થિતિમાં 
નામે : ક 


ઓસ્ટ્રિયન 
ગએરટેન્ડુ 


અભયસિ હના 
ટ્રક 


“પૃષ્ટ 


૧૯૧ 
ટપ 
ર૧૨ 


“ર૧૫ 


ર૧૬ 


૨૧૭ 


ર૧૮ 
-૨૧૯ 


ર્‌ર્‌૦ 
'ર્ર્ર્‌ 


ર૨૩ 
૨૨૪ 


૨૩૩ 
૨૩૬ 


-૨૩૮ 
નડહ 
-૨૪૦ 


"૨૪૧ 


૨૪૩ 
-ર૪પ 
'*૪૬ 
"ર૨૪૯ 
“પંથ 


-હેપરે 
ર8૦ 


ષ્'ક્તિ 


5... 


*૦ 
ર્ર 

પુ. 
રપ 

વૃ 
રક 
ટ્રે 
૧૩ 


૧૯. 


૧૧ 
૧૫ 
૧૭ 
૪,છ 
દ્ર 
કૃષક 
શવ 
રપ 


૧૮ 
૧૯ 


૧૮ 
૧૬ 
૧૪ 
સબ 
પ્‌ 
૧૬ 
પક 
૧૮ 
૧૪ 
૧૭ 
રદ 


૧૩ 
૧૯ 


૨૪ 


ઝસુદ્ધ 
1101151010 
પેશકર' 
130૪€1 
મુભન્જમ 
ઝળાનોફુ 
ગાજી 
શગ 
કૅક 
સિતાર 
ખાની 
થગી 
ગ્નીનતુ* 
રફ્રી ઉરૂવલા 
ખીદર 
સિજ્ઞા મે * 
પાટૃણુતા 
ન્ન 
ર્ફી ઉર્વલા 
સિજ્ન "૪ 
સુવારકે...પાઝી 
શહે 
જાજે 
કેટેલ્લોગેમાં 
8€101011૯5 
કફ્જાદદા 
1, 0. 45. 
ખેના 
લેવાના 
ધ્ેરાતખાનને 
કરે છે. 
છબિલરામ 
જગશ્રુતિર્મા 
ગયે 


41115018 . 

પેશકાર્‌ 

[૨0૬૪૦૬3 
મુઅઝૂઝમ 
ઝળાશદું 
ગાઝી 
માષ્ી 
કર્ક” 


વિજ્ઞા( અચવા નિસાર 


રવાતી 
ચાગી 
જ્ઞીનતુ* 
ર્ફી ઉદૂ-દોલા * 
બેદાર 
[સિદ્ધ એ 
પાટસુના તાંબાના 
ગ્ર 


રડી ઉદૂ-દોલા . 
[સજ ૪ 
સુયારજે,..માજ્ઞી 
શ્ર 

માજમે 
કૅટલેગ્રમાં 
6૯010115 
અછાટ્રો હ 
1.. [. 49 
એવા 

લેવાતા 
વૈરતખ્માનને 
કરે છે.3૭ 
૭ખીલારાભ 
જનશ્રુતિમાં 
ફેશ 


પૃષ્ઠ 


૨૬૧. 


રદૃષ૭ 


૨૬૯ 
૨૮૧ 
૨૮૬ 
૨૮૯ 
૨૯૦ 
૨૯૧ 


ફ્ફ્ર્‌ 
ર્હ3 


૨૯૫ 
૨૯૮ 


કૈભ્૧ 
“૩૦૪ 


ડુભ્ક 
૩૧૨ 


૩૧૩ 
ગર્ન 
૩૨૧ 


૩૨૩ 
૩૨૫ 


૩ર્‌૬ 


૩૩૦ 


૧3૩૩ 


૨૦ 
૧૨. 
ય 


પ કે 
ર્‌ 

કુ 
૧૬ 
રર 


૧૮ 
૧ 


૧૭ 


હ 
જ્્‌વે 


રદ 
ર્જ 
જ્ય 


ર્થ્‌ 


ઝાશાદ 
૧૬૯૩ 
તેમાં તે 
એવી 
સસય 


અનેરૂ પેરી 


જવાં 


કીતિષકિલ્લલિની 


પોષણ 


સજય 
રામયણુ 
ભશક્તામસર્‌ 
પળી 


અાખ્યાત્મકદપતા 


“સોમ ભાવન... 


“શાત- 
ક#્પદુમ 


૧૬૬૬ 
ગુજરાતી*૪* 


બભૂવ 1ને 


આઓશતિહાસિક 
મુચ્નાયસાનામા 

મછમદનગર 
ત'ખ્હલુસ 

કૅસીદ 

હે।મઝ 


મુડુમ્મદશાઠ બીન્નના 


લખલી 
આલ મનના... 
દુનિયત 


જકાત(કમાણી)ની 


જિનચદ્રસૂરિ 


. રુદ્ધ 


૧૬૯૯ 
તે-મંતોા 
ક” 
સમયે 
અને રૂપેરી 
જેવાં) 
કીતિકલ્લેલિનીઃ 
પૌષધ 
શૌસ્યમ્‌ 
રાષાયષુ 
ભક્તામર 
વળો 
આપ્યાત્મકલ્પલતેક 
“સળ ભાવના',.. 
#્ાંતિ- 
કલ્પદૂમ 
૧૬૬૧ 
ગુજર્‌ાતી*ચમ- 


બશ્નવાહેન 


એતિહાસિક 
મુર્શાયસનામા 
અહમદનગર 
ત'ખહ્લુસ 
કસીદ્દા 
હેોરમઝ 
મુૃહમ્મદશાહત 
લખેલી 
આતસમના.. 
મુનિયત 
જકાતની 
(જનદત્તસ્રરિ 


જૃષ્ઠ 
૩૩ 


3૩3૫ 


૩૩૬ 
2૪૩ 


૩૪૬ 
-૩ે૪૭ 
૩૪૮ 
ટપ૦ 
૩પ્‌ય્‌ 
, ૩૫૭ 


3૫૯ 
8૩ 


૩૬૪ 
૩૬ 
૩૬૮ 


૩૬૯ 


૩૭૦ 
ર96૯ 
૩૮૨ 
૨૩ 
૨૮૪ 


૩૪૯૩ 


3૯૫ 


પડત 


ર૧-રર્‌ની 


૨૬ 


ગમુદ્ધ 


શુષ્ક 


૪૩ જુગો લ. ષે. શાદ, વઝન 


શારિત્યજ્ા યર્‌ઢ્‌ ₹તિદાસ', ૨. ૧૮૬. 


૪૩ 

દ્રાભ્ય 

ભગ 

સામે 

ઈની 

ખ તે! ઉગ્ચાર 'થઃ 
ધડતર 

તરી છેડે 

વગરને। 
“બિસ્મિલ્લા' 


નીશાપુરીતી.,,તઝીર્‌ીતી 


ઊર 

તરફ પડે 

પ૪ ક 
2727774૮ 
08, €* 
કક € 
ચુ વાળમાં 
કવન તેમ 


૧૫૮૪ 
મુધલાઈથી 


આખું, 
મ'દિર્‌?* 2૫ 
સમકાલીન અને 
સ્ચળો એ 

મતી 
ઇબાદત'ખાનની 
અમદાવાદ 
પોતાતા 
કુન'તતને 

પ૯ 

જે 
*111611$... 
(30141૮૬ 


૪૩અ 

ટ્ર્વ્ય 

શ્'ગે 

સાથે 

પતી . 
ષ તોઉમ્માર “ખ- 
ધડતરમાં - 
તરીકે 

વગેરેતે 
“બિસ્મિલ્લાક' 


મદાન...નઝીરી નીચ્ચાપુરીની 


ઉપર 
તરફ પ્રતિબિ'બ પડે 
૩૪ 
2/0/#77/7:7 
છ, €. 
52% ૦ 
ચૂ'વાળમાં 
ક્રવનં 
૧૫૩૦૦ 
સુધલાઈની 
આખ્રુ 
મંદિર્રૈ૪ 
સમકાલીન 
સ્થળોાગે 
માતી 
છખાદતખાનાની 
અમદાવાદમાં 
પોતાતે! 
કુજ્ક્નતના 
પ૦ 
જેથી 
7૪2767 7૮771777 
2/7 0#૮/67"0& 


ક્ર 


ચુષ્ઠુ 
૪૦૧ 


૪૦૨ 
૪ૅસ્‍્ક 


૪૧૦ 


૪૧૩ 


૪૧૪ 


૪૧૬ 


૪૧૭ 


૪૨૦ 
૪૨૨ 
૪૨૪ 


૪૭૩૨ 


૪૨૪ 
૪૩2૮ 


૪૪% 
૪૪૪ 
૪૪૭ 


૪૪૮ 
૪૫૧ 
૪પ૫ર્‌ 
૪૫૬ 
જપછ 


૪૫૮ 


"દ"ક્લિ 


૨૩ 


૧ 
૧૯, ૨૧ 
કપ 
હ 
૧૬ 
ન્‌પં 
૧૭ 
૨ટ 
૧૩ 
૨૯ 
પટ 
૩૦ 


૧૨ 

૧ 

૧૩ 
૨૧,૨૨ 


જ 4.5. ઉદ્વવત૦..૦/ 7101 &૮ ૯/8111..[€૦11 


વૃષ્ક 
૧૯ 
ર૮ 


ર્હ 


જાગુદ્ધ 
મુસાફર 
બાછેષરી 
ખલિશાબાદ 
માતીજ 


૧પ 
પચથિયાં 
એને 
શહેરેપનાહ 
સારી....છે 
શદ્્સ 
જુર 
વિક્નમાંજત 
પ્રસિદ્ધ 
ચાર-ચાર 
*-૦કૅરેભ્ના 
સમારક 
પૂટ 
ઝડમદાવાવાદૃમાં 
ભારિયા 
શરેના 
હતે, 
દેવી અને 
ઝીલતુ 
કરાવેલી 
મકરપુરા 
એ ઈ. સ. 
એ ઊ'ચુ' 
પોરાન 
સુન્નતખાન 
૧૬૯૦ 
પટેલ, 


1લાળ[ગંલ..તાતં 
રાગ 
[૧૨૨131 


] શુદ્ધ 
મુસામ્રામ 
આંજેષધરી 
ખલીલાતાદ 
પ્રાંતિજ 
જ્ન્પ્‌ 
પગથિયાં 
એમનો 
શહેરપનાહ 
ન સુધી સારી..હતે. 
સ્‌ 
સફર 
વિક્રમનજિત 
પ્રાસહ્િ 


એક-એક... 
---કરેલે 


સ્મારકો * 
કૂટ ર 
અમદાવાદમાં 
ભશ્ઞા-ટિયા 


ચરે 

હતો (આ. ૨૮). 
દેવકી જની , 
ઝીલતા 
કશવેજ્લે। 
સકરપુરા 

ઈ. સ. 

ઊચું 

જીરાન પીરની 
શુન્નતતખાન 
૧૬૯૯ 

પટેલ, ઉપયુક્ત, 


10€11[21૯5..-00€21 
સગ્રહ 
*તિ€ા11 


"છ 


૪૬૦ 
૪૬૨ 
૪૬૩ 


૪૬૫% 


જદછ 


૪૬૯ 


૪૮૧ 


૪૮૧ 


૪૮૬ 


૪૮૮ 
૪૯૧ 
૫૦૧ 


પ્‌બ્ર 
પત્પ 
૫૦૬ 


પ'ષ્તિ 


૨૮ 
કાડડ 
પ 1511111 
વિસગનાખોા 
પાતાકાર 


માર્દવતા 
જાડેલા 


આબ'આબ...બીજા 


ભ્રસર 


શ્રી વિતયટેવસૂરિજ એ 


પ્રતિમા 


વડોદરા મ્યુઝિયમમાં 


છે (અ!, પર). 


રાખેશા છે 
પોળનુ' 
મટે 
તીય ' 
ચથુતટ્ા 


જ્ન્જુ 
111૫4: 
77777૮6 
26૮૮ 
1. 
760 
મો।કલાયેલા 
તાના 
મત 
પ્રતો 
અશે 
આદે 
એમ્બોસ 
(11101311 
નામે 


ચુ 
[1010210811 તંદ13 
વિસ'ગતતાએ।! 
પર્ણાકાર 
માદ્્વ્‌ 
જોડેલા 


ભ્રમર ર 
શ્રી વિજયદેવ્સૂરિજીએ 
ધાતુપ્રતિમા 
ખ'ભાતના ચિતામશણિ 
પાશ્રતાય મ દિરમાં 
છે. 

રાખેલા છે (આ. પર). 
પોળના 

સખૂતરા 

જવાં 

41 

£./17.70 

6૮0 

9. 

60 

મો!કલાવેલા 

પોતાન! 

નોમન ્ 
સચિત્ર પ્રતે! 

એણે 

ખાદ ખે 

એમ્ખાસ 
€8૫'લૌા1|1 

માં 


ખડુ ૧ 
પ્રાસ્તાવિક 


મકરણ ૧ 


સાધન-સામગ્રી 


૧. ફારસી-અરખબી તવારીખો 


મૂધલ સમ્રાટ અકખરે ગુજરાત છીત્યુ' (ઈ.સ. ૧૫૭૩) ત્યારથી લગભગ 
૧૮૫ વષ સુધી ગુજરાત મુવલે!ના તાબામાં રું. આ ગાળા દરમ્યાન તેઓ 
પાતાના સુખેદારેો મારફતે ગુજરાતનો વહોવટ ચલાવતા રલ્ા. 

મુધલ કાલમાં ફારસી રાજભાષા હતી. રાજ્ય તરફથી ફારસી ભ્રાષા અને 
સાછિત્યને ઉત્કષ" માટે ખાસ ઉરોજન અપાતુ હેતું. ઝુધલ સસ્રાટો, સમેદારે 
અને અમીર ફારસી ભ્રાષાના વિદ્દાનાના આશ્રયદાતા હતા. આવા આશ્રિત 
વિદ્દાનોમાં ઇતિહાસ-લેખકોને સ્થાન મળ્યું હતુ'. ઉપરાંત કેટલાક સ્વત ત્ર ઇતિહાસઃ 
હૈખક પણુ હતા, જેમને મુધલે તરફથી પ્રાત્સાહન મળતુ. રહેતું. આથી આ 
કાલ દરમ્યાન મુસ્લિમ અને હિંદુ ઇતિહાસ-લેખકેોએ માટી સ“ખ્યામાં છતિહાસગ્ર'થ 
લ'ખ્યા છે. આમાંના ઘણાખરા ગ્ર'થ પ્રસ્‍તુત કાલના ગુજરાતના રાજ્કીય અને 
સાંસ્કૃતિક ધતિહાસ માટે વરોએ।છે અ'શે ઉપયોગી થાય છે.* 

અકબરના સમયમાં લખાયેલ અખુલ્પ્સૂલ-કૃત 'અકબરનામહ', અખ્દુલૂકાદિર 
ખદાઊની(મૃ, ઈ.સ. ૧૫૯૬)-ફકત “સુન્‍્તખણુત્‌ તવારીખ' અને ખ્વાન્ન નિઝાસુદીન 
અદ'મદ હેરવી-કૃત 'તબકાતે અકબરી' સુપ્ય છે. ી 

“અકખબરનામહે'માં ધટનાએ।ની વિગતો! સાલવાર આપી છે. એમાં ખાબર્‌ અને 
| હુમાયૂં' વિશેના વિગતવાર અહેવાલમાં ચજરાત અગે નિસ્તૃત માહિતી આવે છે, 
પૌ્ર-૬-૧ 


૨] સુધલ કાલ (ગ્ર. 


જ્યારે એ પછીના ભ્રાગમાં ગુજરાત અ'ગેતી પ્રસંગોપાત્ત માહિતી આવતી રહે 
છે, લેખકે આમાં ગુજરાત અગેની કેટલીક માહિતી ગુજરાતમાં રહી આવેલા 
લોકો પાસેથી એકત્ર કરી હોવાનુ જણાય છે. આ મ્રથતી સાલવારી વિશ્ષસતીય 
છે; જેકે ગ્ર'ચમાં અકખર પ્રત્યે ખુશ્ામતભરી ભાષા પ્રયોજી છે અને કેટલેક સ્થાને 
અત્યુકિત પણુ કરેલી છે. 

'મુત્તખખુત્‌ તવારીખ'તે લેખક મુલ્લાં અખ્દુલૂ કાદિર્‌ બદાકની અકબરને 
સમકાલીન હતો. ત્રણ ભાગોમાં લખાયેલી એની આ તવારીખમાં ગઝનવી વ શથી 
માંડીને ઈ,સ, ૧૫૯૫-૯૬ સુધીનો ઇતિહાસ છે, અખુલફઝૂલના અકબરનામહ'માં, 
અકખરતની શેઠ અને ખુશ્ામતને કારણે જે કેટલીક હંકોકતોા દખાઈ ગઈ તેતે આ 
તવારીખમાં પ્રકાશમાં લાવવાનો સ્તુત્ય પ્રયત્ત થયે। છે. સ'ભવતઃ આ કારણે આ 
ગ્રચ જહાંગીરના સમયમાં જાહેરમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ મ્ર'થના ત્રીજા 
ભાગમાં ગુજરાત વિશે રસપ્રદ માહિતી છે. 

'તખકાતે અકખરી' હિ'દના સળ'ગ ઇતિહમાસે!માં વિશ્ચિષ્ટ સ્થાત ધરાવે છે, 
આ ગ્રથમાં ઈ.સ, ૧૫૯૪ સુધીનો સુખાવાર પ્તિહાસ અપાયો છે, એમાં 
ગુજરાતનો સળ'ગ ઇતિહાસ પણુ સમાવેશ પામ્યો છે, તષ્પકાતને। લેખક [નિઝામુદ્દીન 
અહમદ ફરવી ઈ.સ. ૧૫૮૫ થી ઈ.સ. ૧૫૮૯-૯૦ દરમ્યાન મુજરાતતા સુબાતોા 
ખક્ષી હતો, મુઘલ કાલમાં બક્ષીની જગ્યાતું ધણું મહત્ત્ત હતુ. બક્ષૌગીરીને 
લઈને એનામાં બનાવોની નોંધ કરવાની પદ્દતિ ઘંતિહાસ-લેખકોને શેભે તેવી 
આવી હતી. એણે આપેલ માઠિતી ધણી ઝીશુવટભરી અને વિશ્વસતીય છે. લેખકે 
ગ્ર'શલેખનમાં ખરી હકીકતો રજૂ કરવામાં કાળજી લીધી છે અને એ માંટે એ 
રાગદ્દેષથી પર પણુ રલો છે, “મિરાતે સિક'દરી' જેવી તવારીખોમાં પણુ ઉપલબ્ધ 
ન હોય તેવી કેટલીક માહિતી એણે આપાં છે, જેની ઉપેક્ષા ચઈ શકે એમ નથી. 
પ્રસ્તુત કાલના ઇતિહાસમાં અઢખરના સમયની કૅટલીક વિશિષ્ટ માહિતી માંટે આ 
ત્રથ ઘણે! ઉપયેઃગી છે. 


મીર અબૂ તુરાબવલી(મૃ, ઈ.સ, ૧૫૯૪-૯૫)એ લખેલ “તારીખે ગુજ- 
રાત'સાં ઈ.સ. ૧૫૮૩ સુધીનો ગુજરાતનો ઇતિહાસ આલેખાયેલેો છે, જેમાં 
છેવટના ભાગમાં અઢબરતા સમયતી ગુજરાતની ધટનાઓતું નિરૂપણુ ઉપયોગી 
ચાય એમ છે. 

અખ્દુલબક્કી તેહાવદી-રચિત “મઅાસિરે રહીમી' અખ્દુર્રહીમ ખાને- 
ખાનાન(મ્રૃ. ઈ.સ. ૧૬૨છ)તું' જીવનજૃત્તાત ધરાવે છે. ઈ.સ. ૧૬૧૬માં લખેલા 
આ મ્રચમાં લેખકે એતા આશ્રયદાતા અબ્દુર્ર્હીમ સાથે સ'કળાયેશી બધી વિગતે! 


૧૯ુ*] સાધન-સ્ાસગી [૩ 


ઝીણુવટથી આપી છે, અકબરે કરેલી ગુજરાત પરની ચડાઈઓમાં અખ્ડુર્રહીમ 
હાર હતે! અને ચડાઈમાં તો એ શસિષેહસાલાર પણુ હતો. વળા ગ ગુજરાતમાં 
સુખેદાર તરીકે પણ્‌ રો હતો. એની સૂગેદારીની અતે એણે ગુજરાતની બન્નવેલી 
ઉત્તમ સેવાઓની તે!ધ '“મઆસિરે રહીમી'માંથી મળે છે. 


સુહમ્મદ કાસિમ ફિરિશ્તાએ એતો ત્રથથ “તારીખે ફિરિશ્તા' જહાંગીરના 
સમયમાં ઈ.સ. ૧૬૧૧ સાં પૂરા કર્યો હતો. એમાં ઈ.સ. ૧૫૮૩ સુધીનો ગુજરાતને 
સળગ ઇતિહાસ આપ્યો છે; જેકે લેખકે કેટલીક પ્રાસ'ગિક માહિતી છેક ઈ.સ. 
૧૬૧૧ સુધીતી આપી છે, 


જહાંમીરના સમયની માહિતી જહાંગીરની પોતાની આત્મક્રથા 'તુગૂકે જહ]- 
ગીરી*માં મળે છે. એમાં જહાંગીરે પોતે લીધેલી ગુજરાતની મુલાકાત અને ગુજર્‌ાત 
અ'ગેના અતુભવોતું રસપ્રદ બયાન કયુ” છે, જે સાંસ્કૂતિક પધ્તતિહાસની દહિએ 
ઘણુ' ઉપવે।ગી છે. 

મૃહમ્મદ હાદીએ 'તાતિમ્મએે વાકેઆતે જહાંગીરી' લખી હતી, જેમાં 
એણે 'તુગરૂકે જહાંગીરી'માં વણુ વેલા બનાવો પછીના ખનાવે।નુ' નિરૂપણુ કયુ” છે. 
એમાં ગુજરાતને લગતા છૂટાઠવાયા ઉહલેખે મળે છે. વળી છે. સ'તમદખાનની 
'બ્રકબાલનામ-એ જહાંગીર' અને કામગારખાનની “મઆસીરે જહાંગીરી'માં પણુ 
પ્રસંગોપાત્ત ગુજરાતના ઉટ્લેખે! આવે છે. 'મઆસીરે જહાંગીરી' શાહજડાંના 
આદેશથી લખાયેલો જહાંગીરના સમયને! પૂરે ઇતિહાસ છે; ન્નેકે એમાં છેક 
ઈ,સ, ૧૬૩૦-૩૧ સુધીની કેટલીક માહિતી મળે છે. 


શાહજહાંના સમયને ઈ.સ. ૧૬૫૪ સુધીનો! વિગતવાર ઇતિહાસ અખ્દુલૂ- 
હસિદ લેહારીએ લખેલા “બાદશાહનામહ'માં મળે છે. આ ગ્ર'થમાં ઈ.સ. ૧૬૩૦ 
માં ગુજરાતમાં પડેલા મહાદુકાળતુ' વણુ'ન અને ઓઔર'ગઝેબના ગુજરાતની સુખાગીરી 
દરસ્યાન ખનેલા બનાવોનુ' વણુ'ત વિશેષ અગત્યનાં છે. શ્રાઠજહાંના કાલના 
છંતડાસ માટે મુહમ્મદ સલિહ કમ્બુએ રચેલ “અમલે સાલેઠું' યા “શ્ાહજદાંનામહ' 
અને એ પુસ્તકને આધારે સધારીલાલ નામના હિંદુએ લખેલી “તોહફએ શ્ચાહ- 
જહાની' પણુ ઉપયોગી છે. એમાં શ્ાહજહાંતા જન્મથી માંડીને મૃત્યુ સુધીની 
તવારીખ આપી છે, જેમાં પ્રસંગોપાત્ત ગુજરાતને લગતા મહત્ત્તતા ઉટ્લેખ 
આવે છે. 

ઔર'ગઝેબના સમયના ચુજરાત વિશેની જણુકારીનુ' મુખ્ય સાધન ખાફી- 
ખાનતુ' પુસ્તક “મુન્તખખુલૂલુબાબ છે. ખાફીખાન ઔર'ગઝેબને! સમકાલીન હતે. 


ડી. મુઘલ કાલ ( પ્ર. 


જેકે એણે'પાતે જણાના અનુસાર એનુ' પુસ્તક હિ, સ'. ૧૦૩૦/(ઈ.સ. ૧૭૧૭માં 
લખાયુ હતુ. ખાકીખાન મુધલકાલીન ભારતતા ધ્તિહાસ-લેખકેમાં વિશિષ્ટ સ્થાન 
ધરાવે છે, છેક તીમૂરના વ'શથી ચુર્‌ કરીને એણે અકબરના સમય સુધીને। ઇ તે- 
હાસ અન્ય તવારીખાતે આધારે આપ્યે! છે, જ્યારે પછીને! છતિહાસ સાંભળેલી , 
નયેલી અને જતતપાસ કરેલી વિગતો પર આધારિત છે. અરગઝેબના સમયના 
ખયાનમાં એણે ગુજરાત અગે ખૂબ ઝીણી ઝીણી વિગતો આપી છે, જેવી કે મુરાદ- 
બજ્ષે અમદાવાદમાં સિક્કા પડાવ્યા અતે પોતાના નામનો ખુત્મો પહાવ્યો, સુરતના 
કિલ્લાને ઘેરે ધાહ્યો અને એને સુરંગ વડે ઉડાવી દીધે, વગેરે. 

ઓર ગઝેબ પછીના મુધલ કાલ દરમ્યાનનો! ઇતિહાસ રાય બિંદ્રાવને લખેલા 
'લુખ્ઝુત્‌ તવારીખે હિંદ'માં મળે છે. આ પુસ્તકમાં ઈ.સ. ૧૬૮૯ સુધીને કૃત્તાંત 
છે. એના ત્રી” પ્રકરણુમાં ગુજરાતના મુધલ સુબાએ।ને લગતે! વૃત્તાંત છે. ઈ સ. 
૧૬૬૫માં લખાયેલ સુન્નનતરાય ખટાલૂવી-રચિત “ખુલાસતુત્‌ તવાર્સખ'ના એક 
પ્રકરણુમાં પણુ ગુજરાતના સુબાએના સમયતી રાજકીય ધટતાઓતું વિગતવાર 
અતે પ્રમાણુભૂત નિરૂષણુ મળે છે. ઈ.સ. ૧૭૦૮ માં જગજીવનદાસે લખેલ “મન્ત- 
ખખુત્‌ તવારીખ' નામતા હિંદતા ધતિહાસમાં, ઈ.સ. ૧૭૧૯-૨૦માં મુહમ્મદ 
હાદી કામવર્‌ખાને લખેલ 'ગુલશ્રને મૃહમ્મદશાહી'માં. ઈ.સ, ૧૭૩૫-૩૬માં 
મૃહુમ્મદઅલીએ લખેલ 'ખબુરહાતુલફુતૂહ'માં, ઈ.સ, ૧૭૩૭ સુધીના 'કન્‍્ઝુલૂમઉફઝ' 
માં, ઈ.સ. ૧૭૭૯ સુધીના ડુદ્રતુહ્લાક સારદિકીના “જમે જહાંતુમાં માં', ઈ.સ. 
૧૭૯૨ માં મુનશી હિરમે લખેલા 'રાજ્સોહાવલી'માં હરસુખરાયે ઈ.સ. ૧૮૦૫ 
સુધી લખેલ “મજ્મઉલ અખખાર'માં અને સદાસુખ દહેલવીના ઈ.સ, ૧૮૧૭ 
સુધીના બનાવોની તોંધ કરતા ઈતિહાસ “મન્તખણુત્‌ તવારીખ'માં ભારતના 
ઈતિઠાસતા વિગતવાર વ્ણતમાં ગુજ્રાતતા ઈાતિહાસતે લગતા પ્રકરણુતો પણુ 
સમાવેશ થયે છે, જેમાંથી રાજજીય ઇતિહાસતે લગતી ર્મા[હતી વિશેષ મળે છે. 


અલી મુડમ્મદખાન-કૃત 'મિરાતે અહમદી' મરાઠા કાલમાં ઈ.સ. ૧૭૬૧માં 
લખાયેલો આધારભૂત ઇતિહાસ છે. તવારીખ-લેખક પોતે છેલલી બાદશઃહી દીવાન 
હતે!, હોદ્દાની રૂએ રાજ્યનાં દફતર એને દસ્તક ફતાં. એણે ઝીણુવટપૂવ૩ 
નિરીક્ષણ કરીને પોતાની નોંધે! વૈયાર કરી ત્રણ ભાગોમાં આ પુસ્તક લ"ખ્ઝુ' હતું . 
એના પહેલા ખે ભાગે!માં ચુજરાત મુધલ સામ્રાજ્યના ભાગ ખત્યું' તારથી માંડીને 
પાણીપતના ત્રીજ યુદ્ધ (ઈ.સ. ૧૭૬૧) સુધીતો! વિગતપૂણું ઈતિહાસ છે. બને 
ભાગોમાં મુધલ સૂભાએ અગે ઝીણુવટભરી માહિતી છે. એમાં સખાઓ પર 
આવતાં હુકમો ફરમાનો પરવાના વગેરેતો સમાવેશ થયે! છે તે અદ્િતીય છે. 


ફૃછઊુ*) ર સાધતન-્સાસમી [૫ 


ત્રીજે ભાગ “ખાતિમઠ' એટલે કે “મુરવણી' છે. આ પુસ્જ્નકમાં મુધલ કાલના 
રાજકીય ઈતિહાસ ઉપરાંત વહીવટી ત'ત્ર આચિ'ક રિયતિ અને સામાજિક સ્થિતિ 
હિ'દૃ રીતરિવાજો અને ધામિક સ્થાનો વગેરે વિશે પણુ યથાય વણન થયું છે. 
ધર્મનિરપેક્ષ રહીને આવે! પ્રમાણુભૂત ઇતિહાસ લખવા માટે અલી મૃદમ્મદખાન 
મુરિલિમ ઈડ,હાસ લેખકે માં વિશિષ્ટ ભાત પાડે છે. 


ઈ.સ. ૧૭૬૮માં મુહમ્મદ કાસિમ ખિન અખ્દુર રહેમાને લખેલ “સફ્ીન- 
ઉચ્રસા'દાત' ગુજરાતના નામાંકિત સ'તપુરુષાનાં ચરિત્રતુ નિરૂપણુ કરે છે. 


જૂનાગઢના દીવાન રણુછોડજી અમરજીએ લખેલ “તારીખે સોરઠ વ હાલાર'નાં 
ઈ.સ, ૧૮૩૯ સુધીનો સોરઠ (હાલતને! જૂનાગઢ જિહ્લે) અને હાલાર (હાલને 
નામનગર જહ્લે!ઇ) ને જૃત્તાંત છે. 


મુલ્લાં ફ્રીરાઝ [ભિન કાઉસે લખેલ 'ન્યોર્જનતામહ' નામના ત્રણુ ભાગ 
ધરાવતા મહાકાવ્યમાં પાટુંગીઝોએ હિંદના જળમાગ* શોધ્યો ત્યારથી માંડીને 
ઈ.સ. ૧૮૩૭ સુધીતે વૃત્તાંત છે. એમાં ફેર'ગીએ વલ'દા ફ્રેન્ચો અને અ' મેજની 
ભારતમાંની પ્ર્શત્તઓતા વર્ણનમાં પ્રસંગોપાત્ત ગુજરાતને લગતી ઉપયોગી માહિતી 
પણુ મળે છે. 


અમદાવાદના સારાભાઈ નાગરે ઈ.સ. ૧૮૪૭ના અરસામાં લખેલ 'મુખ્તસર 
તારીખે ગુજરાત પણુ આ કાલના મુધલ સૂબાઓને લગતો ટૂ'કો અહેવાલ છે. 
એમાં સૂબાઓ અને મરાઠાઓ સરદારે વચ્ચેના સ'ધષની વિગતો નોંધપાત્ર છે. 


'દસ્તૂરુલૂ અમલ” એટલે કે વહીવટી દફતર પણુ મુધલ કાલના વહીવટી ત-ત્રનો 
ખ્યાલ મેળવવા માટેતુ' અનિવાર્ય સાધન ગણાય છે. મુધલે દસ્તૂ રલ-અમલ 
ફાખવા પર ખાસ પ્યાત રાખતા હતા. એમાં સૂઆએ, એમના વર્શીવટી વિભાગે 
રાન્‍્યમાં આવતાં શહેરો અને તેઓની વચ્ચેનું અ'તર, રાન્યમાં થતાં આવક- 
ખચ, અધિકારીએના હોદ્દાએનાં તામ, એમતી ફરજો, એમનાં કાયેયની વહે'ચણી, 
એમણે દરબારમાં મે!કલવાના અહેવાલો અગેના નિયમ, તોલમાપ, સિગ્કાઓ 
વગેરેતે લગતી ઝીણી ઝીણી વિગતે! ટ્ર'કમાં આપેલી હોય છે. અબૂલૂફરૃલનુ 
“ભાઈને અકબરી? આ પ્રકારનું પુસ્તક છે. એમાંથી અકખરના સમયનઃ અન્ય 
સુબાએની સાથોસાથ ગુજરાતનાં સૂખાનો વિસ્તાર, એના વહીવટી વિભાગ, 
એના કાયદા-ઝનૂન, આવક-જવક, ખેતપેદાશ, હુન્નર-ઉદ્યોગ વગેરેની નોંધ છે. 
યડરમલે લખેલ દસ્તૂ રુલબમલમાં એ કાલની મરેસૂલ-પદ્દતિ અ'ગે નવી વ્યવસ્થા 
ગોઠેવવાને લગતી માહિતી મળે છે. શાહજહાંતા સમયમાં (ઈ.સ. ૧૬૪૭ માં) 


૬] શુઘલ કાલ ૩૨. 


મુહમ્મદ લતીફે બિન મુહમ્મદ અલી ખિત મુહમ્મદશાહ ભરૂચીએ લખેલ 
“મિરઆતુલ્હિ'દ'માં ગુજરાતનાં પરગણાં, તેએ।તા વહીવટ અને તેઓની ઊપજની 
તાંધ ઉપરાંત વહાવટાને લગતી વિગતે! છે. 

ઔરંગઝેબના સમયમાં (ઈ.સ. ૧૬૭૮માં) જગતરાયે લખેલ 'ફરહગે 
કારદાની'માંથી અતે ઠાકોર મુતશ્રીતા ઈ.સ, ૧૭૪૮ સુધીની વિગતો નોંધતા 
'દસ્તૂર્લઅમલે અકબરી'માંથી પણુ કેટલીક પ્રસંગોપાત્ત માહિતી સાંપડે છે. 
મરાઠાકાલમાં લખાયેલ “ખાતિમ એ મિરાતે એહમદી' એટલે કે 'મિરાતે 
એહમદીની પુરવણી' મુધલકાલનાં તમામ દસ્તૂ ર્લૂગ્મમલ કરતાં પણ્‌ વધુ પ્રમાણુ" 
ભૂત મતાય છે. એમાં માત્ર ગુજરાત અગેની ભૌગોલિક વહીવટી આથિ'ક 
સામાજિક અતે ધાર્મિક ખાખતેો અ'ગે વિગતવાર તોંધો થયેલી છે, અખૂલફઝ્લતા 
'આઈતે અકબરી' અતે ટોડરમલના 'દસ્તૂ રુલઅમલ'માં આવતી ગુજરાતના 
વઠોવટી વિભ્રાગોની પુનર્ર્ચના અતે મહેસૂલ અગેની વિગતોાતે ચકાસીને 
છકીકતા મેળવવા માટે આ પુસ્તક ધણુ' ઉપયોગી પુરવાર થયુ” છે. 


૨. ફારસીં-અરબી અભિલેખોા ગને સિકા 


અશિલેખેદ 

ગુજરાતતા મુધલ સમયના લગભગ ૨૦૦ શિલાલેખ પ્રાપ્ત થયા છે, આ 
સખ્યા આમ તો નાની કહેવાય અને એતુ' કારણુ આ શિલાલેખોતી શેધ જેવી 
થવી જેઈએ તેવી થઈ ન હે!વાતુ' લેખી શકાય, આમાં ખાંદ્શાહોના ન્યમનિદે'શ- 
વાળા અકબરના સાત, જહાંગીરના ત્રણુ, શાહેજહાંના ૧૬, ઔર ગગ્ેબતા ૧૩, 
શાહઆલમ વ૧લાના ખે, ફરે ખશસિયરના પાંચ, મૃહમ્મદરાહેના ત્રણુ અતે અહમદ- 
શાહના એક લેખનો સમાવેશ થાય છે. આ લેખોમાં માટે ભાગે મસ્જિદો 
બ્‌'ધાવવાના, મૃત્યુ તારીખા આપવાના અને વાવ-કૃવા વગેરે બ'ધાવવાના 
ઉલ્લેખ છે, કોઈ કોઈ લેખો રાજ્યાદેશ, અતિહાસિક બનાવ, ઉધ્વાન મદ્રસા કિહ્લા 
હમાસ(સ્નાનધર), પાણીનો અવાડે, આરે વગેરે વિશે પણુ છે. 

મુધલકાલનાં લિખિત સાધન વિપુલ હોવા છતાં આ લેખોનું આગવુ' મહત્ત્વ 
છે, ગુજરાતના ઇતિહાસ મોટે કાંઈ ને કાંઈ માહિતી એમાંથી મળી રહે છે. વિશેષ 
કરીને ગુજરાતના જુદા જુદા ભાગોના સ્થર્યનિક ઇતિહાસ માટે આ લેખોમાંથી 
ઠીક ઠીક સામત્રી મેળવી શ્રકાય છે, જે ગુજરાતના મુધલકાલીન છણેતિહાસના પ્રમુખ 
અને અમૂલ્ય સાધન ગવા “સિરાતે અફમદી” પુસ્તફમાં પણુ અપ્રાપ્ય હોઈ એતુ' 
મૂહ્ય ઘણું છે. અકબરના સમયના પાટણુ (ઉ.ગુ.)૨ નવસારી પાસે અમલપુર * 


૧૪ુ'| સપ્ધબ-સઆસગી [૭ 


સિદ્ધપુર ખભાતપં, જહાંગીરના સમયના માંગરેળર્ચ, શાહજડ તા સમયના 
સુરત, ડુભે!ઈઈ”, માંગરોળ*, તેમજ બતાસકાંઠા ન્લ્લિાનતા મ જપુર, ઓરગ* 
ઝેબ કે એના અતુગામીઓના સમયના મહેસાણા૧૫ મે!ડાસા?૨ પેટલાદ 5 
પાટણુ1* કુતિયાણા પ ગોધરા?* વગેરે અધિકારીએ અક્સરેો કૅ જગીર- 
દાર! વગેરેનાં નામાં અને એમના ચોક્સ કાય-સમયની માહિતીનું એકમાત્ર 
સાધન આ લેખો છે. જહાંગીરના સમયમાં સુરત ન્િલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના 
હાલ લગભમ નાના ગામ જેવા વિસરાવી ગામમાં શાઉજકાંની જમીર હતી એ 
પણુ ત્યાંથી મળી આવેલ એક જ્ઞિલાલેખ પરથી નણુવા મળે છે.૫૭ 


અમુક એતિહાસિક કે અધ-એતિહાસિક બનાવે! વિશે પણુ ખીજે ત 
મળતી માહિતી અમુક લેખોમાંથી મળે છે, અકબરના સમયમાં બનાસકાંઠાના 
થરાદના હિ.સ, ૧૦૧૧(ઈ.સ. ૧૬૦૨)ના એક મૃત્યુલેખમાં એ વર્ષના ડિસેમ્બરની 
૧૫મી તારીખે થયેલી એક લડાઈને ઉલ્લેખ છે, જેમાં અમીરખાન નામે 
એક (સ્થાનિક) અઆાધિકારી--જેતું' નામ સુદ્ધાં પણુ એ લેખ શિવાય ન્નણૂવા મળત 
નહિ-મરાયો હતો એવો ઉલ્લેખ છે. માંગરોળતા હિ.સ. ૧૧૬૨(ઈ.સ. ૧૭૪૯)- 
તા લેખ પરથી ત્યાં મરાઠાએના ૧૨ વ્ષ'તા વર્ચ્સ પછી ફરીથી કાસ્લમ 
રાજ્યા સ્થાપવાની હકીકત પણુ એક લેખ પરથી મળે છે.3૬ ઇતિહાસ- 
માં તાંધાચેલા પ્રસગો--હિં. સ, ૧૦૩૨ (ઈ.સ, ૧૬૨૩) માં જહાંગારના 
ગુજરાતના સૃખેદાર્‌ સફીખાન અને બ'ડખોર શ્રાુજડાંતા માણસો વગ્ચે થયેલી ખે 
લડાઈએ!૨“ અથવા ઉત્તર ગુજરાતમાં દૂદા કોેળીના ઉપદ્રવ અને ગુજરાતના મુલ 
સૂખેદાર મહાબતખાનતી ચડાઈ૨? વગેરે વિશે પણ્‌ માહિતી આ લેખો પરથી 
મળે છે, એ જ પ્રમાણે નવાનગર રાજ્ય પર સુધલ વચસ સ્થપાયાને। ખરે 
વષષ્કાલ નિશ્ચિત કરવામાં જામનગરનો એક લેખ ઉપચેઃ મી નીવડયો છે,૨૨ 

આ [ેઞલાલેખમાં રાજ્કમ'ચારીએ-દીવાત બ'્શી નાઝિર દારેગા ફરોજદાર 
કેત(ટ)વાલ(ળ) સૃખેદાર વગેરે હોદ્દાએનાં નામ મળે છે, જેમાંતા મોટા ભાગના 
સહ્તનત કાલતના હોદ્દાઓચી જુદા હતા, અર્થ એ થયે! કે સુધલ કાલમાં 
ભાર્તવષ'તા બીન ગ્રાંતાની આ મુઘલ રાજ્યપ્રસાલી ગુજરાતમાં પણુ અપનાવવા- 
માં આવી હેતી. 

આમ તો મૃધલ કાલને લગતાં અનેક શાકી ફરમાનો અતે રાન્યાદેશેતે 
'મિરાતે અહમદી'ના કર્તાએ ઉતારો આપ્યો છે, પણુ આ લેખોમાંના અસુકમાં આપેલા 
રાજ્યારેશે નવા હોઈ એતિહાસિક અગતનો છે. ડભોઈ પરગણાતા શાહજહાંતા 
સમયના જાંમીરદારે પ્રન્ન અને ખેડૂતોની જુદી જુદી તકલીફને દૂર કશ્લાનાં પગલાં 


૮] યુધલ કાલ [પ્ર. 


દર્શાવતો આદેશ ડભોઈના હિ. સ. ૧૦૫૪(/ઈ.સ. ૧૬૪૪)તા લેખમાં મોજૂદ છે. 
બજે આવે આદેશ, જેના પરથી રાનયાધિકારીએ તરફથી વેપારીઓને કેવી 
કનતડુગત થતી એના સહેજ ખ્યાલ આવી શ્રકે છે તે સોરઠંતાં માંગરોળ પ્રભાસ 
અને જૂનાગઢ શહેરોમાં શિલાલેખના રૂપમાં જહેર સ્થાતોએ મૂકવામાં આવ્યો 
હતો.૨3 આ લેખ પ્રમાણે વેપારીએને રાન્‍્યાધિકારીએ-ફોજદારો વગેરેના 
ભાગોની ઊપજ ઊધડ લેવાની ફરજ પાડુવામાં આવતી, જેયી એમને નુકસાન 
જતુ' ને આથી એ પ્રથાને દૂર કરવાને! સોરઠતા ફેાજદાર શ્ાાહવદી ખાને 
હિં. સ. ૧૦૯૭(ઈ.સ. ૧૬૮૬)માં આદેશ આપ્યો હતે. આ લેખા પરથી એમ 
પણુ નણૂવા મળે છે કે સુધલ કાલમાં પણ્‌ રાનત્યના જુદા જુદા કે અમુક ભાગોમાં 
શિલાલેખ પર કેોતરાવેલા રાજ્યાદેશ મૂકવાની ડ્રેયા હતી, 


રાજકીય ૪તિહાસ ઉપરાંત બજ માહિતી આ લેખોમાંથી મળે છે, જે 
બીજે સ્થળે મળતી નથી. એક લેખમાં ખ'ભાતમાં હિ. સ, ૧૦૩૪(ઈ.સ. 
૧૬ર૭-૨૮)માં કે એ પહેલાં થયેલા એક કોમી વિખવાદનેો ઉલ્લેખ છે.૨* 
પાટણુ (ઉ. ચુ.) અને સરખેજના મહાત સ'તાના રેોજએના એમજ એમનાં 
વકપની દેખરેખ માટે ટ્રસ્‍્ટીએ પણુ (દેખાતી રીતે રાજય તરફચી) નિમાવા 
અ'ગેતી માહિતી પણ લેખો માંથી મળે છે.૨૬ 


મુધલકાલની શિક્ષણુસ સ્થાએ। વિશે નિદેછશ કરતા અત્યાર સુધીમાં ચારેક 
લેખ મલ્યા છે, તેમાં ચાર મદ્રસાએ-મે અગમદાવાદરપ અતે-એક પાટણર* 
(ઉ.ગુ.) અને સુરત ર૭ ખાતે શાહજફાં અને ઔરંગઝેબના સમયમાં બધાઈ 
હાવાતો ઉલ્લેખ છે, મુસાફરો વેપારીએ તેમજ યાત્રાળુએ માટે રહેવાના 
પ્રભધની જવાબદારી રાજ્યાધિકારી પર્‌ હતી એવું સરાઈતુ' બાંધકામ દશોવતા 
સુરત માંગરોળ અમદાવાદ વગેરે સ્થળોએ મળી આવેલા લેખો પરથી સમજાય 
છે, આવ્‌ સશાઈની આંતરિક વ્યવસ્થા ફેવી હતી તથા એમાં ડેવા પ્રકારની 
સગવડે। અપાતી દતી એનો સુરતની સુધલસરાઈમાંતા (હાલ મુ'ભઈના પ્રિન્સ ઓફૂ 
વૈહસ મ્યુઝિયમમાં સ'ત્રદાયેલા) શ્રાઠંજહાંના સમયના લેખ પરથી સારી પેઠે 
ખ્યાલ આવે છે. આ સરાઈ માટે એક” રસપ્રદ વાત એ છે કૈ એમાં સૈનિકોને. 
ઊતરવાતી મનાઈ કરવામાં સ્રાવી હતી. 


 ભ્ાષાની દષ્ટિએ પણુ ખે ત્રણુ દ્વિભાષી કે ત્રિભાષી લેખા ઉહ્લે ખતીય છે. 
સિદ્ધપુરના હિ, સ. ૧૦૫૬ (ઈ.સ. ૧૬૪૬-૪૭)ને।૨૬ અતે પેટલાદના હિં. સ. 
૧૧૧૧ (ઈ.સ. ૧૬૯૯-*૭૦૦)તો લેખ૨* ગુજરાતી ભાષાના નમૂના પૂરા પાડે છે 


૧છુ') સાધન-સામમો (૯ 


વડનગરના હિ.સ, ૧૦૪૨ (ઈ.સ. ૧૬૩૩)તા લેખમાં જ્ગજવનદાસ નામના 
કવિએ રચેલુ' હિંધી કવિત અરબી અને દેવનાગરી લિપિમા આપવામાં 
આવેલ છે. ફારસી ભાષા અને સાહિત્યમાં ગુજરાતના ફ્રાળા વિશે આ લેખોમાં 
ડીક ઠીક સામમ્ી મળે છે. ખાસ કરીને પદ્યમાં લખાચેલા લેખો પરથી યાલા, 
ફાઈઝ, જલાલ, મુહમ્મદ બિન હેદર નરાકી, હાદી, મઅમૂરી, નશ્ચા વગેરે કવિ- 
એનાં નામ મળે છે. પેટલાદના પઘ-લેખતે1 રચનાર રૃદ્રજ નામને એક નાગર 
ગૃહરથ હતો.,** 


ઉપરાંત લેખોમાંથી કેટલીક અન્ય માહિતી પણુ મળે છે; જેમકે સિહપુરના 
ઉપયુક્ત હિ. સ. ૧૦૫૬ (ઈ.સ, ૧૬૪૬-૪૭)ના લેખ પરથી એ સમયે આજના 
માકેિગ યાડ" જેવી એતીની ઊપજના વેચાણુ માટે રાજ્ય તરફથી વ્યવસ્થા 
હતી. વળી ધાર્મિક સ્થાનો મસ્જિટ્દે અને રાજાએ ઉપરાંત કુવા વાવ ઉદ્યાન, 
કિહ્લાઓ કે શહેરના કોટની રાંગો, કચેરીએ, પાણીના આરા, અવાડા વગેરેને 
લગતા લેખે પરથી બાંધકામની પ્રશૃત્તિના ખ્યાલ આવી શકઢૈ, શિટ્પસ્થાપયના 
અભ્યાસ વિશે પણુ અ! લેખ ઇમારતોનેો સમય નિશ્વિત કરવાર્સા અગત્યના છે. 
ખાસ કરીને અમદાવાદના સરદારખાનના રેાન્ન અને મરિજ્દ તેમજ જૂનાગઢમાં 
સરદાર બાગની મસ્જિદ વગેરેનાં વિશ્ચિણ સ્થાપય-સૈલીના અભ્યાસ મારે તેઓને! 
નિશ્ચિત સમય આપતા ત્યાંના લેખ ઉપયોગી છે, એ પ્રમાણે અમુક ઇમારતો 
મહત્ત્વની વ્યક્તિએ વિશે ખૂબ અગત્યની માહિતી પૂરી પાડે છે. દા. ત., 
ખ્‌'ભાતની નવાખીના સ્થાપક મોશસિનખાનની કબર અમદાવાદ ખાતે જ્િિલાલેખ 
મળી આવ્યા ન હોત તે અજ્ઞાત હોત.23 


કોકણુના સીદીએ ગુજરાતમાં રાધનપુર રાજ્યમાં નોકરી પર હતા એ પણુ 
અશ્ક શિલાલેખો પરથી જણાય છે. 


ઈરાનના નાદિરશ્વાહના પ્રપ્રોત્રો ગુજરાતમાં આવી વસ્યા હેય કે ગુજરાતમાં 
એમની કામગીરી દરમ્યાન મૃત્યુ પામ્યા હોય એમ અમદાવાદમાં આવેલી એમની 
કબરોના લેખો પરથી જણાય છે.,2૨ 


આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં મુધલ કાલ દરમ્યાન પ્રવોન્નતા સ'વતે।, શહેરે! કે 
ગામોનાં પાડવામાં આવેલાં નવાં નામ વગેરે વિશે પણુ લેખામાંથી નણુવા મળે છે. 


કલાની હૃદ્િએ પણુ આ લેખોમાં સુલેખન-ક્લાના ઉત્તમ નમૂનાએ। મળી 
આવે છે. ખોજુ' આ લેખોમાં થોડા સુલેખનકારોનાં નામ પણુ સચવાયાં છે, 
જે સાધનસામત્રીની દણ્િએ મહત્ત્વનાં છે. 


૧૦] સુથલ્ય કાલ [પ્ર- 


સ્િકા 

સાધારણુ રીતે મુધલ સત્રૉટોના ગુજ્રાતતા શિષ્ઠા પણુ વજન આકાર 
કિમિત ભ્ઞાગો વગેરે ખાખતોમાં ભારતના બીન્ન ભાગોના એમના શસિક્કાએ। જેવ! 
છે. ગુજરાતના એમના સિક્ઠાએની કોઈ આગવી વિશેષતા નથી. 


ગુજરાતસ્યિત મુધલ ટ'કશાળો જે શહેરોમાં હતી તેએાનાં તામ આ પ્રમાણે 
છે : અમદાવાદ પાટણુ (8 ગુ.) માલપુર સુરત જૂતણઢ ખ'ભાત પદૃનદેવ- 
(મભાસપાટણુ) ઈસ્લામનગર (જમનગર) જેતપુર અતે ભરૂચ,22 આમાં પાટણુ 
અતે માલપુરના માત્ર અકબરના સ્િક)ા જ મણે છે જ્યારે પટ્ટતદેવના માત્ર 
શાહજ્હાંના, ઈસ્લામતગરના માત્ર એરગઝેબના, જેતપુરના માત્ર અહમદશાહના 
અત ભરૂચના માત્ર આલમગીર ર “નતા મળે છે. 


ગુજરાતના મુધલ સિક્કાએમાં સહતનતકાલીન સિક્રાએ કરતાં પ્રમાણમાં 
વધુ માહિતી મળે છે. બાદશાહેનુ' પૂરુ નામ, ટ'કચાળતું નામ અને સિક્કો 
પથ્યાતુ' વષ" હિજરી સન અને રાજ્યવષ* કે ઈલાહી વષ" (શાહજહાંના સમય 
સુધો જ ઈલાહી વર્ષ, મળે છે.) - એ અમુક રીતે આપવામાં આવેલ હોય 8. 
અકબર, જહાંગીર અને ક્રાહજહાંતા સિષ્કાએ ૫૨ ધથી વખત એક વષમાં જે 
જુદા જુદા મહિનાએમાં સિક્કો પાડવામાં આના હોય તે મહિનાતું નામ પણુ 
દશ્યોવવામાં આવેલું હોય છે. મુધલ સિક્ઠાએના લખાણમાં શ્રાહેજહાંના સમય 
સુધી કલમાતે। પ્રયોગ થતો, પણુ ઓર'ગઝેભના સમયથી એ બ'ધ કરવ.માં આવ્યો, 


આ સિક્ઠાઆના એતિહાસિક મહત્ત્વ વિશે વધુ કહેવાનું રહેતુ' નથી. એ 
સમયના ગુજરાતની આથિક (વેપાર અને નાણાકીય) તેમજ રાજ્કીય સ્થિતિતે। 
તેઓના પરથી આભાસ આવી શકે છે. તદુપર'ત એ ઇતિહાસનાં પુસ્તકોમાં મળતી 
માહિતીના પૂરક ફે અતુમોદક પણુ બની રહે છે, ફોઈ વખત તે પુસ્તકમાં ન 
મળતી હોય તેવી માહિતી પણુ તેઓના દ્રારા મળી આવે છે. ઈરાનના રાજવી 
તાદિર્શાહના નામના સિક્રા મુધરલ સપ્રાડ મુદમ્મદશાના સમવમાં ભારતની 
ટકશ્રાળોમાંથી ખરાર પાડવામાં આવ્યા હતા એ વિશે અતુમોદન અમદાવાદમાં 
એના મળી આવેલા સિક્ઠાએ પરથી મળે છે. ગુજરાતમાં મુધલ સત્તાના અસ્ત 
પછી પણુ મુધલ સમ્રાટોનુ' તામતુ પણુ સાવ ભોંમત્વ સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું' એ 
બેદાર્બખ્ત અને મુહમ્મદ અકબર ર નના સિક્ઠાએ। પરથી પુરવાર થાય છે. 


આ સિકજ્ઠાએની સખ્યા પરથી ટકગ્રાળત્રાળાં શહેરોની અગત્ય તેમજ 
જહેોજલાલીને! તેમજ તેએ!ની જ્ઞાં કારણોસર અગત્ય દતી ગોતે કાંઈ ખ્યાલ 


૬૭] સાબધન-સામની [૧૧ 


આવી શકે. અકબર અતે જહાંગીરના સમયમાં અમદાવાદની ટ કથ્નાળ વધુ કાય- 
શીલ હતો. સુરતની ટકશ્ાળમાં ઘણા એષા સિકા બહાર પાડયા હતા, પણ્‌ 
શાહજહાંના સમયથી સુરતની ટ'કશાળ સૌથી વધુ કાર્યશીલ બની અને ઓઔર'ગઃ 
ઝેબના સમય પછી અમદાવાદની ટ'કશાળમાં ખહુ ઓછા સિક્કા ખહાર પાડવામાં 
આવ્યા હોય એમ લાગે છે, જ્યારે સુરતના સિક્કા લગભગ ઠૅંઠ સુધી મળી 
આવે છે ખેદાર્બખ્ત અતે મુહમ્મદ અકબર ર જતા સિષ્ઠા આમ અપવાદ 
રૂપ છે. જૂનાગઢ અતે ખભાતની ટ'કશાળમાં શ્રાહેજહાંના સમયથી સિક્કા 
તિયમિત રીતે પડયા હોવાનુ' જણાય છે. ફરૂખસિયારના સમયમાં પછી જૂનાગઢની 
ટ કશ્રાળ બંધ કરવામાં આવી હોય એમ લાગે છે, ન્યારે ખ ભાતના સિક્કા 
લગભગ ૧૮મા સદીના અ'ત સુધી મળી આવે છે, આ પરથી જણાય છે કે 
સુરત અને ખ ભાત જેવા બદર શ્રાહજહાંના સમયથી વધુ વિકસ્યાં હોવાથી ત્યાં 
નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ વધુ પ્રમાણમાં થવા લામી હતી. 


૩3. હિ'દુ-જૈત સાહિત્ય 


મસ્તુત કાલખ'ડની એતિહાસિક ધટનાએતે એક અથવા ખાંજી રીતે 
વખ્'વતાં કે પ્રસ્‍તુત કરતાં હિ'દુ-જેત સાહિત્યિક સાધનોમાં જેન ફાતિએની 
બહુલતા છે; જૈનેતર લેખકોએ રચેલું એતિહાસિક સાહિત્ય તુલનાએ અલ્પ છે. 
એવી સાહિત્યકૃતિઓમાંથી પણુ તત્કાલીન સસ્જાત અતે અભ્યાસ માટેની 
સામત્રો સ્વાભાવિક રીતે જ મળે છે એ એક જુદી વાત છે. ઈતિહાસનાં સાધન 
અનેકવિધ હોય છે, એમાં સૌથી મહત્ત્તતુ અને વ્યાપક સાધન સારહત્ય છે. 
સાહિત્ય કેઈ સમય-કાલમાં રચાયેલુ' હેય છે. આથી સાદિત્ય પ્રાયઃ એ સમય 
ઉપર પ્રકાશ પડે છે અતે એ સમય કે કાલનો અભ્યાસ સાછિત્યને સમજવામાં 
ઉપકારક ચાય છે, વિશ્ચિદ્# અથમાં એતિહાસિક સાધનો લેખાય નહિ એવી 
સાહિત્યકત્તિએ પણુ તત્કાલીન જીવનને સમજવામાં અગત્યનાં છે; નનેકે આ 
ત્રથમાલાના આયે!જનની મર્યાદામાં રહ) અહીં મુખ્યત્વે છાતિહાસપ્રધાન સાહિત્યની 
આપણે વાત કરીશુ. 


આ કાલખ'ડના જેન-ફૂત એતિહાસિક સાથિત્યમાં આચાય હોરવિજ્યસૂરિના 
જવન વિશે લખાયેલી કૃુતિએ નોંધપાત્ર છે, સુખ્યત્વે એ ફાતિએનો આધાર 
લઈ અર્વાચીન કાળમાં મુનિશ્રી વિધાવિજ્યજીએ “સૂરીશ્રર અને સઆાટ' એ 
શીંષ“કતા ત્રય ગુજરાતી અને ઢ્િ'દીમાં રચ્યા છે. પ્રસ્‍તુત એતિહાસિક કૃતિઓ 
સંસ્કૃત અને જૂની ગુજરાતીમાં છે. એના કૈન્દ્રમાં હોરવિજયસૂરિ જેવા 


ર૨] મુઘણ ફાલ [ 9%. 


પ્રભાવશ્ઞાળી આચાય છે, પણુ પશ્ચિમ અતે ઉત્તર ભારતમાં એમતા અતે એમના 
શિષ્યમ'ડળના સુદીધ વિદ્ઘારો, સશાજતા સામાજિક-ધા્સિક જીવન પરત્વે એમતી 
પ્રશાત્તએતો વ્યાપ, અકબર પાદશ્ાઉં સમેત તત્કાલીન રાજશાસકે સાથેનો 
એમને સપક તથા એ પૈકી કેટલાક ઉપર એમને! ઊડે! પ્રભાવ, ગુજરાતની 
વિદ્યાપ્રકૃત્તિતે જવ ત અને સતેજ રાખવામાં એમનું કુશળ આયોજન, ગુજરાત 
અને રાજસ્થાનના પ્રધાનત: વેપારી વગમાં સા્માજ્કિ આત્સવિશ્વાસતી ભાવના 
વિકસાવવામાં એમતુ' કતૃષ્વ--આ બધાં કારણેઃને લીધે એમના જીવનને કેન્દ્રમાં 
રાખીને રચાયેલી સર્વકૃતિએ। ગુજર!તના સામાજિક-ધાશ્ચિંક જવનના અભ્યાસમાં 
બહુ અગત્યની છે. 


આવી ફૃતિએમાં સવપ્રથમ સ્થાન દેવવિમલગણિકૃત “હીરસોભાગ્ય કાવ્ય'તું 
છે.3૪ ઝએ ઉપરની ટીકા પણુ દેવવિમલગણિએ પોતે જ રચેલી છે. આ રચનાનું 
તામ સોમસુદરસ્રરિના જીવન વિશે અગાઉ પ્રતિષ્ઠાસોમે રચેલા 'સોસમસૌભાગ્ય 
કાવ્ય'તી યાદ (ઈ.સ. ૧૪૯૮) આપે છે, જેને ઉલ્લેખ આ ગ્રથમાલાના પાંચમા 
ત્રથના પ્રથમ પ્રકરણુમાં 'હિ'દુ-જેન સાહિત્ય' એ શીષક નીચે કરેલો છે. 

'સોમસોભાગ્ય કાવ્ય' દસ સૌનું છે, ન્યારે હીરસૌભાગ્ય કાવ્ય' ૧૭ સગૌનુ' 
છે અતે સટીક છે, વળી સ'સ્કૂત સાહિત્યશાસ્સના નિયમોને બને ત્યાં સુધી અનુ- 
સરી રચાયેલું મહાકાવ્ય હોવા સાથે એતિહાસિક પ્રસ'ગા અને વિગતોથી ભરપૂર છે. 
એની અતિસ'ક્ષિપ્ત રૂપરેખા અહીં જેઈએ. એમાં શરૂઆતમાં હોરવિજયસુરિનાં 
જન્મ, દીક્ષા, આચાય'પદ-પ્રાશ્તિ, સમ્રાટ અકબરના આમ-ત્રણુથી ગધાર 
ખ'દરથૌ કરોફપુર સિકરી સુધીતી પદયાત્રા કરી સસ્રાટને જઈ મળવું, વગેરે 
વિગતો આપી છે. ત્યાર પછી ફત્તઇપુર સિકરીને વૃત્તાંત છે ત્યાં સ'ધરજતે એ 
વાગતેગાજતે એમતુ સ્વાગત કયું. ત્યાં જગમાલ કષ્વાહ (જયપુરના રાજા 
બિછ્ારીમહ્લના નાના ભાઈ)ના મહેલમાં એમણે વાસ કર્યો, “આઈને અકબરી*તાં 
કર્તા શેખ અખ્દુલફેઝલ સુરિતે પોતાતે ધેર લઈ ગયા અને ત્યાં અનેકવિધ 
શાસ્રચર્ચા થઈ. અકબરે દરબાર ભરી, ગ'ધારથી સિકરી સુધી પગે ચાલીને 
આવનાર ગુરુ પાસે જેતધમ" અતે એના આચારેા વશે માહિતી મેળવી. 
અકબરના પુત્ર શેખુજી (સલીમ જહાંગીર) પાસે પદ્યસુંદર નામે જેન સાધુએ 
આપેલે! ઇસ્તલિખિત પુસ્તકોને ભડાર હેતો તે એણે હીરવિજયસૂરિને આપ્યો. 
મૂરિએ એ પુસ્તકે સુરક્ષિત રખવા માટે આમ્રામાં સાનભ ડાર સ્થાપ્યા અતે એ 
ચે!માસું (સ'. ૧૬૩૯-ઈ,સ, ૧૫૬૩) આગ્રામાં ગાળ્યું? અકખરે એમતે અશ્ચ, 
હાથી વગેરેની ભેટ લેવા વિનતિ કરી, પણુ અપરિત્રઉી સાધુ તરીકે એવી ભેટો 


૧ છુ'] ણાધન-મ્ટામથી (૧૩ 


પોતાને અસ્વીકાય" હોઈ ગમશે પયુંષણુના આઠ દિન હિસા ન થાય એમ 
કરવા પાદશાહતે જણાવ્યુ', પાદશ્હે પોતાના પુષ્યાથૅેચ એમાં ચાર દિવસ 
ઉમેરી ૧૨ દિવસ સમસ્ત સાસ્રાન્યમાં “અમારિ' પ્રવર્તાવનારાં ૭ ફરમાન 
કાઢયાં, અને એ પ્રસગે હીર્વિજયસુશિને “જગદૂગુરુ'તુ' બિરુદ આમાપ્યુ(. અનેક 
ધર્મકાય કરતાં કરતાં મથુરા અને ગે।પગિરિ-ગ્વાલિયરની યાત્રા કર્યા પછી સૂરીએ 
ગુજરાત તરફ પ્રયાણ કયું અને શ'તિચદર ઉપાધ્યાયતે પાદશાહ પાસે રાખ્યા, 
શાંતચદ ઉપાધ્યાય, જેએ અકબર પાસે રહોને એની પ્રશ્ચર્તિરૂપે રચેલું 'કૃૂપારસકે[શ' 
નામે કાવ્ય પાદ્શાહને સંભળાવતા હતા, તેમને હીરવિજ્યસુરિના દશનની ઇચ્છા 
થતાં પોતાની જગ્યાએ ભાનુચદ્રગણિને પાદશ્ચાહ પાસે મૂકીને તેઓ પાટણ આવ્યા, 
પાદશાહે એ સમયે સૂરિને ભેટ આપવા મારે ગુજરાતમાંથી જાજિયાવેરો કાઢી નાખતું 
ફરમાન આપ્યું" અને 'અમારિ' સાટે અગાઉ પયુંપણુના ૧૨ દિવસ જાહેર કર્યા 
હતા તેમાં બીન્ન ધણા દિવસ ઉમેયો, ભાનુચદ્રગણિ અકબર પાદશ્ચાહની સાથે 
કાશ્મીર ગયા ત્યાં એમણે પાદશ્યાફેને સમજાવતાં રાઝુજ્ય તીચતા યાત્રાળુએને 
કરમુક્ત કરતુ ફરમાત પાદશ્ાહે ડીરવિજયસૂરિને મોહ્યું. હોરવિજ્યસૂરિ અને 
ઉવિજ્યસેનસૂરિએ આથ પ્રસન્‍ન થઈ, વાસઘ્ષેપષ મોકલી લાહોરમાં ભાતુચ'દ્ર્ગાણિને 
ઉપાપધ્યાયપદ અપાવ્યુ'. આ પછી અકબરને વિજયસેનસૂરિનાં દર્શ્નની ઇચ્છા યતાં 
હીરવિજ્યસ્‌રિએ એમતે લાહોર મે।કહયા. 

સ'. ૧૬૫૦(ઈ.સ. ૧૫૯૪)ની ચેત્રી પૂણિ*માએ હીર્વિજયસુરિએ શ્રગુ'જયની 
મોટી યાત્રા કરી અને વિશાળ જિનમ'દિરેની પ્રતિષ્ઠા કરી. એ પછી ઊનામાં ચાતુ- 
સૌસ કર્યા. મકકે હજ કરીને પાછા ફરેલા ગુજરાતના સૂબા આજ્મખાને ઊના 
આવી સુરિ પાસે હજાર મહોારની ભેટ ધરી, પણ સરિએ એને અરવીકાર કર્યો, 
વળી ત્યાં નનમતગરના નમસાહેબ સાથેના તેમના કારભારી અબજી ભણુસાળીએ 
મૂરિતી અગપૃજા અઢારસે। સોનામણહેરથી કરી. ઊતાતા ખાન સહમદખાન પાસે 
સશિએ હિ'સા છોડાવી. સ, ૧૬૫ર(ઈ.સ. ૧૫૯૬)તા વૈશ્ચાખ માસમાં એમણે 
સદરની પ્રતિઇા કરાવી. એ જ વર્ષના ભાદરવા સુદ અગિયારસ તે ગુસ્વારે 
હીરવિજયસૂરિએ સ્વગ'વાસ કર્યો. 

'હીરસોભ્રાગ્ય કાવ્ય'ના ઇ્ત્તિવૃત્તના ક્લેવરની આ અત્તિશ્ઞય આછી રૂપરેખા માત્ર 
છે, પણુ ગુજરાતના! સમકાલીન ધા મિંક-સામા નિક ઇતિહાસના એક અતિમહત્ત્વના 
મડ માટે એતું કેવુ' વિશિષ મહત્ત્ત છે એ એના ઉપરથી તુરત સમજાય એવુ છે. મૂળ 
કાવ્યમાં તથા એના ઉપરની સ્વોપત્ત ટીકામાં એવી કૅટલીયે વિપ્રકીણ્‌' અને મૃુતૂહલજનક 
માહિતી મળે છે, જે ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ માટે ધણી અગત્યની છે,2પ 


૧૪] પૃધલળ કળ (ક. 


હીરવિજ્યસશે વિશેના હતાં, ઉપર કહ્યું તેમ એતિહાસિક દણિએ અગતના 
અન્ય મુખ્ય સાહિત્યનો ટ્રકો મિર્દેશ અહી કરીએ. ખ'ભાતતા શ્રાવક કવિ 
તરષભદાસે “દીરસૌભાગ્ય કાબ્ય'તે આધારે રચેલે 'હોરસૂરિરાસ'(સ . ૧૬૮૫-ઈ.સ. 


૧૬૨૯) સંસ્કૃત મહાકાવ્યના ઇતિશૃત્તિને લોકભોગ્ય બતાવવા માટે રચાયો! છે એ 
ર૫૪ છે.2 ૬ હીર તેજયસૂરિની શ્િષ્યપર પરામાં થયેલા વિવેકહષ ઉપાષ્યાયે સરિતા 
નિર્વાણના વર્ષમાં જ વીન્નપુરમાં રચેલે “હીરવિજ્યસુરિતે। રાસ' તથા 'હીરવિકય- 
સૂરિ નિર્વાણુ સ્વાષધ્યાય' તદ્ન સમકાલીન ગુજરાતો કાતિઓ તરીકે તોંધ માગી 
લે છ્ે.2છ ગજરાજ પડિતઃફૂત "હૌરવિજયસુરિ બારમાસ ની રચતા પણ્‌ એ વષષમાં 
ચઇ છે.૨૬ કુ-અરવિજયનો 'હોરવિજયસુરિશલોડે' અતે હૌરવિજ્યપુણ્યખાણુ' 
પછી તુરત રચાયેલાં જણાય છે.૨* શ્વેતાંબર જૈનોના ગચ્છો વચ્ચેનો મતવિરોધ 
અટકાવવા માટે, “ભાર ખોલ' નામથી હીરવિજયર્સુરિએ જાહેર કરેલ ૧ર આજસ્ાઓ 
વિશેને। 'હીશવેજયસૂરિના બારખોલને। રાસ' ત્રરષભદાસે સ. ૧૬૮૪(ઈ.સ. ૧૬૨૮)- 
માં રચ્યો છે.*” 

અકબર બાદશાઉને મળી હીરવિજ્યસૂરિ ગુજરાતમાં પાઠા આવતા હોવાના 
સમાચાર જાણી મુનિ પદ્મસુદરે ૨૩૩ શ્લેોકતુ સસ્કૃત જગદ્મુરુ કાવ્ય સ. 
૧૬૪૬ (ઈ.સ. ૧૫૯૦)માં માંગરોળમાં રચીને સૂરિને અપ'ણુ કયું” હેતુ .₹5 અક્બરતી 
અમારિધેધણા અને દયાર્ણતની અતલ'કૃત પ્રશસ્તિ ગાતુ' કાવ્ય શાતિચ'દકત 'કૃપા* 
રસકોશ'-જેનો ઉપર નિદેષ્શ્ કયો છે, તે સ. ૫૬૫૦(ઈ.સ. ૧૫૯૪)માં રચાયુ છે.*૨ 

ઉપર જણાવ્યુ તેમ, ્શાતિચદ્ર ઉપાધ્યાય અકબરની ર લઈ ગુ'#ર્‌ાત 
ગ્યા પછી ભાનુચદ્ર અકબરના દરખારમાં રહ્યા. ભાતુચદ્રતા શિષ્ય ર્સાટ્ય? 
હતા. આ ગુરુ-શ્રિષષ મોટા વિદ્દાન હતા. મહાકવિ બાણુભદ-ફત 'કાદબરી ' 
ઉપરની ગ્રમાણુભૂત અતે સોથી વિખ્યાત ટીકા આ ગુરુ શિષ્યે રચેલી છે. 
સિહિચદ્રે પોતાના ગુરુ શાતુચદ્રતી જીવનકયાતુ' આલેખન ' ભાતુચદ્રગાણિ- 
ચરિત'*2 એ નામના ગ્રથમાં કયું" છે. આ ત્રચ સંસ્કૃત સાહિત્યમાંની 
એતિહાસિક રચનાઓમાં વિરિષ હોવા સાથે એ સમયના ધાર્સિકક સામાજિક અને 
રાજડીય જીવન માટે અસાધારણ મહત્ત્વને છે. સુધલ દરબારતુ' અને પાદશ!હોના 
રૈનિક જીવનનું પ્રથક્ષ આલેખન એમાં છે, ભાતુચંદ્રે 'સર્યસઉસ્નામ'તી ર્યના 
કરી હતી અને અકબર દર રવિવારે એમની પાસે “સય સહસતામ' બોલતો.૪* 
સિડ્િય;્રે ફારસી ભાષાના અભ્યાસ કથી હતો અતે ફારસી ભ્રાષાના કેટલાક 
ગરથ પાદશાહુતે એમણે ભણાવ્યા હેતા. શાતિચદ્રની જેમ સિદ્ધિચદ્ર પણ 
શતાવધાની હતા એમના ત્રેયોગ જેઈ પ્રસન્ન થયેલ પાદશ્ાહે એમને 


*હુ”] સાધનત-ઝાસગી (કપ 


“ખુશપ્હેમ' (પ્રશ્ચસ્ત પ્રનઞાવાન)ની પદવી આપી હતી. એ સમયે સાદ્ધિયદ્ર જુવાન 
અતે અત્યત સ્વરૂપવાન હતા. એક વાર પાદ્શ્ાહે બહુ સ્નેહૈથી એમને! હાથ 
પકડી કહ્યું : “ડુ આપને પાંચ હજારની મનસખબદારી અને મોટી “મીર આપુ છુ 
તેતો આપ સ્વીકાર કરી રાશન બને, લગ્ન કરો અને સાધુવેશને ત્યાગ કરેઃ, 
પણુ સિદ્ધિચદ્ર પોતાના આચારમાંથી ચલિત થયા નહોતા, ભાતુચ'દૃ ઉપાષ્યાય 
પ્રાય: અકબરના મરણુ સધી એના દરખારમાં રહા હતા. 


હીર્વિજ્યસૂરિના પટ્ધર વિજયસેનસારે હતા, જેએ લાહોરમાં અકબર 
પાદરાહેતે મળ્યા હત! એ ઉપર આવી ગયુ. વિજ્યસેનસૂરિતુ' જવનભ્નત્ત હેમ- 
વિજયે “ વિજ્યપ્રશ્ચસ્તિ 'ના ૧૬ સગોમાં આલેખ્યું છે, હેર્માવિજયનો સ્વગ'વાસ 
થતાં ગુર્ણાવજયે એમાં પાંચ સગ ઉમેરી કુલ ૨૧ સગૌ ઉપર ટીકા રચી 
છે (સ'. ૧૬૮૮ ઈ.સ. ૧૬૩૨ ).*૫ વિજયસેનય્‌રિના પદૃધર વિજયદેવસૂરે 
પણુ પોતાના ગુરુઓની જેમ એક પ્રભાવશ્ચવાળી આચાર્ય હતા. સ. ૧૬૭૪ 
(ઈ.સ ૧૬૧૮)માં એમનો તપદશ્ચર્યાથી આશ્ચર્ય પામી પાદશાહ જહાંગીરે માંડુવ- 
ગઢમાં “જહાંગીરી મહાતપા'તું બિરુદ એમને આપ્યું હતુ. એમતુ' ચરિકલેખન 
ખરતરગચછના શ્રીવલ્લભ પાઠંકે સટીક “ વિજ્યરેવમાણાત્મ્ય' (સ', ૧૬૯૯-ઈસ. 
૧૬૪૩માં કયું છે,** ગુણુવિજ્યકૃત “ વિજયદેવસૂરિપ્રબન્ધ 'નતો સાર આચાય* 
જિર્નાવિજયજીએ “પુરાતત્ત્વ પુ. ૨, પૃ. ૪૬૦-૬૭૩ માં આપ્યો છે. વિજ્યદેવસરિના 
નિર્વાયુની સજ્ઝાય મળે છે.*છ [વિજયદેવસૂરિ તેમજ એમના પદટ્ઠધર વિજ્ય 
ગ્રભુમુરિતુ' ચરિતવણન સુપ્રસિદ્ધ વિદ્દાન મેર્ધાવજય ઉપાષ્યાયે 'દેવાનન્દ મહા- 
ફાબ્ય' (સ', ૧૭૨છ-ઈ,સ, ૧૬૫૬ )માં*૬ કયુ" છે. એ જ વિદ્દાને રચેલા 
“દેગ્વિજ્ય મહાકાવ્ય'માં*૬ વિજ્યપ્રભસરિતું કાન્યાશ્રય વિસ્તૃત જીવનવૃત્ત છે. 


પ્રમાદમાણિકયના શિષ્ય જયસે!મ ઉપાષ્યાયે સ. ૧૬૫૦(ઈ સ. ૧૫૯૪)માં 
સસ્કૃતમાં 'કર્મચ'રવશ્ાવલી પ્રબ'ધ' રચ્યો છે અતે એ ઉપર સ'સ્કૃત ટીકા એમના 
શિષ્ય ગુણુવિનયે સ'. ૧૬૫૫(ઈ,સ. ૧૫૯૯)માં લખી છે.૫* પ્રખન્ધને! ગુજરાતી 
પઘાતુવાદ પણુ ગુણુવિનનયે એ જ વષમાં કયો' છે ૫ મંત્રી કમચદ્ર એ 
બૌકાનેરનો એસવાળ વણિક હેતો. એતું કુ'ઢુ'બ રાજસ્થાનનાં રાજકુળામાં અને 
મુધલ દરબારમાં સારે! પ્રભાવ ધરાવતુ હતું. મ'ત્રી કમમચ અકબર બાદશાહના 
ગાઢ સ'પક'માં આવ્યો હતે!ઇ, ખસ્તર ગચ્છના આચાય 'જિનચદ્રસરિનો અકબર 
સાથે પારેચય એણે કરાવ્યો હતો. કર્મચ'દ્ર અને એના વ શજ્ેનું ગુણુસ'કીત*ન 
કરતા આ પ્રબધમાંથી રાજ્સ્યાન અને ગુજરાતના રાજકીય અતે ધમક 
પાતિહાસની ઘણી મહત્ત્વની હ૪ીકતો તેમ જ સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે, 


ય] શ્રુધઘ કાલ દ પ્ર. 


મુધલ કાલીન ગુજરાતના એક પ્રેતિષિત ત્રેછી ભમદાવાદર્નનવાસી શ્ચાંતિદાસ 
ઝવેરી હતા, બાદશ્રાદેના શાન્ત્યમાન્ય ઝવેગીએમાંના તેએ એક હતા. ભારતનાં અનેક 
તેપારી કેન્દ્રોમાં એમની શરાફી પેટીએ ચાલતી. જહાંગીરે એમતે અમદાવાદની 
નેગરશેઠાઈ વ શપરપરાગત આપી હતી, શાંતિદાસે સ. ૧૬૭૮(ઈ.સ.૧૬૨૨)માં 
અમદાવાદના પરા બીૌબવપુર-હાલના સરસપુર-માં ચિ'તા્મણુ પાશ્ચનાથનું ભ્ય 
મદિર બ'ધાવ્યું હતુ. ધર્મોધધ ઓર'ગઝેબે ગુજરાતની ટૂ કી સુભાગીરી દરમ્યાન 
એ મ દિર્માં મહેરાખ કરી એની મરિજદ બનાવો હતી, પણુ એમાંથી મુસ્લિમોના 
કબજા ઉઠાવી લેવા માટેતુ ફરમાન પાદશાહ શાહજહાં પાસેથી શ્ાંતિદાસે મેળવ્યું' 
હતુ'; જેકે ભ્રણુ અતે અપૂન્ય સ્થિતિમાં રહેલા એ મદિર તરફ ઉપાસકો ફેરી વાર 
ન જ વળ્યા, અમદાવાદનો નગરશેક્ષઈ શ્ાંતિદાસના વશબ્નેમાં આજ સુધી ચાલતી 
આવી છે, અતે એ વ'શ્નમાં પ્રભાવશાળી દાતની, ધમ'પ્રેમી તથા રાજકીય અને 
વહીવટી કુશળતા ધરાવનારા અનેક નરવિશેષ થયા છે. ક્ષેમવધ'તકત “શાંતિદાસ 
શેઠનો રાસ' (સ', ૧૮૭૦-ઈ.સ. ૧૮૧૪)માંપ૨ શાંતિદાસ અને એમના વ'શન્નેનાં 
ધામિંક-સામાજિક કાર્યોનો વિસ્તૃત અને પરપરા પ્રમાણભૂત ભૃત્તાંત છે, ચિતા- 
માણિ પાશ્ચનાથના મદિરતે! પ્રતિદામહોત્સવ શતદાસે ઉપાપષ્યાય મુક્તિસાગરને 
દરતે કરાવ્યો હતો, જેએ આચાવ*પદ પ્રાશિ પછી શજ્સાગરસૂરિ તરીકે 
એ!ળખાયા. શાજસાગરસુરિના સ્વગ'વાસ પછી તુરત [તિલકેસાગરે રચેલા 'રજસાગરથૂરિ 
નિર્વાણુરાસ'. (સ'. ૧૭૨૨-ઈ,સ. ૧૬૬૬)માંષ* પ્રસ્‍તુત વણ ન સાથે શાંતિદાસ અને 
એમના મૂઢ બ વિશે સારી મર્વિતી મળે છે. અમદાવાદના સ્થાનિક પૃતિહાસ માટે 
પણુ આ ત્રેકારતી ફૃતિએ ખૂબ અગત્યનો છે એ કહેવાની ભાગ્યેજ જરર હોય, 
જદ્દાં જુદાં ત્રેદીખ।ા આચાર્યો કે સાધુ-સાધ્વીએ વશે રચાયેલી નાની મોરી કૃતિ 
એ ધામિક-સામાજિક ધતિહાસ કે જે તે કુટુંબના જૃત્તાંત ઉપરાંત જે તે 
ગ્રામતા નગરના સ્થાનિક ૪્તિહાસ માટે [વાવધ રીતે ઉપયોગી છે એ ર્‌પણ છે. 
ઈસવી સનના સત્તરમા સૈકામાં થઈ ગયેલા વિખ્યાત જેન દાર્શ નિક અને ગ્ર ચકાર 
ઉપાષ્યાય યશેાવિજયજતું' જીવનજૃત્ત વણુવતી, કાંતતિવિજયકૂત ગુજરાતી ફૂંતિ 
'સુજશવેલી ભાસ' (સ'. ૧૭૪૫-ઈ.સ. ૧૬૮૯)૫* એમાંના ચરિત્રાલેખનને કારણે 
તૉંધપાત્ર છે. 


આ કાલના ઇંતિઠાસનુ એક અગતતુ' સાધન વિસપ્નિપત્રો છે, એ 
ર્ચતાએ જેન સાહિત્યની-અતે એમાંયે ગુજરાત અને રાજસ્યાનની વિશેષતા છે. 
વિરુસ્તિપત્રો ખે પ્રકારતાં હોય છે : એક, સાછુશ્ચિષ્ષ પોતાના ગુરુ કે આચાર્યને 
કાવ્યરૂપે વિસતપ્તિલેખ લખે તે અને ખીજે, એક નગરતે જેનસ ધ અન્યત્ર [નિવાસ 


૧ક૪ુ'] સધન-સ્ાસશ્ર (૧૭ 


કરતા આચાય'ને પોતાના નગરમાં ચાતુર્માસ કરવાની વિજ્તપ્તિ કરતે! પત્ર લખે તે. 
આ પ્રકારના પત્ર સસ્કૃત-ચુજરાતી કાવ્યમાં અથવા અલ'કત ગધમાં રચાગરેલ હોય 
છે. સાધુઓએ લખેલા વિત્તપ્તિપત્રોમાં ચિત્રાદિ ખાસ હોતાં નથી, સ'વ તરકથી 
લખાનેલા વિ્્તપ્તિલેખાો એળિયા કૈ ટીપણારૂપે વૈયાર થયેલા હોઈ ચિત્રાદિથી 
ખચિત હોય છે.પષ આ પ્રકાર જ એવે છે કે: રાજકીય સામાજિક ધામિ'ક 
વેપારી વગેરે મહેત્ત્તતી અનેકવિધ માહિતી એમાં હેય છે. સચિત્ર વિન્તપ્તિપત્રેમાં 
જ્યાંથી એ પત્ર લખાયા હોય તે.નમરનાં મહત્ત્તતાં સ્થાનો રાજમાર્ગો મંદિરે! બન્નરે 
આદિતાં ચિત્ર: પણુ હોય છે, આથી આધુનિક સમયમાં એ ચિત્રોને; ઉપયોગ 
કાનૂની પુરાવા તરીકે પણુ કોઈ વાર થયેલો છે. સ્થાનિક પતિહાસ, મહાજને, 
ચિત્રકલા, વિવિધ કારીગરી, ધા મિક-સામાજિક રીતરિવાક્તે, ભાષા અને સાહિત્ય, 
એમ અનેક ર્દકિટિએ વિર્સાપ્તલેખોનુ' મહત્ત્વ સ્વય'સ્પષ્ટ છે, બ્યક્તિવિશેષને ઉદ્દેશી 
રચાયેલી અતે એમને ખઠવવામાં આવેલી એ એતિહાસિક ર્ચનાએ હોઈ સપ્ય- 
કાલીન ભારતીય સર્હત્યમાં પણુ તોંધપાત્ર છે. 

વિ્શ્તિપત્રને જૂનામાં જૂતો ઉપલબ્ધ નમૂનો પાટણુતા ત્ર'થભ'ડારમાંનુ' 
એક તાંડપત્રીય પાનું છે. મૂળે વિર્સાશ્તિપત્રતા એ નાનકડો અવશેષ છે એ 
પાનુ ૧૩ મી સદીમાં લેખાયેલુ' જણાય છે અને કા્‌દબરી જેવા અલ કૃત સસ્કૃત 
ગઘમાં છે. વડઉદ્ર(વડાદર!)ય પ્રભાચ'્રગાણુ નામે એક સાધુએ ચ'દ્રમુલના આચાય 
ભાનુપ્રભસૂરિ ઉપર લખેલો એ પત્ર છે. વિજ્ઞાપ્તત્રિવેણિ' (સ'. ૧૪૮૪--ઈ.સ.) 
૧૪૨૮) એ ત્રણ ખ'ડુમાં રચાયેલું એક સ સ્કૃત કાવ્ય છે, જેમાં સિ'ધના મલિક- 
વાહણ નામે સ્થાનથી જ્યસાગર ઉવાપષ્યાયે પોતાની વિહાર્યાત્રાનુન કાવ્યમય 
છતાં વિગતપૂર્ણુ નિવેદન પાટણુમાં વિરાજમાન ખરતરગચ્છકના આચાય” જિતશ્દ્ર * 
સૂરેને મે!કલ્યું હતુ. મુનિ સુ'દરસરિકૃત અલ કૃત સંસ્કૃત ફાવ્ય “ગુર્વાવલી' 
(સ. ૧૪૯૬-ઈ.સ, ૧૪૪૦) તપાગચ્છના આચાય દેવમુ'દરસરિને એમણે પાઠવેલા 

૧૦૮ હાથ લાંબા અતે સે'કડો ચિત્રકાવ્યોથી ખચિત 'ત્રિદશતર'ગિણી વિસપ્તિ' 
નામે વિસ્તૃત વિજ્તશ્તિલેખને। ઉપલખ્ધ અ શમાત્ર છે. 

આ તો વિસધ્તિલે ખના પ્રકારતી આવશ્યક સંક્ષિપ્ત પૂવ ભૂમિ કા થઈ આપણે 
અભ્યાસપાત્ર ક!લખ'ડ જેમાં વિસ્તશ્તિલેષાણા અને પત્રો સારી સંખ્યામાં મળે છે 
તેતી' નાત કરીએ તે! ૧૭ માં સૈકામાં ચયેલ ઉપાધ્યાય વિનયવિજયજઝએ મેધદૂતતી 
શૈલીએ તેમજ મેધદૂતસમસ્યાપૂતિષપે રચેલ “ઇદ્રદૂત * સૌ પ્રથમ નોંધ મામી 
લે છે. વિતયનિંજયજ એ સમયે જેધપુર હતા અને સુરતમાં નિવાસ કરતા તપા- 


ગચ્છતા આચાંય વિજ્યગભસૂરિતે એમણે પાઠવેલો આ વિ્ત્તપ્તલેખ છે. સુરત 
૫-$-૨ 


૧૮] મધ કાલ [ખ્ર. 


જેધપુરથી પશ્ચિમે નહિ, પણુ દક્ષિણે હાઈ કવિએ વણુ'વેલો ઇદુતે! પ્રવાસક્રમ ભૌતિક 
દૃષ્ટિએ યથાય* તથી. પણુ જ્તેધપુરથી જલે।ર શ્િરોહી આખુ અચલગઢ 1સહ્ધપુર ૨1% 
નગર-અમદાવાદ વડે!૬રા જરૂચં અતે તરણિ(સૂય”)તગર-સુરતનાં જે વણું'ત એમાં છે 
તે ઇતિહાસના અભ્યાસી માંટે અગત્યનાં છે.૫5 વિતયવિજયજતો બીજે વિસ્તપ્તિલેખ 
(સ'. ૧૬૯૪-ઈ સ. 1૧૬3૮) અમદાવાદ પાસેના બારેન્ન ગામથી ખ ભાતમાં [નિવાસ 
કરતા વિજયાન દમૂરિતી સેવામાં પાટ્વેલે છે. એમને! ત્રીજ્ને પત્ર દેવપત્તત-પ્રભાસ- 
પાટણથી અણુવિલપુર પાટણુમાં આચાય વિજયદેવસૂરિને પાઠેવેલો છે; એને: પૂતોધ' 
પ્રાકતમાં અને ઉત્તરાધ' સસ્કૃતમાં છે, એમાં આચાય'તી સેવામાં રહેલા સાધુ 
ગોંનાં નામ તથા એમને અતુવ'દતાદિ છે. આચાયની આતથી અન્ય સ્થાને(માં 
રહેલા સાધુઓને પણુ તે તે સ્થાનના ઉલ્લેખ સાથે અતુવ'દનાદે લખેલાં 
છે.૫૭ ઉપ્યુ કત 'દેવનિન્દમહાકાવ્ય' અને “દિગ્વિજયમહાકાવ્ય” તા કર્તા મેધાવજય 
ઉપાધ્યાયે 'મેધદૂતસમસ્યાલેખ'તી રથના કરી છે, જે એમણે ઓર'ગાબાદથી 
ગુગ્ઠપતિ આચાય વિજયપ્રમસરિતે દીવ ખાતે પાઠવેલું સુ'દર 1વજ્ાપ્તિકાગ્ય છે. 
ગએેમાં ઔર'ગાબાદથી દેવગિરિ (દોલતાબાદ), ઈલે!રા તથા એતી પાસેના અર્ણી 
કિરયૃ અતે તુગિયા પહાડ, સુરત, તાપી અતે નમદા, ભરૂચ, હંરિમૃહપુર, 
મહી અતે સાબરમની, શ્રઝું જય અતે પછી દીયત્‌' વહું'ન કવિ કરે છે, અને ગુરુ- 
દશષ્તની ઉત્સુકતા વ્યક્ત કરે છે.પ૮ 


આપણા અભ્યાસપાત્ર કાલખ ડમાં રચાયેલા વિર્સાપ્તપત્રોને] નિદદેેશ કરીએ. 
અ'દાજે ઈ.સ.તી ૧૭ મી સદીતી પૂવોધ'નો એક ઝુટક વિસપ્તિપત્ર કયાંથી અને 
કાના ઉપર લખે એને સ્પષ્ટ ઉલ્લેષ મળતા તથી. પણુ એમાંતાં ચિત્ર જેતા 
એ સુરત અથવા દીવ જેવા કે!ઈ જરદરેથી લસ્માયાતું ગ્ર'ભવે છે, ઘોષ્રાથી મુતિ 
નયવિજયે જૂનાગઢમાં તપાગગ્છતા આચાય તિજયપ્રભસૂરિ ઉપર લખેલા વિ્સાપ્તિ- 
પત્ર (સ. ૧૩૧૭-ઈ,સ, ૧૬૬૧)માં ધેધાબ'દર અતે જૂનાગદનું વણુ ન છે, 
અને ધે!લરામાં વસતા સવ' સાધુએ।ના ધમ'ચરણુનિવેદનૃ જેવો એ લેખ છે, એમાં 
કોઈ ચિત્ર તથી, માળવાના દેવાસધી પાટણુમાં વિજયગ્ભસૂરિ ઉપ; મુંતતિલાભવિજયે 
સરકૃત કાયમાં લખેલો સચિત્ર વિરપ્તિપત્ર સ. ૧૭૩૮ (ઈ.સ. ૧૬૬૨)તે છે. 
જૂનાગહયી પ'ડિત દેવકુશલુ અને આનકચલે ઊનાપ્નાં આચાય તિજ્યપ્રભસૂરિ 
ઉપર લખેલો વિસપ્તિપત્ર સ . ૧૭૪૫ (ઈ.સ. ૧૬૮૯) ને. છે. સિરેફીતા જેન સ'ધે 
પાટણુમાં આચાક વિજ્યક્ષમાસ્રરિ ઉપર, પોતાતા નગરમાં ચાતુર્માસ કરવ! માટે 
લખેલા સથિત્ર વિસ્પ્તિપત્રસ', ૧૭૮૨-ઈ.સ. ૧૯૨૬)માંથી 'ણુવા મળે છે કૅ 
એ સમયે પાટણની વસતી ૪૮ ૬ર માણુસની ગણાતી હતી. અ! સમયતા 


1 ૪ુ'| સાધનૃ-સામમાી [૧૯ 


ખીજ કેડલાક સચિત્ર વિગૃપ્તિપત્રે મળ્ય! છે.૫* વિ્ઞાપ્તિપત્રે. પાઠવવાની આ 
પરપરા ત્યારે પછી ડેટ અર્વાચીન કાલના આરભ સુધી ચાલુ રહેલ્રી છે, 


આ ઉપરાંત પટાવલીઓ ગુર્વાવલીએા તીથ માલાખ ચેતપરિપાટીઓોા 
રાજત'શાવલીએ મથપ્ર્શાસ્તએ અને પુષ્પિકાઆ દસ્તાવેજ આદિ જેવાં જે 
એતિહાસિક સાધનોનો ઉદ્લેપ્મ પાંચમાં ગ્રથમાં 'હિદૂ-જેન-સાદિત્ય' શીર્ષક 
નીચેના લેખના ઉત્તરાધ*માં કષ છે તે પ્રસ્તુત કાલપ્મ'ડમાં પણુ મળવા ચાલુ રહે છે. 


આ ફાલમાં રૂપાર્લાનેવાસી વૈષ્યુવ વણિક ગોપાલદાસ કૃત 'વહ્લભાખ્યાન ₹* 
કેશ્રવદાસ વૈષ્ણુફત "વલ્લભવેલ':? ગોપાલદાસ વ્યારાવાળાકૃત “પ્રાક્ટ્યસિદ્ધાંત'₹૨, 
મહાવદાસકૂત '“ગોકુલનાથજતેા! વિવાહ'૬5 ઇત્યાદિ એતિહાસિક કાવ્યે।માંથી 
ગુજરાતમાં શ્રૌમદ્નહલભાચાર્ય ના આગમન તયા પુષ્ટિમાગ'ના પ્રસાર વિસે વણી 
“ણુવા જેવી માહિતી મળે છે. આમાંની પહેલી કૃતિ ઈ.સ ના ૧૬ મા શ્તકના 
ઉત્તરાધધ્માં, જ્યારે બાકીનો ત્રણુ ૧૭ મા શ્રૃતકના પૂર્વાધ'માં રચાયેલી છે. 


પ્રસ્તુત કાલખ'ડના ઉત્તરાર્ધમાં ભાટચારણાએ રચેલાં સ'ખ્યાબ'ધ એતિહાસિક 
પ્રશ્નસ્તિકાવ્ય મળે છે, ફાબ'સ ગુજરાતી સભા-મ'બઈના ઉસ્તલિ-મિત પુસ્તકસ' મમાં 
આવુ સહેત્ય લાખેત સ્વરૂપે સારા પ્રમાણમાં સ'ધરાયું છે. શ₹* અમદાવાદતે। ફબન્ને 
લેતાં મરાઠાઓને અટકાવવાને। પ્રયત્ન કરનાર રુગ્તમકુલી અતે અભરામફુલીને શલોકે 
(સ. ૧૭૮૧-ઈ.સ ૧૪૨૩૫) શામળ ભદ્દે રચ્યો! છે.!પ ગુમાનબારાટફરૂત વિષિધ 
પ્રશાસ્વકાવ્યો હજી અપ્રગટ છે ૬5 આ સમયમાં રચાયેલાં કપૂરચ'દનો રાસડે, 
વેણીભાઈતોા રાસડા ભાણુને! સલોકો, તાપીદાસનો રાસડે ધત્યાદિ એતિહર્પસક 
પૌીતકાવ્યો મળે છે.5 


આ તો મુખ્યત્વે એતિહાસિક કે પ્ાંતેજૃત્તપ્રધાનરૂતિઓતું' વિહગાવલોકન 
ચયુ', પરતુ સર્વસામાન્ય સાહિત્ય કૅ એવી સાહિત્યફાતિએમાંના નિરેશ સમકાલીન 
જીવન અને સ'સ્કૃતિને સમજવામાં સહાય કરે છે એ સ્પષ્ટ છે. અખાના છપ્પા, 
પ્રેમાતદના આખ્યાત, શામળની પઘવારતાએ। જેવી પરિષ્ટ કૃતિઓ, જેનરાસાએઓ 
અને એ પ્રકારનુ વિપુલ સાહિત્ય ગુજરાતતા અતીત જીતનનું દર્શન કરવા માટે 
ધણી વાર દર્પણની ગરજ સારે છે એ અભ્યાસીઓને વિંદત છે, 


૪૦ સ'સ્કૃત-ગુજરાતી અભિલેખોા 


સલ્તનત ફાલની જેમ સુધલ કાલના 'તિહાસ માટે પણુ સ'સ્કૃત-ગુજરાતી 
આિલેખામાંથી કેટલીક મહવત્ત્તી માહેતી પ્રાપ્ત થાય છે. 


૨૦ | મુઘલ કરાલ [પ. 


મુધલ કાલની ઇસ્લામી ઇમારતોમાં કોતરેલા લગભગ ૧૯૮ જેટલા અરબી 
ફારસી શિલાલેખ પ્રસિદ્ધ યયા છે,૬૬ *્યારે આ કાલના પ્રસિહ સ સ્કૃત-મુજરાતી 
શિલાલેખે!ની સખ્યા લમભગ દોઢસો! જેટલી છે; ને પ્રતિમાલેખોતી સુચિ 
ઈ.સ. ૧૭૦૦ સુધી તૈયાર કરવામાં આવી છે તે લેખોની સ ખ્યા લગભગ સવાત્રણુસો। 
જેટલી છે.૭* ઝેમાં ઈ.સ. ૭૦૦ થી ૧૭૫૮ સુધીનાં પ્રસિદ્દ પ્રતિમાલેખ 
ઉમેરવામાં આવે તો એ સખ્યા લગભગ ચારસે! સુધી પહોંચે મુધલ કાલ 
દરમ્યાનના સેકડો પ્રતિમાલેખ હજી અપ્રસિદ્ઠ રલા લ્ઞાગે છે, એવી રીતે 
પાળિયાઓ પર કેોતરાયેલા અનેકાનેક લેખ હજ પ્રકાશિત થયા લાગતા નથી. 
અભિલેખોની સ'દલસૂચિએમાં સમાયેલા પ્રસિદ્ સ સ્કૃત-ગુજરાતી અભિલેખોાનેય 
વિગતે અભ્યાસ કર્‌; એમાંથી દતિહાસને ઉપયોગી ડીક દીક માહિતી સાંપડે છે. 


રાજકીય ધ્રતિહાસતી બાખતમાં આમાંના કેઃલાક અશલેખોમાં આવતા 
સમકાથીત મુધરલ ખાદશાહે તથા સખેદારોતા નિદેપશ તત્કાથીન તવારીખમાં 
નોંધાયેથા હકીકતને સમમ*ત આપે છે તે કેગલીક વાર વિગતોની કે સમયાંકનની 
પુરવણી કરે છે.” વળો આ અભિલેખો, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના, આ કાલનાં 
સ્યાનિક હિંદુ રાજ્યોના ઇતિહાસ માટે સવિશેષ ઉપયેમ નીવડે છે.૭૨ 
વરીવ'ચાએના ચોપડાએમાં જગાવેલી રાજાએ ત! સાલવારીતુ' સ'શૈ!ધન કરવામાં 
આબા અભિલેખોમાંતા સમયનિદે'શ ધણી સ મીન મદદ કરે જે. 


આ કાલના અભિલોખે!માં શિલાલેખો, પાવાણુ-પ્રતિમાલેમા અને ધાતુ- 
ત્રતિમા લેખોને; સમાવેશ થાય છે તામ્રપત્રો પર કોતરેયા દાનરાસન-લેખ 
ભ્રાગ્યેજ મળે છે. શિલાલેખ મુખ્યત્વે પૂત કાયેપેના નિર્માણુને લગતા છે એમાં કેઃલાક 
દોખ વાપી(વાવ)ના નિર્માણુનં! હકીકત તોંધે છે; જેમકે વેધાનો વિ.સ.. ૧૬૩૪ 
(ઈ.સ ૧૫૭૮:)ના હોખ અને અમદાવાદનો વિ.સ'. ૧૭૭૯(ઈ.સ.૧ ઝર ૩)ને લેખ૭3, 
કોઈ શ્વિલાહોખ કૃપ(કૂવેછ અને તડાક(તળાવ)ના નિર્માણુને લગતા હોય છે ૭૪ 


કેટલાક અભિલેખોમાં દેવાલયો તથા જિનાલષેોના નિર્મોણુ કે જર્ણૌદ્દારની 
કત્‌ આપેલી છે.”ય ઞેમાં ફે: લાક ટોખ ખાસ નોંધપાત્ર છે; જેમકે ખ'ભાતના 
ચિતા્માણ્‌ પાર્કતાથ મદિરતો! વિસ. ૧૬૬૧(ઈ.સ- ૧૬૦૫)નો લેખ શગત્રુ જય 
પવ'ત પરતો વિસ' ૧૫૮૭ ઈસ ૧૫૩૧)તો લેખ, આરાસણુના નેમિનાથ 
મદિરતો વિ.સં. ૧૬૭૫ (ઈ.સ. ૧૬૧૯)નો લેખ, શકુ'જ્ય પવષ્ત પરને! એ 
વર્ષતેો લેખ, જામતગરતે વિ.સ'. ૧૬૭૬(ઈ સ. ૧૬૨૦)નેો લેખ અને 
ભ્ાવનગરતા વિ.સં. ૧૭૬૮(ઈ.સ. ૧૭૧૨)તે। હોખ. 


૬ છુ] સાધત-સાસાચ્રી (૨૧ 


સહ્તનત કાલની મૃધલ કાલતા પ્રતિમાલેખો પરથી અનેક જેનપ્રતિમા- 
એના નિર્માણ વિગે તેમજ એની પ્રતિષ્ઠા વિશે માહિતી મળે છે. એમાં આપેલી 
સમયનિદે'શની તેમજ ગચ્છ સુરિ જ્ઞાતિ વગેરેની [વેગત ધામિ'ક તથા સામાજિક 
દૃત્ટિઓ ખાસ ઉપચવેટ%ઝ) «0૨૩ડે છે 


સમયનિટ્ટે શમ' લગભગ હમેશાં વિકમ સ'વતતો જ ઉપયોગ તેવા મળે છે. એનાં 
વષ મે.ટ ભાગે કાત્તિ કાદિ અતે એના માસ અમાંત ગણાતા હોવાનું માલૂમ પડે છે.૭$ 
કયારક બાહસ્પત્ય સવાસરચકમાંતા સ વત્સરને પણુ નિદેશ આવે છે. જેમકે 
મૂઈ (1%. સુરે દ્રનગર) તા વિ.સં. 1 ૬૮૫(ઈ,સ. ૧૬૨૯)ના લેખમાં,9૭ કેટલીક વાર્‌ 
વિકમ સવતનો સાથે શક સ'વતનુ' વષ* પણુ આપવામાં આવતુ', જેમકે અમદાવાદની 
અમૃતવષિ'ણી વાવના હોખમાં વિ.સ. ૧૭૭૯ અને શ.સ'. ૧૪૪(ઈ.સ. ૧૭૨૩).૭૬ 
આ ફાલના પ્રકાશિત સળજસ્કૃત-ગજરાતી અભિદોખાોમાં હિજરી સનના વષ'નો 
નદશ થષ્ નથી, પર'તુ થોડા ્અઆાભહદોખામાં વિકમ સ'વતના વષત સાથે 
ઇલાહી સનનું વવ આપવામાં આન્યું છે, આ સન મુધલ બાદશાહ અકખરે 
'ત-પ-ઇલાહી'ની સ્પ્રાપના કર્યો પછી શર કરી હતી (ઈ.સ. ૧૫૮૪)તે [હિજરી 
સનતનૌ જગ્યાએ એ નવી સન પ્રચલિત કરી હતી. એનો આર'ભ એના રાન્યા- 
રહણુના વર્ષ ૧ (ઈ.સ, ૧૫૫૬)થી ગણવામાં આવતે, એનાં વર્ષ [હિજરી 
સનની જેમ ચંદ્ર નહિ, પણુ જરસ્થોસ્તી સ્તનની જેમ સૌર ગણુવામાં આવતાં. 
એસમ' અમૃક માહિના ૨૯ દિવસના, અમુક ૩૦ દિવસના, અમક ૩૧ હિવસના 
અતે એક મહિને ૩ર દિવસને! ગણાતો. એ રીતે વષષ કુલ ૩૬૫ દિવસ્તુ' ચતુ . 
વળી દર ચોથે વષે એક દિવસ ઉમેરવામાં આવતે. ઇલાહી સનના બાર મહિના- 
ઝે।નાં નામ જરથેો?તી સનના મહિનાઓ પ્રમાશે રાખવામાં આન્યાં હતાં. એવી_ 
રીતે ્માહેનાના દરેક રોાજ્તું' પણુ અલગ અશગ નામ પ્રયોન્નતુ, આ સનન 
વષષમાં ૧૫૫૫-૧૫૫૬ ઉમેરવાથા ઈ.સ.તું વષ આવે છે. ઇલાહી સન અકબરના 
તથા જહાંમીરના રાન્યકાલ દરમ્યાન પ્રચલિત રહી, પરતુ શાહજહાંએ એને 
બદલે પાદ્ઠી હિજરી સન ચાલુ કરી ને ઇલાહી સનને1 લોપ થયે,” 


મુ્રલ કાલના આ અભિહોખો પૈકી ધણા સંસ્કૃત ભાષામાં લખાય! છે, 
ફેટલાક હોખ અશેતઃ સ'સ્કતમાં અને ગુજરાતીમાં .લખાયા છે,૬૨ તો કેટલાક 
હોખ એ કાલનો ગુજરાતી ભાષામાં છે.“૨ શ'ખાદ્ધાર ખેટમાંનતો એક હોખ 
મરાઠીમાં છે,.૬૨ આ હોખોમાંના ગુજરાતી લખાણુ પરથી એ ભાષાતું તત્કાલીન 
_ગ્વરૂપ જણવા મળે છે. 


ર્ર] શુશુણ કાલ પ્ર, 


ધણા અંભિદોખ ટકા અતે મુદ્દાસર હોઈ સાદા ગધમાં લખાયા છે, તો 
કેટલાકે રોખ લાંબા અતે વિમતવાર ફાઈ સુદર પદમાં રચાયા છે. પદ્યબદ્ધ 
પ્રેશસ્તિએમાં શગુ'જયતો વિ.સ'. ૧$૫૦તો હૉખ”* તથા વિ.સં ૧૬૭૫નો 
દોખજપ તેમજ કૉહ(જિ. સુરેન્દ્રગર)તો વિ,સં. 1૬૬૩નો લેખ,” 
નોંધપાત્ર છે. કયારેક ગદ્યમાં પણુ વિગતવાર લખાણ અપાતુ જેમકે ઊતાના 
વિ.સ', ૧૬૫રના હોખમાં”૭ તથા ધેધા( જ. ભાવનગર)ના વિ. સ ૧૬૭રના 
હોખમાં “૬ વરણી વાર શોખ અંશત; પદ્મા અને અંશત: લખાતા, જેમકે 
મૂળા(જિ. સુરેદ્રતગર)નો વિ.સં. ૧૬૮૫ તો હોખ,૬* આ વિતિધ લોખન-પ્રકારે 
પરથી એ કાલની હોખનશેલીનો તથા પઘ્રચનામાં પ્રચલિત ૭ 'દે!તે! ખ્યાલ 
"વે છે. સાહિયિક દષ્ટિએ ઉચ્ચ છાપ પાંડે તેવા હોખ હવે જવહ્ડો ન્તેવા 
મળે છે. 

આ અભિહોખો પરથી ભાષાતી જેમ લિષિતા તત્કાલીન સ્વરૂપતે! પણુ 
પરિચય થાય છે. વર્ણ માલના લગભગ સવ મૂળક્ષરોમાં તથા અ તગત સ્વરઃ 
ચિહ્ોમાં અર્વાચીત મરોડ ઘડામે! લાગે છે, જ્યારે કેટલાક સ'યુક્તાક્ષરામાં હજ 
જૂના મરોડ જળવાઈ રહ્યો છે” વર્ષોદિની સ'ખ્યાએ સામાન્યતઃ અ'કર-ચિદ્ધો 
દારા દશ્ચાવતી. ૭નાં ડયારેક. ખાસ કરીતે પઘર્ચનામાં. એ અગે શખ્દસ કેત 
પણુ પ્રયોજાતા, દા.ત. ગગન-બાણુ-કલા-મતે અખ્દે(વર્ષ ૧૬૫૦૦૯? અને 
સત્‌ નેત્રગજેરસે દુસહિતે (વર્ષ ૧૬૮૨)૬૨ જિદ્વામૂલીય તથા ઉપધ્માતીય 
ચિદ્ના ઉપયોગ કર્વાચિત્‌ થતો, જેમકે શત્રુ જયના વિ.સં. ૧૬૫૦ ના લેખમાં.૬૨ 

અમ સસ્કૃત-ગુજરાતી બૌભિટોખો પરથી આ કાલ-1 રાજકીય તથા 
સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં ઉપયેોમી તૌવડે તેવો કેટલીક માહિતી માપ્ત થાય છે. 
તત્કાલીન ભાધા લિષિ પૂત'કાયો કાલગણુના વગેરે અગે આ માહિતી ઘગી 
મહત્ત્વની નીવડી છે. 


પ૫. ખતપત્તે અને ફેક્માના 


'ખૂતપત્રો અને ફરમાનો છતિહાસનાં લિખિત સાધનોમાં મહત્ત્વનું સ્થાન 
ધરાવે છે. રજ્યતત્રતાં અધિકરણ।માં અમાઉ અક્ષપટલતુ અાધિકરણુ હતું ને એ 
અધિકરણુનેો વડે ઉચ્ચ કો(િતો અધિકારી ગણાતો, પરતુ ગ્રથોની જેમ ખતપત્રો 
તથા ક્ઞાસનપત્રોની દરત લેખિત પ્રતો કાલખબળે નષ્ટ ચતી હોઈ, ગુજરાતમાં 
સોલકી કાલ સુધીનાં ખતપત્રે કે રાસનપત્રો મોજૂદ રહ્યાં નથી, જ્યારે ગુજરાતની 
સહતનતના કાલના જૂજ દસ્તાવેજ ઉપલખ્ધ છે,૬₹ 


૧લુ"] સાધન-સામથી 1 ૨૩ 


સહ્તતત કાલ દરમ્યાન વિ.સ'.. ૧૫૨૩(ઈ.સ, ૧૪૭૬-૭૭)માં તેયાર 
કરાયેલ ઢેલવટ્ટતિ ગ્રથમાં ગુજરાતનાં ચાવડા તથા સોલક રાજયનાં તથા સહ્તનત 
કાલનાં પચાસેક પ્રકારનાં ખખતપત્ર આપવામાં આવ્યાં છે, પર'તુ એ ઘણે અ'શે 
એ પ્રકારનાં ખતપત્રે।ઈના દસ્તાવેજ સ્વરૂપના નતંમૂનારૂપે જ છે, 


સલ્તનતમાં ખતપત્રને “દફતરદાર' કહેતા ને દફતરખાતાના વડા અમલદારને 
'દફતર્દાર' કહેતા. શ્રાહીં શાસતનતા લખતને “ફરમાન' કહેતા. મુઘલ કાલનાં જે 
ખતપત્ર ગ્ર્કાશિત થયાં છે તે મુખ્યત્વે શ્રાહી ફરમાનો છે તે એ ફરમાન ફારસી 
ભાષામાં લખાયેલા છે, પરતુ ખાનગી મિલકતના વેચાણુ કે ગીરેને લગતા 
દસ્તાવેજ મુખ્યત્વે પર“પરાંગત સ સ્કૃત-ગુજરાતી ભાષામાં લખાયાં છે. આવા 
દસ્તાવેન્તેના સગ્રહ પ્રકાશિત થયા નય.૬પે 


પરંતુ અમદાવાદની ગુજરાત વિદ્યાસભાના ઇસ્તપ્રત-સ'મ્ઘમાં આ કાલના 
૪૯ દરતાવેજ છે તેને! ઉલ્લેખ અહો' ઉપકારક છે. એ પૈકી ૨૨ વૈચાણુખત 
અને ૨૪ ગારેોખત છે, વેચાણુખતો પૈકી ૧૬ ખત ધરતે લંગતાં, ૪ ખત 
હાટને લગતાં અને ૨ ખત જમીનને લગતાં છે, જ્યારે મીરોખતો પૈકી ૧૪ 
ધરને લમતાં અને છ "ખત હાટને લમતાં છે. ર દસ્તાવેજ મિલકતના ભાગ 
પાડુયાને લગતા છે ને એક દસ્તાવેજ પહલાની ફારરગતીને લાંગતે! છે. ખતપત્રેમાં 
આપેલી માહિતી વિંવેધ ઉપત્રાગિતા ધરાવે છે, અ ખતે! પૈકી ફક્ત બે ખત 
ફારસોમાં છે, બાકીનાં બધાં સ'સ્કૃત-ગુજરાતીમાં છે. દરેક ખતમાં આર ભે તે તે 
સમયે રાજ્ય કરતા બાદ્શાહનો તથા એના સુબા અને દીવાન તેમજ તે તે સ્થળના 
કાજી કોટવાળ વગેરે મ્ચાનિક અમલદારોને! તામન્ટ્િષ્શ આવે છે તે રાજકીય 
તયા વહીવટી હછતિહાસ માટે ઉપયોગી છે. સ સ્કૃત-૩જરાતી ખતપત્રેમાં સમય - 
દેશ વિક્રમ સ વતના વષષમાં માસ પક્ષ રતિંથિ અને વાર સાથે આપવામાં આવે છે. 
ઘી વાર્‌ વિકમ સ'વતતી સાથે શક સ'વતનું વર્ષ" પણુ આપ્યુ' હોય છે. ફારસી 
ખતપત્રોમાં [હિજરી સન અને/અથવા ઇંલાહો સનતું' વષ' મહિને તથા રે।જ 
સાથે આપવામાં આવે છે, મિલકતના ગ્રોહક (લેતાર) અને દાયક [દેનાર)ને 
લગતી વિગતોમાં એ કાલની ઝાતિઓ, ધ'ધાદારી વર્ગી તથા મતુષ્યતામોની 
કેટલોક વિગતવાર માહિતી મળે છે, ઘર હાટ વગેરેતા સ્થાર્નનિદેપે્શેતી વિગતો 
પરથી એ નગર કે ગામનાં એ સમયનાં દરવા* ચંકલાં પોળો વગેરેનાં પ્રચલિત 
નામ જાણુંવા મળે છે, જ્યારે ધર હાટ વગેરેના વણુ'નની હિગતો પરથી એના 
સ્યાપત્યકીય સ્વરૂપની તથા એનાં અગ-ઉપાંગાોની માહિતી મળ છે. વેચાણુ ને 
ગાર્‌તે લગતી રકમ પરથી એ સમયનાં પ્રચલિત નાણાં તથા ધર હાટ ખેતર 


૨૪ | શ્રુધલ કાલ ત્ર. 


વગેરેની ક્રિ.મતતોા ખ્યાક્ષ આવે છે, વળી દસ્તાવેજો તે તે સમયની પ્રચલિન 
ભાષાના તથા લિપિના પ્રત્યક્ષ નપૂતા પૂરા પાડે છે. દસ્તાવેજ ખતેોમાં વપરાતા 
વિવધ પા રંભાષિક શખ્દ પણુ જાણુવા મળે છે. મતું અને સાખના હસ્તાહરે!માં 
નામોનું તયા અક્ષરોના મરેદડતું' વૈવિષ્ય વરતાય છે. 

'મિરાતે અદમદી' (ઈ.સ, ૧૭૪૭-૬૧)ના લેખક અલી, સહમ્મદખાન જે 
મુ્રલ કકૂમત નીચેના ગુજરાતના છેલ્લા દીવાન હતા, તેમણે પોતાના એ ગ્ર થમાં 
અમદવાદના દફતરખાનામાંનાં ધણાં શાહી ફરમાન ઉતાર્યા છે, જે સવે” મૃધલ 
હરૂમતતા કાલનાં છે. આં ફરમાન વિવિધ બાબતોતે લગતાં છે, જેમકે કાલમણુના 
માટે તારીખે ઇલાહી અપનાવવા માટેનું અકબરતું ફરમાન,*૬ અમુક ચીનને 
પર જકાત ત ફોવા માટેનું અકકરતનું ફરમાન,ઈ૭ સિસ્રી કસાતરખાનને સૂબેદોરી 
સાંપવા માટે બાદશાહ શાહજહાંએ સૃખેદાર આઝમખાનને ફૂરમાવેલું ફેરમાત,₹* 
બાદશાહ મુરાદબક્ષતુ' શાંતિદાસના પુત્રો પાસેથી ઉછીત લીધેલી રકમ ચૂકવવા અગેતુ, 
મૃતમાંદખાતને ફૂર્માત,(* બાદશાહના ઓર ગઝેબનુ રાજયમાં ભાંગનું વાવેતર ન 
કરવા વિશે દીવાન રહેમતખાનને ફરમાન, ” * જમીત-મહેસૂલને લગતુ' ઔર'ગઝેબ- 
નું ફરમાત1*૬ ૩૩ ફલમેોતુ' ન્યાયતે લગતું એતું ફેરમાતધ* ૨ સાફ કરેલી 
જકાત નહિ હોવા માટેતું' એનું ફેરમાન'”? અને સૂબેદાર તરીકે ઇબ્રાહીમખાનની 
નિમણુક કસ્‍તું અને ફરમાત,? ”* બાદશાહ સુહમ્મદ ફરખશિષરતુ' તખ્તનશીનંતે 
લગતુ સૃખેદાર શહામતખાનતે ફરમાત,પ “પ બાદશાહ મૃહમ્મંદ રફીનું' જાજયાવેરા- 
ની નાબૂદી અગેતું ફરમાન,5 “5 બાદશાહ મુહમ્મદશાહ તરફયં| ખુશાલચ દતી 
તમરશેઠ તરીકે થયેલી [નિમણૂક અ'ગેતો પરવાને,£*9 જવાંમરદ'માન સાથેને! 
બાલાજરાવને। કર્‌ાર્‌ ૨૬ વગેરે. 


પ્રો. કોમિસરિયેતે મુવ શહૅનશાફેનાં સુજરાતતે લમનાં ૨૧ ફરમાનોતેો સ'મ્રડ 
પ્રકાશ કર્યો છે તે એની પ્રસ્તાવતામાં એ પ્રકારનાં બી'ન ર૦ ફરમાનેોનો સાર 
આપ્યો છે. એમાંનાં કેટલાંક શાજર્કય ્છાતિહાસની દણ્િએ પણુ ઉપનામ! છે દા.ત. 
અકબરે પછુ'ષણના પવ દિતે.માં પ્રાણી-વધની મતાઈ અગે હૌરવિજયસૂરિને હિ.સ. 
હ૯ર (ઈ.સ. ૧૫૮૪)માં આષેલું ફરમાન ૫** અકબરે દલ્લાહો સત ૩૫ (ઈ સ. 
૧૫૯૦)માં હીરવિજ્ય સૂરિતે આપેલુ ફરમાત,૫૨” અકબરે ઈલાહો સન 2૪(ઈ.સ. 
૧૫૯૨)માં જેન શ્વેતાંબર તીથૌ અ ગે હૌરવિજ્યસૂરિને આપેલુ' ફરમાન, 13 ? અકબરે 
લાદી સત ૪૬ (ઈ.સ. ૧૬ ૦૧)માં વિજયસેન્ફારતે આપેલું ફરમાત,1૨ જહાંગીરે 
પ. વિવેકહષ'ને ઈ.સ, ૨૬૦૮ માં આપેલુ' ફરમાન, ૧52 જહાંમીરે ઈ.સ. ૧૬૧૦માં 
પ', વિવેક્હષ'તે પર્યુ વણુપવ અ'ગે આપેલુ ફરમાન પ₹ જહાંગીરે ઈ સ. ૧૬૧૬માં 


ક ૯૦ તમૂછુ 


૧ કુ*] સપ્ધન-સાસમ્દી 1 સ્પ 


વિવેકડર્બતે આપેલુ' ફરમાન,?રપ અને.'જહાંગીરે આપેલાં એવાં બીજ ત્રણ 
ફરમાત? ૨૬ શાહજહાંગ અમદાવાદના ચિ'તામણિ પાશ્ચ'તાથના મ_દિરતુ' પુર્નાનિર્માણ 
કરવા ઈ.સ ૧૬૪૮માં ફરમાવેલું ફરમાનપ? 9 પણુ મહત્ત્વનું છે, જહાંગીર 
શાહજહાં અતે એર ગઝેબનાં બાંજા' કેટલાંક ફરમાન પણુ જેનધમ'ને લગતાં છે. ૨૨૬ 
મુરાદબક્લે અમદાવાદના શાંતિદાસ ઝવેરીના કુટુંબ પાસેથી લીધેલી રકમ અ ગેનાં 
મૃરાદબહ્ષનાં તથા ઓર ગઝેબનાં ફરમાન3૨૯ એતિહાસિક દષ્ટિએ અગતમનાં છે. 
શાંતિદાસ ઝવેરીના ધ'ધાને લગતાં તથા એમની સાલશમિલકતને લગતાં ફરમાન? ૨” 
એમના અગત ઇતિહાસ પર પ્રકાશ પડે છે. 


અકબરે તથા જહાંગીરે નવસારીના પારસી ૬સ્તરોને? ૨૧ તથા જછીસ્‍સસના 
અતૂયાયીઓના ત્રીન્ન મ'ડળના પાદરીભ્માને ૫૨૨ આપેલાં ફરમાન તે તે સ'પ્રદાયને 
મળેલા રાજ-પ્રૉત્સાફન પર પ્રકાશ પડે છે, ” 


મુધલ વકૂમતતા અ'તભાગમાં ચુજરાતમાં મરાઠાએ તથા અ ગ્રેજ્નેની સત્તા 
પણુ જમતી જતી હતી, તેથ પેશ્વાએ તથા ગાયકેવાડોને પત્રવ્યવહાર? ૨ 3 
તેમજ અ ગ્રેજ અમલદારોને! પત્રવ્યવહાર” ૨૬ પણુ આ બાબતમાં કેટલીક પ્રમાણણિત 
માહિતી પૂરી પડે છે. 


હ. પુરાવસ્તુકોય સાધને! 


મૂધલ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં થોડાંક નવાં નગરેનુ' નિર્માણ થયુ' હતુ . 
કડી રાણપુર આઝમાખાદ અને અલીલાખાદના કેટ તથા સુરતના બહારતા ઠ્ઠોટ 
આ કાલમાં બધાયા. વળી આ કાલના અ'તભાગમાં ગાહિલવાડુમાં ભાવ નગરનું 
નિર્માણુ ચયુ. આ નગરેનાં ખ'ડૅરોતુ' વ્યવસ્થિત પુરાવસ્તુકીય ઉત્ખનન ભ્રાગ્યેજ 
થયું છે ગુજરાતનાં પ્રાચીન તથા મષ્યકાલીન નગરના ખોદકામમાં સુધલકાલીન 
સ્તરના પુરાવશેષોતું અન્વેષણુ તથા અધ્યયન નહિવત્‌ થયુ હોઈ પુરાવસ્તુકીય 
જેત્ખનનનુ' આ સાધન આ કાલની દટાયેલા અવશેષા અગે હજી ખાસ ઉપયોગી 
નીવડુયુ' નથી. નગર-આયે।જન તથા દુગ"-વિધાનની દૃષ્ટિએ આ કાલનાં વિદ્રમાન 
નગરે! તથા દુગી પણ્‌ વિશ્ચ્ટ અભ્યાસ થયે! નથી. 


ભૂતલ પર મોજ્‌દ રહેલાં સ્થાપત્યકીય સ્મારકૉમાં કેટલાંક સારી ડાલતમાં 
જળવાઈ રહ્યાં છે. સુધબલ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં કેટલાક સુદર બાગ કરાયા 
હતાઃ જેમકે સરખેજ પાસેનો ફ્તેહબાગ, અમદાવાદનો રુરતમબાગ, તથા શાહીબાગ, 
જેતલપુર પાસેના જુતબાગ, જૂનાગઢનો સરદાર ખાગ, ખં ભાતને! લાલ બાગ 


૨૬] પુધલ કાલ [3. 


અતે પાલણુપુરતે( દ્લિખુણ બાગ. એમાં બાગ તરીકેની એતી જૂતી જાહીજલાલી 
હાલ જળવાઈ રહી હોય કે ત હાય, એમાંના ઘણા બાગમાં એ સમપની 
સહેલાતો મોજૂદ સડી છે. એના પરથી એ કાલેની વાસ્તુક્લા તથા શિહ્પકલાની 
ઝાંખી થામ છે. આ કૉલનાં જળાશયે(માં પાટણૂતુ' ખાન સરોવર અને પેટલાદની 
વાવ નોંધપાત્ર છે, નાંમરિક સ્થાપત્યનાં અન્ય સ્મારેકોમાં આઝમ ખાનની સરાઈ 
ભને વલદાએોની કબરો તોંધપાત્ર ગણાય. 


ધાર્મિક સ્થાપત્યમોં સલ્તનત કાલથી હિ'દુ તયા જેત મ દિરેમાં વાસ્તુકલાની 
જાહો*લાલી એશરવા લામી હતી. આ કાલ દરમ્યાન બ'ધાયેલાં હિ દ મંદિરોમાં 
દ્રારકાતું દ્ારકાધીશ મદિર ગણનાપાત્ર છે, માંડવી ગેડી જમનગર રામપર 
વગેરે સ્થળોએ પણ સુદર મંદિર બ'ધાયાં. ગિરના તથા શત્ુ'જ્ય પર્વત પર્‌ 
તેમજ ખ ભાત પાટણુ અને અમદાવાદ જેવાં નગરોમાં સુ'દર જેન દેરાસર બ ધાયા. 
અ: હિ'દુ તથા જેન મ'દિરોમાં શિલ્પક્લાની અનેક દર્શનીય ફૂતિએ નજરે પડે છે. 


ઇસ્લામી રસ્થાપત્યમાં સહ્તતંત કાલતી પ્રશિષ્ટ કેલા એસરી ગઈ હતી. 
અમદાવાદ વડેદસ ભરચ દાહોદ વગેરે રથળોએ અનેક સુદર મરિજદ્દો તથા 
રજાએ!તુ' નિર્માણુ થયુ. એમાં કૂલવેલનાં તથા ભો મિતિક ઓકૃતિઓતાં રૂપાંકંતોમાં 
નકસી કામની કારીગૌરી જેવા મળે છે. 


આ કાલ દરમ્યાન ખ ભ્રાતમાં બ્િસ્તી દેવળ બ'ધાયું' 


ચિત્રકલામાં મુધલસેલી વિકસી તે એની વ્યાપક અસર દેશભરમાં પ્રવતી*. 
આ અસર ગુકરાતમાં અ કાલની મુખાકાતિઓમાં તેમજ વેશભૂષામાં વરતાય છે 
હસ્તપ્રતોમાંતાં લધુચિત્રાો ઉપરાંત જેન સઘતાં વિગ્તપ્તિપત્રોમાં તેમજ બાહ્મણોની 
જન્મપત્રિકાઓમાં સુ'દ૨ રગબરગી ચિત્રો જ્નેવા મળે છે. તદુપરાંત જામનગરના 
દરબારગઢ જેવાં સ્થળોએ કેટલાંક યુદ્દોને લગતાં મનહર ભિત્તિચિત્ર આલેખાયાં છે 
જેમકે ભૂચર મોરીમાં જમ સત્રસાલ અતે મુગલ સબા અઝીઝ કૅકાતાં સૈન્યે 
વચ્ચે ખેલાયેલુ' યુદ, હળવદ પર નમ જસાજીના સૈન્યની ચરાઈ ભને સ્રીઓનતા 
સ્વાંગમાં પ્રવેશ્ર કરી કુમાર રાયસિ'ફેજી અતે એના સાથીદારે! જામનગરના 
દરખારગઢ પર કરેલો છુમલો. 


શિલ્પકલા તથા ચિત્રકાલીન આ વિવિધ ફે તએ તું સૂટ અષ્યયન કરવામાં 
આવા તો મુધલકાલીન ગુજ્કાતના રાજકીય ધાર્સિક તથા સામોજિક જીવન વિશે 
વિપુલ માછિતી સાંપડે 'તેમ છે. 


[૧ લુ' સાધન-સ્પ્રમચદી [૨૭ 
પાદટીય 


૧, અહી' સમાવિષ્ટ ગ્ર'થાના પ્રકાશમાદિની વિગતે। માટે, જુએ છેડાઈ ન 
“ગુજરાતના ઇતિહાસ માટેની અરબી-ફારસૌમાં ઉપલખ્ધ સામગ્રી', “ખુજ્ધિપ્રકાશ' 
પુ. ૧૦૭, પ્ર. ૨૬૫-૬૬, ૩૦૫-૩૦૭, ૩1૧2, 3૪૪, ૨. €, ॥8]પતતત8£ (8ત.), 
77૮ 47%2/47 2707//૦, 00- 129, પિ. 


૨ર ત:091%67 7૮077 77 7770 2૪/₹7//1' (4/78), #960-67, 240. 0, 64- 
5, #/ક8/7, 7952-57, 7૫0. 8, 36 ૪. 724 7/87), 101. 11, [0. 7 
પ. 40/7૪ #/959-60, 1૫૦. છે. 104 ૬4. 7/7, 7937-55, [૨૦. 79, 154-155 
૭ 7/7, 47/₹7૭07:76 77 40-547457૮71૪77 (7177, 7925-26. 8૪. 11-12 
૮. ૮/75 7967-62, 0૫૦. 1, 4 હ. 7877., /95#-55, 3૫૦. 0. ૪. 156- 
૧૮. #/&/7., /960-6/, 8૫૦0. ઝે, 66 ૧૨૬, 7577, 7947-65, ૫૨૦. ઝે, 36 
13. #/ઠ7., 7956-57, પ૦. 132, 104 ૨૩. 48/7, 7956-57, 140. છે, &7 
૨૪. 75/77, /25#-55, 34૦. 3, 52-62 ર૨૫ 7877. 8૦. 12, 134 

૧૬, 7677., 7968-69, 24૦0. 8, 216 ૨૭. /ઠ&7., 7962-62, 1૪), 47 

૧૮. 7572., 7968-69, 250. છ, 192 ૧૬૯. 7677, 7957-55, 1૫૦. ઝિ, 145 
૨૦. 78/૦/7470 70710, 4705127, ૦07 72/5/07 59/0/07) (87/4/75), [2. 7071 
ર૧, :4//8 /954-55, 1૫0. છ, 101 ર૨૨. 75/#, 7957-55, પ૦. ૩, 116 
૨2. 5775, /955 ૮% 956 ?. 99 ઘ્વત . 1. 3 

૨૪. 4705) 7957-75, 330. 1», 46 

ર૫, /8/7., 7969-64, પ૦. 1, 90, 7965-69, “ષટ. 3, 165 

ર૬. 75/7., 7945-65, 140. 8,61 ર૧. 8/7#, /273-27#7, 3૫૫22020, [. 49 
૨૮. 44/0/77, 7967-45, 8૦. »ઝિ, ઠ6ઠ ૨૯. 2ઠ8/7., /956-57, 3૫૦. છે, ૭9 
3૦, 4777, 8૫૦0. [ઝે 3૫૦. &7 2૧. ૭/7, 196#-65, પ૦. 8. 26 
5૨. #/5/7.. /969-70, 8પં૦. 53-54 ર 


૩૩, રિ. કે, (11૯0૯83, ૮4/0/0482 ૦/ €7&/5 777 £/2 2૪1708 ડી//૬૭&૮/7, 
707૦ 10. 14 [. ૯૫ 


૨૮ મુથલ ડાલ ' [3. 


૩૪, “હંરસૌશામ્ય કાવ્ય'તી રચના સ'. (૧૭૨ અને સૂ'. ૧૬૮૫ ની મકે (એટલે કૈ 
ઈ.સ. ૧૬૧૬ અને ર્દ.સ. ૧૬૬૯ ની વશ્ચે) થઈ જણાય છે ( દેસાઈ, “નન સા[હેત્યને 
સ"ક્ષિપ્ત ઇતહાસ', પૃ. ૫૯૮). “હૌરસોભાગ્ય કાબ્ય'ને। ૩ ગુજરતી અતુવાદ સાધ્જી 
સુલેોચનાશ્રીજએ કર્યા છે અને એ મૂલ સસ્કૃત કાવ્ય અને એની ટીકા સહિત 

પ્રગટ થય છૈ; ભાગ 3, અમદાવાદ, ૧૯૭૨, 


૩૫, એના એકાદ-ખે ઉદ્દાહરણુ અહી' સ્‍ેઈએ. તે તે રાજનના નામથી પ્ર્ચાલત “વીસલ- 
પ્રિય', “શૌમ પ્રિચ' “વીસલપુરી', “ભૌમષુરી' આદિ ટમ્મે!ના ઉલ્લેખ સોલલ”કી કાલમાં 
તે! મળે છે. પણ 'હૌરસોભાર્ય કાવ્ય” વણ વે છે કે (સર્ગ ૧, ક&હે।, ૭૭) હુર- 
વિજયસૂરિની જન્મભૂમિ ,તાલનપુરના પાર્શ્ષનાથના મ દિરમાં દરરે।જ પાંચસે। 
“વીસલપુરી' દ્રામ્મતો ખર્ચ પૂન્તવિધિમાં યતે! હતે. 

એ બતાવે છે કે સોલ'કી કાલના નિદાન અમુક સિક્ા મુધલ કાલ સુધી પણુ 
ચલણુમાં. પ્રચલિત હતા. સર્ગ ૧, #લેક ૮૦માં કલુ' છે કે પાલનપુરતા ધનાઢયો 
“શપકરી' તરીકે આળખાતા વાહતસ! બેસી (શ્રિતશીરરીજ:) કપયુંક્ત મ'દિરમાં 
દશને જતા હતા, 'શ્રીકરી' અથવા 'શૌકરી' એ સુખપાલ કે વાહનીથી ભિન્ન 
પ્રકારને છત્રયુકત વાહન વિશેષ હે।ય એમ અ નેક પ્રાચીન ઉલ્લેખાથી અનુમાન થાય છે 
(ભોગીલાલ સાડેસરા, 'શ્રોજરી-સૌજરી? “ખુદ્ધિપ્રકાશ”, પુ, ૯૬, પૃ. 3૩૯૪-૯૬ 
વળી જુએ '*શખ્ટટ અને અર્થ, પૃ. ૬૯-૪૧); પણ્‌ “હીરસૌભાગ્ય કાવ્ય'ની 
ટીકામાં શીજચો... જિરક્રેશધસિદ્રો: એમ કલુ છે; સુ'શવ છે કે ૧૬ મા શક મા 
શતકમાં ગુજરાતમાં ઢીક્ર ઠીક પ્રસરેલા ક્‌ર'ગીએ અથવા બીન્ત ચુરોપવાસીએ। 
*શ્રીકરી-શીકરી'-ને મળતુ' કોઈ વાહન કે આસન વાપરતા હેય, 


૩૬, મુદ્રિત “આન'દ કાબ્યમહેોદધિ', મૌકિતક પ માં. 

૩૭. મોહનલાલ દેસાઈ, “જેન સ્રુજ૨ કવિએ।.' ભાગ ૧, પૃ. ૩૧-3૩ 

૩૮. એજત, પૃ. ૧૭૧ 

૩૯. મુદ્રિત: “જન અતિહાશિક ગુજર્કાવ્યસ૨ય', (સ. જિનવિજયજ), ભાવન 
નગર, ૬૧૯૨૬ 

૪૦, મેો॥ડનલાલ દેસાઈ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૪૩૯-૪૦. ખાર બોલ વિરે જુએ, 'જેત #વેતાંબર 
કોન્ફરન્સ હેરલ્ડ', એતિહાસિક અ'ક સને ૧૯૬૫ (સ'યુક્ત અ'ક ૭-૯) 

૪૨. મુદ્રિત “ચશે વિજય જેન ગ્ર'થમાળા', બનારસ, સ'. પડિત હરગોવિ'દદસ અને 
પ'ડિત બેચરદાસ 

૪૨. સુદ્રિત સ'. મુનિ જિવવિજયજી, ભાવનગર, ૧૯૧૬૭ 


૪૩. મુદ્રિત “સિ'ધી જેત મ'થમાલા'; ગ'ય ૧૫, સં', મોહનલાલ દરલીચ'દ દેસાઈ, 
અમદાવાદ-કલકત્ત, ૧૯૪૧ 


૧લુ') સાપન-સાસચી [૨૯ 


૪૪. 


૪પ. 


૨૧. 
૪૭, 


૪૯* 


પ૪ 


પપ 


પ૬... 


પૃ. 


કાદ'ભરી' ટીકાની અ'તિમ પ્રશસ્તિમાં તથા કાદ'બરી-કથાના જૂની ગુજરાતી ગઘમાં 
કરેલા સ'ક્ષેપને અ'તે (“પુરાતત્વ', પુસ્તક પ, અક ૪) (સિષદ્ધિય'દે પોતાના ઝુર 
ભાનુચ'દ્ર વિરો વાતાતાણશ્રીત્રક્વરગર્ઝાહરોનવુફેવજુવનામાધરાયક; એવુ' વિરોષણુ 
પ્રયૉજ્યુ' છે. ફારસો ઇતિહાસકાર બદાઊની આ હકીકતને રકો આગે છે. 

મુદ્રેત “યરે!વિજય જત મ'થમાલા', ગથ ર૧ (સ'પાદક્-પ. હરગે!વિ'દૃદાસ અને 
૫. બેચરદાસ ) બનારસ, વી. સ. ૨૪૩૭ 


મુદ્દિત સ'. જિતવિજયજ, અમદાવાદ, ૧૯૨૮ 


મુદ્રિત શ્રી. મોહનલાલ દેસાઇ સ'પ દિત 'જૈત એતિહાસિક રાસમાળા', ભાગ ૧, 
મુદ્રિત સિ'ધી જૈત ઞ'થમાલા', ગ થ ૭ (સ'. ૫”. બેવરદાસ), અમટાવાદ કલકતા, 
૧૯૩૭ : જ્ઞ 


મુદ્રિત “સિ'ધી જેત મ'થમાલા', ત્રથ ૧૪, સ. પ'ડિત અ'બાલાલા પૈમચ'દ ફ્ઞાહ 
મુ'બર્ઈઇ, ૧૯૪૫ 


મોહનલાલ દેસાઈ, “જેન સાહિત્યને! સ'ક્ષિપ્ત ઇતિહાસ'. પૃ. ૫૭૫ . 
મુદ્રિત “જત એતિહાસિક ગુજર કાગ્યસ ચય', સુ'. જ્ઝ્નિવિજયઈછ, પૃ. ૧૦૬-૬૩૩ 
મુદ્રિત, “જૈન એતિહાસિક રાસુમાળા', ભામ 1, સ'. મોહનલાલ દેસાઈ, પૃ. ૧-૧૬૨ 
“'મુ્રિતજેત એતિહાસિક ગુજર કાબ્ય સ'ચય', સ, ધઈજતવિજ્યજી, પૃ. ૪૫-૬૭ 
મુદ્રિત સ, મોહતલાલ દેસાઈ અમદાવઃદ, ૧૯૩૪ 

એતિડાસિક વ્યક્તિવિરોષે! પરત્વે ર્યાચેૅલો અન્ય ફૃતિએ માટે ન્ટુએ। દેસાઈ- 
સપાટ “જેન એત્તિહાસિક સસમાળા', જિનવિજયજી “સ'પાદિત “જત એતિહાસિક 
ગુજ રકાવ્યસ'ચય', નાહટા-સ'પારદદેત, એતિહાસિક જેન કાગ્યસ'ગહ,' “વેજચ- 
પર્મસૂરિ-સ'પાદત એતિહાસિક રાસસ ગ્રહ', ભાગ ૧-૪, ભોગીલાલ સાંડેસરા અને 
સોમાભાઈ પારેખ-સ*પાદિત 'પ્રાચીન કાગુ સગ્રહ', ઇત્યાદિ. ચ! પ્રકારની અનેક 


કૃતિએ! હજી અપ્રેગટ છે; જુએ. દેસાઈ 'જૈન સાહિત્યને સ'ક્ષિપ્ત ઈતિહાસ', પૃ. 
૬૧૩-૪, ૬૧૧૮-૬૯ 


વિજ્ઞપ્પ્તિપત્રોના પ્રમાણુમૂત પરિચય માટે જએ, શ્રી જિતવિજયછ-સ'પા દિત 
“વિજ્ઞપ્તિ ત્રિવેણિ (પસ્તાકના) ભાવનગર, ૧૯૬૬, વિજ્ાદિતપત્રોમાંતા ચિત્રા દિના 
નમૂના માટે જુઓ હીરાત'દ શાસ્દી 47૮/21૮ ₹//727/7/00/722, વડેદદરા, ૧૯૪૨, 
ભેપ્ગીલાલ સાંડેસરા, “ગુજરાત મિત્ર અતે ઝુજરાત દપણુ', દીપે।ત્સવી અ'ક, સ. 
૨૦૧૦, “ઉપાધ્યાય વિનચવિજયકૃત ઇન્દુદૂતમાંનુ' સુરવતુ' વણુન એ લેખ. 
પોતાના ગચ્છના સ'ધુએને [વેવિધ સ્થાનોમાં ચાતુર્માસ કરવાનુ' સૂચવતા આદેશ 
આચાય તરફેથી નીકળતા, જેને “ક્ષત્રાદેશપટ્ટક કહેતા આવા કેટલાક કષત્ર દેશપટ્ટકે 
મળ્યા છે. એતિહાસિક ભૂગોળની દષ્ટિએ એ અલ્યાસપાત્ર છે, 


પત. 
પ૯. 
૬૦. 
"૬૬. 
“૬૪, 


“૬૫. 


“૬૬, 
“૮, 
“૬૯. 
૪૦. 


૭ર. 


નજરે, 
૭૪. 
છુ૬, 
૭૭. 
છ 
૭૬. 


#૦ 


૮1૧. 
૮3. 
“૮૩. 
૮૧. 
૮૯. 


૯૧. 


' મુઘલ ક [9. 


ક્િતિનેજયજી “વિફશ્તિ ત્રિવેણિ', પ્રસ્તાવના 

હીરાન'દ શાસ્ત્રી 70607 #1/0070/0/725, પૃ. ૪૨ ચી આગળ 

કેરવરામ કા. રાસ્ત્રી “કાવિચપિત્‌' ભાગ ર, પૃઃ ૩૪૨-૪૫4 

એજન, પૃ. ૪૯૪-૬૭ ૬૨. એજન, પૃ. ૪૯૮-૯૯ ૬3. એજન, પૃ. ૫૦૦-૫૦૧ 
અબાલાલ નની, “પ્રી ફાગ'સ્ર ગુજરાતી સભાનાં હસ્તલિખિત પુસ્તક્નેની સવિસ્તર 
તામાવલિ, ભાગ ૬, મુબઈ, ૧૯૨૩ 

મુદ્રિત “બુદ્ધિપ્રકાશ, પુ. ૫, સને ૧૮૫૪. આ રક્ષોકાની ૫૧૯ કડીએ એમાં 
જીપાઈ છે. વળી જુઓ રત્નમણિરાવ, 'ગુજરાતનુ પાટતગર-અરદાવાદ, પૃ. ૧૨૮-૩૨૩ 


અ'બાલાલ નની, ઉપર્યુંકત પૃ. ૩૦* ૬૭. એજન, પૃ. ૧૬૭ અને આગળ 
ઝૂ. અ. $ેસાઈ, ગુજરાત ઇતિહાસ સ'દ્ભસૂચિ, ખડ 5, લેખ ૩૨૧ થી ૫૬૮ 
ઇ*. વિ. ત્રિવેદી, ગુજરાત ઇતિહાઝ સદશસુશિ, ખડ ૪, લેખ ર્૯પ થી ૪૪૨ 
એજન, ખ'ડ પ, વૈખ ૩૩૭૩ 3૩૯૫ 

ઇં. વિ. તિવેદ્દી, ચુજરાતના મુશસ્લિમેકાલના સ 'ર્કૃત અ્સિલેખોમાંથી મળતી* 
સાહુતી,' પૃ: ૫૩ થી ૯૨ 

એજન, ધૃ. ૬૩ થી ૧૬૫ ૭૩, એજન, પૃ. ૨૯૨ થી ર૯ 
એજન, પૃ. 2૯૭ થી ૩૦૫ ૭પ, અજન, પૃ. 3૩૬ થી ૩૬૩ 
એજત, પૂ. ૪૧૮ થી ૪૮૪ 

1238111, 7/7057//07/7785- 07 //0/0120*%8 5૫0. 124 

મુર, અક ૩૮૭ પૃ. ૨૮૬-૨૮૮ 

ઇ*. વિ. ત્રિવેદ્દી ઉપર્યુક્ત પૃ. પડુ૦ 
તૌ. દો. ગોલા, મારતીક કાચીન શિવિયાજ, 9. ૧5૨ , છે. €. 510૯810 706427 
£9/87207) 0. 30 

દા.ત,, ઉંડા 07૪. €/7.* £૫0ડ- 103, 175 

દા.ત., /8#7., 405. 140, 154. 156 157, 173, 174 


7814., 1૫૦. 172 «૮૪. 7817, 4૦. 106 ત૮પ. 4874., 1૫૦. 171 
8/4. 140, 111 ૮૭, /817., 30. 107 ૮૮. #4. પ૦, 1ર 
78/4., સ૫૦- 125 ૯૦, ઈ. વિ. ત્રિવેદી પૃ, ૫૮૪ 
1.514, ૦7. «€7-, પેર. 106 ૯૨. /7/0., 440. 121 


૯૩, #ક/., કેં. 106 


૧.']  સાધત-સામગ્ી (૩8 


૯૪. ૬. ત, પાટણમાંથી મહુમૂદશાહ દતા સમયને! એક દસ્તાવેજ વિ. સ'. ૧૫૪૭ને। 
અને એક બીન્તે વિ.સ'. ૧૫૬૨ ને! મળ્યો છે (ન્નિવિજયજ, “પ્રટણુના ખે જૂના 
દસ્તાવેન્તે', “પુસતૃત્વ”, પુ. ૪ પૂ. ૧-૯). ખોન્ત કેટલાક દસ્તાવેન માટે જુએ1 ભે. 
જ. સાંડેસરા, “ગુજરાતનાં જૂનાં ખતપત્રો અને દસ્તાવેજ, “ગ્ર'થ અને ગ'થકાર”, 
પુ. ૬, પૃ, ૪૩-૪૭. 


૯૫, ભે. જ. સાંડેસરા, એજન, પૃ. ૪૭-૫૪. આ કાલના અન્યત્ર પ્રકાશિત થયેલા 
બીજા કેટલાક દસ્તાવેને માટે જુએ એજન, પૃ, ૪ર અને ?. €. 101041), 
“1ણ છા]: 1 ૯ટદ1 00૦૫100૦015 ૦? :10૯0 20080૫ ૪૮17106,” 
24/72 ૮1 6૪/77/2૮ 425247 5૦૮૮૮૮), 1/01. 119, [0. 18 , 


૯૬. 7#/74/-/-4//૮4/, (₹08. 1૮81.) 90. 136 1 

૯છ. #758/7-, 00. 148 (. ૬૮. 74.7, 10. 191 (*. ૯૯. 76.. 9. 211 
૧૦૦ 7877. 9. 219 ૬૨૦૫ :/4/7., 90. 240 /. ૨૦૨ #87#7., 248 ( 
૫૦૩ 78/7., 10- 256 1 ૧૦૪ 77.4, 2- 331 ૧૦૫ #6/7., ૩. 352 
૧૦૬ #76/7., 00. 358 3 “મેરાતે અહમટી', વૌ, ર (ગુજ. અનુ.), પૃ. ૩૧-૩૨ 

૧૦૭ #75/#., 1. 505; એજન, પૃ. ૧૯૩-૬૯૪ 

૨૦૮ 7614. 0. 745; એજન, પૃ. ૫૦૮-૫૦૯ 


૧૦૯ 14. ૭. ૬૦010133411, 77702777: 24%૬/૮# 24/7704#7$ 47 6૪/4/77, 
10(£,. 0. 9 


૨1૦ મુનિરાજ વિ્.વિજય, “સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ', પરિરિટ જૂ 
૧૧૧ 6. ૩. ૬૦00૦1153811થ81, ૦7. ૮/7, [. 10 

૧૫૨ સુનિર[૦૪ વિદ્ુવિનય, 3પયુંક્ત, પરિરિટ જ 

૨૧૧૩ 4. 5. €૦૧0ળાં5321141, 0/7 ૮/7 10. 70-77 


૧૧૪ પે. €. પલ, 5/45 7/7 777777 ”//0//0૪₹, ૪0. 69 3 


૧1૫ 1/1. 5. (૦311135%:1ત, ૦૩. ૯1. 00. 26 [. (કાલ 17 
1૫૬ મુનિરાજ વિધદવિજય, ઉપયુક્ત, પરિશિટ મ, થ, અને ૪ 


૧૧૭ ર4 5. €૦:1111538111, 07, ૮/2, 07: 39 2. 
૧૬૮ /76/#., થદ્ાલ્ડ 11, ₹11, %111, %11, %11 &0ત %%; (1.5. €૦:0૩01155$8:14ઇ, 
54/૮૭ 1 //€ 77/9/7077 ૦/ 09/%/7/7૮«/ ૪89. 64 [[. 


(૫૬ /ઠ/6., ૩0. 47 [ (10023 %1-%1111), આમાંનું” પહેલ્ુ' “મરાતે અડમદી'માં 
ઉહઉતારેલુ' જે. 


3૨] જુધણ કાલ [અઃ 


૨૦ ૧/8/7., 0તટર 19, 1, 91, 1111, %, %1, %ા1 803 %0%માંતુ ફરમાન 
ખા પ્રકારનુ છે, ઃ 

(૨ €ઝાંકડ& 81, /727”/2/ 01%₹#9 0/0? 477 0/9૦ 2 21 

૧2૨૨ 7814 298 22% 

૧૨૩ 'પેતવે જતન નિત્રરટેડે ૨18₹' (સ'.ગે!. સ સરદેસા૪) મ'યમાળાને। ગ્રથ ૬૨ 
ડાભાડેએ। અને ગુજરાતની છીતને લગતે! છે. વળી જુએ છટે પૂરાટી ઉેતિદાસિશ્ 
જશ, મા ૧-૨ તથા 782 ૦૦0645 9/ 507079 : 50256 7227૪071075 
1. 4 (ઉત. 8) ઇડાક્ટ તં કડિઢળ08]1) 

૧ર૪ 4 ૯€૦/2૮/7/ 9/ 27207123, 8/0:7220124 42 5%૦7%73 /૮/6//#૪₹ 70 
27717 4/04 :/૮/₹76575%/79 €»&%/7423 (દત. છ (, 3%. હાદ 
1.91” 


ખડ ૨ 
૨ાજકોય ઇતિહાસ 


પકર્બુ ૨ 


મુધલ બાદશાહેાના પૂવ સ'પક* અને ગુજરાતમાં 
મુધલાધની સ્થાપના 


મુધલ બાદશાહ અકબરે ઈ.સ. ૧૫૭૨-૭૩ માં ગુજરાત જીતી લઈ ત્યાં 
મુધલાઈ કુકૂમત સ્થાપી તે પહેલાં પણ્‌ મુબલ બાદશાહેને ગુજરાત સાથે કઈ ને 
ક'ઈ સપક ચખ હતા. 
અપ્બર અને ગુજરાત ર 

બાબરે ઈ.સ. ૧૫૨૬ સાં હિ પર આક્રમણુ કયુ' તે સમયે ગુજરાતમાં 
સુલતાત મુઝફ્ફરશ્ાહુ ર્‌ જંતું શાસન (ઈ.સ. ૧૫૧૧-૨૬) ચાલતું હતુ. 

મુઝફમૂરશાંહના શાહન્નદાએમાં સોથી વધુ શક્તિશાળી દ્રિતીય શાહજાદા 
ખહાદુરખાન પિતા તરથી મળેલી નાની જાગોર્થી અસ'તુષ્ટ ખની મેટા ભાઈની 
પોતાની સામેતી ખટપટોથી બચવા ગુજરાત છોડી દિલ્હી ગયો હતે! (ઈ.સ. ૧૫૨૫). 
દિલ્ડીનો સુલતાન ઇખ્રાહીમ લોદી (ઈ.સ. ૧૫૧૮-૧૫૦૬) આવા સમયે ઝહિરૂદ્દીન 
ખાબરતો દિલ્હો પાસે પાણીપતના મેદાનમાં સામનો કરવાતી વૈયારીમાં હતે 
એમ છતાં એણું બહાદુરખાનતે આવકાર આપી ત્યાં આદર સહિત રાખ્યે.. 
ખદાદુરખ'ન દિલ્હી પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમાં સુલતાન ઇછ્યાહોમ અતે બાબર વચ્ચે 
શટલીક વાર અથડામણ ચઈ હતી. બહાદુરખાનની દક્છોતા અર્ધાન અમીરે અને 
લેકેર્સાં વધેલી લે।કપ્રિયતા અને શરવીરતા અગે એક રસપ્રદ નોંધ જેવ! મળે 
છે. એક વાર સુલતાન ઇછ્યાદોમ અને બાબરતી એક ટુકડી વચ્ચે અયડામણુ 
થત! એમાં હારી ગયેલી સુલતાનની ટુકડીને યુદ્ધમેદાનમાંથી કેદ પકડી લઈ જવામાં 
આવી રહો હતી ત્યારે સુલતાન પોતે અને એતા વોર ચેાદ્ધાએ હાજર હૅવા 

૪-૬-૩ ' 


3૪] સુઘલ કાલ ( પ્ર. 


હ્તાં કોઈ કશું કરી શકયા તાહિ ત્યારે બડાદુરખાતથી આ સહન ન થતાં 
એણે ખુહ્લી તલવારે મુઘલ સૈનિકે પર્‌ ધસી જઈ એમને હરાવ્યા અને અફઘાન 
કેદીઓને સુકત કરાવ્યા, સુલતાનને વિજય થયે।. ખહાદુરખાનની આ વીરતાયી 
પ્રભાવિત થયેલા અમીરે, જે ત્યાં હાજર હતા અને સુલતાન ઇભ્રાહોમના 
શાસનથી અસંતુષ્ટ હતા, તેમણે સુલતાનતે પદભ્રષ્ટ કરી, જ્વિહોની ગાદી પર 
બહાદુરખાતને ખેસાડવાનું વિચાયું, અમીરેનની આવી વૃત્તિતી સુલતાનને ખબર 
પડતાં શાહજાદો બહાદુરખાન એતી નજરમાં હલક્રો પડી ગયે. બહાદુર્ખાનં આ 
બધું પામી જતાં, સુલતાનતી પરવાતગી મેળવ્યા વગર, દિટિડ છોડી ગુજરા' 
જતો રહલો. 

મુધલ બાદશા$ બાબરે “બાબરનામાં'માં એક રસત્રદ તાંધ કરી છે. એ 
જણાવે છે કે પિતા સાથે અણુબતાવ થવાથી શ્રાહજાદો બહાદુર્ખાન દિલ્ડોના 
સુલતાન ઇબ્રાહીમ પાસે ગયો હતે. ત્યાંથી એશે પાણીપતના મેદાનમાં લડતા 
બાબરતે મદદ માટે વિનતિભર્યા પત્ર લખ્યા હતા, જેના બાબરે પ્રોત્સાહક અતે 
ઉદ્દાર ભાવે જવાબ આપ્યા હતા અતે પોતાતી સાથે નેડાવા ખહાદુરખાનને 
નિમત્રણુ પગુ આપ્યુ હતુ. પહેક્નાં બંહાદુર્ખાને પાણીપવ1થી બાબરના 
આવવાની રાહ જેઈ, પણુ પછીથી યોજના બદલીને સુલતાન છબ્રાહીમ પાસેથી 
છૂટો પડી એ ગુજરાત જતો રહો, બહાદુરખાતને બાબરે “લોહો તરસ્યો! અતે 
ઉડ્દત' તરીકે એળખાવ્યો છે.૨ ગુજરાતના પંમાદ-ઉલ્‌-મુલ્કે એક પત્ર લખીને 
ગુજરાતતા આંતર સ'ધ્ષમાં બાબરતી સહાય ભાગી હતી? અતે ખાખર જે 
પતાના લસ્કરના એક ભાગને મોકલી એતે સહકાર આપશે તે! ઇમાદૂ-ઉલૂ- 
મુહ્ક એતે દીપ(દીવ ઇતું બદર અને એક કરાડ ટકા આપશે એવી તેયારી 
બતાવી હતી, પર્‌ તુ એતો પત્ર બાબરતે કયારેય પહોંચ્યો ન હતે? 
હુમાયૂ'તી ગુજરાત ૫૨ ચડાઈ _ 

સુલતાન મુઝમેફ્રરાહે ર જનતા અવસાત પછી થોડા સમય બાદ બહાદુર- 
શ્રાહ (ઈ.સ. ૧૫૨૬-૧૫૩૭) સત્તાધોશ્ બન્યો. એના સમયમાં ગુજરાતવું રાજ્ય 
સપૃહ્ ખનવા લાગ્યુ આ સુલતાને ગુજરાતનો પૂવે માળવા, ઉત્તરે મેવાડુ અને 
છેક બયાના સુધી વિજય મેળવ્યા, આથી એ મુષલ બાદશાહ છુમાયૂ' સાથે 
ઘષષ્યુમાં આવ્યે!. 

ઈ.સ. ૧૫૨૬ માં દિહિદીર્મા મુધલ સત્તા સ્થપાયા પછી લોદી વ'શતા ધણા શાહ- 
જાદા ગુજરાતમાં આન્યા અને સુલ્તાન બહાદુરશ્રાહેં એમતે પે।તાતા દરબારમાં 
રાખ્યા. સુલતાન ખહલૂક લેોદીનો પોત્ર અને અલાઉદ્દીન લોદીને। પુત્ર તાતારખાન 


૨ જ) સુઘલ ખાદશાહેન॥ ખૂવ* સ'પક... (૩૫ 


ગુજરાતતા દરખાશમાં પોતાની દિલ્હૉની ગાદી પુન: પ્રાપ્ત કરવા મદદ મેળવવા 
આવ્યે, બહાદુરશાહેં એને પણુ આવકાર્યા અને લશ્કરનો સેનાપત્તિ નીમ્વે; પ 
આ ઉપરાંત ફે/હખાન ફુત્મખાન અને ઉમરખાન જેવા લોદી અજ્ધાને!ને પણુ 
ખહાદુરશાહે આશ્રય આપ્યો હતો. બહાદુરસાહતા આ કાયથી દિહિહીના મુઘલ 
દરબારમાં એવી છાપ પડી કૈ આ સુલતાન દિલ્હી સામે મુખ્ય ડે'ર બતી મોરચો 
ઊભો! કરવા માગે છે. ઈ.સ. ૧૫૩૩મ! હુમાયુ'નો બતેવી મુહમ્મદ ઝમાન મીરઝાં 
જે ભારે ઝઘડાખે!ર હતે! અતે આગ્રા નજીક બયાનાના કિહ્લામાંની કેદમાંથી 
તાસી છૂટયો હતો તે, બહાદુરશાહને આશ્રયે આવતાં એને સુલતાને આશ્રય 
આપ્યે।. આં બધાં કારણોથી હુમાયૂ' રોષે ભરાથે! અતે એણે ઈ.સ, 3૫૩૪ ના 
તવેમ્બરતી મષ્યમાં ગુજરાત પર આક્રમણુ કરવા જ'ગી તેયારી સાથે કૂચ કરીને 
માળવામાં શારગપુર ખાતે પડાવ નાખ્યે. 


હુમાયૂના આકમણુ વખતે બહાદુરશાહ ચિત્તોડ પર બીજી વાર ઘેરે 
નાખવાની તૈયારીમાં હતો. હુમાયૂ'એ બહાદુરશાહતા ચિત્તોડ-"વિજય સુધી સખૂરી 
સખી હતી, પણુ એ પછી એણે એની પૂ'ઠ પકડી ગુજરાતના એક અસંતુષ્ટ 
સેતાપતિ રૂમીખાનની સલાહ અનુસાર ખહાદુરશ,હને। પીછે! કર્યો. બહાદુરશાહ 
ખ'ભાત થઈ દીવ તરક નીકળી ગયે।, હુમાયૂ'એ ગુજરાતતું પાટતગર સુહમ્મદા- 
ખાદ (ચપાતેર) સર કરી લીધુ' તે ખહાદુરશાહતું મહો નદો સુધીતુ' આખુ' 
રાજ્ય હુમાયૂ'ના તાબા નીચે આવી ગયું. આ સમયે હુમાયૂ'નનો સામનો કરવા 
માટે અમદાવાદમાં સુલતાન બહાદુરશાહ તરટ્રી દીવાન છમાદુલૂ-મુલ્ક અને મુશ્ન- 
દિદખાત રર,૦૦૦ ની સેતા સાથે તેયાર થયા, 


હુમાયૂ'ને આ સમાચાર મળતાં પાવાગઢને! કિયો તર્દીખેગખાનને સોંપ્યો 
અને પોતે લશ્કર લઈ અમદાવાદ તર્ક જવા નીકળ્યો. પોતાના ભાઈ મીરઝા 
અસ્કરી અતે મીરઝા યાદગાર નઝીર અને મીર હિ'દુ ખેગને એક દિવસ અગાઉ 
રવાના કર્યો, 

નડિયાદ અને મહેમદાવાદ વરચે બ'ને લશ્કરો વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ; જેમાં 
ગુજરાતતું લશ્કર હાયું”, હુમાયૂ'તા લરકરે અમદાવાદ તરક કૂચ કરી અને એ 
કજ કયું”, પાઠળથી હુમાયૂ પણુ અમદાવાદ આવી પહૉંગ્યે1. 

હુમાયુ હવે સોરાષ્ટ્ર સિવાય માળવા અતે ચુજરાત પ્રદેશનો સ્વામી બન્યો. 
એણે અહો' વહઠીવટીત'ત્ર સ્થાપવાનું કાય શરૂ કયુ”. પે।!તાના ભાઈ મીરઝા 
અસ્કરીને ચુજરાતનાો નાઝિમ નીસ્વે1 તે એનુ વડુ' મથક અમદાવાદ રાખ્યુ, 
 અસ્કરીતા તાખા નીચે દિ'દુ ખેગતી પ્રધાન અને સરસેતાપતિ તરીકે નિમણૂક 


૨૬] લુધલ કાલ પ્ર, 


કરી, તરદોખએેગતે ચાંપાનેર અતે નાસિર મીર્ઝાને પાટણુ-નહરવાલાનો હવાલે 
સાંપવામાં આવ્યો. અન્ય અધિકારીઓને ખ'ભાત મહેમદાવાદ વડેદરા ભરૂચ અને 
સુરતના હવાલા સોંપવામાં આવ્યા, 

ત્યાર બાદ હુમ્‌ાયૂ' ખહાદુરશ્ચાહની શોધમાં દીવ જવા નીકળ્યે!, પરતુ ધ ધુકા 
પહોંચતાં જ એને મુધલ સાખ્રાજ્યમાં શૈરખાત અર્ઘાતે બ'ડ કયુ” હોવાના 
સમાચાર મળ્યા, આયી હુમાયુ'તે ગુજરાતમાંથી પાછા ફરવાની ફરજ પડી. 

હુમાયૂ'એ જેવુ' ગુજરાત છોડયું કે તરત જ એની પાઇળ ગુજરાતમાં 
ખહાદુરશાહ તરી ક્રાંતિ થઈ, સુલતાન બહાદુરશાહ પોતાના દીવતા રહેઠાણુમાંથી 
બહાર આવ્યો અને શ્રેણે મુધલે! સામેની “લડતતે। હવાલે સભાળી લીધો. 
ખહાદુરશાહ તરથી દબ!ણુ “આવતાં મુધલે!એ ગુજરાતમાંથી પીણેહઠ કરી, બહાદુર- 
શાહે કરી વાર પોતાતા રાજ્ય પર કબજો જમાવી દીધો,? આમ હુમાટૂનતી 
મુજર્‌ાત પરની હરૂમત એપ્રિલ રપ, ૧૫૩૫ થી મે ૨૪, ૧૫૩૬ સુધી અર્થાત્‌ 
તેર ્માહતા સુધી રહી, 


અફખરની ગુજરાત પર પહેલી ચડાઈ 

સુક્ષતાન બહાદુરશ્ાડુતા અવસાન (ઈ.સ ૧૫૩૭) પછી ગુજરાતતી સલ્તતત 
નબળી પડી. જે જુવાન અને નબળા! સુલતાન ગાદીએે આવ્યા તે મહત્વાકાંક્ષી અને 
લગભગ અધ-સ્વત્રત જેવા અમીર-ઉમરાવેોના હાથમાં પૂતળા સમાન ખતી ગયા. 
સમમ્ર રાજ્યમાં વિખવાદ અતે આંતરિક વિગ્રહોનું જેર વ્યાપી ગયુ. આવા કપરા 
કાલમાં ગુજરાતમાં એક વધુ અનિષ્ટ તત્તતને। ઉમેર થવે1. વિદ્રોહી સ્વભાવના 
તીમૂરનતા વ'શના મીરઝાએને અકખરે ઉત્તમ હિ'દ્સ્તાનમાંયી હાંકો કાહા તેઓ 
ગુજરાતમાં તાસી આવ્યા (ઈ.સ. ૧૫૬૬) અને ભરૂચ જઈ ત્યાંના થિ'ગૌઝખાનના 
આશ્રયે રલા, આ મીરઝાખોાએ ગુજરાતની સહ્તતત કથળતી જતી રસ્ર્ષાતમાં 
પોતાની સત્તા જમાવવા માંડી. 


સુલતાન મુઝફ્‌ફરશાહુ ૩ જે (ઈ.સ. ૧૫૬3-૧૫૭૩),;જે ઇતિમાંદખાન ના મના 
અત્રણી અને ખટપટી ૨જતીતિસતના રહ્ષણુ નૌચે હતે1, તેના સમયમાં અમીરેતી 
અદરોઅ'દરતી ખટપટ વધી પડી, ઉત્તર ગુજરાતમાં અકધાત અમીર શેરખાન 
ફુલ'દી, અમદાવાદ સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં જૂટ્જહારખાન અતે અન્ય હખસોએ। 
તથા દક્ષિણુ ગુજરાતમાં ચિગોઝખાનની સરદારી નીચે મીરા ખૂખ જેર્માં આવ્યા. 
આં આાંતર સ'ઘષ'માં છતિમાદખાન ફાવી નહિ શકતાં એણે સુધલ બાદશાહ 
અકબરને ગુજરાતમાં પ્રવર્તતી રાજકીય આરસ્થરતાનો ખ્યાલ આપી ગુજરાત - 


રજુ'] મુઘલ ખાદદશાહેોનપ પૂવ" સ'પડ.... [8૭ 


પુર ચડાઈ કરવા અતે એ જીતી લેવા વિત તી કરો. એણે વધુમાં જણાવ્યું હતુ 
કે ગુજરાત જતી લેવામાં નહિ આવે તે અફ્ધાતેને ત્યાંથી કાઢતામાં નહિ આવે 
તો એ પ્રદેશ મૌરઝાઝાતા હાથમાં પડર 


અકબરતે પાતાના સાખ્રાન્યના વિસ્તરણુ માટે ગુજરાત પ્રદેશ ધણા અગત્યનો 
લાગ્યો, ફળદુપ જમીન, વિસ્તૃત દરિયાકાંડા પર આવેલાં બ'દરે। અને સદીખોથી 
વિદેશી વેપાર્થી સમૃદ્ધ બનેલા અ! પ્રટેશની ગણુના હિ'દભરમાં સમૃહ ગણાતા 
પ્રાંતામાં થતી હતી. હિંદમાં સર્વોપરિ બનવાની મરેચ્કાં સેવતા અકબરે આથા 
ગુજરાત પર ચડાઈ કરવા તેયાર) કરી. રાજવાની કસોહપુર સીકરીમાંથી રાજસ્થાન 
ચઈ ગુજરાત આવવા પ્રયાણુ કયું (જુલાઈ ર, ૧૫૪૨), ગુજરાતની સરહદમાં 
પ્રવેશી એ નણેરવાલા-પાટગુ આવ્વો અતે પોતાતા એક સમયતા રક્ષક અને વાલી- 
બહેરામખાતતાં ૧૬ વષત! પુત્ર અખ્દુર્ગ્હોમખાનતે ખોલાવી, પાટણુતી જગોર 
માપો એતે વહીવટ સૌયદ અહમદખાત બર્હાને સોંપ્યો. ત્યાંવો એ ન્નેઢાણ્‌। 
ગષ્રો. તાં સમાચાર મળ્યા કે સુક્ષતાન મુઝફફરશાહ શેરખાન ફુલાદીનું' શરણું 
છેડી દઈ સોરઠ જતે! રહ્યૉ છે. એતે પકડેવા અકબરે મોરખાન અને પેસાવલ 
તામતા મુધલ સરદારેતે મોકલ્યા. છેવટે તેએ સૃઝફ્ક્રશાહને પકડી અક'ર 
પાસે લઈ આવ્યા (તવૅમ્બઃ, ૧૫). અકબરે સુકતાન મૂઝફૂક્રશાહતે ખીજ કેઈ 
શિક્ષા ન કરતાં કરમલખાતતે સોંપ્યો અને કેદીની જેમ રાખવા ફરમાવ્યું, આ 
સ્થળે ગુજરા4તા કે#લાક્ર નામાં કેત અમર અકબરને શરણે આવ્યા, જેમાં 
'ગુજરાતતા મુખ્ય સલુ'હકાંર મીર અબુ તુરાબ અલી, સૈયદ ૧મૌદ ખુખારી, સીદી 
અમારેમાં ઉલૂધખાત, જૂહજહારખાત ણખ્તયાર-ઉલ્ૂ-સુલક તેમજ સ્થાનિક અમીરે 
વજિટ્-ઉલૂ-મુલક અતે મુર્'્નાહિદપ્માત જેગાખાનો સમાવેશ થતે હતે!. 

સમ્ર.: અકબરે ગુજરાતમાં અમીરે પરે વચ'સ ધરાવનાર અને ખ્યાતનામ 
તેલા ઇતિમાદખાનને। ટેકે મેળવવ' એને કડી પાસે હાજીપુર મુકામે આવકારત્રી 
અતે નહેરાત કરી કે ચુજરાતતો વહોવટ છંતિમાદખાનને સોંપવામાં આવશે અને 
એ જે જે અમૌરોની સેવા માગશે તે બધાતે એની સત્તા નીચે મૂકવામાં આવશે. 
વિચક્ષણ અકત્રરતુંત આ પગલું ગુજરાતના અમીરેતી શુભ ભાવના તેમ ટેકે 
મેળવવાની દષ્ટ્વાળું હતુ'. એ પછી અકબરે અમદાવાદ આવી (નવેમ્બર ૨૦) 
૧૫૭૨) પદરક દિડ્સ રોકાઈ અમદાવાદની પ્રતત તરફેધી આવકાર મેળવ્યો, 
કારેષુ કે લોકોનો લાંબા સમયધી ચાલુ ર્હેશ્ા તાસના વાતાવરણમાંથી છુટકારે 
થયો હતો, જૂતાગઢ (સોરઠ)તા હાકેમ અમીતખાંન ધારીએ પણુ અકબરને ભેટ- 
નજર્‌ાણાં મોકલાવી મુધલ સત્તા તરક આદર્ભાવના દર્શાવી. ૫0 


૩૮] ઈ ર મુઘલ કાલ" [પ્ર 

અમદાવાદતા પોતાતા વસવાટ દરમ્યાન અકખરે ગુજરાતતી વહોંવરી 
વ્યવસ્થા ગોઠવી, અમદાવાદ તથા મહી નદીત] ઉત્તર ભ્રાગતી ગુજરાત સરકારનો 
વહીવટ પોતાતા દૂધભાંઈ મીરઝા અઝીઝ કૈક ખાત-હ“*આઝમને અતે મહી 
નદીની દક્ષિસે આવેલો પ્રદેશ (દક્ધિશુ ગુજરાત), જે બ'ડખોરર મીરઝા અમીરાએ 
પચાવી પાડયો હતો, તેતો વડોવટ પાતિમાદખાન અને ગુજરાતી અમીરોની સામાન્ય 
દેખરેખ નીચે સોંપ્યો. છતિમાદખાનતે મુખ્ય અમીરતી કામગી સોંપવા માં આવી. 

પછી અકબરે ખ'ભાતતી મુલાકાતે લીધી, પ્રથમ વાર દરેયાતું' દશ'ત કરી ઘણો 
આન'૬ અતુભવ્યે! અતે દરિયાની સહેલગાહ કરી, ખ'ભાતમાં રહૅતા રમ શિરિયા 
ઈરાત અને તુરાનના તથા [ફેર'ગી જેવા વેપારીઓએ અકખરનું સ્વાગત કયુ, 


અકર અમદાવાદથી ખ'ભાત જવા નીકળી ગયા ખાદ એતે માર્ગ'માં જ 
સમાચાર આપવામાં આવ્યા કૅ અમદાવાદમાં જે અમીરોતે રહેવાતી પરવાતગી 
આંપવામાં આવી હતી, તેખ। હવે બાદશાહ પ્રત્યેવી વફાદારી ફગારી દઈ, મીરઝાએ 
સાથે મળી જઈ ખટપટ કરવાતી તેયારીમાં છે. મીર્‌ અખુ તુરાબ સિવાયના 
તિમાંદખાત સહિન ઘણા અમીર વફાદારી ફમાવી દેવા તત્પર બન્યા હતા. અકબરે 
ખ્‌'ભાત પહોંચ્યા બાદ તરત જ મીરબક્ષી શ'હબાજખાનતે અમદાવાદ જઈ, 
વફાદારીમાં ડુગમગી રહેલા અમૌરેતે કૈદ કરી પોતા રી સમક્ષ હાજર કર ફરમાન 
કયું, અકખરતા આ હુકમનું પાલત કરવામાં આવ્યું. દતિમાદખાનને શિક્ષા ન 
કરતાં શાહ!જ ખાતતા જપતામાં સાંપ॥માં આવ્યે. અકખર મીૌરઝાઓને હરાવી 
એમતે તામે લાવવા મકઝુમ હતો. ખ ભાતથી અકબરે પ્રયાયુ કર્યાતા સમાચાર 
નણી, મૌરઝાઓ ચાંપાનેર વડોદરા જેવાં મહત્ત્વતાં સથળ છોડી સુરત પહોંચી ગયા 
અને «યાં બાદશાહ અકખરતે। પ્રખળ સામને! કરવા જ ગી તેયારી કરવા લગ્યા હતા. 

આ અરસામાં મીરઝા ઈબ્રાહીમ હુસેતે ભરૂચતેા ગહ જીતી લઈ અકખબરતી 
૭.,વણીથી આઠ કેસ દૂર પડાવ નાખ્યો, સુધલ સેનાએ હોસરાની પૂને' પાંચ માઈલ 
દૂર આવેલા મરતાલ નજીકમાં મીરઝાતે સખત પરાજવ આપ્યે1 (ડિસેમ્બર ર૩) 
અતે એ ત્યાંધી આમ્રા તરક તાસી છૂઃયો.? ૨ 

તયાર ખોદ અકબરે સુરત પહોંચી (#ન્યુઆરી ૧૧, ૧૫૭૩), ગે!પી- 
તળાવ કાંઠે પડાવ નાખી કિક્લાતે વેરે ધાહ્યે, આરભમાં બને પહ્યે 
વચ્ચે નેરશ્ઞેરથી આક્રમણુ અને બચાવની રમઝટ ચાલતી રહો. ઘેરા કડક 
બનાવાવે!. છેવટે ગહના સરદાર હમઝાખાતે શરશામતિ મામી, સપૂણુપ વિજય 
મળવાતી ખાતરી હોવા તાં અકબરે લડાઈ બધ કરી, સરદાર ઉમેઝાખાત અને 
ખીશ્ન થાડાકને કેદ કદી, ખીનઓતે માફો આપી છોડી મૂકયા. આમ એક માસ 
અને ૧૭ દિવસ સુધી ચાલેલા ઘેરાનો અત આવ્યે! (ફેબ્રુઆરી ૨૬, ૧૫૭૩). 


રજુ] સુઘલ ખાસ્રાહોના પૂવષ સ'પફુ... - (મ્ય 


અકબરે સુરતના કિલ્ઢાની મુલાકાત લેતાં, ત્યાંતી “સુલેમાની, નામથી એ ળખાતી 
તોપો પસ ૬ પડતાં, કેટલીક આમા મોકલી આપી. પોતાના સુરતના નિવાસ દરમ્યાન 
એ ત્યાં રહેતા પારસીઓના સ'પક માં આવ્યે! લાગે છે, સુરતમાં જર્થોસ્તી ધમ* 
નો કોઈ ઊડે ઝાની ન મળતાં નવસારીથી દસ્તૂર મહેરજી રાણુ!ને બોલાવવામાં 
આત્યા હતા, દસ્તૂર મહેરાજી રાણુા।ને અકખરે ફરોડપુર સીકરીમાં યોજેલ ધસમ'- 
પરિષદમાં યાદ કરી, નિમ'ત્રણુ આપી તેડાવ્યા હતા (ઈ.સ, ૧૫૭૬-૭૯), સુરતમ | 
બાદશાહ અકબરતે પ્રિરગીએ! પણુ આવીને મળ્યા હતા, ગુજરાતની ખળભળા 
ઊઠેલી રાજકીય પદ્િસ્થિતિતે! તેએ! લાભ લેવા આતુર હતા, પર'તુ અકબરની 
સમથ' તાકાત જેઈ તેએએ પોતાના યોજના બદલી નાખી અને અકબરના 
દરબારમાં ભેટસેગાદ સાથે પ્ર્તિનિધિમ ડળ મોકલ્યું. અકબરે ભેટસોગારો સ્વીકાર 
કરી ફિરગીએ સાથે સારા સબધ રાખવાની તૈયારી બતાવી હતી. આની પાઠળ 
એ પણુ કારણુ હોઈ શકે કે ફિરિગીએ પરદેશીઓ હતા અને એમનુ વચ્સ પશ્ચિમ 
હિ'દના દરિયા પર્‌ હતુ. દીવના યુદ્ધ પછી ગુજરાતનુ" કોઈ પણુ વહાયુ એમની 
પરવાનગી લીધ। વગર દરેયાઈ સફર ખેડી શકતું' નહિ, અકબરતી સાથે જનાનખાતું 
પણુ હતુ. તેમાંની કેટલીક સ્ત્રીએ1, જેમાં અકબરની માતા હમીદાખાનુ બેમમ અને 
ફરેઈ ગુલબદનબાતુને સમાવેશ થતે1 હતો, તેમને મક્કાની હજ કરવા જવુ હતુ", 
ગુજરાતથી દરિયાઈ રસ્તે મષ્કા જવા ફ્રિર'ગીઓ તરફથી કનડમત ન થય એ પણ્‌ જરૂરી 
હતુ', આથી અકબરે ફ્િર'ગીએ। સાથે સારા સ'બધ બાંધ્યાનું તે ફ્રિગીએ।એ પરવાને। 
આપ્યાવુ' જણાય છે. બ'ને સત્તાઓ વચ્ચે એલચી-સ'બ'ધ એ પછી સ્થપાયા હશે. 


જે સમયે અકબર સુરતના કિહ્લાના ઘેરામાં રોકાયેલા હતો તે દરમ્યાન 
ઉત્તર ગુજરાતમાં મુહમ્મદ હુસેત અને શાહે મીરઝાએ અકફઘધાત અમીર શૈરખાન 
કુલાદી સાથે મળી જઈ પાટણું શહેરતે ઘેરે ધાલ્યો, પરતુ અમદાવાદથી અઝીઝે 
તાબઃતોબ આવીને માળવા તથા ચ દેરીથી આવેયી લરકરી સહાયથી બળવાખોરેને 
પાટયુથી પાંચ કોસ દૂર લડાઈમાં સખત પરાજ્ય આપ્યે। (“જાન્યુઆરી રર, 
૧૫૭૩). પરિણામે બળવાખોર નાસભાગ કરી વેરવિખેર ચઈ ગયા, સુરતમાં અકબરને 
આના સમાચાર મળતાં બળવાખોર્‌ાનેો પીછે કરવા એણે હુકમ કર્યા, 

અકબરે સુરતથી અમદાવાદ આવી (એપ્રિલ ૩), ૧૦ દિવસ શકાં 
ગુજરાલની પાકી વહીંતટો બ્યવસ્થા કરી; મીરઝા અઝીઝ કોકાને ચુજરાતતો 
સુખેદાર તીમી એને આખા સૂબા(મ્રાંત)તો વહીવટદાર બતાવ્યે,. ' ખાત-ઇ-કલન' 
મીર સુહમ્મદખાન પાટણુ અને એના નાત ભાઈ મુત્બુદ્ઠીન મુહમ્મદખાનને ભરૂચ 
સોંપવામાં આવ્યુ. નૌર'ગખાનને વડોદરા સૉંપવામાં આવ્યુ. સૈયદ હમીદ ખ્ુખારીને 


૪૦] ' ગ્રશલ કાલ (54. 


ધ્વોળકા અતે ધ'ધુકાતી મીર આપવામાં આવી, અકખરે અમદાવાદમાં ઇદને 
તહેવાર ઊજતી અમદાવાદી પ્રયાગુ કયું” (એપ્રિલ ૧૩, ૧૫૭૩) અતે પાટણુ- 
જાલેરના માર્ગે એ ફરોડપુર સીકરી જઈ પહોંચ્યો. 


બીજી ચડાઈ ઝને હફેૂમતતી ૬૯ સ્થાપના 


ગુજરાતમાં હજુ મૌરઝાઓની તાકાતને સ'પૂણું પગનું કચડી તાખવામાં 
આવી ન હતી, કેદી બનેલો ગુજરાતને! માજી સુલતાન મુઝફૂક્ર ૩ જે કેદમાંથી નાસી 
છૂટી, પોતાતું રાજ્ય પાછું” મેળવવાને ભગીરથ પ્રયાસ કરવાતી તેયારીમાં હતે, 
સોરાષ્ટ્રના વિભાગ હજુ જતવાને1 બા#ી હતે. જૂતાગઢમાં અમીતખાન ધોરીની 
સત્તા સર્વોપરિ હતી શેરખાન ફકુલાદીના જૂતા સાથીદાર અફ્ઘાને,, મીરઝાઓ 
અતે અસ'તોપી હબસી અમીરોએ ભેમા મળી બ'ડ ઉઠાવવાતે નિશ્રય કયો હતે. 
સોર્‌ાષ્ટ્રમાં નમતગર અને કચ્છતા રરાજળએ! તથા બીજા રાજપૂત ઠાકર ગુજ રાતન 
તી એ ડામાડોળ રાજકીય સ્થિતિમાં જે પક્ષ લાભદાયક 1સ્થતિમાં અવી પડે 
તેતી સાથે જેડાઈને લાહ ઉઠાવવાની રમત ખેલી રહા હત!? બીજી બાજીએ ગુજરાત- 
માં મુધલ સતાવાળ પ્રદેશની પ્રન અકબરની ઉદાર અતે ધ્મસહિષ્ણુ તાતિને 
લીધે શ્રંતિના અનુભવ કરી રહી હતી, આવી સ્થિતિમાં અશ્ચાંતિ ઊભી થઈ, 


આવા વાતાવરણુમાં મીરઝા મુહમ્મદ હુસેન, જે દોલતાબાદ જઈને આશ્રય 
પામ્યે1 હતો તે, ઝડપથી સુરત આવ્યો અને એતી આગેવાતી તીચે બડે શરૂ 
ચયું'. મુધલ ફે।0જદાર કુલીઝખાન સુરતના કિલ્લામાં સપડાઈ ગયે।,, આથી 
મુહમ્મદ હુશેતે ભરૂચ અતે ખ'ભાત જીતી લીધાં અતે અમદાવાદ તરફ કૂચ કરી. 
આ સમયે સખેદાર અઝીઝ કોકા ઈડર્‌ પ્રદેશમાં એક બ'ડખેર સૌદી અમીરનો 
| સામતો કરી રહો હેતે! તે મુહમ્મદ હુસેતના અમદાવાદ આવી રહ્રાતા સમાંચાર 
સાંભળી ઝડપથી અમદાવાદ આવી પચડૉંચ્યો અતે એણે આકમણુખેરરતો મજખૂત 
સામને કરવાની તેયારી કરી. ટ્ર'ક સમયમાં જ બળવાખેોરનાં લશ્કર અમદાવાદ 
આવી પહોંચ્યાં, જેમાં ઈડર્થી આવેલ ઇખ્તિયાર-શલ્‌-મુક્ષક, જટૂજહાર ખાનતો 
પુત્ર વલીખાન, શેરખાન ફુલાદીના પુત્રો, રાજપૂતે, અસ તાહી મુસલમાનો 
વગેરેતો સમાવેશ્વ થતે। હેતો, અમદાવાદમાં ધેરાઈ રહેલા અઝીઝ કે!કાએ 
ખળવાખોરેતો સામતેો ખુલ્લા મેદાતમાં આવીતે કરાતું ટળ્યું. બીછ બાજુએ 
સસ્રાટ અકખર્તે આ સમાચાર મળતાં સમય ગુમાવ્યા વગર એ પોતે વીજળી- 
વેગે ફૂચ કરી માત્ર નવ દિવસમાં ૬૦૦ માઈલનું અ'તર્‌ કાપો અમદાવાદ આવી 
પહેંચ્યો.૨પ એણે બળવાખોર! પર પ્રબળ હુમલે। કરી એમને સડુતે ભય કર પરાજય 


૨જુ'] મુઘલ ખદદરાહોનપ પૂવ સ'પક'... [૪૧ 


આપ્યો (સપ્ટેમ્યર ૨, ૧૫૭૩). બ ડખોરેના નેતા મુડુમ્મદ હુસેતને કૈદ પકડી 

પાઠ્ળથી એની હત્યા કરવામાં આવી, સીદી ઉમરાવ ઇખ્તિયાર-ઉલૂ-મુહ્ક માર્યે 

ગયો. નાસી ગયેલ બળવાખોરેને કેદ કરવા વિશ્વાસુ અમલદારેતે મોકલવામાં આવ્યા. 

ઈડરના રાવે બળવાખોારાને મદદ કરેલી તેથી એને શિક્ષા કરવા અને બી”્ત 
રાજપૂતોને મનાવી લઈ એમની વકાદારી મેળવત્રા પણુ આદેશ આપ્યા. 


વિજય મેળવ્યા માદ ૧૧ દિવસમાં જ અકબરે ગુજરાતની વ્યવસ્થા નષ્કો 
કરી. અર્ઝઝ કૅ[કાતા કાકા ખાન-૪-કલન પાસે પાટણુની જાગીર ચહુ રહેવા 
રવામાં આવી. વજરખાનને ધોળકા અને ધધુકાની જગીર આપવામાં આવી. 
બ્વા'ન ધિયાસુદ્દીન અલીને 'અસકખાન'તો અિતાબ આપી દીવાન અતે 'ખક્ષી 
નીમ્યે, આમ અસફખાન ગુજરાતના સૂખેદારનો પહેલો દીવાન બન્યે!. જૂનાગઢ 
પર કબજે જમાવી ખેઠેલા અમીનખાન ધોરરીને હરાવી એતી પાસેથી એ પ્રદેશ 
લઈ લેવા આદેશ આપ્યો! એ પછી અકબર કડી સિદ્ધપુર શિરોહી અને અજમેરના 
માગે" આગ્રા પહોંચ્યો (ખએેોકટોબર પ, ૧૫૭૩). આમ આ ચડાઈમાં ઝડપી 
ફૂચ કરવી, વિજય મેળવવે,, વહીવટી વ્યવસ્થા કરવી--એ બધું ૪૩ દિવસમાં 
આટોપી લેવા બદલ અકબરની કાર્યદક્ષતા અને કૃતેકચ્ાક્તિવી પ્રરા'સા કરવામાં 
આવે છે ને આથી એ ચડાઈ “ઝડપી ચડાઈ? તકે ઓળખાય છે. 


ગુજરાતમાંથી પસાર થતા સિદ્ધપુર ખાતે અકબરને વડનગરનો કિલ્લે 
જીતી લેવાયાના સમાચાર અપાયા. જયપુર રાજ્યમાં સગનેર્‌ ખાતે મળવા આવેલા 
રાડરમલને અકબરે ગુજરાતના જિતાયેસ્ા પ્રાંતતી જમીત-મહેસુલની જમાખબ ધીનુ 
કામ કરવ્રા અને એતી વિગતે પોતાની પાસે રજૂ કરવા શરમાત કયું”. આગ્રા 
પહોંચ્યા પછી અકબરતે ઈડરના રાવ નારણુદાસે અને ઉરેપુરના રાણાએ શરણા. 
ગૃતિ સ્તીકાર્યૌના સમાચાર અપાયા. ટોડરમલે પણુ મુજરાતમાં જમાબ'ધીતુ કાર્ય 
પતાવી, આગ્રા આત્રી બધી વિગત શાહી દફતરખાતામાં પેશ કરી.? 5 


આમ ગુજરાત સલ્તનતતો સત્તાવાર અત ૧૫૭૩ આખરમાં આવી ગવે 
અતે ગુજરાત મુઘલ સાસ્રાન્ત્યનો સૃષખે।(પ્રાંત) બની ગયુ. 


પાદટીપ 


₹. રિ, €,. 841121, #45/077 ૦/7 ૦#/777/, ૪. 278 ત0વતં 0૦૬૯;-લાલ્તં 0) 
પ. 59. €૦૧૧1115587141, 77/૭/7077 ૦/ ૦€૪/૦#૦/#. ૫01. 1, »- 281 


૪ર] મુધલ કાઉ [પ્ર. 


૨. દ લવતં 91 ૬૦15821481, 7. €/7., ?. 319. 
૩, દદતં 0! 38181, 0/7. ૮/7-, 2. 319. 
* 47674. 0. 319 & 101૯ . 

પ૫, [. ળિટાંક0॥ ૨033, (1:803.), 4/7 7482 #/75/071 0/ 09/7/૦/ 
(ગજરુત્વાશ્સિ વે યુગજૂજર ત બાર્દ), 101. 1, [. 229 

૬. 4/640/47, (ભમૂઝજઝુડ-ટત બવવરતામા) (208. દદ815. છ) 4. 8€0૯- 
[ંછુટ), 101. 1, 9. 320 1. જુઓ મ. ૫, પૃ. ૨૧૮-૨૨૦. 

છુ, ૪41101 4053, 9૪, ૮/7., 101. 1, [. 260 

૮- ૨. ભી. જેટ, ગુજરાતને! સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ: ઇસ્લામ યુગ', ખ'ડ ૪, પૃ. ૯૨૭ 

૯, ત47૮//07:7, 101. 111, ૪0. 8 .; 246૦#₹07-1-44527/, 1813. છ! 4. 14. 
31101 ઢાં 1. 1209301, 775/67) 0/ 7772, 101. 1, 2. 342માં કહેવામાં 
આવ્યુ' છે કે સુલતાન મુઝફૂક્રશાહું ૩ ને અકબર પાસે ખૂબ વિનયપૂવ"ક ગયે] હતે। 
અને અકખરે એના પ્રત્યે માયાળુ વર્તન ખતાવ્યુ* હતુ“. 

૧૦ 74/74/707૮, 101. 110 [0 11 7; 811101 ૮ 10017501, 97. €/7/-, 101, 
1, 9. 343; “મોરાતે એહમદી' (%ુજ. અનુ.) ભા. ૧, પૃ. ૪ 

1૧. 4/6૮7/70/72, 101. 11, [. 13 [, 

૧૨, 7674., 00. 32 :િ; “મીરાતે અહમદી' (શુજ. અતુ.)) ભા. ૧, પૃ. ૨૧૬-૧૬૨ 

ડે, 4. 140તાં, 78૮ £2/'5/7 ૭/ /0૮ 077 ૭/ 44/84/77 /45/%7 220૮” કં 

. ૨70%, 0. 185 1.-લાલ્વ 8) €0110115527181; ૦/. ૮/., 301. 1, 0. 5141. 

૧૪. 4/7૮7/277, 1/0. 11, ૪. 37; $. €. 1024110615, 2/2 70//#8%€#૮€ 777 
70604, 1/01. 11, [. 4 

૧૫. /4/7૮774/702, 101. 11, [. 73 1.; 211101 દ્વાવં 12007500. ૪/7. ૮., 901. 
9, ૪0- 365 [; “ મીરાતે એહમરદી' (%ુજ. અતુ.), ભા. 3, પ. ૨૨૦-૧૨૬ 

૨૬. 4/5૮770719, 901. 11, [0. 100. ી 


1૩ 


ક 


પમ્રકરણુ ૩ 


અકબરથી ઔર'ગઝેબ 


(૧) અકખબરતે। રાજ્યઅમલ (ઈ.સ. ૧૫૭૨-૭૩ થી ઈ.સ. ૧૬૦૫) 


મુલ શહેનશાહ અકબરે એક વષતા ગાળામાં ગુજરાત'પર બે વાર ચડાઈ 
કરી છત મેળવો, છેવટે ગુજરાતને મુધલ સામ્રાજ્યનો એક પ્રાંત બનાવ્યો 
(ઈ.સ. ૧૫૭૨-9૩) ને ઈ.સ. ૧૬૦૫ સુધીમાં આઠ જેટલા સુધલ સૂખેદારે। દ્વારા 
ગુજરાતનો વહીવટ ચલાવ્યો. 


સ્રીરઝા અઝીઝ ઝેપ્કા (ઈ,સ. ૧૫૭૩-૭૫) 


ગુજરાત પર બૌજી વાર જત મેળવ્યા બાદ અકબરે તળ-ગમુજરાતની 
પાકી વ્યવસ્થા ગોઠવો. મૌરઝા અઝીઝ કક, જે “ખાન આઝમ' તરીકે જણીતે! હતો, 
તેતી સૂમેદાર તરીકે નિમણૂક કરી. “મિરાતે અહમદી'નો લેખક કહે છે તે મુજબ 
ગુજરાતમાં જ્યારે મુસ્લિમ સુલતાનેની સત્તા સર્વોર્પારે હની ત્યારે એમતા અ'ફુશ્ર 
તીચે રપ સરકાર અથવા જક્લા હતા. અકબરે જ્યારે ગુજરાત પર કાખૂ મેળવ્યો 
ત્યારે એમાંના ૧૬ જિલ્લાએ પર મૂધલ સત્તા સ્થપાઈ હતી.? 


અઝીઝ કોકાની સૂખાગીરી દરમ્યાન જે સૌથી મહત્ત્વને બનાવ બન્યે। તે 
ગુજરાતમાં રાજા ટોડરમલના આગમનનો હતો. રાન્ન રોડરમલે ગુજરાતમાં ૭ 
મહિના રહી, ૧૦ વષ* માટે મહેસૂલ-પદ્દિતિ નક્કી કરી. 'તબકાતે અકબરી'માં 
જણાવ્યા પ્રમાણુ૨ ગુજરાતમાં ઈ.સ. ૧૫૭૪-૭૫ દરમ્યાન ભારે દુકાળ અને 
પ્રાણુધાતક ચેપી રોગનો ઉપદ્રવ ફેલાયેલો હતે. ૭ માસ સુધી રહેલી આવી 
આપત્તિમાં ચીજેની અસલ મૉંધવારી ચઈ હતી. શ્રીમંત તેમજ ગરીબ લેક, 
પોતાનાં મકાન છેડડીને પરદેશ જતા રલ હતા, આ દુકાળ અને રોગચાળા 
અગે આ સમયના બીન્ત ઇતિહાસ લેખકોએ ક'ઈ નિરેષ્શ કર્યેડ નથી. 


૪૪) મુધલ કાલ [પ્ર* 


મીરઝા અઝીઝ કેકાતે ગુજરાતમાંથી પરત ખેોલાન4વાતની અકબરને પરજ પડી 
હતી. એ સમયમાં એવી પહંતિ હતી કે મતસખબદારે। પાસે રાજ્યતી માલિકીના 
ઘોડા હોય તેએતા શરીર પર “દાગ' (ડાધ-નિશાત) પાડવા, જેથી કરીતે ખોડી 
રીતે તાંધણી અતે ગે।ટાળો અટકાવી શકાય, અકબરે આ 'દાગ ધારે' ગુજરાતમાં 
લામુ કરવા ખાન આંઝમને ફરમાન મોકલાવ્યું, પણુ ગુજરાતનાં અમીરો, જેમના 
વિશેષાધિકારે। અને હક્કોને આ ધારાથી અવળી અસર થતી હતી, તેએએ એ 
ફરમાંનને સખત્ત વિરોધ કયો, આઝમખાનતે રૂબરૂમાં ખોલાવીને પણુ આતે 
અમક કરવાતુ કહેગામાં આવ્યુ હતુ , પરતુ ફરમાનને અમલ કરવાને! એ વિર્‌।ધી 
હતો તેથી અકબરે એને સુખેદારપરેથી દૂર કયો,2 


મીરઝા અમ્ડુર્રડીસખાન (ઈ.સ. 1૫૭૫-૭૮) 


અકખરે અઝીઝ કોકાની જગ્યાએ બહેરામખાનના પુત્ર અખ્દુર્રહીમખાનની 
સૃખેદાર તરીકે નિમણૂક કરી, પરંતુ એ કેવળ રર વર્ષતો હોવાથી એને રાજ્ય- 
વરીવટમાં મંદદ કરવા નાયબ તરીકે વઝીરખાનને મોકલવામાં આબ્યે। ને પ્રાગદાસ 
નામતા એક અતુભવી 'હે'દૃતે દીવાત તરીકે નીમવામાં આવ્યે. 


મીરઝા અખ્દુર્રરીમખાતના વહીવટ દરમ્યાત કેટલાક બનાવ બત્યા, 


ઇં,સ. ૧૫૪૫ માં અકબરતી માતા હમીદાબાતુ અતે જનાનાતી બીજી સ્્રોએ। 
મક્કા હુંજ જવા માટે તીકળી ને સુરત આવી તે વખતે ગુજરાતના દરિયાઈ જળ- 
વિરતાર પર ફિર'ગીએતુ વચસ હોવાથી સફર માટે એમનો પરવાતે! લેવે। પડયો. 


ઈ.સ, ૧૫૭૬ સુધીમાં ગુજરાતમાં મુધલે વિરુહ શિરડી, ઈડર અને 
તાંદોદમાં થયેલાં બડ સમાવી છેતામાં આવ્યાં ને વિરોધી હિ'દુ રાજાઓને તાબે 
દાર્‌ બતાવવામાં આવ્યા, ગુજરાતની વહીવટી વ્યવસ્થા વઝીરખાત બરાબર ગોઠવો 
શકયો! ન હતે] તેથી અકબરે ઈ, સ. ૧૫૭૭ માં રકન ટેડરમલતે મોકલ્યો. એશે 
ગુજરાતમાં આવી શિરેહી, ડુગરપુર્‌ અને દક્ષિયુ ગુજરાતના રામનગર (ધરમપુર) 
રાજ્યના રજપૂત રાજાને મૃત્સદીગીરીથી વશ કરી, એમતે મનસખદારેતી 
વરવિધ કક્ષાએ આપી મુધલ સામ્રાજ્યના ટેકેદાર બનાવ્યા. ટોડરમલ ગુજરાતમાં 
હતો ત્યારે અહી એક ખડ થયું, ૧૫૪૨માં ઠાસરાતી લડાઈમાં હારી ગયેલા 
અતે પંજાબ તાસી ગયેલા ઇૃખાહોમ હુસેત મીર્‌ઝાની પત્તી ગુલરૂખ ખેગમે 
પોતાના કિશેર્‌ વયતા પુત્ર મુઝફૂફરહુસેત સાથે ગુજરાતમાં પ્રવેશી બ'ડ કયું, 
રાળ ટોડર્મલ, બાઝ ખહાદુર, દીવાન પ્રાગદાસ વગેરેએ મળીતે એ બળવાખોરો ને 


કજ] અકખઅરથી ઓર'ઞઝેઅ (૪૫ 


હરાવ્યા (ઈ.સ. ૧૫૭૭). મીરઝા કુટુંબે અવારતવાર મુધલ સત્તાને પડકારી હતી 
હતાં અકબરે એ કડુ બના સભ્યોને મારી આપી. 


નાયબ સૂબેદાર વઝોરખાનતે! વહીવટ અસ'તોષકારક હોવાથી અકખરે હુવે 
શિહ'ખુદીન અહમદખાન(શિહાખખાન)ને સૃખેદાર તરે મોકલ્યો (ઈ.સ.૧૫૭૮). 


રિહપખુદ્રીન અહુમદખાન (ઈ.સ. ૧૫૭૮-૮૩) 


શિહાબુટ્દીન અહમદખાતે મોડાસા પ્રદેશમાં સાબરમતી અતે મહી નદી 
વચ્ચેના કેટલાક ભાગોમાં તોફાતી તરવેને લીધે પ્રજનની થતી કનડગત ખ્યાનમાં 
લઈ ખબ'દોબસ્ત ઝરવા ફિહ્લા બ'ધાજ્યા અને એમાં ધેડૅસવાર ડુકડીગો! સાથે 
થાણાં સ્થાપ્યાં. કેટલીક જમ્યાએ જમીનની માપણીથી લો[કે।!માં અસ તોષ વ્યાપ્યે। 
હતો ત્યાં ખીજી વાર્‌ માપણી કરાવી. 


સૌરાષ્ટ્ર વિભાગમાં ઈ.સ, ૧૫૭૩ પછી અને લગભ્રમ ત્યારથી ૨.૦ વર્ષ 
સુધી મૃત્રમ સત્તા પૂરેપૂરી સ્થપાઈ ન હતી. ત્યાં અગ્રગણ્ય ગણાતાં જૂનાગઢમાંની 
સહ્તનત વખતની સુખાગીરી અને નવાનગર (ળમનગર)તું' રાજ્ય હજુ સુધી સ્વત ત્ર 
હતાં. જૂનાગહ બથાવો પડેલા અમીનખાન ધેોરીતે તાબે કરવામાં વઝીર્‌ખાનનો 
પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયે! હતે।. ઈ.સ, ૧૫૮૨ માં શિફ્ાખુટ્દીન ગુજરાતતે! સખે! બતતાં 
અમીનખાનના એક સેનાપતિ કર્રોડખાન શૈર્વાનીએ જૂતાગહ કબજે કરીને મુધલ 
સમ્રાટતી સત્તા નીચે લાવવામાં મદદ્ટ કરવાની તૈયારી બતાવી. એની સાથે 
રિહ્ાખુરીને પાતાના ભત્રીજા મીરઝા જતને ચાર હજારના લશ્કર સાથે મોકલ્યો. 
અમીતખાને નવાનગરના ન્નમ શ્રઝુશલ્યતી મદદ મેળવી સખત સામને કર્યે. 
વળી આ સચચે ફ્રોહખાનતુ' અવશાન થતાં મૌર્ઝા જનને ઘેરે! ઉઠાવી લેવાની 
મૂરજ પડી, એ પછી એણે માંગરાળને પેરે ઘાલ્યો, પરતુ છેવટે અમીનખાન 
અતે જમનાં લશ્કરાએ એતે કોડીનાર પાસે હર'વ્યેો, જેમાં એ- પોતે ઘવાયે 
અને ભારે મુશ્કેલીથી અમદાવાદ સુધી જઈ શકયો. 


ઇતિસપ્દ'ખાન (ઈ.સ. ૧૫૮૩) 


શિહામુટ્દીખાનને પરત બે1લાન્યા પછી ગુજરાતના જૂના અને સોથી વધુ 
વગદાર અમીર ઈાતિમાદખાનની ગુજરાતના સખેદાર તરીક નિમણૂક કરવામાં આવી 
(ઈ.સ, ૧૫૮૩). નિમણૂક સમયે છાતિમાદખાન પાસે *નગીર્‌ તરીકે પાટણુ જ્લ્લે 
હતો અને ગુજરાતમાં શાહી જમીનોના એ રખેવાળ હતો.₹ એની દમાંમદ 


૪]  શુઘલ કાલ હા; 


અકબરે પોતાના ખાસ વિશ્વાસુ અમીર અખુ તુરાબતે સુભેદારતા અમીત તરીકે 
અખૂલૂકાસીમ તામતા અધિકારીને દીવાન તરીકે અતે “ તબકાતે અકખરી 'તા 
લેખક ખ્વા'ન નિઝામુદ્દીન અહમદને બક્ષી તરીકે નીમ્યો. વળી મીર માસૂમ 
ભક્કરી નામતા એફ ખીન દરબારીને ઇતેમાંદ ખાનતી મદદમાં મૂકવામાં આગ્યે1, 
આ બધી નિમણૂક સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે ફે અકબરને ઈતિમાદખાનનતી વહીવટી 
શક્તિમાં શ્રદ્દા ન હતી અચવા તો] એને એની વદાદારી વિશે શ કા હતી. ગમે તે 
કારણુ હોઈ શકે, પર'તુ ઇતતિમાદખાનની નિમણૂક થતાં અને એતુ' અમદાવાદમાં 
ગમન થતાં જ માજી સુલતાન મુઝરેકર ૩ નનન બ'ડતે। આર'ભ થયાના સ'કેત 
શરૂ થયા. 


અકખરે ૧૫૭૩ માં ગુજરાત જીત્યા બાદ સુલતાન મુઝૃપ્રને માતસહિત 
રાખ્યો હતો અતે નાની “મીર આપી ખ્વાજા શાહ મતસુર નામના અધિકારીના 
જાપ્તા તીચે મૂકયો હતે, પરતુ ઈ.સ. ૧૫૭૮ માં લાગ ન્તેઈને મુઝફૂફર એ 
પદમાંથી તાસી છૂટયો અને પહેક્ઞાં રાજપીપળા (જિલ્લો ભરૂચ)નતા હિંદુ ર?ન 
પાસે ને પછી રાજકોટ પાસે આવેલા ખેરડીતા કાઠી મુખી લોમાં ખુમાણના 
આશ્રયે ગયે]. લગભગ ઈ, સ. ૧૫૮૩ સુધી મુઝફફર ગુપ્ત વાસમાં રલ્રો. 
અકબરના અધિકારીએ પણુ એતી અવગણુના કરતા રરા. મુઝફ્ફર ગાદી પુત: 
મેળવતાની યોગ્ય તકની રાહુ જેતા હતે. છોતિમાદખાતની તિમણૂક ગુ'જરાતના 
સૂબેદાર તરીકે થતાં બતાવેની પર્‌'પરા શ્રરૂ થઈ, મુઝફફરે મુધલ સત્તા સામે બ'ડ 
પોકાયુ” અને લશ્કરી તાકાત સ'ગઠિત કરવા માંડી. 


ખીજ ખાજુએ બ'ડતા સમાચાર સાંભળી ઇંતિમાદખાતે ગુજરાતમાંથી નિહત્ત 
થઈ, દિદિદી તરક જવા નીકળેલા શિહાખુદ્દીનનો સહકાર મેળવી એ બ ડતે। સામતે! 
કરવા વિચાયૃ* અને કડી (જહ્ષો મહેસાણા) જઈ એની સાથે સમાધાત કયુ, 
આ અરસાર્માં મુઝફફ્રે અમદાવાદનો કબજે કરી લીધો. ઇતિમાદખાત અતે 
શિહાખુદીનત પૂરઝડપે અમદાવાદ ધસી આવ્યા, પરતુ મુઝફફરે એ બતેતાં લશ્કરોતે 
હરાવ્યાં તે વેરતિખેર કરી નાખ્યાં, એ પછી મુઝફફરે ૧૧ વષ'તા ગાળા ખાદ 
ગુજરાતના સુલતાનનું પદ ફરી મ્રહણુ કયું” (સપ્ટેમ્બર ૪, ૧૫૮૩). એણે 
અમદાવાદની ઉત્તરે તથા દક્ષિણે આવેલાં શહૅર અને જિલ્લા કબજે કર્વા 
ખૂબ ઝ!પી પમકથ્ાં લીધાં. બળ વાપરીતે, ધાકધમકી આપીતે કે કપટથી 
સુઝફ્ફચ્શઃહે ખ ભાત ભરૂચ અતે વડેદરા જેવાં સગૃદ્દ અતે ધનવાન શહેર 
કબજે કર્યા, 


3જુ”] જ અકખરશથી ઓર'ગઝેખ  દ્‌૪૭ 


ગુજરાતમાં સજનયેલી કટોકટીના સમાચાર સાંભળી, અડખરે પાટણુ નાસી 
ગયેલા ઇતિમાદખાનને ગુજરાતમાંથી પાછે બોલાવી ગુજરાત પુન: કબજે કરવા 
માટે મીરઝાં અબ્દુર્રહીમખાતતી સૂબેદાર તરીકે નિમણૂક કરી. 


અખ્દુર્ર્હોસ ખપન ઉરે “સીરઝાખપન' (ઈ.સ. ૧૫૮૩-૮૯) 

અખ્દુર્રહીમખાન “મીરઝાખાન' તર્રીક્રે નનણીતે। છે. મીરઝાખાનની મદદમાં 
માળવા અતે અજમેરના મુધલ સેનાપતિએઓને પગુ લર્કર સહિત મોકલવામાં 
આવ્યા, મીર્ઝાખાને ગુજરાતમાં આવી અમદાવાદ પાસે સરખેજ નજક મુઝફષ્ર- 
શાહને હરાગ્યે (1૫૮૪, જાન્યુઆરી ૧૬)તે એને પહેલાં મહેમદાવાદ અને પછી 
ખ ભાત જવાતી ફરજ પડી, ખ ભાત જઈ એશે પોતાની લશ્કરી તાકત સ'ગઠિત 
કરી. એનો પીછે! કરતા મીરઝાખાને એને ફરી વાર્‌ રાજપીપળાના ડગરેોમાં 
નાંદોદ (જિ. ભરૂચ) પાસે હરાવ્યો (માચ ૧૦, ૧૫૮૪). મુઝફફર ત્યાંથી નાસી . 
જઈ છેવટે ઈડરના રાજનના આશ્રયે ગયે, અકબરે અખ્દુર્રડીમખાનના વિજય 
મેળવ્યાના સમાચાર નણી ખુચશ્ચાલી વ્યક્ત કરી એને “ખાન-ઇ-ખાન' (ઉમરાવોને। 


અ 


ઉમર્‌ાવ) બિરુદ આપ્યુ, જે અખ્દુર્રહોમખાતના પિતાને પણુ અપાયુ હતુ”, 


ગુજરાતમાં બળવો શ્રમ્યાનું જણાતાં બીન્ન રાહી અધિકારીએ! અમદાવાદ 
પરત આવ્યા. મીરઝાખાને ગુજરાતની વહીવટી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં મત પરોવ્યુ', 
' સાથોસાથ સુઝફક્રતો પીછો કરવાનું ચાલુ રાખ્યુ, 


મુઝફફરતા એક જગ્યાએથી ખીજી જગ્યાએ પીછો કર્વાતું કાય સુવલ 
અધિકારીએ માટે ધણુ ત્રાસદાયક અને દસ વર્ષ જેટલા લાંબા ગાળાતુ' રહ્યુ'. 


મુઝફૂફર ગુજરાતથી સૌરાષ્ટ્રમાં અને ત્યાં ન જ્ાવતાં પાછે ગુજરાતમાં 
નાસભાગ ડરતે! રહ્યો અને મુધલ ડ્કડોએ એની પૂક પકડતી રહી. મીરઝાખાનન્દી 
તાકીદ અને ધમકીઓ થી સ્થાનિક શાસકો સુઝફફરને મદદ કરતાં ડરતા રલ્.પ 


૧૫૮૯ માં મીરઝાખાનતે દિલ્હો પાછે બોલાવામાં આવ્યે. ટ્રક સમય માટે 
પંર્માઈલ ઝુલીખાનની સુખેદાર્‌ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી. એ પછી મીરઝા 
અઝીઝ કોકા ખાન આઝમની આ હોદા પર ખીજ વાર મણુક થઈ. 


શીરઝા અઝીઝ કેપ્કા (બંજી વપર) (ઈસ. ૬૫૯૦-૬૫૯૩) - 


ખાન આઝમ ગુજરાતમાં આવ્યો ત્યારે ગુજરાતની સ્થિત અશાંત હતી. 
લશ્કરી સત્તા કુલીખાન અને શૈખ નિઝામુદ્દીન પાસે હતી, એમણે વારવાર મુઝ॥ષ્રને 


જહ] મુષલ કાલ પ્રિઃ 


પીછે! કરી એને કોઈ જગ્યા સ્થિરતાથી રહેવા દીધો ન છતે. નિઝાઝુદ્દીને 
કચ્હતા રાવતે નમાવીને માફી મગાવી હતી, સામાજિક ક્ષેત્રે નનેઈએ તો રાળ 
ટોડરમલે નકી કરેલુ' જમીત-મહેસૂલ દકતરેમાં નોંધાયેલું હતુ, પરતુ એતે 
અમલ ખાસ કરાયો! ન હતે. રાજપૂતે અતે કોળી ઠાકોરે, જેમતે લશ્કરી બ્યવસ્થા 
મારે સલ્તનત ફાલમાં સરકારી ભાગની જમીતા અપાઈ હતી, તેમણે આ સમય 
સુધીમાં જમીનો પચાવી પાડી હતી. મોટા જમીનદારોએ પણુ જે હાય લાગે તે 
જમીને! પચાવી પાડુવાતુ' શરૂ કયું હતુ', સુધલ અમલદાર પણુ મન ફાવે તેવી 
રીતે લાગા ઉધરાવતા. આમ ગુજરાતની રાજકીય અને સામાજિક સ્થિતિ મુઝફફરના 
છેછ્ષી વારના બ'ડ માટે અનુકૂળ આવે એવી હતી, મુધલ આંધેકારીએ અને 
વદીવટકારે લડાઈ-યુદ્દોવી દે ડાદેરડીમાં વહીવ#ી વ્યવસ્થા બરાતર્‌ જાળવી શકયા 
ન હતા એ હકીકત તોંધપાત્ર હતી. 


મીર્ઝા અઝીઝ કે।કાની નિમણુક થતાં એ જૂત ૧૫૯૦માં ગુજરાત આવી 
પહોંચ્યો. એની મહેચ્છા સોરાષ્ટ્રમાં આશ્રય મેળવી રહેલા સુઝફફરને અતે એને 
રેક આપા રહેલા એન! સાથીએ ને તમાવી, વશ કરી, કાયમ માટે શાંતિ સ્થાપી, 
સૌરાષ્ટ્રને મૃધલ સાખ્રાજ્યતે! ભાગ બતાવવાની હતી. એ માટે એણે જગી 
યારી કરી. એને ખબર મળ્યા કે સુલ્તાન મુઝરેફ્રતી સેના સાથે એના 
ગ્ઝેદારોતી સેતા મળી ગઈ છે અને એક મેો.હું સમવાયી મિત્રોનું લસ્કર મોથી 
સખ્યામાં રચાઈ ગયુ' છે, જેમાં નવાતગરનો જમ, જૂતાગહતા સદૂગત અમીતખાન 
ઘે[રીતે। પુત્ર દેલતખાત અતે કાઠી લોમાં ખુમાણુ હતા, આથી અઝીઝ ફોકાએ 
પોતે જ સુધ સૈન્યની આગેવાની લીધી ને ભરચોમાસું હોવા છતાં તવાતગર 
તરક ફૂચ કરી. મુઝફફ્ર સહિતના બળવાખોરેતુ' લશ્કર લગભગ ત્રીસ હજારનું 
હતુ', જ્યારે અઝીઝ ફોકાનું લગભગ દસ હજરતુ હતુ'. ચોઃમાસાતે લીધે વાતા- 
વરણુ પ્રતિકૂળ છતું' અને _યુધલ સૈત્ય અતેક હાડમારી ભોગવતુ' હતું ૭તાં 
ખ્‌'તે પક્ષો વચ્ચે ધ્રોળ ' પાસે 'ભૂચર મે।રી' તામે એળખાત્‌ા સ્થળે ભારે લડાઈ 
થઈ (જુક્નાઈ ૧૮, ૧૫૯૧), જેમાં રાજપૂત એેમતી પ્રણાલિકાગત રીતે વીરતા- 
પૂ૧ક લડ્યા જમતે મોટો પુત્ર અજ્નેજ અતે પ્રધાત જસાજી એમાં ખપૌ ગયા. 
ઘવાયેલે! દૌલતખાન ધોરી પે।તાતી સેતા સાથે રણુમેદાત છેડી જૂનાગઢ તરફે 
જતો રલો., કાડીએ પહેલેથી જ જતા રલ્રા હતા. સુલતાન મુઝરૂફરે અને 
જમે બરડાના ડુંગરોમાં આશ્રય લીધે. આમ ભૂચર મોરીતી લડાઈમાં મુધલેનેો 
ન્વલ'ત વિજય થયે. સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ પર્‌ લડાયેલી કેટલીક લડાઈએ પૈકી 


3જુ'] અકખરથી ઓ ર'ગઝેબ [૪૯ 


ભૂચર મોરીની લડાઈ ભારે સ્પર્ધાત્મક, લશ્કરી દણિખે નિ્ણીયક અને જ'ગી 
પાયા પર લડાયેલી મોટી છેલ્લી લડાઈ હતી, તેથી એતી યાદ લેકકથાએા અને 
લોકસાહિત્યમાં સચવાયૅલી રહી છે. 


મીરઝા અઝીઝ કૌકાએ ભૂચર મોરીતી લડાઈના ખોજે દિવસે નવાનગર ૫૨: 
કૂચ કરી એ શહેર લૂ'ટયુ'. _જતાગઢ કબજે કેરવાતેો પણ પ્રયત્ન કર્યો, પણુ 
પ્રતિરૂળ સજેગોના કારણે એ પ્રયાસ પડતે। મૂક્યો, પર તુ બીજે વષે' ૧૫૯૨ માં 
એ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર જીતવાના નિણય સાથે પૂરતી વૈયારી કરીને આવ્યે!. ટૂક 
સમયમાં જ ધે1ધા માંગરોળ સોમનાથ વગેરે સોરઠ તાબાનાં બદર જતી લીધ'. 
જૂનાગઢને! કિલ્લો ત્રણુ મહિનાના ઘેરા બાદ કબજે કવો (ઓગસ્ટ ર૭૭, ૧૫૯૨). 
જૂનાગઢના ઘેરા દરમ્યાન દોલતખાન અવસાન પામ્યે। હતો, તેથી અઝીઝ કકાએ 
ઉદારતા બતાવી એના ખે સગીર પુત્રા અને બીન્ન ૫૦ આગેવાનોને જીવતદાન 
આપ્યુ.૬ એ પછી સમગ્ર સોરાષ્ટ્રમાં સુધલ સત્તા દહપણે સ્થપાઈ. ઘણા રાજપૂત 
ઠાકોર સુધલ સત્તાને અધીન ચયા. જૂતાગઢ સહિત દક્ષિણ અને પશ્ચિમ સોરાષ્ટતે 
સમગ્ર ્દારેયાકાંઠો “ખાલસા જમીન' તરીકે મુઘલ સામ્રાજ્યમાં જેડી દેવામાં 
આવ્યે. નવાનગરના જામે ર્‌ાજ્ય ગુમાવ્યું હતુ, તેથી એણે અઝીઝ કૈેકા સાથે 
વાટાધારો કરી, સમાધાન કરી, મૃધલ સત્તાના તાખેદાર બનવાનું સ્વીકારી, રાન્ન્ય 
પાછુ' મેળવ્યુ'. સૌરાષ્ટ્રના રહ્ષણુ માટે જૂતાગઢમાં ફોજદારની નિમણૂક થવા લાગી. 
જામનગર સૌરાષ્ટ્રમાં હોવા છતાં એતે અલમ જમીનદારી રાન્ય ગણુવામાં આવ્યુ ને 
એની ખ'ડણી નક્કી કરાઈ. જામ્તગર અતે કચ્છનાં રાજ્ય ઝુધલ સામ્રાજ્યમાં 
ખ'ડિયાં રાજ્યોનું સ્થાન ભોગવતાં રલ. 


ભૂચર મે!રીના મેદાનમાંથી નાસી છૂટેલા અને સ'તાતા ફરતા મુઝફયૂરતેો પીછે] 
કરી અઝીઝ કકાએ એતે કૈદ કરવા શકય તેટલા પ્રયાસ કર્યા. મુઝફૂફર દારકા થઈ 
દીરિયા-માર્ગે કચ્છ પહોંચી ગયે. કચ્ઠના રાવ ભારમલે એતે આશ્રય આપ્યે(, પણુ 
અઝીઝકેકાએ કચ્છ પર રૂચ કરવાતી ધમ#ી આપતાં,રાવ ભારમલે મોરબી પરગણું 
'પાતાતે આપવામાં આવે તે! મુઝફફર સોંપી દેવાની તૈયારી બતાવી, જેતો અઝીઝ 
કકાએ સ્વીકાર કર્યો, છેવટે સુઝરૂષ્રને કેદી તરીકે પકડવામાં આવ્યે! ( ડિસેમ્બર 
(૨૩, ૧૫૯૨ ) અને મોરબી તરજ લઈ જવામાં આવ્યે।. માંગ*માં સુઝફૂફરે ધમડકા 
સમે આપધાત ક્ષો. મુઝફજ્રના મોતની ખાતરી કરાવવા એતું શિર નિઝામુદ્દીન 
ભણી મારફતે અકબરના દરબારમાં મોકલી આપવામાં આવ્યુ 


 જ૪-૬-૪ 


૧૦] સુધલ કાલ [ %.. 


મીરઝા અઝીઝ કકાએ ગુજરાતમાં મુધલ સત્તા સ્થાપવાની અને બ'ડખેર 
મુઝદૂફરતો અ'ત લાવવાની જે યશસ્વી કામગીરી કરી તેતી અકબરના દરબારમાં 
ભારે પ્રશ.સા કરવામાં આવી. એને સ'માન માટે દરખારમાં ખે!લાવવામાં આવ્યે!, 
પણુ એણે આમ્રા નહિ જતાં વેરાવળ બંદરે થઈને મા હજ જવાતું પસદ 
કયુ"(માચ" ર૫, ૧૫૯૩). અકખર્ને એનું વલણુ ગમ્યું નહિ છતાં એણે એને 
હ્મ્ય ગણેયું. ' 
ક્ષાહજાદો સુરાદ (ઈ.સ, ૧૫૯૩-૯૯) 

મીરઝા અઝીઝ કે।કા મક્કાની હજે જતાં અકબરે પોતાના ખીન્ન શ્રાદજાદા 
મુરાદતે ગુજરાતના ચખેદાર તરીકે નીમ્યે. એને સપણ આદેશ આપવામાં આવ્યે! 
હતે! કે દખ્ખણુના અહમદનગર રાજ્ય સામે ચડાઈ કરવા તારે ગુજરાત અને 
માળવામાંથી લશ્કર એકત્ર કરવાં. દખ્ખણુતી ચડાઈ માટે ૧૫૯૪ ના ડિસેમ્બરમાં 
મુરારે અમદાવાદ છોડુયુ' અને એ સુરત જના નીકળ્યો, સુરાદ અમદાવાદ છેડે એ 
અગાઉ અકબરે ગુજરાતમાં વહીવ? ચલાવવ! સુખેદારન નાયબ તરીકે ર્‌ાળા 
સૂડજાસહતી નિમણૂક કરી હતી, દખખણુના યડાઈના કારણે મુધલ અધિકારીએ ની 
ગુજરાતમાં ગેરહાજરી યવાથી મરહૂમ સુલતાન સુઝફ્ફેરના શાફનાદા બહાદુરે 
૧૫૯૬ માં બ'ડ કયુ”. એનો લાભ લૂટફાટ કરનારાં તતત્વોએ લીધો અને એમણે 
ગામડાં લૂંટયાં, પરંતુ રાજ સૂરજસિ હે બડખે!ર્‌ બહાદુર સામે જઈતે એને 
ખુલ્લી લડાઈમાં હરાવી નાસી જવા ફરજ પાડી“ અને બડ શમાવી દીધુ, 

દખ્ખણુમાં ગયેલા શાહશદ મુરાદતું ૩૦ વર્ષની વયે ૧૫૯૯માં અકાળ 
અવસાન થતાં ગુજરાતના ચૂખેદાર્‌ તરીકે ફ્રી વાર મીરઝા અઝીઝ કોકાને 
તીમવામાં આવ્યે, 


સીરઝા અઝીઝ કેપ્કા તીજ વાર ) (ઈ.સ. 0૬૦૦-૧૬૦૫) 

એતી ત્રીજ વારની સુબેદારી દરમ્યાત એણે ચુજરાતનેો! વહીવટ આગ્રા રહીતે 
ચક્ષાવ્યો. એ માટે એણે વારાફરતી પોતાતા નાયબ તરીકે શમ્સુદ્દીને અને રાદમાન 
નામના પોતાતા પુત્રોતે તીમ્યા હતા. એતા વહીવટ દરમ્મયાંત ગુજરાતમાં કોઈ 
ખાસ તોંધપાત્ર બતાવ બન્યો ન હતે! 

ગુજરાતમાં અકબરના અમલ દરમ્યાન કિર ગીએનું સ્થાન ઝુજરાતના 
દરિયાઈ જર્ળાવસ્ત!રમાં કેવુ' હતુ' એની ખાસ નોંધ લેવી જેઈએ. અકબરે 
ગુજરાત પ૨ જત મેળવી (૧૫૭૨-૭૩) ત્યાં સુધીમાં દિરિગીએ। દરિયાઈ ૦૮ળવિસ્તાર્‌ 
પર્‌ બિનહરીફ વર્ચસ ભોગવતા થઈ ગયા હતા. ચુજરાતતાં બ'દરોએથી હ કારાતાં 


૩જુ'] અફખરથી ઓર'ગઝેબ [૫૧૫ 


વેપારીઓનાં કે પ્રવાંસીઓનાં જહાજ્નેને એમની પાસેથી અમુક રકમ (લાગે) આપી 
પરવાને। લેવે। પડતે, મુધલ સસ્રાટનાં વેપારી જહાન્નેતે કૅ શાહી મુટુંબનાં યાત્રાગમે 
જતાં પ્રવાસી જહાજ્ેને પણુ એમના તર્કથી મુક્તિ અપાઈ ન હતી, એ : ભયમાં 
દીવ ૬મણુ અતે વસઈ ફ્રિરગી તાબાર્ના વેપાર્થી ધીકતાં બ'દર હતાં. દમષુ 
બદર ૧૫૫૯ માં ફિર્‌ ગીઓએ ગુજરાતના સુલતાન પાસેથી મેળવ્યું હતું. 'અકબર- 
' નામાઃમાં જણાવ્યુ' છે તે મુજબ અકબરે ડ્રેષ્રુઆરી ૧૫૮૦માં મીરઝા અઝીઝ 
કાકાના કાકા કુત્મુદ્દીનખાત, જેને ભરૂચની ન્નગીર્‌ અપાઈ હતી, તેને દમષણુ પર 
આકમણુ કરવા હુકમ આપ્યે1 હતે।. હજ કરવાં જતાં યાત્રેએના માગમાં 
અવરોધ ઊભા કરતા ક્્‌રિગીઓતે હાંકી કાઢવા માટેના શાહી લશ્કરને ગુજરાત 
અતે માળવાના સૂખેદારોની તથા દખખણુના હાકેમાની પણુ સહાય મળી.“ દમણ 
પર મુધલોની ચડાઈનું પરિણામ શુ' આવ્યુ' એને ઉલ્લેખ અખુલ સ્ઝૂલે કર્યો 
નથી, પરંતુ ફિર ગી આધારે। પરથી ન્નણવા મળે છે કે મુધલોના એ આક્રમણને 
ફિરંગી કપ્તાત માટિત આહ્ટ્ેન્સો-દ-મેલેએ નિષ્ફળ બનાવી દીધુ હતુ' ને 
મુધલ સેનાપતિને ધેરો ઉઠાવી લેવાની ફરજ પડી હતી.૨* એ નોંધપાત્ર વિજયની 
યાદગીરી દમયુના કિલ્લાના દરવાકન પરની કિ્‌ર'ગી ભાષામાં લખાયેલી તકતી પર્‌ 
જેવા મળે છે. એ પરથી સ્પણ્ જણાય છે કે અકબરને ફ્િરિગીએ પાસેથી દમણુ 
લેવામાં [નિષ્ફળતા મળી હતી. 


ગુજરાતમાં અકબરતા અમલની એક નોંધપાત્ર ધટના એ છે કૈ હિ. સ. €૮ ૦ 
' (૧૫૭૨-૭૩)થી અમદાવાદની શાહી ટ કશાળમાં સુધલ શહેનશાહોન। સિક્કા પાડવાને 


આરભ થયે1. આ સિક્કા હિ. સ. ૯૮૦ થી મુધલ સત્તા ગુજરાતમાં ટકી ત્યાં- 
સુધી પાડવામાં આવ્યા હતા. 


(૨) જહાંગીશ્તે। રાજ્ય-અમલ (ઈ સ. ૧૬૦૫-૨૭) 


મુધલ બાદ્દરાહુ જહાંગીરના રાનત્ય-અમલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં આઠ જેટલા 
મુધલ સૂખેદાર આવી ગયા. 
ગુલીઝખાન અને રાજા શિડુસાજિત (ઈ.સ. 1૬૦૫-૦૬) 
જહાંગીરે પોતાના શાસનતા આર'ભમાં મોકલેલા સૃખેદારોમાં પ્રથમ મેઃ 
દાર કુલીઝખાન હતે।, જે ઉચ્ચ ઉમરાવ હતે। અને અકખરના સમયથી ગુજરાત 
પ્રાંતતી સેવામાં હતો. ફુૅલીઝખાનની સૂબાગીરીનતનો સમય સામાન્ય રલ્રો. 
એમાં રાશન વિકર્માજતે પણુ કામગીરી બન્તવી હતી. ૧૬૦૬ માં કુલીઝખાનને 
પ-જખબમાં રૈશની નામના ધમઝવૂની લોકો સામે લડવા મોકલવામાં આવ્યો; એ 


પર્‌ સુધલ ફાલ દું પ. 


વખતે ચુજરાંતમાં માજી સુલતાન સુઝફૂફરશાહ ૩ જાતા રાહજાદા બહાદુરે અમદા- 
વાદ્તી આસપાસના વિસ્તાર પર હહ્લા કરી, લૂ'ટદ્દાટ ચલાવી અને ઘણા શાહી 
અધિકારીઓની હત્યા કદી સનસનાટી મચાવી દીધી, આથી જહાંગીરે રા” 
વિક્રમાજિત અને અન્ય મનસબદારેને છ થી સાત $શ્નરના હયદળ સાંથે ગુજ- 
રાતમાં શાંતિ સ્થાપવા મે!કલ્યા, રાજા વિકંમજિતે ગુજરાતમાં આવી ખબહાદુરેના 
હુહ્લડને શમાવી દીધુ' અને વ્યવસ્થા સ્થાપી; જેકે કુલીઝખાતની જેમ રાન 
[વિકમજિત પણુ અમદાવાદ ખાતે થોડા સમય માટેજ સૂખેદારપદે રલો. 


ગુત*ઝાખાન બુખપટ્ી (ઈ.સ. ૬૬૦૬-૦૯) 

રાજ વિક્ેમજિતની વિદાય પછી શેખ ફરીદ ખુખારી, જતું બહઠુમાંત 
“મૂર્ત ઝાખાત' [ખિતાબ આપીને કરવામાં આવ્યુ' હતુ, તેતે સુબેદાર તરીકે મોકલ- 
વામાં આવ્યો. શેખ ફરીદે જહાંગીરતે ગાદી પર્‌ લાવવામાં નોંધપાત્ર ભાંગ 
ભજવ્યા હતો, તેથી એની કદરરૂપે જહાંગીરે ગુજરાતનું સૃષેદારપદ એને આપ્યું' 
હતુ. શેખ ફૂરીદે પોતાના અમલ દરમ્યાન અમદાવાદમાં ત્રણુ દરવાન પાસે 
ખુખારી મહોલ્લો વસાવ્યે, કડી(જિ. મહેસાણા)વું વ્યૂહાત્મક મહત્ત્વ જણાતાં એણે 
ત્યાં કિલ્લે બ'ધાવ્યો (૧૬ ૦૯).5? એ કિલ્લાના દરવાજાની દીવાલ પરતા લેખમાં 
મુતઝાખાનને લશ્કરી વીરતા અને વિદ્દાનોની સંગત એ બ'નેમાં ગ્રવીણુ કહ્યો છે 
અને “એના ન્યાયી વહીવટથી ગુજરાત ખુખારા જેવું બન્યુ''' હોવાની તોંધ છે. 
એણે અમદાવાદમાં ખાનપુર વિસ્તારમાં શાહ વજિહુદ્દીનની કખર પર્‌ રોજે 
બ્‌ધાવ્યો હતે અતે ભરૂચમાં એક મરિજદ બ'ધાવી હતી (૧૬૦૯). 

૧૬૦૮ ના અ'તમાં જહાંગીરે મૃત'ઝાખાનને પરત બોલાવવા નક્કી કયુ”, કારણુ કે 
મુત'ઝાખાનનાં ₹ભ'ધીએ અતે આશ્રિતાએ અમદાવાદની પ્રેજાને ર જડવાનું 
ચાલુ રાખ્યું હતુ' અતે સુતઃઝાખાન પોતે એમતે અટકાવી શકતે ન છતે!, છવે 
જહાંગીરે ફરી વાર્‌ ગુજરાતની મૃખેદારી મીરઝા અઝીઝ કૉકા-ખાનઆઝમને સોંપી, 


સીરઝા અઝીઝ કોકા (૪થી વાર) (૨૬૦૯-૬૬૬૧) 

ની એ રીતે કરાયું હતુ' કે ખાત આઝમે સુધલ રાજધાનીમાં રહેવુ' અને 
એના મોટા પુત્ર જહાંગીર કુલીખાતે (મીરઝા શમ્સુદ્દીને) પિતાના નાંયબ તરીકે 
ગુજરાતમાં જવુ (તવેમ્બર ૧૩, ૧૬૦૮).13૨ જહાંગીર કુલીખ!ાને ટૂ કાં સમય 
માટે તાયબ સૃખેદાર તરીકે વહીવટ ચલાવ્યો, ૧૬૦૯ માં ખાત આઝમતા ખીન્ન 
પુત્ર મીરઝા ખુર્રમને સોરઠ વિસ્તાર માટે જૂતાગઢ ખાતેની સરકારને વહીવટ 
ચલાવવા મે।કલવામાં આવ્યે।, 


3જુ'] અકબરથી ઓર'ગઝેખ [ ૫૩ 


૧૬૦૯ માં ગુજરાતની પૂર્વ, સરહદે કેટલાક હિ'દુ રાન્નઓતી બળવાખેરર 
પ્રવૃત્તિખાતે ડામી દેવા રાન્ન રોડરમલના પુત્ર રાય ગોપીનાથને તથા જેધપુરના 
રાજ સરસિહ અતે બીન્તઓને ચુજરાત મે!કલવામાં આવ્યા, રાય ગેાપીનાથે 
માળવા દારા ગુજરાત આવી, સુરત જિલ્લામાં પ્રવેશી સ્થાનિક જમીતદારે। પાસેથી 
ખ'ડણી ઉધરાવી અતે રેવાકાંડામાં બાલપાડ( તા. બોરસદ, જિ, ખેડા)તા ડાકેર્ને 
હરાવી કેદ કઢી. બીજી બાજુએ ધણુ! હિ દુ સરદારોએ કૉળી લોકોને એકત્ર કેરી, 
મોટું ઇળ જમાવી, રાળ સૂરસિ'હ પર હલ્લો કરી, એતા ધણા રાજપૂત સેનિકેોને 
કાપી નાખ્યા. રાય ગોપીનાથે અમદાવાદ ચ્યાવી, વધુ લશ્કર લઈ માંડવા( તા. ખેરાળુ, 
જિ. મહેસાણા)ના સરદારને હરાવી કૈદ કર્ય. બીજી એક લડાઈમાં કાંકરેજ( જિ. 
બતાસકાંઠા)તા કોળીઓના ડાકેરતે પણુ હરાવી કેદ કયો. એ ત્રણે કેદ પકડાયેલા 
ઠાકોરોને બાદશાહ જહાંગીરની આજ્ઞાથી કેટલોક વખત ગ્યાલિયરના કિલ્લામાં કેદ 
રખાયા, પરતુ ભવિષ્યમાં સર્‌ વ્યવહાર રાખવાનું વચત આપતાં એંમતે મુક્ત 


હરવામાં આવ્યા, ૫3 ર ન 
૧૬૦૯-૧૦ ના સમયમાં ઝુજરાત પર્‌ દખ્ખણુમાંથી આક્રમણુ થયુ, દખ્ખણુ 


નિઝ.મશાહી સુલતાનના પ્રખ્યાત સેનાપતિ અને મંત્રી માલિક અ'બર્‌, જે એ 
સમયે દૌલતાબાદતે સુખેદાર્‌ હતો, તેણે પ૦ હજર ધેડૅસવારના દળ સાથે 
આવાતે સુરત અને વડેદદરા જિહ્લાનાં ગામોમાં લૂંટફાટ મચાવી, જેવી ઝડપથી 
આવ્યો હતે! તેવી ઝડપે, એ જતે રલ્યો. 

મલિક અ'બરના આક્રમણથી દક્ષિયુ ગુજરાતનાં સર્હ્દાયુ અને સલામતી 
માટે પ્રાંતતી પૂર્વ સરહદે રામનગર ( ધરમપુર ) ખાતે લગભગ રપ હળનરતું 
ઘે[ડેસવાર્‌ દળી રાખવામાં આવ્યુ. એ દળ ઉપરાંત જરર પડે તો મુધલ સુખેદારને 
મદદ કરવા માટે ખડિયા હિંદુ રાજાઓને પણુ આદેશ અષાયે!. એ દળમાં કેના 
તરફથી કેટલી સ'ખ્યામાં ધ્ેડેસવાર્‌ ડુકડીઓ મોકલવામાં આવી એની વિગત 

' “મિરાતે અહમદી' ૧૨અમ્‌ં આપવામાં આવી છે. હિંદુ રાજાઓ માં કચ્છ નવાંતગર 
ઈડર ડુંગરપુર વસવાડા રામતગર રાજપીપળા! અલીરાજપુર તથા અલીમોહન 
(છોટાઉદેપુર)તેા સમાવેશ થતો હતે।. 
અખ્દુલલાખાત ફીરોઝ જ'ગ (ઈ.સ. ૧૬૧૧-૬૬) 

૧૬૧૧ માં મીરઝા અઝીઝકે।કાના સ્થાને ગુજરાતતા મૂબામાં અખ્દુલ્લા'ખાન 
બહાદુર ફરાઝ જગ નામતા વિશ્ચાસ અતે છ હજરતું ધોડેસવારદળ ધરાવત! 
મનસમબદારતી નિમણૂક સૃખેદાર તરીકે કરવામાં આવી, પરતુ અખ્દુલ્લાખાનનો 
મોટા ભાગને! સમય નિઝામશાહો સેનાપતિ મલિક અ'બરતે કચડી નાખવાની 


પ૪] શુધલ કાલ [ પ્ર. 


કામગીરી બજાવતા મુધલ સેતાર્પાતએ। સાથે વીત્યે. અખ્દુલ્લાખાનતી સૂઝેદાર!તા 
છેલ્લા વષમાં અમદાવાદ ખાતેની અગ્રેજેની વેપારી કોડી સાથેના નવા સ્થપાયેલા 
સબધ કૅવા હતા એતી કૅટલીક વિગત સર ટૉમસ રેતી તોંધમાંથી જણુવા મળે 
છે. એ સુજબ સુખેદાર અબ્દુલ્લાખાતે દખ્ખણુની સવારીએથી પાછા આવ્યા બાદ, 
કોડીના અધિકારીઓએ પોતાના ૫૦૦ રૂપિયા પાછા આપવા માગણી કરી ત્યારે 
એમના મકાનને! કબજે લરકરી ખળથો લેતા એણે કે!ટવાલને મે!કલ્યો. એ વખતે 
તેઓએ એને સામતે। કર્યો. સર્‌ ટોમસ રેતી વિન તીથી દિલ્હીના દીવાન અસમ્ખાને 
અખ્દુહ્લાખાન પર્‌ પત્ર લખી અ'શેજોને એમના નિવાસસ્થાતમાં સવત ત્રતાથૉ 
રહેવા દેવાતી અને વેપાર કરવા દેવાની તીતિ અપતાવવાતે। આદેશ આપે્યે!, ** 

૧૬૧૬ તા જ વર્ષમાં અખ્દુલ્લાખાનને એની કડક શાસનર્નીતેન। કારણે 
જહાંગીરે પરત ખોલાળા લીધે. 

અખ્દુદ્લાખાનતા સમયમાં અમદાવાદ કનું હતુ' એતે! હેવાલ વિલિયમ ડ્રિન્ય 
નમતો એક અ ગ્રેજ પ્રવાસી, જે ૧૬૧૧ માં અમદાવાદ આવીને ટ્રક સમય માટે 
રજ્યો હતો, તેતી નોંધ પરથી અતે ૧૬૧૩ માં અમદાવાદમાં ટૂક સમય માટે 
રહેવા આવેલ અ'ગ્રેજ વેપારી નિકોલસ રવિંથિગ્ટનની રોજનીશી દ્રારા જણુવા 
મળે છે,1૫ અખ્દુલ્લાખાનતા સમયમાં પ.સ. ૧૬૧૬ માં અમદાવાદમાં શાહ 
સો।મપાલન। પુત્ર રૂપચદતી ત્રણે પત્તીએ--રૂપથ્ી કમાં અને કેસર--પતિ સાથે 
અગ્તિસ્તાન કરી સતી યઈ (એપ્રિલ, ૧૬૧૬). આ પ્રસંગતી નોંધ એક કૂવાની 
દીવાલ પર્‌ જડૅલી તકતીના લેખમાં જેવા મળે છે.1 5 


સુકરૃૂખ ખાત (ઈ.સ. ૬૬૧૬-૧૬૬૮) 

અખ્દુલ્લાખાતના અનુગામી તરીકે મ્રુકરમભખાન નામના અમીરતે પસદ 
કરવામાં આવ્યો. સુકરબખાતે સુરત અને ખભાતનાં બ'દરોતા મુત્સદી 
(ફોજદાર) તરીકે કામગીરી (૧૬૦૮-૧૫) બનવી હતી અને એ કૅટલાય સમયથી 
પોતાને ગુજરાતના સુખેદાર તરીકે નીમવા વારવાર આગ્રહભરી માગણી કરી રહ્યો 
હતે.. બ'દર્‌તા સુમેદાર તરીકેના વહોવટ દરમ્યાન મૃકર્રબખાને જહાંગીરને યુરોપીય 
ખનાવટતી કિ'મતી નાનીમોટી ભેટસોગાદે મેોકલીતે અને વૈધકીય સારવાર 
કરીને ખુશ કર્યો હતો ૧૬૧૩ માં જહાંગીરે એતે દ્િરગીએ। સામે લડીને 
બદલે! લેવા હુકમ કયો હતો. અને ૧૬૧૫ માં એતે! મતસબનેો] હેદદો વધારી 
પાંચ ફાર ધોડેસવાર દળતે ફર્યો હતો. બીન્ન વષે એટલે કે ૧૬૧૬ માં એતે 
સુખેદાર્પદ આપવામાં આવ્યુ, પર'તુ એને વહીવટમાં રસ ન છહેતે। અને યુદ્ધની 
કામગીરીનો પણુ અતુભવ ન હતો. એ માત્ર જદાંગીરની કૃપાથી સૂખેદારન્પદે 


૩જુ'] અકખઅરથી અઆર'ગઝેખ [પષ 


આવ્યો હતો, તેથી એને મદદ કરવા મુકમ્મદ સાફીખાતને દીવાન અતે ખક્ષી 
તરીકે નીમવામાં આવ્ગેો.. ૧૬૧૮ ના આર'ભમાં સમ્રાટ જહાંગીરે અમદાવ!દની 
મુલાકાત લીધી ત્યારે મુકરંબખાન અમદાવાદમાં હતે। અને એણે જહાંગીરના લાંબા 
સમય સુધીના અમદાવાદના નિત્ાસતી તમામ વ્યવમ્થા કરી હતી, 

મૃધરલ બાદશાહ જહાંગોરે પૂરાં પાંચ વર્ષ અને ચાર માઠેના ( સપ્ટેમ્બર 
૧૬૧૩ થી જાત્યુઆરી, ૧૬૧૯) સુધી રાજધાની આગ્રા છોડી અજમેર તેમ માળવા 
અતે ગુજરાતના પ્રાંતોનો પ્રવાસ કર્યો, જે નોંધપાત્ર છે. પ્રવાસ દરમ્યાન એણે 
અજમેર માંડુ અતે અમદાવાદમાં લાંબા સમય સુધી રહી જે ત્રેભૃત્તિબ। કરી 
તેતો હેવાલ સર ટો મસ રોતી તોધપોાથીમાંથી મળી આવે છે, સર રોતે ઇંગ્લેન્ડના 
રક્ત જેમ્સ ૧ લાએ પોતાતા એલચી તરીકે મુધલ બાદશાહ પાસે મોકલ્યે! હતે1. 
સર રે! જહાંમોરતે ૧૬૧૫ ના અ'તર્મા અજમેર ખાતે મળ્યો હતે! અને પોતાનદ 
ર્સાત્ઞા સાથે એે જહાંગૌરની સથે સાથે સપ્ટેમ્બર ૧૬૧૮ મુધી ફર્યો હતે. 

ગુજરાતને પ્રવાસ કરવા જહાંગીર માંડૂથી નીકળી દાહોદ આવી પહાંચ્યે! 
(ડિસેમ્બર ૧, ૧૬૧૭). ગુજરાતના પ્રવાસ માટે જહાંગોરે એત! સ સ્મરણ મર થમાં 
તૉંષ્યુ' છે કે પોતાને ગુજરાત પ્રાંતની મૂલાકાત લેવાની તીવ્ર ઇશ્૭ા હતી. હાથાનો 
શિકાર જે પોતે કદી કર્યો ન હતે તે કરવો! હતે! અતે ખારો સમુદ્ર નતે નેવે 
હતો. જહાંગીર નડિયાદ અતે પેટલાદ થઈ ખ'ભાત પહોંચ્યો (1ડેસેમ્ખર ૧૯, 
૧૬૧૭૩, જ્યાં એ દસ દિવસ રહલો અતે એણે દરિયાઈ સફરની મેજ માણી, ખ'ભાતથી 
નીકળી (ડિસેમ્બર ૩૦, ૧૬૧૭) જહાંગીરે પોતાના રસાલા સ[થે માતર પરગણા 
અને બારેન્ન ગામ ચઈને અમદાવાદ શહેર ખહાર્‌ કાંકરિયા તળાવ પર મુકામ કર્યા. 
જહાંગીરે રાજધાની અમદાવાદમાં પ્રવેશ ક્યો તે દિવસે શાદજાદા શાહજહાંતી 
એ ર૩ મી વર્ષગાંઠ હતી. ૬'મેશની જેમ શ્ચાહુક્ળદાને સુવણુ અને અન્ય ચીશજે 
સામે જેખવામાં આવ્યે, એ પ્રસગે જહાંગીરે શાહજહાંતે ગુજરાતની જગીર. 
ખક્ષિસ આપી અતે શના સખેદાર તરીકે નીમ્યો। (જનયુઆરી પ, ૧૬૧૮). 


૨ાહુતદેપ સહણ (ઈ.સ. ૬૬૧૮-૨૩) 
જે કે ૧૬૧૮ થી ૧૬૨૨ માં આંતર્વિત્રહ ફાટી નીકળતાં સુધી શાહજહાં 
ગુજરાતના સૂમેદાર તરીકે ઔપચારિક રીતે જ રહો. એ એના પિતાની સાથે જ 
ગુજરાત છોડી ગયો હતા અને વહીવટી તત્ર એના તાયબ તરીકે રુસ્તમખાને 
(૧૬૧૮-૨૨) અને પછીથી રાજન વિકમાજિતે (૧૬૨૨-૨૩) ચલાવ્યું હતુ . 
દાહોદતાં જ'ગલેમાં હાથીઓના શિકારતી મોજ માણીને આગ્રા પાછા 
ફૂર્વાના નિર્ધાર સાથે જહાંગીરે અમદાવાદથી પ્રયાયુ કયું' ( ફેણુઆરી ૧૦, 


પ૬ ] મુઘલ કાલ [ પ્ર. 


૧૬૧૮). વટવા મહેમદાવાદ બાલાસિનોર થઈને મહી નદીતા કઠે મુકામ કર્યો, 
જ્યાં તવાનગરના ખ'ડિયા ૨134 નનમે આવીને ૫૦ ધેોડાએની ભેટ ધરી 
પોતાની વફાદારી બતાવી. એ પછી દાહોદ આવી (માચ ૧૦, ૧૬૧૮), ત્યાં મુકામ 
કરી પચમહાલનાં જ'ગલે માં હાથીએનેો શિકાર્‌ કર્યો. અમદાવાદથી નીકળ્યા 
બાદ બાલાસ્નારમાં આવી પહેોંચત: જ એને સમાચાર મળ્યા કે કાસ્મીરમાં 
મરક!તે। રોગ નીકળ્યો છે. દાફે!દમાં એને સમાચાર આપવામાં આવ્યા કે એ 
રોગ આમામાં પણુ શર્‌ થયે! છે, આથી જહાંગીરે આશ્રા જવાનું માંડી વાળી, 
અમદાવાદ પાછા ફરવાનું નકકી કયું” અતે એ પ્રમાણે પ્રયાણુ કયું” (માર્ચ ૩૦, 
૧૬૧૮), જહાંગીરે અમદાવાદમાં પુનઃ પ્રવેશ કર્યો (એપ્રિલ ૧૫, ૧૬૧૮), પરતુ જે 
ડરથી તે આગ્રા ન ગયો તે જ ભય અમદાવાદમાં ઊભે! થયે1, અમદાવાદમાં પણુ 
મરકીને! રેમ દેખાયે! અને જહાંમીર તથા શાહજડાં સહિત તમામને એતી અસર્‌ 
થઈ, આ વખતે એનું રોકાણુ લગભગ છ મહિના (એપ્રિલ-સપ્ટેમ્ખમર ૧૬૧૮) 
સુધી રહ્યુ, પરતુ એ સમય ખૂબ ગરમી અને વરસાદને હતો. અમદાવાદમાં 
ધૂળથી ત્રાસી જઈ, મે મહિનાની સખત લૂ અતે તાવથી તબળા પડી તથા રેગ- 
ચાળાથી ક'ટાળી જઈ જહાંગીર શહેરતી બીજી મુલાકાતનો આત દ લઈ શકયો 
નહિ અને એશે એતે 'ગર્ધબાદ” જેગુ' ઉપનામ આપ્યુ. શહેરથી એ ક ટાળ્યો 
હતો એમ હતાં એણે બાદશાહ તરીકેની સામાન્ય ફરજે બજાવી હતી, ગુજરાતમાં 
રહીતે જહાંગીરે પડાવેલા રાશિવાળા સિકેકા એના શાસન દરમ્યાન બહાર 
પૂડાયેલા તમામ સિકાખમાં ખૂબ સુદર છે અતે પ્રખ્યાત છે. ગુજરાતમાંથી 
બહાર પાડવામાં આવેલા જહાંગીર અને નૂરજહાંતુ' નામ ધરાવતા સિડ્ફા પણુ 
એટલા જ મહર્તતા છે. 


જહાંગીરના દરબારમાં અઝ્રેજ એલચી સર ટેતમસ રે! લગભગ ત્રણ વષ 
(ડિસેમ્બર ૨૩, ૧૬૧૫થી સપ્ટેમ્બર ૨૪, ૧૬૧૮) રહ્યો. જેકે જહાંગોરે એની 
પાસેથી ખધા પ્રકારતી ફિ'મતી ભેટો સ્વીકારી અને કેટલીક માગી પણુ ખરી, 
છતાં સર રોતી ઇચ્છા મુધલ બાદશાહ અતે ઇંગ્તેન્ડતા ૨14ન વચ્ચે વિધિસર કરાર 
કરવાતી હતી, એ પ્રહવે જહાંગીરે ઓછુ ધ્યાન આપ્યુ હતું. સરતની જગીર 
ધરાવતા શાહ#દા શાહજહાંએ તો સર ટોમસ રેતે વખતોવખત નિરાશ ક્યો 
હતે,” જહ ગૌરનુ' આવુ' વલણુ હતુ' ૭તાં એણે ઇંગ્લેન્ડના રાજને પહેંચાડવા ખે 
પત્ર સર ટોમસ રને આપ્યા હતા. જહાંગીરે આમ્રા પાછા ફરવા માટે અમદાવાદથી 
પ્રયાણુ કયુ” (સપ્ટેમ્બર ૨, ૧૬૧૮) અને મહેમદાવાદ દાહોદ થઈ એ ઉજ્જન 
તરક્‌ ગમે!. 


૩જુ'] અકખરથી એર ગનળેઅ [પછ 


ઉપર જણાવ્યુ છે તેમ સૂગેદાર શાહજાદા શાહજહાંએ પોતાના વતી 
ગુજરાતને વહીગટ ચલાવવા નાયબ તરીકે અનુક્રમે રુસ્તમખાન ( ૧૬૧૮-૨૨ ) 
અતે રાજ વિક્રેમજિત(૧૬૨૨ર-૨૩)ને નીમ્યા હતા. 

રુસ્તમખાનનો વહીવટ લે!કપ્રિય નહોતો એની છાપ અમદાવાદમાં રહેતા 
અગેજ વેપારીઓ, જે એના વહીવટથી અસ'તુષ્ હેતા, તેમની તોંધ પરથી જેવા 
મળે છે. ૧૬૨૨ માં રુસ્તમખાનને પરત ખોલાવવામાં આવ્યે ત્યારે તેએ ખુશ 
થયા હતા.૧૯ ર્સ્તમખાનની જગ્યાએ શાહજહાંએ પોતાતા વિશ્વાસપાત્ર અને 
કાય્ક્ષ અવિકારીઓ પૈકીના એક અધિકારી રાજા વિક્રમજિતને નાયબ તરીકે 
નીમ્યે.. પોતાના ટ્ર'કા વહીવટ દરમ્યાન વિક્રમજિતે ઉત્તર ગુજરાતમાં પ્રવાસી- 
એતે ત્રાસ આપત! અને માથાભારે બનેલ કોળી લોર્કાના ઉષદ્રવને ડામી દેવા 
ચડાઈઓ કરી હતી. એણે પ્રાંતમાં ગાય અને ભે'સની કતલ કરવા પર ગ્રતિબધ 
ફરમાવ્યો હતે. એ પ્રતિબધનેો અમલ એટલો કડકાઈથી થયેલો લાગે છે કે 
વેપારી-માક્ષને ઢાંકવા કૈ પૈક કરીને મે!કલવામાં વપરાતા ચામડાની ભારે ત ગો 
'ઊભી થઈ હતી. શાહજહાંએ પિતા જહાંગીર સામે ખ'ડ ઉઠાવ્યું ત્યારે મદદરૂપ 
થવા રાજા વિક્રમજિતને ચુજરાતમાંથી પાછો બોલાવામાં આવ્યો ત્યારે પણુ 
અગ્રેષ્ને ખુશ થયા હતા. ૧૬૨૨ ના વષષ્માં અમદાવાદતા અંગ્રેજ વેપારીએઃતે 
હેરાનગત થયેલી હતી. ત્યાંની કેડીના અષ્યક્ષ નેથેનિયલ હોલ્સ્ટીડનું અવસાન થતાં 
અમદાવાદના કોટવાલે કોડીનો બધે! માલસામાન તશ્રા ક્ોડીમાં રહેતા અગ્રેજ 
વેપારાએ અને અધિકારીઓતી અગત ચાક્તે વગેરે કબજે કર્યા' હતાં અને એમને 
સતાવ્યા હતા. 

શાહજલાંની સુમેદારી દરમ્યાન અમદાવાદમાં સાબરમતીને કાંઠે મહેલ સહિત 
ભવ્ય “શાહીબાગ? નામને! ખગોચો બાંધવામાં આવ્યે. ૨* 
-શાહજણાંતુ' બ'ડ અને ઝુજરાત 

શાહજહાં બાદ્શાડ જહાંગીરને ગ્રિય પુત્ર હતો અતે બધા એને ગાદીવારસ 
ગણુતા હતા, પરતુ બેગમ નૃઃ્જહાંતી ખટપટોને લીધે એને ગાદી ન મળે એવી 
સ્થિતિ સક્નઈ હતી, એથી શાજ્જહાંએ વયે સરસેનાપતિ અખ્દુર્રરીમખાન 
અને બાદશાહતના ધણા અત્રગણ્ય અમીર-ઉમર।વાના સાથ પર તથ! પોતાતા 
તાબા તીચેના ચુજરાત માળવા ખાનદેરા અને દખ્ખણુના પ્રાંતાની સાધનસ'પત્તિ 
પર્‌ આધાર રાખી પિતા સામે બડ કયુ. દિદ્ડીની ર્દક્ષણે ૪૦ માધલ દૂર 
ખલુચપુરતી જે લડાઈ થઈ (માર્ચ ૧૬૨૩) તેમાં જહાંગીર અતે શાહજહાં સામસામે 
આવ્યા હતા. ગુજરાતનો માજી સૂગેદાર અખ્દુલ્લાખાન, જે બાદશાહના પક્ષે હતો તે, 


પટ] નુઘલ કાલ [ ૧, 


પોતાની ટુકડીએ સાથે શાહજડાંને પક્ષે આવતે રહ્યો હતો, એથી જહાંગૌરના 
પક્ષે ભગાણુ પડયુ' હતુ'. 'એમ છતાં લડાઈમાં રાજ વિક્રમાંજત, જેને ગુજરાત- 
માંથી ખ.સ ખોલાવવામાં આવ્યે! હતા અતે શાહજહાંનું આખુ લશકર જેડ 
આગેવાની નાચે હતુ, તેતે આકરિમક ધા વાગતાં એ અવસાન પામ્યો તેથી 
શાહજહાંનો પક્ષ હનાશ ખતી હારી ગયે!. 


ગાદી માટે થયેલા આંતર વિમ્રહની અસર ગ્ુજરાંત પર પડી. અમદાવાદમાં 
કેવા પ્રકારતાં નિયત્રણ મૂકવામાં આવ્યાં હતાં એતો 'ખ્યાલ ઇટાલિયન ગ્રેવાસી 
પિએટ્રો ડેલ્લા વેલની તાંધ પરથી આવે છે. ૧૬૨૩ માં એ ન્યારે અમદાવાદ 
છોડી (ફૅેષ્રુઆર્‌ી ૨૮) ખ ભાત જવા નીકળ્યો ત્યરે એતે અમદાવાદમાંથી બહાર 
તીકળતાં ભારે તપાસ લેવાના કારણે ધણી તકલીફ પડી હતી. શાહજફ્દોએ જ 
પોતાના લશ્કરના સૈનિકે! પક્ષાંતર કરી ખાદશાહ-પક્ષે ન જાય એ મઃટે રૌનિકોની 
પત્તીએ અતે કુટુબીજનોને અમદાવાદમાંથી બહાર જતાં અટકાવવા માટૅ 
અમદાવાદના દરવાજ બધે કરાયા ૪૧3. બહાર જનાર્‌ વ્યક્તિઓને પરવાના 
મેળવવા પડતા.૨1 અમદાવાદથી અ ગ્રેજ કેડીના અધિકારીએએ એમની સુરતની 
કડીના અધિકારીએ પર લખેલાં પત્રે!માંથી એ આંતર્રાડિત્રહુ અતે અમદાવાદમાં 
પડેલા એના પ્રત્યાઘાત વિરો જણુવા મળે છે. આતે જહાંગીરની આત્મકથામાંથી 
પણુ સમર્થન મળે છે. “તુમૂકે જહાંગીરી' અનુસાર શાહજહાંએ પોતાની થયેલી. 
હારથી અને કરવી પડેલી પીછેહડુથી ગુજરાત પર સ'દેશે। મોકલાવ્યો, જેમાં રાજન 
વિક્રમજિતના ભાઈ કાન્હડદેવ અને પ્રાંતના દીવાન સાફી ખાનને પોતાતા માંડૂતા 
દરખારમાં આવવા અને એમની સાથે અમદાવાદ ખાતેનો બધો શાહી ખજાનો 
લાવવા આદેશ આપ્યે હતે. એમાં પાંચ લાખ રૂ[પૅયાનું જવાહાર-જાડેન તખ્ત 
અને ખે લાખ ર્‌।પિયાની કિ મતનો પરે!, જે એણે પતે બાદશાહ જહાંગીરને ભેટ ધરવ! 
અમદાવાદમાં જ બનાવડાવ્યાં હતાં, તેનો સમાવેશ થાય છે. સારીખાન શાહજહાંતા 
સાહુ થતો હતો તેથી શાહજહાંને લાગતુ હતું કૅ એ મારા પક્ષે આવરે, પરંતુ 
સાફીખાને બાદશાહ પ્રત્યે વફાદારી રાખી ગુજરાતમાં વદ્નાદાર ર્હેલા સુધલ ફ્ોજદારોને 
એકત્ર કર્યાં અને અમદાવાદ પર્‌ હહલે। કરી એ કબજે કયું” તેમજ શાહજહાં પ્રત્યે 
વકાદઃરી ધરાવનાર સવેતે કેદ કર્યા. જવાહીર-જડિત તખ્ત ભાંગી નાખવામાં 
આવ્યુ. બેલાખ રૂાપયા તયા શાહજહાંતી [મિલકત વગેરે બાદશાંછુ ગ્રવ્યેતા વદ્નાદાર 
શૈતિકોતે વહેચવામાં આવ્યાં, ઈંડરતા રાજા કલ્યાણુ સહિત બધા ખરગડિયા 
રાળએને અમદાવાદમાં આવવા અને બાદશાદ-પક્ષે રહી ગુજરાત પ્રાંતતુ' રહ્ષણુ 
કરવા આદેશ આપ્યો. બીજી બાજુએ માંડૂં ખાતે શાહજહાંએ અમદાવાદ. 


3જુ'] અકખરથી ઓર*ગઝેખ [ પ૯: 


વિરોાધીએના અ'કુદા તીચે આવી ગયાનું સાંભળી એને પુતઃ કબજે કરવા વિશ્ાસુ 
અધિકારી અખ્દુલ્લાખાનને મોકલ્યે, પરંતુ એ અમદાવાદ પાસે જેતલપુર નજીક: 
થયેલી લડાઈમાં હારી ગયે! (જૂત ૧૪, ૧૬૨૩) અને એને નાસી જજુ પડયુ. 
ગણે સુરત પહોંચીને સ્થાનિક અમલદારો પાસેથી ચાર લાખ જેટલી મહમૂદી. 
વસૂલ લીધી અને ખુરહાનપુર્‌ ખાતે શાહજહાંને જઈને મળ્યો. દીવાન સાફીખાને 
મેળવેલા વિજયથી અમદાવાદની સમપ્ર પ્રક્નએ «ણે ગુલામીમાંથી મુક્તિ મળી. 
હે।ય તેવો આનદ અનુભવ્યે।. 


શાઉજાદે! દાવર્બક્ષ (ઈ.સ. ૧૬૨૩-૧૬૨૪) 


બલુચપુરના વિજય પછી બાદશાહ જહુંગીરે અજમેર પહોંચી પે।તાનાઃ 
મઠ મ શાહન્નદા ખુશરૂના પુત્ર શાહેન્નદ્ા દાવરભક્ષુતી ગુજરાતના સુબેદાર તરીકે 
નિમણુ'ક કરી (મે ૯, ૧૬૨૩). એ સાથે એને ૮૦૦૦ જટ અને ૩૦૦૦ના' 
અશ્રદળતી મતસભ આપી અને લશ્કરી ખર્ચ માટે ખે લાખ રૂપિયા પણુ આપ્યા, 
પરતુ દાવરબક્ષની વય ફક્ત ૧૫ વષ'તી હોવાથી એના વાલી તરીકે એના માતામહ- 
વયોવૃદ્ધ મીરઝા અઝીઝ કોકાને (ખાનઆઝમને) નીમવામાં આવ્યે. મીરઝાને 
શાહજહાંના અધિકારીએ। પાસેથી ગુજરાત પુત: મેળવત્રાની કામગૌરી સોંપવામાં. 
આવી, પરતુ ગમે શાહી લશ્કર સાથે આવે એ પહલાં સાફીખાતે વિજય મેળવી. 
લીધો હતો તેથી ખાનતઆઝમે શાહજાદા દાવરબહ્ને સાથે રાખી અમદાવાદમાં. 
પ્રવેશ કર્ય (જુલાઈ ૩). અમદાવાદમાં આવ્યા પછી સાહજલાંના ટેકેદારો પાસેથી 
સુર્ત અને ભરૂચ નવાં મુખ્ય અને મહત્ત્નાં શહેર કબજે લેવાનું કામ પાર્‌ 
પાડવામાં આવ્યુ'. ગુજરાતમાં શાહજહાંનેો બળવો દબાવી દેવામાં સફળતા. 
મેળવનાર્‌ વર્રાદાર અતે શ્રરવીર મુહમ્મદ સાફીખાનને “નવાબ સૈક્ખ્ણાત જહાંગીર 
શાહી” તો ખિતાબ આપવામાં આગ્યે અને સહાયભૂત નોવડનાર અન્ય અધિ-' 
ફારીએને યે!ગ્ય બદલે આપવામાં આવ્યો. નવાબ રોફખાને જેતલપુરમાં “જ્તિ 
ખાગ” બનાવડાવ્યો અતે ભ્રદ્ર વિસ્તાર નજક એક મદરેસાં મરિજદ અને દવાખાનુ' 
પોતાના નામે બ'ધાવ્યાં, આમ ગુજરાતમાં શાહુજહાંનો બળવો! તૂરી પડયો, જેન 
કે ખાદશાહતન! અન્ય ભ્રાગોમાં એ ત્રયુ વષ સુધી ચાલુ રહ્યો. 

ગુજરાતમાં દાવરબક્ષતું ઓપચારિક શાસન વધુ ન ચાલ્યું, ઢારણુ કે 
૧૬૨૪ માં ૮૦ વષ'નતા ખાનઅઝમનું અમદાવાદ ખાતે અવસાન થતાં શાહજાદા 
દાવરબક્ષતે પાછે! ખોલાવાયે। અને એની જગ્યાએ દોલતખ!ન લેદીના પુત્ર ખાનજશાં' 
લોદીને નીમવામાં આવ્યે. 


5૦] સુઘલ કાલ [પ્ર. 


“ખાતજહા લેદી (ઈ.સ ૧૬૨૪-૨૪) 


ખાતજહાંતું મૂળ નામ પીર્ખાન હુતું'. જહાંગીરે પહેલાં એતે “સલાખત ખાત'તે। 

'અને પાછળથી 'ખાતજહા[ં'નો ખિતાબ આપ્યો હતો. 
(૩) શાહજહાને શાજ્ય-અમત્ર (ઈસ, ૧૬૨૭--૫૮) 

'ખાન##હાં લેદદી (ચાલુ) (ઈ.સ. ૬૬૨૭-૨૮) 

બાદશાહ જહાંગીરતું અવસાત ચતાં (ઓકટાબર, ૧૬૨૭) ખાનજહાં લેદી 
ગુજરાતના સૂગેદાર તરીકે ચાલુ રહ્યો, પર્‌ તુ વહીવટ રોફ્ખાન દ્વારા ચાલતો! રલો. 
“જહાંગીરના અવસાનના સમાચાર મળતાં મહારાષ્ઠ્રમાં જુત્રર ખાતે રહેલા શાહુ" 
“જહાંએ તુરત જ ડૂચ કરવાં નકકી કયુ” અતે ગુજરાતમાંથી ટેકેદારો તેમજ ધન 
મેળવવાના હેતુયી ગુજરાત થઈ આમ્રા જવા નકી કયુ" અતે ગુજરાતમાં 
'સુરત બાજુખેથી પ્રવેશ કર્યા ( ડિસેમ્યર ૨, ૧૬૨૪). એ પછી એતી 
સુઘલ બાદશઃહ તરીકે “હેરાત થર્ઈ. અમદાવાદ પાસે આવતાં ગુજરત સરકારને 
“વહીવટ સૈફખાન પાસેથી લઈ નાદિર્ખાત નામત! વિશ્વાસુ અધિકારીને સોંપવા 
“હુકમ કયો અતે ખિદ્મત પરસ્તખાન નામતા ખીજ અધિકારીને સૈક્ખાતને કેદ 
કરી હાજર્‌ કરવા મેો।કહષ્ો, અગ્રેજ વેપારી કડીના દફતરોની નોંધ પ્રમાણે એ 
સમયે સૌફ્ખાને પથરીનું ઓપરેશન કરાવેલુ' હોવાથી એ સખત માંદે હેતે! તેથી 
ખે શાહજણાંતે આવકાર આપતો કોઈ સદેશે। મોકલી શકયો ન હેતો, આથી 
“શાહેજહાંએ એને કેદ ફરવા હુકમ કર્યો હતે।. શાહજહાંતી ખેગમ સુમતાઝમહલની 
મોટી બહેનનું લગ્ન નવાબ સૈફખાન સાથે થયેલુ' હતુ અતે મુમતાઝમહલને 
મોટી ખહેન પ્રરયે ઘણે! અનૃરાગ હોવાથી એણે દરમ્યાનગીરી કરતાં શાહજહાંને! તવાબ 
સૈપ્ખાનને કેદ કરવાનો હુકમ રદ કરવામાં અઃવ્યે. 


બાદશાહું બનેલો શાહજહાં અમદાવાદમાં થોડે વખત રૉકાથે અને નવાબ 
રૌક્ખાનતા ખજાનામાંથી જે ગમ્યુ તે લઈ હાથી ધોડા નોકરે! વગેરે સાથે 
“ઉત્તરમાં રવાતા થયે!. શાહજહાંની બાદશાહ તરીકે વિધિસર તાજપેોશી યતાં 
પહેલાં સુરત ખાતેના એના ટેકેદારોએ ઉત્સાહમાં આવી જઈ એતા તામની 
સોનાની મહેરે। સુરતતી ઢકશાળમાં પાડી હતી. 


બાદશાહ શહજહાંનાં આર ભનાં આઠ વર્ષોમાં ગુજરાતમાં પાંચ જેટલા 
-સુખેદાર બદલાયા. શાહી દરબારનો જે કેરઈ ઉમરાવ ઝુધલ બાદશાહેતે વધુ ઊચા 
ઉપહાર ભેટ ધરે તેને સૂમેદારપદ આપવાની પ્રથા પડી દેતી. એ રીતે નાંદેર- 
“ખાત અથવા શેરખાન તૂર પહેલે! સૂગેદાર બન્યો, 


૩ જુ] અડખરથી અોર'ગઝેબ [ ૧૧. 


નાહિર'ખાત ઉફે" શેરખાન ૬૨ (1૬૨૮-૩૨) 


ઈ.સ.૧૩૨૮ માં શ્રાહી ફરમાનથી સાષાન્યના તમામ સૂમાઓમાં સોર. 
પચાંગને બદલે ચાંદ્રમાસી હિજરી સ'વત પ્રમાણેનું પંચાંગ દાખલ કરવામાં આવ્યુ. 


૧૬૨૯ માં શેરખાન તૂરે શાહી હુકમ અનુસાર નાસિક અને સ ગેમનેર જિહ્લાએ।. 
પર્‌ આકમણ ડયુ. એના જ સમયમાં જમાલખાન નામના એક અધિકારીએ 
૧૬૩૦ માં ગુજરાતના સુલતાનપુર અતે રાજપીપળાનાં જ ગલેમાંથી ૧૩૦ જેટલા 
નર-માદા હાથીએ ને પકડયા, પણુ એમાંથી માત્ર ૭૦ જ બાદશાહ પાસે ભેટ તરીકે 
પહોંચ્યા, ૧૬૩૦-૩૧ માં ગુજરાતમાં “સત્યાસીએ કાળ'' નામને ભયકર દુકાળ 
પડથો. એ દુકાળમાં અસ ખ્ય માણસો અને ઢોઃરાંખર મૃત્યુ પામ્યાં. શાહી 
ફરમાન પ્રમાણે રાહત-કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યાં. ૧૬૩૧ માં હિસાબ-કિતાબમાં 
ઝુશૂળ એવા દિયાનતરાય મુતશી નામના નાગર બાહમણૂના ચાહી જમીન (ખાલસા)તા 
દકતર્દાર્‌ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી. દખ્ખણૂતી ચડાઈમાં મદદે ગયેલા 
સૂખા શેરખાન તૂરનું નાઈસિક જિલ્લામાં અવસાન થતાં (૧૬૩૧) એની જગ્યાએ 
પસ્લામખાનને ગુજરાતને! સૂબેદાર તીમવામાં આવ્યે. 


ઇસ્લામ'ખાત (૧૬૩૬-૩૨), ખકીરખાન (૨૬૩૨-૩૪), શિિપહદારખાન (૧૬૩૪--૩૫)' 
આ ત્રણેય સુમેદારોના સમયમાં કોઈ નોંધપાત્ર રાજ#ીય બનાવ બન્યે 
નથી, એ સમયમાં મુધલ બાદશાહને કિમતી ભેટો મે!કલાતી ર્ફી. 


સોફ'ખાન (૧૬૩૫-૩૧) 

ફ્રી એક વાર રાહુજહાંએ એના સાહું અતે ભૂતપૂવ સુખેદાર સેફ્ખાનને 
ગુજરાતના સુમેદાર તરીકે નીમ્યે, પરતુ એ હોદ્દા પર ભાગ્યેજ એક વષ* રલો, 
અપ્ઝમખાન (૧૬૩૬૦૪૨) 


એની જગ્યાએ નામાંકિત બનેલા આઝમખાતને મોકલવામાં આવ્યે... 
આઝમખાત મૂળ ૪રાકના સૈયદ ઝુલનેો હતો અને એતુ મૂળ નામ મીર સુહમ્મદ 
ખકછીર હતુ'* એને ૧૬૦૬ માં “ઈરદ્તખાન' અને ૧૬૩૦ માં ' આઝમખાત 'ના 
ખતાબ અપાયા ઇ૬ત!. 

આ સમયે ગુજરાતમાં કોળી લેકે અને કાઠી લોકોએ ધાડે પાડી ભારે 
ઉપદ્રવ મચાવ્યો હતો અને સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલાક ખડિયા રાનાઓએ શાહી સત્તા 
સામે ઝધડાખેરર્‌ વલણુ અપતાવ્યુ' હેતુ' એથી ગુજરાતમાં કોઈ શક્તિશાળી અને 
કાબેલ સૂખેદારતી જરૂર હતી, એથી શાહજહાંએ સૈક્ખાનની જગ્યાએ ખાનઆઝમની 
સુખેદાર તરીકે પસ દગી કરી. 


ન્કૃર્‌] સુધલ કાલ [ પ્ર. 


આઝમખાને એની છ વષ'*તી ગમેદારી દરમ્યાન ગુજરાતભરમાં શાંતિ અને 
વ્યવસ્થા સ્થાપ્યાં, એણે સિદ્ધપુર વિસ્તારના કોળીએને નમાવી ભવિષ્યમાં સારી 
'ચાલચલગત રાખવામાં આવશે એવી એમની પાસેથી ન્નમીતગીરી લીધી.૨ ૨5 આવા 
કડક પગલાથી આઝમખાને પોતાની ધાક ખેસાડી દીધી, ધ'ધુકા વિભાગમાં ખેડૂતોને 
ર્‌'જાડતા કાડીઓને ઉપદ્રવ ડામી દેવા અને એમતે શિક્ષા કરવ! એણે પગલાં 
લીધાં. એણે પોતે આઠ હજરતું ધેડેસવારતું દળ લઈ લૂટારાઓને 
"પીછે! કર્યો, ગૌચ જ'ગલેમાં ભરાઈ ગયેલા લૂટારાએને શૈધી કાઢવા એણે 
જ ગલનાં ઝાડ કાપી રસ્તા કરવાનું કામ શરૂ કરાવ્યું. છેવટે એનો કાઠીએ 
-સાથે મુકાબલે ચયે,, જેમાં એતે વિજય મળ્યો એણે વિજયના સ્યળે ગુજરાત- 


સોર્‌ાષ્ટ્રની સરહદે રાણુપુર (તા, ધધુકા) ખાતે મજબૂત લશ્કરી થાણું સ્થાપ્યુ' 
(૧૬૪૦-૪૧) અતે એને “શ!કપુર' નામ આપ્યુ. 

આઝમખાતને બાંધકામને ખૂબ શૈખ હતે તેથી એતી કીતિ એ રીતે 
પણુ ફેલાઈ. એણે અમદાવાદમાં ભદ્તા અગ્તિખૂગે ૧૬૩૭ માં એક સુદર 
સુસાફ્રખાતું બ'ધાવ્યું, એની બાંધણી અને મનોહર દેખાવને લીધે એની તુ્ષના 
ગ્રાહીમાગતાં મકાનો સાથે કરવામાં આવતી હતી. 

આઝમખાન સામાન્ય રીતે વર્ષાત્રવકતુમાં સૂબાતી સરહદે બ'ડેખોર અને 
“લડાયક કળીએ અતે કોડીએઓતે પીઠા કરવામાં સમય ગાળતા, એ લૂંટફાટ 
કરનારાએે!તા પ્રદેશમાં જેમ જેમ આગળ વધતે! ગયો! તેમ તેમ જ'ગલે! સારૂ 
કરાવતો અતે એમનાં ખેતરો અને પાકતે આગ લગાડી તારાજ કરતે, જરૂર 
જણાય ત્યાં ગહ અતે લશ્કરી થાયા સ્થાપતો, આઝમખાને અપનાવેલી આ 
નીતિને લીધે એતે ખંધા “ આઝમ ઊધઈ ” કહેતા,૨૨ કારણુ કે ઊધઈની જેમ એ 
વિનાશ સર્જ તો. એતા આ પ્રયત્નોનું પરિણામ એ આવ્યું 8 ઉત્તરમાં છેક 
-જલેરથી માંડીને દક્ષિયુમાં સૌરાષ્ટ્રની છેલ્લી હ૬ સુધી શાંતિ અતે વ્યવસ્થા 
રથપાયાં, ધોરી માર્ગો ફરી પાછા વેપારીઓ અતે પ્રવાંસીઓ માટે સલામત 
બન્યા. એણે બ ડખોર કળીઓને અ કુશ્માં રાખવા વાત્રક નદીના કાંઠે કપડ- 
વજતી પશ્ચિમે આઠેક માઈલ દૂર પાતાના નામ પરથી “ આઝમાબાદ '' નામે 
કિલ્લે! બાંધ્યો અને (યાં એક કિહ્લેદાર્‌ અને ૫૦૦ નું અશ્ચદળ ફે!જદાર સાથે 
શખવામાં આવ્યાં. આઝમખાને ખીશ્ને પણુ એક સુદર કિલ્લો અમદાવાદની 
ઉત્તરે સાત માપ્ઠલ પર્‌ અડાલજ જવાના માગે કાળી ગામે ખબાંષ્યે, કડક દ્ાખ 
અને સખતાઈ એતી રાજનીંતેનાં મૃત્ર હતાં, જેની પ્રતીતિ ખે દાંત પરથી 
શ્રાય છે. ૧૬૩૮ માં અમદાવાદની મુલાકાતે ગયેલા પ્રવાસી મેન્ડેલસ્લોએ ને્યુ' 


રજુ) અડખરથી ઓર'ગઝેબ [$3 


છે કે અંગ્રેજ અને વલ'દા કપતીઓતાં હિરેકટરાના માતમાં આઝમખાને 
ગોડવેલી મિજખાનીના સમારંભમાં નૃત્ય કરવાને ૪તકાર કરવા બદલ એને ગતો 
ગણી, મહેમાનાતી હાજરીમાં જ નૃત્યાંગનાએતો ધાતકી રીતે શિરચ્છેદ કરાવ- 
વામાં આવ્યો હતો. સરખેજનાં ગળી-ઉત્પાદકે ગળીમાં તેલ અને રેતીનું 
મિશ્રણુ કરતા હોવાની બાબત પ્રત્યે અગ્રેજ વેપારીએએ ૧૬૪૦ માં આઝમ- 
ખાંનવું ધ્યાન દોરતાં, આઝમખાને બધા જ ઉત્પાદકોને બોલાવી રૂબરૂમાં સખત 
ડંપકેો આપ્યો અને ચેતવણી આપી કૅ તમે એ પદ્ધતિ ચાલુ રાખશો તો હુ' 
તમને માતની સનન્‍્ન ફરતાં અચકાઈશ નહિ. આઝમખાનના સમયમાં જૂનાગઢમાં 
શાહજકહાંતા હુકમધી એક નવી ટકશાળ સ્થાપવામાં આવી, 


સૌરાષ્ટ્રમાં મુધલ સત્તા સર્વીચ્ચ બની હતી. જૂનાગઢમાં મુધલ સત્તાનો 
પ્રતિતધિ ફોજદાર તરીકે રહેતે, એ અધિકારી અમદાવાદના તાબા નીચે 
હતે, પરતુ જૂતાગહના ફેોજદારેોનાં નબળા વહીવરથી ખ'ડિયા રાજપૂત 
ઠક1રેનુ' વલણ મુધલ સત્તાની અવગણુતા કરવાતું અને ખડણીની રકમની 
ચુકવી વિત્બમાં નાંખવાનું રહેવા લાગ્યુ, ૧૬૪૦-૪૧ માં નવાનગરના «મ 
લાખાજીએ ખ'ડણીની રકમ ચૂકવી નહિ અને શાહી ફરમાન વિરહ પોતાના 
નામતી કેરી (મહમૂદી) પાડવાતી અને એને ચલણમાં મૂકતરાની નીતિ અખત્યાર 
કરી. આ બધાં કારણોસર આઝમખાને બધાને પાઠ શીખવવાનું નડી કયું અને 
લશ્કર સાથે એ નવાનગરથી સાત માઇલ નજક આવી પહોંચ્ષે।, જનમની પોતાના 
રક્ષણુ માટેની બિલકુલ તૈયારી નહોતી એથી એણે થ્રરણે આવી સમાધાન 
કયું”. એણે સખેદારને એકસો કચ્છી ધોડા અતે ત્રણુ લાખ મહમૂદી આપવાનુ 
તથા સિક્કા (કેરી) પાડવાનું બધ કરવાનું સ્વોકા્‌યું”.૨૨ વધુમાં ન્તમે ચુજરાતના 
સરહદી [જિલ્લાઓ માંથી જે નિરાશ્રિતોએ આવીને શમના રાજ્યમાં આશ્રય 
લીધો હોય તેઓને ષરત કર્ગાનુ' અને સૂઝેદાર જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના બ'ડખે।ર ગરાસિય।- 
એતો પીછો કરવા આવે ત્યારે પોતાના પુત્રને એક લસ્કર]ી ટુકડી સાથે સુખેદાર્‌ 
પાસે મોકલવાતુ' સ્વીકાયુ . 


આઝમખાનતું શ્રાસન લસ્કરી દષ્ટિએ તોફાની તત્ત્વાતે ડામી દેવામાં સફળ 
હોવા ૭તાં એમાં બનસહાતુભૂતિ અને ન્તેરજીલમનાં તત્ત્વ વિશેષ હતાં, એનાથી 
ડરીને લોકો આજુબાજુના વિસ્તારોમાં જતા રહેતા. લેતો ઉત્ર અસ'તેષ 
બાદશાહ પાસે રજૂ કરવાતી કોઈ હિ'મત કરી શકતુ' નહિ. વળી ખાનતઆઝમની 
પુત્રોતું લગ્ત શાહજહાંતા બીન પુત્ર શાહ'નદા શકન સાથે કરવામાં આવ્યુ" હતુ' 
તેથી દિદ્ડી દરબારમાં ખાતઆંઝમનાં સ્થાન અને પ્રતિષ્ઠામાં ભારે વધારે! થયે 


3૪] સુધલ કાલ [પ્ર 


હતો. એ રિથિતિમાં સત શાહઆલમના। વરાજ રોયદ જલાલ ખુખારીએ શાહુ 
જહાં સમક્ષ સાચી પરિસ્થિતિની રજૂઆત કરતાં શાહજહાંએ આઝમખાનને 
પાછે ખોલાવી લીધે. 


ઇસાલુરખાન (ઈ.સ. ૬૬૪૨-૬૬૪૫) 

શાહજહાંએ આઝમખાતતી જગ્યાએ જુતાગહના લેકપ્રિય ફોજદાર અને પ્રજ- 
કલ્યાણુનાં કાર્ય કરત? મીરઝા છસાતુર્‌ ખાનની નિમણૂક કરી. પે!તાના હુકમનું સત્વર 
પાલત થાય એ માટે શાહજહાંએ જાતે હુકમ લખીને (એપ્રિલ ૨, ૧૬૪૨) મોકલાવ્યો, 
જેમાં મીરઝા ધ્સાતુર્‌ખાન જેવો અમદાવાદ આવે કે તરત જ એને સૂબાના વહીવટતે 
દવાલે। સોંપીને દિટ્ડી દરખારમાં હાજર ચવા આઝમખાનને ફરમાવવામાં આવ્યુ” 
હતુ'. એ પ્રમાત સોરડતેો ફોજદાર મીરઝા ઇસાતુર્ખાત પોતાની સાથે લઈતે 
પોતાના લશ્કર સહિત અમદાવાદ આવી પહોંચ્યો. આઝમખાનતે એતે સછાતો 
વહીવટ સૉંપી દીધો. મીરઝા પસાતુર્ખાને પોતાની સૂખેદારી દરમ્યાત જે સારાં 
પગલાં લાધાં તેમાં મહેસૂક્ષમાં ' ભાગબટાઈ ' પદ્ધતિ એટલે કે ચીજવસ્તુમાં મહેસૂલ 
ન૩્કો કરવાતી પર્હાતિ દાખલ કરવામાં આંવી તેનો સમાવેરા થતે। હતે. 


શાહજીદે, ઓર'ગકઝેખ (ઈ.સ. ૨૬૪૫-૪૬) 

શાહજહાંએ ૧૬૪૫ માં મીરઝા ધસાતુર્ખાનતી જગ્યાએ શાફન્નદા એર ગઝબને 
ગુજરાતના સૂબેદાર તરીકે મોકલ્યો! «મરે એર ગઝેબની વય રછ વર્ષની દતા, એના 
અમલના ટૂં'ક ગાળા દરમ્યાન અમદાવાદમાં ધા(મિ ક ઝઘડાતા જે બે બનાવ બન્યા 
તેમાં એની પર્ધર્મ પ્રત્યેતી અસહિષ્ણુતા જેડ મળે છે. “ મિરાતે અહમદી 'ના 
લેખકના કહેત્રા મુજબ અમદાવાદના સરસપુર વિસ્તારમાં આવેલા ચિ તામણિ-મ'દિરેને 
“કવ્યત-ઉલ્‌-ઇસ્લામ” નામની મસ્જિદમાં ફેરવી નાખવા એર ગઝેબે હુકમ કર્યો 
ઠુતો અતે એતો અમ્લ કરવામાં આવ્યો હતો, એ મદિર જેન શ્રેષ્ઠી શાંતિદાસ 
ઝવેરીએ ૧૬૨૫માં બ'ધાજ્યુ' ઠતુ',. એર્‌ગઝેબના બીજા એક ધર્યામે ક ફૂયમાં બને 
પક્ષ મુસ્લિમાતા જ હતા એ ઉહ્લેખનીય છે. એક પક્ષ અમદાવાદનો ધમચુસ્ત 
મુલ્લાંએનતે! અને બીજને પાલનપુરના મહેદવી પ'ચતે। દતે, મહેદવી પથતા સ્થાપક 
સૈયદ મુહમ્મદ જોનપુરી સુલતાન મહમૂદ બેગડાના સમયમાં ગુજરાતમાં આવ્યા 
હતા અને તેઓતે ધયા! મુસ્લિમાએ છંમામ મહેદી તરીકે સ્વીકાર્યા હતા. એમના 
અનુયાયીઓ ઉત્તર ગુજરાતમાં વસેલા ઠંતા. એક વાર એર'ગઝેબના કેટલાક 
હજૂરિયાએં અતે મહેદ્વી પથતા કેટલાક વેપારીએ વચ્ચે ઝધડે! થયે. 
આ તકનો લાભ લઈ મહેદવી પ'થન! વડા સૈયદ રાજુને પાલનપુરથી અમદાવાદ 


૩જુ'] અફખરથી આઓ ૨'ગઝેખ [5૫ 


ખોલાવી મંગાવ્યા, થોડા દિવસ પછી સૈયદ રાજુ અતે મૌલ્વીએ। વચ્ચે ધમ'વિવાદ યયે।, 
જેમાં સ્વાભાવિક રીતે મોલવીઓને સ'તોાષ થયે! નહિ. એમણે સૈયદની શહેરમાંથી 
ઠકાલપટી કરવાતે। ' ફતવો] ' બહાર પાડયો, એટલું જ નહિં, પશુ એ!ર'ગકેબ 
પાસેથી સૈયદતે! વધ કરવાની પરવાનગી મેળવી. આ અરસામાં કટવાલતા 
હુકમથી સૈયદ રાજુએ શહેર છોડીને શાહીબા ગની બાજુમાં આવેલા રુસ્તમખાગમાં 
મુકામ કર્યે. અમદાવાદના મૌલવીએ। તી ચડવણીથી કૉટવાલે ર્સ્તમખાગમાં આવી 
રૌયદ રાજુ અને એમના અતુયાયીએ। સાથે ધી ગાણું કયું, જેમાં સૈયદ રાજુ એમના 
રેર અતૃયાયીએ। સાથે માર્યા ગયા. એમનાં શખોને ત્યાં જ દફનાવવામાં આવ્યાં, ૨૪ 

આઝમખાતતા સમયમાં ગળી બનાવવામાં ભેળસેળતી નેવી ફરિયાદ થવા 
પામી હતી તેવી ફરિયાદ એર'ગઝેબના સમયમાં પશ થવા લાગી હતી, આથી 
એર'ગઝેબે ગળીની શુદ્ધતા જાળવવા કડક હુકમ બહાર પાડચો હતે. 

એર'ગઝેબે પોતાની સૂખેદારીન! ટર'કા ગાળા દરમ્યાન સૂબામાં કોળી ધાડ- 
પાડુઓતો ત્રાસ દૂર કરવા પોતાના ખચે લશ્કરી ટુકડીએ રચી. સૂબાંતી આવક 
કરતાં ખર્ચ વધુ થતુ' હોવાથી કરકસરના પગલા તરીકે એર'ગઝેમે એમ કયું 
હતુ. એતી એ કામગીરીથી પ્રસન્ન થઈ શાહજહાંએ એની મતસખદારીતો દરજ્જે 
એક હર્‌ ધોડૅસવાર જેટલો વધારી એતું બહુમાન કર્યું. મધ્ય એશિયામાં બહખ 
અને બદક્ષત જતી લેવાની કામગીરી કરવા લશ્કરની આગેવાતી લૅવા માટે શાહ- 
જહાંએ ઓરગઝેબતે પરત ખોલાવ્યો અને ગુજરાતની સૂમેદારી અમીર શાધસ્તખાનતને 
સોંપી ( સપ્ટેમ્બર, ૧૬૪૬ ). ઓરગઝેબની વિદાયથી અમદાવાદ ખાતેના અ'શ્રેજ 
વેપારીએ આનદ પામ્યા હતા, 
શાઇસ્તખાત (ઈ.સ. ૬૬૪૬-૪૮ ) 


શાપ્સ્તખાનને! અમલ કેટલીક બાખતો માં નોંધપાત્ર બન્યો. આઝમખાને 
જેમના ઉપદ્રતતે ફૂરતાથી ડામી દીધો હતે! તે કેળીઓએ ફરી પાછી પોતાની 
ત્રાસજતક પ્રેણાત્તિએ શરૂ કરી. ગુજરાતનાં ખ'દરે તરફ જતો ધોરી માગ" ઈડરના 
સરદદી ડુ'ગર।ાળ પ્રદેશમાં થઈતે જતો, ત્યાં લૂ યરાએ।નો ભય વધી ગયે. શાઇસ્તખાને 
માથાભારે લૂંટારાએને શિક્ષા ફરવા કડક હાથે કામ લીધુ'. અમદાવાદ ખાતેની 
અગ્રેજ કડીના અધ્યક્ષે સુરત લખેલા પત્રમાં જણાવ્યુ” હતુ' કે ચોર અને 
ઠંગારાએતે આશ્રય આપ્યાના બહાના યે સુખ્ેદારે ગરીબ અતે રાંક પ્રશ્નવાળાં 
ગામડાં ખાલી કરાવવા જે જેરજુલમ કર્યાં તેવા અગાઉ કદી સાંભળવામાં આવ્યા 
ન દતા. શાધસ્તખાને અમદાવાદના વેપારીએ! અને કારીગરે! પ્રતયે જુલમી 
8-૬-૫ 


ફય] સશઘલ કાલ પ્ર. 


વલણ દાખબ્યુ' હતુ, એ દુકાનદારો પાસેથી ઠરાવેલા ભાવે ગળી અને ખોત્ને 
માલ ખરીદતે અતે વેપાર કરવાનો ઇનર પોતાના દસ્તક રહે એવી પેરવી 
કરતે! તેથી એની પકડમાંથી બચવા એતે લાંચ આપવાની વેપારીઓને ફરજ 
પડતી, શાઇસ્તખાત એકમાત્ર વેપારી બતી રહે એવી એની પેરવીથી અ'ગ્રેશ્ને 
પણુ ભડ# ગયા હતા. શાઝસ્તખાનનતી બદલી ૧૬૪૮ તા જુલાઈમાં માળવાના 
સુબદાર તરીકે કરવામાં આવી. 


ક્ષાહજાદો દાર ફ્ુકોહ (ઈ.સ. ૫૬૪૮-૫૨) 

શાહજહાંએ પાતાના વડા શાહજાદા દારા શુકોહેતે ગુજરાતના મૃખેદાર 
તરીકે નીમ્યો, પરતુ દારા શુકોહ માત્ર નામનો જ સુષેદાર હેતો. એણે એના 
વિશ્ચાસુ અધિકારી બકર બેગને પોતાના તાયબ તરીકે કામ કરવા “ધેરતખાન'તે 
ખિતાબ આપી ગુજરાત મોકહયે!. 


વેરતખાન દશેરાતા તહેવારતે દિવસે ( સપ્ટેમ્બર ૧૮, ૧૬૪૮ ) અમદાવાદ 
આવી પહોંચ્યો. એતું નામ મુધલ બાદશાહના એક રા!હી ફરમાન (જુલાઈ ૩, ૧૬૪૮) 
સાથે જેડાયેલુ' છે, એ પ્રમાતમાં જે જેન મંદિરે શાંતિદાસ ઝવેરીએ બ 'ધાવેલ 
હતુ' અને ૧૬૪૫ માં શાહનળદા ઓર ગઝેખે તોડી નખાવી મસ્જિદમાં ફેરવ્યુ" 
હતુ' તે એના મૂળ માલિક શાંતિદાસ ઝવેરીતે પાછુ' સોંપવા અગેને! હુકમ 
હતે. એ ર્રમાત પર્‌ ““શાહુ-ઈ-ખુલ દ ઇકબાલ મુદમ્મદ દારા શુકોહુ'તી મહેર 
અકેત કરવામાં આવી હતી. અત્રે એ નોંધબું ર્સપ્રદ થઈ પડશે કૈ જે દિવસે 
શાહજહાંએ દાર! રાકેહનતે ગુજરાતને સૃખેદાર નીમ્યેો તે જ દિવસે એ ફરમાન 
ખહાર્‌ પડાયુ' હતુ, ફરમાતમાં અપાયેલા આદેશ મુજ્બ ૪મારતમાં કરવામાં 
આવેલ મિહરાખો ( ગોખલા ) રહેવા દેવાતા હતા અને મ'દિર્થી એને જુદા 
પાડવા ત્યાં દીવાલ ચણી લેવાતી હતી. એ ઇમારતમાં જે ફકીરો અતે ભિખારીઓ 
રહેતા હત! તેમને માટે અતે મંદિરમાંથી માલસામાતની ચોરી કરી ગયેલા 
વહોરાએ માટે કેટલાક આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા. મુધલ દરબારમાં શાંતિદાસ 
ઝવેરીતી પ્રતિષ્ઠાતે લીધે આવુ' ફરમાન બહાર પડાયુ' હશે એમ માની શકાય. ૨પ 


શાઉઇસ્તખાનમ (બીજ વાર) (ઈ.સ. 1૬૫૨-૫૪ 
ઈ.સ, ૧૬૫૨ ના અંતમાં શાહકુન્ક દારા શુકોહને ગુજરાતના સૂબેદારપદની 
જવાખદારીમાંથી મુક્ત કરી એતે સ્થાને ધ્‌ [ઇસ્તખાનતે ફરી વાર નીમવામાં આવ્યે, 
શાધ્રસ્તખાતે અમદાવાદ આવી ઠુવેલી પરગણામાં તથા ધોળકા કેડી અતે 
વિરમગામ પરગણામાં ભારે રજડપ્ર્શત્ત કરતા કોળીએ સામે કડક હાથે કામ 


૩જુ'] અકખરથી આઓર'ગઝેખ [3૭ 


લેવા માંડ્યુ, આ વખતે એના સરદાર કહાતજને ચૂ'વાળના વિસ્તારોમાંથી 
હાંકી કાઢવામાં આવ્યે! અતે એની નનગીર-જમીને। સાણુ'(અમદાવાદ જિહ્લે)ના 
ગરાસિયા મુખી જગમલને સોંપવામાં આવી, કહાનજએ ૧૬૫૪ માં અમદાવાદ 
આવી શાહનનદા મુરાદખક્ષની તાખેદારી સ્વીકારી અને વાષિક દસ હેન્નર રૂપિયાની 
ખંડણી આપવાતું કબૂલ કરતાં એને એની જમીને! પાછી આપવામાં આવી. 
૧૬૫૩ માં શાઇસ્તખાને બાદશાહને જણાવેલુ' હતુ' કે અમદાવાદ શહેરની દીવાલે! 
ધણી જગ્યાએ તૂટી પડેલી હોવાથી એતી દુર્સ્તી કરાવી લેવાનું જરૂરી છે. એ 
પરથી બાદશાહે પ્રાંતના દીવાન પર હુકમ મેકલ્યે, જેર્માં સ્થાનિક સરકારી 
તિજેરીમાંથી ર૦ હજર રૂપિયાનો ખચ" મ'જૂર કરી, દીવાલે દુરસ્ત કરાવી લેવા 
જણાવવામાં આવ્યું હતુ*. 


કાહનદો મુરપદખક્ષ (ઈ.સ. ૧૬૫૪-૫૮) 


૧૬૫૪ માં શાહજહાંએ શાઇસ્તખાનને પાછે! બોલાવ્યો ને એને સ્થાને 
પોતાના નાનાં શાઠુજાદાં મુરાદબહ્ષતે નીમ્યો. ૧૬૫૭ ના સપ્ટેમ્બરના આર'ભમાં 
શાહજહાં દલ્હીરમાં ગભીરપણે માંદો પડતાં અને સૌથી મોટા શાહનદા દારા 
શક્રોહની તથા કૅટલાક અમીરેની વધુ પડતી તકેદારીને લીધે સાષ્રાન્યમાં ઉમ્ર 
સ્વરૂપતા પ્રત્યાધાત પડયા અને બાદશાહ અવસાન પામ્યાતી અફ્વાએ ફેલાવા 
પામી; જેકે શાહજહાં ગ'ભીર માંદગીમાંથી સાજને થયે! ૭તાં પહેલાંની જેમ 
એ શાસન ફેરવા અશક્ત રહ્યો. બ'ગાળના સૃખેદાર તરીકૅ રહેલા શાહન્નદા શન્નએ 
પોતાતે મુધલ બાદશાદ તરીકે જહેર ફર્યો. ખીજ ખાજુ ગુજરાતમાં મુર!દબક્ષે અતિ 
ઉતાવળાં વગલાં લઈ લરકર એકત્ર કર્યાં, અને દખ્ખણુમાં પે।તાના મોટા ભાઈ 
ઓર'ગઝેબ, જે યાં સુખેદારપદે હતે, તેની સાથે સહફાર સાધી પોતાનો હષદાવે। 
આગળ ધરવા તત્પર બન્યે. 

પાતાના ભાઈએ! સાથે મુકાબલે અનિવાર્ય છે એમ માતી મુરાદ્બક્ષે 
પતાના જરૂરી સાધન ઊભાં કરવ! અતે એકત્ર કરવા શાહબાઝખાનની આગે- 
વાતી હેડળ સુરતના સમૃહ્દ ખ'દરનો કખજે લેવા તથા સુરતના પ્રખ્યાત કિલ્લામાં 
રાખવામાં આવેલ શાહી ખજાનાતો કબજે લેવા છ હન્નરતું અશ્વદળ મોકલ્યું. 
સુરતતો ફિટ્લેદાર રોયદ તૈચ્યમ સુધલ બાદશાહ પ્રત્યે વફાદાર હતે! તેથી શાહુ 
ખાઝખાનને નમતું' ત આપતાં એતો પ્રબળ સામનો કર્યો. શાહબાઝખાનતે વલ દા 
અતે અગ્રેજ કડીના પ્રમુખાને, જકાતમાં અડધી માફી આપવાતું અતે ખીજ 
લાભો આપવાતુ પ્રલોભન આપી, મદદ આપવા માટે એમતી સાથે વાટાધાટે! 
ચલાવી, પણુ બતે પ્રમુખે।ને મુરાદનો પક્ષ નબળે। લાગતે। હોવાથી તેએાએ એના પદે 


5૮] સુઘલ ડાલ [3૨. 


આવી દરમ્યાનગીરી કરવા સપણ ઇન્કાર કયો, એમ છતાં શાહબાઝખાને 
કડીના જ અપ્યક્ષ રેવિ'ગ્ટત પાસેથી ખાનગી રીતે કેટલીક બ'દૂકો વેચાતી લીધી, 
જે ઈંગ્લિશ ક'પતીની માલિકીની ન હતી. કિલ્લેદાર સૈયદ તેચ્યખે શાહબાઝખાનના 
૪૦ દિવસના ઘેરાને! સામનો કમી, પણુ છેવટે એને શાહખાઝખાનના શરણે 
આવવાની ફરજ પડી (ડિસેમ્બર, ૧૬૫૭). કિલ્લામાં રાખવામાં આવેલે 
સરકારી તેમજ ખાનગી ખજાતે! લઈ લેવામાં આવ્યે1. ઉપરાંત શાહબાઝખાને 
સુરતના ધનાઢય વેપારીએ પાસેથી પાંચ લાખ રૃપિયાની લેન ફરજિયાત લીધી. 
એ ર્કમતી ચુકવણી બધા વેપારીએ વતી હાજી મુહમ્મદ ઝહીદખેગ અને વીરજી 
વારાએ કરી જેના બદલામાં મુરાદની મહોરવાળું તરડસૃપત્ર ( બોન્ડ ) આપવામાં 
આવ્યુ .૨૬ 
સુરાદખક્ષનતી તાજષોાશી 

દર્મ્યાતમાં ચાહજાદા મુશાદબક્ષે સુરત તરફના સમાચારની રાહ જેયા વગર 
પોતાને મુધલ બાદશાહ તરીકે જહેર કયો અતે અમદાવાદ ખાતે પોતાની જનહેર 
તાજપેશી કરી (ડિસેમ્બર ૫, ૧૬૫૭). એણે “બાદશાહ ગાઝી*તું નામ અને 'મુરા- 
વજીદ્દીન' શ્મિતાબ ધારણુ કર્યા. વધુમાં એણે પોતાના નામના સિક્કા પડાવી 
ખુઃબામાં નામ પશુ વચાવ્યુ. એના (સફ્કા અંમદાવાદ સુરત અતે ખ ભાતની 
ટ કશાળમાંથી ખછાર પડાય! હતા. 

સુરતથી વિજયી બનેલાં લશ્કર આવી પહોંચતાં (જાન્યુઆરો ૧૯, ૧૬૫૮) 
મુરાદબક્ષે બધી જયારી કરી લીધી અને ઓર ગઝેબની તરફના સમાચારની રાહ 
નવા લાગ્ય. ઔર'ગઝ્ેમતી સાથે પોતે જેડાઈને ઉત્તર તરફ જાય એ પહેલાં 
એણે પોતાનાં પત્તીએ સતાનો અને િલકતની સલામતીની વ્યવસ્થા કરી 
સવને ચાંપાતેરના મજબૂત 1કેલ્લામાં ખસેડવાનુ' નક્કી કયું. પોતે અમદાવાદથી 
વિદાય લે તે પહેલાં એણે અમદાવાદની નિઃસહાય પ્રજા પાસેથી ૫૦ લાખ 
રૂપિયા પડાવ્યાનું મનાય છે. એમાં ઝવેરી શાંતિદાસતા પુત્ર માણેકચદ અને એતા 
ખીજ પુત્રે પાસેથી જ સાડા પાંચ લાખ રૂપિયા ઉછીના લીધા હતા. 

મુરાદ્ભક્ષ અતે ઓર'ગઝેબતી બ ડખોર પ્રવૃત્તિઓના સમાચાર આમ્રા આવતાં 
અશક્ત અને નિબળ બનેલા શાહજહાંએ શાહજાદા દારાતી મદદથી પુત્રોનો એ 
બળવો દબાવી દેવા પગલાં લીધાં. જોધપુરના મહારન્ન જશવ તાસ હને માળવાના 
અને કાસીમખાનને ગુજરાતના સખેદારપદે તીમ્યા, મુરાદબક્ષતે વરાડ પ્રાંતમાં જવાં 
હુકમ ડયો. જશવ'તસિ હ અને કાસીમખાનતે ઉન્જન સુધી જઈતે અટકી જવા 
અને મુર્‌ાદબક્ષ હુકમતે તાબે યઈ ગુજરાત છેડી ન નય તો એ બ'નેએ આગળ 


8જુ”] અકખરથી ઓર'ગઝેબ [૬૨ 


વધી એને મુજરાતમાંથી બહાર હાંકી કાઢવાનુ' કહેવામાં આવ્યુ. ઓર ગઝેબ 
અને મુરાદ્બહ્ષ વચ્ચે સ'યુક્ત પગલાં લેવા માટેનો સ દેશવ્યવવહાર્‌ એ અગાઉવી 
શરૂ થઈ ગયો હતો (ઓક્ટોબર, ૧૬૫૭). મુરાદ્બક્ષ અતિ ઉતાવળે બન્યો! હતો 
અને એ શાહજાદા દારા સામે ચડાઈ કરવાતા નિણુ'યને। શતો, પર'તુ વિચક્ષણુ 
અને દીર્ધ દષ્વાળા ઔર્‌ગઝેબે એતે સાવધાની રાખવા અતે રાહ જેવા સલા 
આપી. એની સાથે સાથે એ બને ભાઈઓએ વિજય મેળવ્યા ખાદ એ સુધલ 
સાષ્રાજ્ય કેવી રીતે વહેંચવુ' એની ઔપચારિક વ્યવસ્યા પણુ વિચારી રાખી, 
પૂરતી લસ્કરી તૈયારીએ। કર્યા બાદ ઓર ગઝેખે આોર'ગાબાદથી રૂચ કરી ( ફેખ્યુ- 
આરી, ૧૬૫૮) અને સુરાદબક્ષને સાથે જેડાવા સ'દેશ મોકલાવ્યે!, મુરાદબક્ષે 
અમદાવાદ છોડ્યુ' અને માળવા આવ્યો, એ પછી ખનેનાં લશ્કર દીપાલપુર 
ખાતે એક થઈ ગયાં ( એપ્રિલ ). એ બતે ભાઈએ નાં લશ્કરાએ જશ્યવ'તસિ'હ 
અને કાસીમખાનને ઉજજન નજીક ધરમત ખાતે હરાબ્યાં (એપ્રિલ ૧૫, ૧૬૫૮) 
અતે આગ્રા તરફ ફૂચ કરી, આમ્રાના કિહ્લાથી આઠ માધ્ઠલ દૂર્‌ સામુગઢ ખાતે 
શાહ”નદા દારાતે સજ્જડ હાર્‌ આપી (મે, ર૯). એ પછી ઓર ગઝેબે આગ્રા 
જઈ કિલ્લાનો કબજે લીધો અને પિતા શાહજહાંતે મહેલમાં જ નજરકેદમાં 
રાખ્યો. એણે મુરાદબક્ષને ખેત્રગુ અડવાડેયામાં જ મથુરા પાસેની છાવણીમાં 
કેદી બનાવ્યો અને અતે ગ્વાલિયરના કિલ્લામાં કેદી રાખ્યો, જ્યાં ત્રણુક વષ 
બાદ એનો વધ કરવામાં આવ્યો (ડેસેમ્બર, ૧૬૬૧). 


મિરાતે અહમદીના જણાન્યા મુજબ અમદાવાદ છોડતાં અગાઉ મુરાદબક્ષે 
મુતામદખાનને પાતાના નાયબ તરીકે તીમ્યે! હતે! અતે પોતાના ફૅડુબની સ ભાળ 
સોંપી હતી, મુરાદબક્ષતે ઓર'ગઝેબનો કેદી બતાવાયા તે પહેલા જ ચાર દિવસ 
અગાઉ મુરાદે પોતાતી શાહી મુદ્રાથી અ કિત કરેલુ' એક પ્રમાન તેયાર ક્યું” 
(જત ૨૨, ૧૬૫૮) હતું, જેમાં શ્રાંતિદ્યાસના પુત્ર માણેકચદ અતે ખીજએ 
પાસેથી લીધેલી સાડા પાંચ લાખની લોનતી રકમ પરત કરવા હુકમ અપાયો 
ઠુતે! અને એ મુતામદખાન પર મોકલી આપવામાં આવ્યુ' હતુ. ફરમાન ખે 
નકલમાં હતુ. 


(૪) ઔશર્'ગઝેબને। શાજ્ય અમલ (ર્ઈ.સ. ૧૬૫૮-૧૭૦૭) 


ઓર્‌ગકઝેખે પોતાની પ્રયમ તાજપોશી દિલ્હીમાં કરાવી (જુલાઈ ૨૧, ૧૬૫૮). 
થોડા સમ્ય ખાદ એણે પોતાતા સસરા શાહનવાઝખાન સષ્વીને ચુજરાતના પ્રયમ 
મુખેદાર તરીકે તીમ્યો. 


૪૦] સુઘલ કાલ [પ. 


કાણહતવાઝખાન (ઈ.સ. ૧૬૫૮-૫૯) 

શાહુતંવાઝખાંત દખ્ખણુમાં ઓર્‌ગઝેબ સાથે હતો, એ શાહજહાં પ્રત્યે 
વફાદાર હતે! તેથી જ્યારે બ ડખોર ઓર્‌'ગઝેમે ઉત્તર તરફ જવા ફૂય કરી ત્યારે 
સ્‍્ેણે ખુરઠહાનપુરથી આગળ જવા અનિચ્છા બતાવી, તેથી ઓરગઝેમે એને કેદ 
કરીને ખુરહાનપુરમાં જ રાખ્યો હતે. ઔઓર્‌'ગઝેખે બાદ્શાઠં-પદ ધારણ કર્યા ખાદ 
એને મુક્ત કર્યો અતે ગુજરાતની સૃમેદારી આપી. 


શાહતવાઝખાનના અમદાવાદ આવ્યા પછી થોડા સમયમાં પરાજિત થયેલે 
શાહન્નદો દારા શુકોહ ઓર'ગઝેબનાં પાઠળ પડેલાં લશ્કરને ભૂલલાપ આપતો! આપતે 
આગ્રા દિલ્હી લાહોર મુલતાન વગેરે સ્યળાએ ભારે હાડમારીએ। વેઠી છેવટે કચ્છમાં 
આવ્યે. કચ્છતા મહારાવ નમ તમાચી(૧૬૫૪-૬ર)એ દારાનાં સાલસતા અને 
વ્યક્તિત્વ તથા એણે આપેલી ઉદ્દાર ભેટોથી પ્રસન્‍ન થઈ, એનું ઉષ્માભયું” સ્વાગત 
કયું”, દારાતા બીજ પુત્ર સિફિર્‌-શુકોહુતી શ્રાદી રાવની પુત્રી વેરે ડર્વામાં આવી. 
કચ્છતા મહારાવ પાસેથી મદદ મેળવી દારાએ સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રવેશ ક્યો. તવાતગરના 
જામે એતે જરૂરી ચીજવસ્તુઆ અને વાહનો પૂરાં પાડયાં, એ પછી દાર્‌ા 
અમદાવાદ આવ્યે] (જનયુઆરી ૮, ૧૬૫૯). 


અમદાવાદમાં સૂમેદાર્‌ શાહતવાઝખાન ભારે વિટ'બણામાં મુકાયો. એણે પૂરતે। 
વિચાર ફર્યા બાદ દારાના પક્ષે ભળી જવાનુ' પસદ કયું' અને એતે આવકારવા 
સરખેજ ગયે, શાહનવાઝખાન સાથે દીવાન રઠમતખાન અને અન્ય અધિ- 
કારીએ પણુ હતા. દારાએ અમદાવાદમાં એક મહિનો સાત દિવસ ર્‌ોફાઈ, 
પોતાના ટેકેદારો અને સાધન એકત્ર કર્યા. રાફેરમાં રાખેલી મુરાદબક્ષતી તમામ 
માર્લામેલકત તથા એની તિજેરીમાંથી દસ લાખ રૂપિયા લઈ એને ઉપયોગ એ 
લશ્કરની જમાવટ માટે કર્યો. દારાએ ગુજર્‌ઃત પ્રાંતના ગૌણુ કહ્ઞાના અધિકારી” 
એને પણુ લાંચ આંપી પોતાના પક્ષે લીધા, એ પછી અમીના નામના વફાદાર 
અધિકારી, જેણે શાહજહાંની સુખેદારી દરમ્યાન ગુજરાતમાં કામ કયું' હતુ, તેને 
સુરત મે।કલવામાં આવ્યે. એ અધિકારીએ સુરત જઈ શાહી તિન્નેરીર્માથી તાણા 
કઢાવ્યાં અતે લગભગ ૪૦ જેટલી તોપ અમદાવાદ મોકલી આપી. સુરતનાં 
ફોજદારે એના એ કાર્યમાં કોઈ અવરેધ ઊભો કયો ન હતો. 

અમદાવાદથી દારા ર[કેહે અજમેર જવા [વેચાંયુ_, પણુ એ પહેલાં દખ્ખણુ 
બિજપુર અને ગે1વઈકાંડાના સુલતાનોતો ટેકા મેળવવા નકકી કયું”. રાજપૂતાને। 
સહકાર પોતાને મળી રહેશે એવી ખોટી આશાથી પ્રેરાઈને અને બ ગાળમાંથી 
ફૂચ કરતા શાહજાદા શનનતએ ઓર'ગઝેબનાં લશ્કરોતે હરાવ્યાના ખોટા સમાચારથી 


૩જુ'] અડખરથી ઓર'ગઝેખ [૭૧ 


ઉત્સાહિત બનીને એ ૬ખખણ્માં જવાતે બદલે અજમેર તરફ જવા નીકળ્યો 
(ફેણુઆરી ૧૪, ૧૬૫૯). એની સામે શાઠનતરાઝખાંન અને દીવાન ર્હમતખાનત 
ઉપરાંત રર હ'તરનું અશરદળ તયા શંકેતશાળી તેોપખાતું હતાં. મુરાદબક્ષતી 
પતી તથા કૃટું બોજને, જેતે અમદાવાદમાં રાખવામાં આવ્યાં હતાં, તેમને પણ્‌ 
સાથે લેવામાં આવ્યાં. દારાએ પે1તાના વતી ગુજરાતના સુમેદાર્‌ તરીકે રોયદ 
જલાલના ભાઈ સૈયદ અહમદ બુખારીને નીમ્યે।,૨૪ 


અજમેરતી દહ્ધિશે દેવરાઈના ધાટમાં થવેલી ભૌષણુ લડાઈમાં દારાની 
હાર ચઈ, જેમાં શાહનવાઝખાન સહિત ઘણા ઉમરાવ માર્યા ગયા. દારા રષયુ- 
મેદાનમાંથી નાસી જઈ ગુજરાતમાં આવી પહેોંચ્યે1 (માર્ચ ૧૯, ૧૬૫૯). 

અમદાવાદ તરફ જઈ રહેલા ભગ્નાશ દદારાનો પીછે ઉત્તર ગુજરાતના! કોળીએ! 
દદ્વસરાત કરત! રહ્યા અને લૂંટફાટ કરી એતા માણસોની હત્યા કરતા રલ, દારાતા 
પરાજયના સમાચાર અમદાવાદ પહોંચતાં ઓર'ગઝેતર તરફી સરદારખાત અને એના 
ટેકેદારોએ દારા તરફ્થી અમદાવાદમાં વહીવટ માટે મૂકેલા સોયદ અહમદ બુખારીને 
કૈદ કરી લીધો અને અમદાવાદ તરફ આવતા દારા સામે શહેરનું રહ્ષણુ કરવા 
વ્યવસ્થા ગોઠવી, દારાએ અને એંની છાવથીના સવે'એ એ સમાચાર ધશ 
સ'તાપ અને દુ:ખથી સાંભળ્યા અને અમદાવાદથી દૂર્‌ જતા રહી કચ્છના રક્તના 
આશયે જવાનું ની કયું, એ પાટડી અતે હળવદ થઈ કચ્છમાં પ્રવેશ્યે।. કચ્કતા 
મહારાવે બાદશાહ ઓરગઝેબતી તાકાતથી ડરી જઈ, મૃધલ સૈન્યોતે એના 
પ્રદેશમાંથી પસાર થવા દીધાં, એટલુ જ ર્નાઠ, ઓર્‌ ગઝેમે દારાનો પીછે કરવા 
મોકલેલા જયસિ'હ અતે બહાદુરખાંતની મહેમાનગીરી પણુ કરી. જયાસિહ અતે 
ખહાદુરખ!ન દારાને! પીછો કર્‌ છેતરે એને ખોલનધાટ પાસે બલૂચ પ્રદેશમાંથી 
કૈદ કરી દિહહી લઈ આવ્યા, જ્યાં એને કૂરતા ભરી રોતે મારી નખાયો, હવે 
આર્‌'ગઝેબે ગુજરાતતી સુખેદારી ન્નેધપુરતા મહારાનન જશવ'તસિ હને સોંપી. 
રહમતખાનને પ્રાંતના દીવાન તરીકે અને કૃત્મુદીનખાન ખેશગીને સોરઠ (સોરાષ્ટ્ર) 
પ્રદેશના ફે।જદાર તરીકે નીમવામાં આવ્યા. ખીછે વષે* સરદાર્ખાનને ભર્ચને 
ફોજદાર નીમવામાં આવ્યે।, 
સહારા જરાવ'તાસિ'હ (ઈ.સ. ૧૬૫૯-૧૨) 

ઈ.સ. ૧૬૫૮ માં શાહજરેો સુરાદબક્ષ, જે ગુજરાતનો સૂબેદાર હતે, તેના 
પતન પછી શાંતિદાસ ઝવેરીએ મથુરાથી ઉત્તરમાં કૂચ કરતા ઓર'ગઝેબતાં એ 
દરબારમાં હાજર થઈ એની કૃપા મેળવી અને એની પાસેથી બે કરમાન મેળવ્યાં 
હતાં (ઓગસ્ટ ૧૦, ૧૬૫૮). દારા શુકેહુની શેધમાં લાહેર જતાં માર્ગમાં 


ફર] સુઘલ કાલ  . 


સતલજ કાંઠે ઓરગકેબનો મુકામ એ વખતે હતે, ખેમાંતા એક ફ્રમાનમાં તો 
શાંતિદાસ ઝવેરીતે શાહી છાવણી છોડી અમદાવાદ એમતા વતતમાં જવા 
પરવાનગી અપાઈ હતી અને એમાં ગુજરાત જેવા મહત્ત્વના પ્રાંતની પ્રજાની 
સુખાકારી અ'ગે ઓર'ગઝેમે પે!)તાની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી, બીજુ ફરમાન 
ગુજર્‌ાતતા દીવાન ર્હમતખાન પર લખાયુ હતું, જેમાં મુરાદબક્ષનતે આપવામાં 
આવેલી લેનતા બદલામાં શાહી તિન્ેરીમાંથી એક લાખ રૂપિયા શાંતિદ્દાસને 
ચૂકવવા આદેશ અપાયો હતે, 

ઓર'ગઝેમતી ખીજ વારની વિધિસરની તાજપેોશી થઈ (જૂન, ૧૬૫૯) તે 
પહેલાં કેટલાક દિવસ અગાઉ ઓરગઝેમે હૈટલાંક ફરમાન બહાર પાડયાં હતાં, 
જેમાં એ પોતાના નવાં રાસતની શરૂઆત કૈવી રીતે કરવા માગે છે એ ન્નેવા 
મળે છે. મુધલ બાદશાહતન! બધા પ્રાંતે પર એ ફરમાન મો।કલાયાં હતાં. એનુ 
એક ફરમાત ગુજરાતના દીવાન રહમતખાન પર મેોકલાયું હતું તેમાં ભાંગ 
જેવા ડેડી પદાર્થી અતે ચીજ્નેતું ઉત્પાદત થાય તેવા તમામ જતના છેડોનું 
વાવેતર બધ કરી અન્ય ખેતીવિષષક ચીજેની ખેતી કરવાતે। આદેશ આપ્યે 
હેતે, મુધલ બાદશાહની (શાહી) જમીનોમાં આવેલાં પરગણાંતા અધિકારીઓને 
(કરોાડીએતે) અતે શનગીરદારોને ષણુ એ ફરમાનની નણ કરી ચેતવણી આપવાની 
હતી કે ફેરમાતતો ભગ કરનાર સનનને પાત્ર થરશે,૨૬ 


ગુજરાતના સુખેદાર્‌ મહારાજા જશવ'તસિ'હતે દખ્ખણુમાં જઈ શિવાજી 
સામે કામગીરી કરી રહેલા શાઇસ્તખાનને મદદે જવાં અને સોર્ઠંના ફે।જદાર 
કત્મુદ્દીનને નવે સુખેદાર મોકલાતાં સુધી ચુજરાતની સુખેદારીતે! કામચલાઉ 
હવાલો સ'ભાળવાના આદેશ અપાયા, કુત્મુદ્દીનની ટી સબેદારી દરમ્યાન કેટલાક 
મહત્તતરના બતાવ બન્યા, જેમાં તવાનગરને; આંતરિક ઇતિહાસ મોખરે રજો. 
નવાતમરને। જામ સુધલ બાદશાહતે। ખ'ડિયે રજા હતે1, એ ગુજરાતના સ્ખેદારતે 
વશવર્તી હતે.. ૧૬૬૦માં જમ રણુમલજનું અવસાત થતાં ગાદીવારસાન પ્રશ્નને 
લીધે જે સમમ્યાઓ સર્જાઈ તેના પરિણામે લમભગ અડધી સદી સુધી તવાનગર્‌ 
મુરિલિમ વહીવટ નીચે રહ્યું. 


રણુમલજના અવસાન પછી એતા નાતા ભાઈ રારયાસિ'હે ચતુરાઈપૂર્વક 
રાજગાદી હાથ કરી, તેથી રણુમલજીતી રાણીએ જામના (કહેવાતા) પુત્ર સતાજતો 
ગાદીવાર્સ તરીને હક્ક આંગળ કરી ગુજરાતત] સુખેદાર્‌ મુત્ખુદીનને ફરિયાદ- 
અરજી કરી, જેણે નિકાલ માટે બાદશાહ પાસે રજૂઆત કરી. ઓરગઝેમે રાયસિ હને 
ગાદીએથી ઉઠાડી મૂકશ અને એના નાના ભત્રીજ સતાજતે ગાદીએ બેસાડવા 


૩જુ*] અકખઅરથી આર 'ગઝેખ [૭૩ 


“હુકમ કરતાં ઝુત્બુદ્દીને મોટા લશ્કર સાથે નવાતગર્‌ પર ચડાઈ કરી, નવાનગરથી 
લગભગ ખાર્‌ માઇલ દૂર શૈખપાટ ગામે બને પક્ષો વચ્ચે લડાઈ થઈ, જેમાં જનમ 
રાયસિ'ઠ માર્યો ગયો (ફેબ્રુઆરી, ૧૬૬૩). કુત્મુદ્દીને સતાજને માદી પર આરૂઢ 
ગયેર, સાથોસાથ શાહી ફરમાન હેઠળ નવાનગરતે 'છસ્લામનગર' નામ આપવામાં 
આવ્યુ અને એ રાજ્ય તથા હાલાર પ્રદેશમાં આવેલા એના તાબાના પ્રદેશ 
સહિત એને સોરાષ્ટ્રમાં આવેલા શાહી પ્રદેશના ભાગરૂપ બનાવવામાં આવ્યું", 


૧૬૬૨માં મહારા જશવ'તસિ હને પરત બોલાવવામાં આવ્યો અને નવા 
“સુખેદાર તરીકે મહાબતખાનને મો।કલવામાં આવ્યે. 


-ણાખતખાનત (ઈ.સ. ૧૬૬૨-૬૮) 

મહાબતખાનના સમયમાં ઈડર પરગણામાં માથાભારે કોેળીએ! અતે 
બ'ડખેોર લેકેોએ મોટા ઉપદ્રવ મચાવ્યો, તેથી એને ડામી દેવા ભરૂચના ફેજદાર્‌ 
સરદાર'ખાનનતી ઈડર બદલી ફરવામાં આવી. એ સમયે ઉત્તર્‌ ગુજરાતમાં એક 
સાહસિક બલૂચે પે!તાને દારા શુકોહુ તરીકે એનળખાવી વિરમગામ અને 
ચૂ'વાળતી આજીબાજના જિહ્લામાં પોતાન! ટેકેદારેને વર્ગ ઊભો કર્યા. આ પ્રદેરામાં 
માથાભારે કોળીએ બલૂચની સાથે જેડાયા અને એને રક્ષણુ આપ્યુ, તેથી જ 
ભહાબતખાને ન્નતે ફૂચ કરી બલ્ચને નસાડી મૂકયો, અને કેળીએા અને એમના 
સરદારને1 પીછે] ફષો,૨૬ ઉત્તર ગુજરાતની આ ભય'કર્‌ વિદ્દોહી સ્વભાવની 
જાતિઓને અ'કુશમાં રાખવા તવા ફોજદાર તરીકે બહાદુર્ખાનના પુત્ર શેરખાન 
આખીતી ચૂ'વાળના ફોજદાર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી અતે એને ૭૦ન તું 
અશ્ષદળ આપવામાં આવ્યુ. 

૧૬૬૪ના જાન્યુઆરીમાં શિવાજીએ સુરત પર્‌ પ્રથમ વાર ચડાઈ કરીને 
સુરતનું સમૃહ બદર લૂ'ટયુ'. શિવાજના ગયા બાદ મહાબતખાન પોતાના તાબા 
નીચેની સરકારે।ના ફેજદાર અને એમતી સેતાએ સાથે સુરત આવી પહેંચ્યે[, 
પણુ એ રિવાજને1 પીછો કરી શકે એમ ન હતુ. ત્રણુ મહિના સુરતમાં રોકાઈ, 
'એ બાજુના 1હે દુ જમીનદાર; પાસેથી ત્રણુ લાખ રૂપિયાની પેશકશ ઉથ્યરાવી 
મહાબતખાન અમદાવાદ પાછે ફર્યો. 

સોરાષ્ટ્રના લોકે।ની કુત્યુદ્દીનખાન વિરુદ્દ ઘણી ફરિયાદો દિલ્હી પહોંચી 
હોવાથી એને દૂર્‌ કરી એને સ્થાને સરદારખાનને મૂકવામાં આવ્યે1. સરદારખખાનનાં 
કુશળ વહીવટ અને વફાદારી માટે ઓર'ગઝેબતે ભારે માન હતું. નવેમ્બર, 
“૧૬૬૪ માં સરદારખણાનને એક ફરમાન મે।કલવામાં આવ્યું હતુ', જેમાં એને એના 


છ૪ મુઘલ કાલ (પ્ર. 


તાખાના પ્રદેશની સ્થિતિ સુધારવા બનતા બધા જ ગ્રેયત્ન કરવાં અને એકસરખો 
ન્યાય આપી લેકેમાં વિશ્ચાસ પુનઃ સ્થાપેત કરવા તેમજ વહીવટની આકરી 
પહ્દતિથી બચવા જમીતે ત્યજ દઈ તાસી જતા લોકેને રોકવા એતે અતુરોધ કરવામાં 
આવ્યે।, સરદારખાને ૧૬૮૪ માં પોતાનુ' અવસાત થતાં સુધી એ પદ સ'ભાળ્યુ . 


એર'ગઝેબે મુધલ સાખ્રાજ્યના વહીવટ માટે ઘણાં ફેરમાત બાહર પાડર્ચા 
હતાં તેર્માનાં બારૅકથી વધુ શાહી ફરમાન ' મિરાતે અહમદી *માં પૂણુ વિગતે 
આપવામાં આવ્યાં છે, જે ગુજરાતને લગતાં ઢોવાથી વિરોષ ધ્યાનપાત્ર બની રહે. 
છે. એક ફરમાત(નવેમ્મર ર૦, ૧૬૬૫ )માં સ'ખ્યાબ'ધ ગેરકાનૂની વેરા વણુંવી 
એતી નાબૂદી માટે આદેશ આપનામાં આવ્યો છે. એ વેરા શાહી સૂચના વિરૃદ્ધ. 
સૂબાન! અધિકારીએએ નાખેલા હતા એમ એમાં સ્પજ કહેવામાં આવ્યુ છે. 
એ વેરા રાહેર અને ગામની પ્રશ્ન માટે ભારે ખોજરૂપ હોવા જેઈએ, 


આઓર'ગઝેમરે ગુજરાતની પ્રશ્નના સામાજિક અને ધાર્મિક ઉત્સવને સામે. 
મનાઈ ફરમાવી હતી. પાંચમ અમાસ અને એકાદશીના દદવસે હિ'દુએ!ઃ 
પોતાની દુકાતે બધ રાખે છે તે ખોટું છે, કારણુ કૅ એનાથી વસ્તુએ!ની 
ખરીદ-વેચણીમાં અગવડે પડે છે, એથી દુકાતો બધો વખત ખુલ્લી રહે એ માટે 
અધિકારીઓને તકેદારી રાખવા પૂરમાવ્યુ, અમદાવાદ શહેર અને એનાં પરગણામાં 
દિવાળીની રાતે કરવામાં આવતી રેશતી અને હોળીના તહેવારમાં પ્રગટાવવામાં. 
આવતી હોળી અટકાવવા ખાસ અતુરોધ કરાયો હતો. શાહી અધિકારીઓને હુકમ. 
કરાયો! હતો કૈ જે કટલાંક કારીગરે હાથી-ધેડડા જેવાં પૂતળાં બનાવી ઈદ અને 
રાખેબરાત જેવા પ્રસંગોએ વેચે છે તે અટકાવજુ અને એ બનાવવાની મનાઈ 
કરવી. ૧૬૬૫માં એક ફરમાનથી બાદ્શાહતમાં ચીજવસ્તુએ।તા વેચાણ પર્‌ લેવાતી. 
આંબકારી જકાત એકસરખાં ધોરણે દાખલ કરવામાં આવી, 


૧૬૬૮ માં મહાબતખાતને પરત ખોલાવાયે। અને એની જગ્યાએ ઓરગઝેખે 
પોતાના વિશ્વાસુ સેતાપતિઓમાંતા એક બહાદુરખાન ( ખાનજહાં કેક ), જે' 
અલાઠાબાદનો સૂખેદાર્‌ હતે।, તેને તીમ્યે. 


ખહાદુર'ખાન (ઈ.સ. 1૬૬૮-૭૦) 
ખહાદુરખાનને વરીવટ લગભગ અઢી વર્ષ ચાલ્યા. ૧૬૬૯-૭૦માં પશ્ચિમ 
કાંઠાના જ'જિરાના સીદી શાસકને સુરત ખાતેના મુધલ નોકાદળને। કપ્તાનઃ 


નીમવામાં આવ્યે. આમ સુરત શહેર અતે સીદીઓના સબધ ચાલુ થયા, ને 
૧૭૫૯ સુધી ચાલુ રહા. 


૩૯૪] અડખરથી ઓર'ગઝેખ [૭૫- 


૧૬૬૮ થી ૧૬૭૦ દ૬રમ્યાત કટલાંક વહીવટી પગલાં લેવામાં આવ્યાં. 
અમદાવાદ જિલ્લાના હવેલી પરગણામાં આવેલી અડાલજની વાવને પ્રાંતીય તિન્નેરી-* 
માંથી ખે હજર રૂપિયા ખચી* દુરસ્ત કરાવવામાં આવી. એક હુકમમાં હોર પરતી 
જકાત રાખેતા સુજબ એટલે કે દર વષે મૂળ કિમત પર્‌ મ્રુસ્લિમે। પાસેથી અઢી 
ટકા અને હિ'દુ પાસેથી પાંચ ટકા પ્રમાણે લેવાનું જણાવવામાં આવ્યુ' હતું.. 
ગામડાંના લેેએ શાડી સૈનિકો અને પાયદળના સૈનિકોને ખાધાખોરાકી કેવા. 
પ્રમાણુમાં પુરી પાડવી એની વિગતો આપવામાં આવી હતી અને એ લોકોએ _ 
કરેલો ખર્ચ એમની પાસેના શાહી લરેણ્‌।ામાંથી મજરે કાપી આપવા કરોડી 
અધિકારીઓતે સૂચના આપવામાં આવી હતી. અમદાવાદ ખાતે રાજ્યના કામે 
ખોલાવવામાં આવતા કડિયા સુતાર અને ખબીન્ન કારીગરોને નીચાં વેતન મળતાં 
હોવા) ફરિયાદ પરથી એમને શહેરના અન્ય કારીગરોને જે દરે વેતન મળે છે તે 
દરથી વેતત આપવા હુકમ કરાયે! હતો, ઓર ગઝેખ રાજ્યનાં જહેર કાર્યોને ભારે: 
મહત્ત્ત આપતો. એતે સમાચાર મળ્યા કૈ ગુજરાતતા અદાલતી આંધકારીએ. 
અદાલતમાં માત્ર ખે દિવસ અને સૂષેદારતા દરબારમાં પણુ મ'ત્ર ખે દિવસ. 
હાજર રહે છે અને અત્ય દિવસે! રજાના દિવસે! તરીકે ગાળે છે, એ ન્નણીને 
ગેને ભારે નવાઈ લાગી,તેથી એણે ગુજરાતના દીવાન પર હુકમ મોકલી જણાવ્યુ' 
કૅ હવેથી ન્યાયાધીશોએ અડવાડિયામાં પાંચ દિવસ અદાલતમાં હાજર રહેનુ',. 
એક દિવસ સૂબેદારના દરબારમાં હાજર્‌ રહેનુ' અને શુક્રવારે રજન પાળવી. 


૧૬૭૦ માં બહાદુરખાનને દખ્ખણુના યુહ્તે! હવાલે! સ'ભાળી લેવા જવાને 
હુકમ કરાયો! અતે એની જગ્યાએ મહારાજા જરાવ'તસિહ,, જે એ વખતેઃ 
ખુરહાનપુરની છાનગણીમાં હતો, તેને નીમવામાં આવ્યે જશવ'તસિ'ડ આવે 


ત્યાં સુધી યુત્ખુદદીનખાતને વહીવટ ચલાવવા આદેશ અપાયે। હતે. 


મણારાળા જરાવ'તસિ'હ (બીજી વાર ઈ.સ. ૧૬૭૦-૭૨) 

જ્શવ'તસિ'હની સુઝેદારીના સમયમાં નવાંનગરની ગાદી પર જામ તમાચીનેઃ 
પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યે।. અન્ય નોંધપાત્ર બનાવોમાં એક શાહી પ્રરમાન 
(જૂન ૧૨, ૧૬૭૨) વિશેષ ષ્યાનપાત્ર છે, એ દીવાન મુહમ્મદ હાશીમખાનને' 
સ'બોધીને લખાયું હતુ. એ જ્ૂરમાતમાં ૩૩ મેકારના ગુનાએ! અને એતે મારેતી 
સજાઓ વણુવવામાં આવી છે. એ ફરમાનતે ઓર'ગઝેબના શાસનને! “લધુ ફે।જ-- 
' દારી ધારે!' કહી શકાય, 


સોરાબ્રમાં હળવદ રાયની બાબતોમાં મુધલ દરમ્યાનગીરી કરવામાં આવીઃ 


છડ | મુઘલ કાલ ( પ્ર. 


એ આ કાલને! તૉંધપાત્ર બનાવ છે, જરવ'તાસ'હતે ધ'ધુકા અને પેટલાદનું 
મહેસૂલઃ આપવામાં આવ્યુ હતુ, ધધુકાતે લીધે જશવ'તસિહતે ઝાલાવાડ પ્રદેશના 
ગાઢ સ'પક માં આવવાનું થયુ', એ સમયે તમામ ઝાલા ઠૅકરાતોતે! વડે 
'જશવ'તસિ'6હ ઝાલા હતે, એની રાજધાતી હળવદ હતી. ૧૬૪૨ માં પિતાના 
અવસાન પછી મોટા ભાઈ ચદ્રસિ'હતી હત્યા કરાવી એ ગાદીએ આવ્યે! હોવાની 
“શ'કા પ્રવતષ્તી હતી, ચ દ્રસિ'હતી રુ'વરી જેધપુરના રાઠોડ કુળના કુવર સાથે 
પરણી તી. એની ચડવણુંથી સૂખેદાર્‌ જશવ'તસિ હે હળવદ પર્‌ આક્રમણુ કયું , 
'જેમાં હળવદના જરાવ'તસિ'હતો પરાજય યથા અતે તે કચ્છમાં નાસી ગયે. 

હળવદ નજરઅલીખાન ખાખીને જમીર્‌ તરીકે અપાયુ, જે છ વર્ષ સુધી 
એના કબજે રહ્યું. એતી પાસેથી વાંકાનેરના ઝાલા રાળજનએ પડાવી લીધુ, પયુ 
"૧૬૮૦ના અરસામાં રાન્ન જશવ'તસિ હૈ પોતાની હળાવદતી ગાદી પુન: પ્રાપ્ત 
કરી. ઔર'ગકેમે પણુ એક ફેરમાતથી ( ઓકટોબર ૨૯, ૧૬૮૦ ) એવુ નૃપપદ 
માન્ય રાખ્યુ. 

સૂબેદાર મહારાન્ન જશવ'તસિ હતા સમયમાં ખખ ભાતના ખ'દરતી પડતી 
થઈ. વેપારીએ અને રાઠસે!દાગરોએ એતે ત્યજી દીધુ, કારણ કે ખ'ભાતનો 
અખાત છીછરા બતતેો જતો હતો અને જહાજેને ધસી આવતી ભરતીથી ભારે 
“તુકસાન થતું હતું. 

મુઘલ દરખારના શ્રેષ્ઠ મતસબદારોમાંના એક મનસબદાર સુહમ્મદ અમીન- 
ખાંતતી ગુજરાતના સૂબેદાર તરીકે નિમણૂક થતાં એ અમદાવાદ નજીક આવી 
પહોંચ્યો (જુલાઈ ર૮, ૧૬૭૨) અને મહારાજા જશવ'તસિ'હ પાસેથી સૃખેદારીનો 
હવાલે! લીધે, 


“સુહુસ્‍્સદ અમીનખાન (ઈ.સ. ૧૬૭૨-૮૨) 

ગુજરાતમાં મુહમ્મદ અમીતખાનનો વહીવટ એના મૃત્યુ સુધી સળગ દસ 
વર્ષ જેટલા લાંબા સમય સુધી ચાલ્યા એ તોંધપાત્ર છે, 

ઓર્‌ગઝેમે ૧૬૭૯ માં મારવાડ કબજે ક્યું અતે ત્યાર બાદ સિસે!દિયા 
રાજપૂતોના વડા રાણા રાજસિ હત! મેવાડ રાજય પર એણે આક્રેમણુ કયું અને 
એ જતી લીધુ, એ રાણાનો યુવરાજ ભીમસિંઠ એતો બદલો લેવા ઉત્તર 
ગુજરાતમાં આવેલાં સુધલ પરગણાંએ। પર ધસી આવ્યે અને વડનગર તથા 
'વીસલનગ૨ (પ્રિસતગર) જેવાં પ્રાચાન તગરે!માં વિનાશ સર્જી, ભારે લૂટફાટ 
-કરી ચાલ્યો! ગયે!. 


૩જુ] અડખરથી ખઓર'ગઝેખ [૭૭- 


અ 


૧ટછટ માં ઈડરના રાજ રાવ ગોપીનાય, જે બહારવટે ચડેલો હતો. 
તેણે પોતાના ગુમાવે પ્રદેશ પાછા મેળવવા હિલચાલ ફરી અતે ઈડર કબજે 
કરી ત્યાં રહેવા લાગ્યો. સૂમેદાર સુહમ્મદ અમીનખાતે એની સામે પે!તાના એક 
અધિકારી મુહમ્મદ બહલેોલ શૈરવાનીને મોકલ્યે, જેથી રાવ ગોપીનાથ ઈડરનો' 
ત્યાગ કરી પો।.તાનતી સલામતી માટે ડમર પર આવેલા ગઢમાં ભરાયો. જ્યારે 
શેરવાનીએ એ ગઢને ઘેરે! ઘાલી લેવાતો પ્રયાસ ક્યો ત્યારે એ ટકી ત શકવાથી 
૦૪/ગલમાં નાસી ગયે, પણુ અતિશય અડફ્રીણુ લેવાથી એતુ' જ'ગલમાં અવસાન' 
થતાં એતું મસ્તક ઉતારી લઈ દિલ્હી ઓરગઝેબ પાસે વિસ્તૃત અહેવાલ સાથે. 
મોકલી અપાયુ. ઓર'ગઝેખે શૈરવાતીના કાયની કદર કરી, એની મતસબ વધારી 
એને ઈડરના ફેોજદાર્‌ તરીકે નીમ્યે!. 

૧૬૮૧ માં અમદાવાદમાં રોટી-રમખાણ થયુ. આપલા વષે વરસાદ ન 
આવવાથી ખાદ્ય ચીજના ભાવ અતિશય વધી જતાં લેોકે।ના દુઃખનો પાર રલ્રો' 
નહિ, તેથી ગુસ્સે ભરાયેલા લેકે ઈદના તહેવારના દિવસે ઈદગાહમાંથી પ્રાયન! 
કરીને ભદ્રમાં પાછા ફરી રહેલા મહમ્મદ અમીનખાતને બજારમાં ધેરી વળ્યા અતે 
એની પાલખી પ૨ પથરા અતે કચરો નાખવા લાગ્યા. તરત જ આખા શહેરમાં 
રમખાણુ થયાં. મુહમ્મદ અમીનખાનતે ગુરસે ત થતાં ટોળાને શાંત પાડયું અનેઃ 
પછી ભદ્રમાં જતે રહ્યો. 

મુહમ્મદ અમીનખાને તોફાન માટે જવાબદાર એવા શેખ અખુબકરને એક 
[મજબાનીમાં આમ-ત્રી, ઝેર ભેળવેલુ તડબૂચ ખવડાવી કુતેહુપૂવ“ક મારી નાખ્યે।.. 
એણે સિફતથી બળવો શાંત પાડયો અને લેકે પર જુલમ ન કર્યો. 

મુલ્લાં હસન મુહમ્મદ ચુજરાતીની વિન'તી પરથી ઓર'ગઝેમે ૧૬૭૩-૭૪ માં 
વિજાપુર કડી અને પાટણુ પર્ગણાંમાંથી ર૧ ગામડાં બદલીને વીસલનગર- 
(વિસનગર )માં જેડી દેવા મજૂરી આપતે હુકમ આપ્યો! હતો. ચાર્‌ વર્ષ 
બાદ ગ્મે પરગણાને “ર્સૂલનગર' નામ આપવામાં આવ્યુ. ૧૬૭૮ માં દીવાનને 
આદેશ આપવામાં આવ્યો હતે કે ગુનાની સળન માટે સુસ્લિમ કાયદા પ્રમાણે 
દંડ તરીકે નાણાં લેવાં નહિ, જે કોઈ અમીર અથવા જાગીરદાર ગુનો] કરે તે 
એને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવો કૈ કેદતી સજન કરવી, પણુ કોઈ રકમ દડ તરીકે 
લેવી નહિ. ી 

ઓર્‌ગઝેમે ૧૬૭૯ માં વહીવટી ત-્રતે કુરાનના આદર્શો પ્રમાણે ગોઠવવાની 
નીતિ અપનાવી, એણે એક શાહી ફરમાન દ્રારા સામ્રાજ્યના તમામ બિન- 
મુસ્લિમો (હિ'દુએ।) પર્‌ જાજયાવેરો કરી નાખ્યો અતે એતો અમલ કરવાનું, 


દ્ધ] ઝુઘશ ફાલ [પ્ર. 


કાય ઇનાયતુલ્લાખાનને સોંપ્યું. જાજિયાવેરા અકબરે ૧૫૬૪ માં કાઢી નાખ્યે! 
'હતે, મિરાતે અહમદીમાં જણાવ્યા પ્રમાણું એકલા ગુજરાતમાંથી જ એ કરતી 
આતક વર્ષે પાંચ લાખ રૂપિયાની થતી હતી. જે હિ'દુ અથવા અત્યધર્મી' 
'(ખિસ્તી યદ્દદી પારસી વગેરે ) પ્રસ્લામધર્મ સ્વીકારે તેતે તુરત જ જજિયામાંથી 
મુક્તિ આપવા ફરમાન કરાયું ફતુ'. 


મુદમ્મદ અમીતખાનનતી સુખેદારી દરમ્યાન જહેર ખાંધકામોતી જાળવણી 
માટે તથા કિલ્લાઓની દુર્સ્તી માટે ભારે કાળજ લેવામાં આવી, લગભગ 
ફા, ૮,૨૫૦ ના ખર્ચે વાત્રક નદી પર આવેલ આઝમાબાદતે। ગહ સમરાંવવામાં 
આવ્યે!. જૂનાગઢને “ ઉપરકોટ ' નામથી ઓળખાતો કિલ્લો પણુ દુરસ્ત 
કરાવવામાં આવ્યે, ૧૬૭૬માં રૂ1. ૨,૯૦૦ના ખચે' અમદાવાદ ફરતી દીવાલે 
અને ભ્રદ્ન કિલ્લાનાં શાહી નિવાસસ્થાન દુરસ્ત કરવામાં આવ્યાં, દાહોદમાં 
:એક મસ્જિદ અતે મુસાફરખાતું બાંધવા ૧૬૭૬ માં ર, ૭૬,૩૦૦ મ'જૂર કરવામાં 
“આવ્યા હેતા. 

મુહમ્મદ અમીનખાતતું અતસાત અમદાવાદમાં થતાં ( જૂન, ૧૬૮૨) 


ખાદશાહે ઓર'ગઝેબે એતી જગ્યાએ સુખતારખાનને સૂમેદાર તરીકે નીમ્ષે, 
“સુખતારખાન (ઈ.સ. 1૬૮૨-૮૫) 


મુખતારખાનની સૂષેદારી દરમ્યાન અમદાવાદમાં પાણીનાં પૂર અને દુષ્કાળ 
એવી ખે આપત આવી પડી હતી. સુખતારખાનતું અવસાન થતાં (એપ્રિલ ૨૪, 
૧૬૮૫) સુરતના સૂંબા કારતલબખાનતે ચુજરાતતા સુબા તરીકે તીમ્યે. 


કારતલબખાન ઉફે શુજાત'ખખાન ઉ.સ. ૧૬૮૫-૬૭૦૨) 

આ સૂખેદારે સોળ વર્ષ સુધી કામગીરી કરી, એના પુરોગામી મુહમ્મદ 
અમીનતખાતતો સમય પણુ લગભગ દસ વષષ જેટલે! લાંબો રલો હતો, આ 
સૂચવે છે કૅ બાદશાહ ઓરગઝેબે ૧૬૮૧ પછી પોતાનું વડુ' મથક દખ્ખણમાં 
રાખ્યું' હતું અને ત્યાં મરાડાએ સામે લસ્કરી ચડાઈએ।માં રેકાયેલે હેોવાધી 
એનું ધ્યાત વહીવટમાં એકાગ્ર રહેતું નહિ હોય એટલે સખેદારોતે બદલી 
કર્યા વગર એમના સ્થાને લાંબા સમય સુધી ચાલુ રા"્યા હતા. વળી માર્વાડમાં 
રાઠોડ સરદાર દુર્ગાદાસતી ગેરીલા પ્રશૃત્તિએ ખતરતાક બનતી હોવાથી ૧૬ ૮૭ માં 
ઓર ગઝેમે ગુજરાતની સૂખેદારી અને જેધપુરની ફેોજલારીને સ યુકત કરવાના 
ફેતણુય ક્યો અતે કારતલબખાનતે 'શુજાતખાન'તો ખિતાબ આપી એ ખ-તે 
કામગીરી સોંપી. 


શ જુ'| અકખરથી ઓર'ગઝેઅ [૭૯ 


વર્ષમાં ૭ મહિના શુન્નતખાન મારવાડમાં રહેતે! અતે બાકીને! સમય 
ગુજરાતમાં રહેતો. આ કરમ એણે પે।તાના અવસાન સુધી ચાલુ રાખ્યો, દુર્ગા- 
દાસ અતે શુભતખાન વચ્ચે છૂટીઠવાઈ લડાઈએ લગભગ દસ વર્ષ સુધી 
ચાલતી રહી. 

શુજાતખાનતે ગુજરાતમાં મોમના અને મતિયા લોકોનાં રમખાણેને સામતે! 
કરવે। પડયો. મોમનાં અતે મતિયા લે।કો ઇમામશાહી પ'થના હતા. આ સમયે 
એમના ઇમામ તરીકે રોયદ શાહજી હતા. સૈયદ શાહજની કીર્તિ ધણે દૂર દૂર 
સુધી ફેલાયેલી હતી તેથી એમના 1નેવાસસ્થાન પીરાણામાં હુન્નર લેકે એમના 
ચરણે ભેટ ધરવા અને અગૂઠા પર ચુ'બન ડરવા આવતા, ગુજરાતના પ્રાંતના 
કટલાક મુધલ અધિકારીએએ એમતા ધર્મ'ચુસ્ત બાદશાહ ઓર'ગઝેબની કૃપાએ 
મેળવવા, એ સંપ્રદાયની રીતિનીતિ મૂર્તિપૂજક પ્રકારની હોવાનુ, ખાદશાહને 
જણાવ્યુ, તેથી ઓર'ગઝેબે સૂબેદાર શુન્નતતખાનને હુકમ કર્યો અને સૈયદ શાહજીને 
પોતાના દરબારમાં હાજર કરવા જણાવ્યુ'. શુક્નતખાને સૈયદ ૨ાહજને અમદા- 
વાદ તેડી લાવવા ગક ટુકડી પીરાણા મોકલી. અમદાવાદના માગે" આવતાં સૈયદ 
શાહજએ ઝેર લઈતે આત્મહત્યા ફરી, આથી ઉશ્કેરાયેલા! મતિયા અને મો મના 
લોકોએ બળવે! કર્યો. એમણે ભર્ચના ફોજદારને મારી નાખી ભરૂચ કબજે 
કયુ“, વડોદરાને ફ્રેોજદાર પણુ એમને દબાવી શકયો નહિ, આથી શુનનતખાને 
તઝરઅલીખાન અને મુખારીઝખાન બાખીની આગેવાની નાચે લસ્કર્‌ મે।કહયાં. 
ભરૂચનો કિલ્લો પુન? કબજે કરાયો. બળવાખોરો પાસે કોઈ પીઢ લશ્કરી નેતા 
ન હોવાથી તથા લડાઈનો! અનુભવ નહિ હોવાથી તેઓ મુધલ સેનાનો સામનો 
કરી શકયા નહિ. ન્નેકે મોમના વીરતા અને ઝનૂનથી લડયા હતાં તેઓમાંના 
ધણાની કતલ થઈ અને ધણા નર્મદા નદીમાં ડૂબી મર્યા.૨* 

શુજ્તત ખાનના સમયમાં શાહવદી ખાનને વહીવટી સુધારણા માટે મે!કલવામાં 
આવ્યો. પ્રભાસપાટણુ અને માંગરેળમાંથી મળી આવેલા ૧૬૮૬ ની સાલના ખે 
અભિલેખોર્માં દર્શાવવામાં આવ્યુ' છે તે પ્રમાણે શાહવર્દી ખાને ખે સુધારા કર્યા. 
અગાઉ એવી પ્રથા પ્ર્ચલ્ઞેત હતી ડે પુરોગામીએ એમની નતગીરોમાં પાકતા 
અનાજને બળજબરીથી વેપારીઓ પાસેથી ઉચ્ચક રકમ લઈ વેચી નાખતા તેમજ 
તેઓ બાંદૃશાહે મનાઈ ફરમાવેલા વેરા ઉધરાવતા હતા. શાહવદી"ખાને આ ખે 
ગ્રયા કાઢી નાખ્યાની ન્નહેરાત કરી હતી.31 


પોતાના તામા નીચેનાં પરગણાંએમાં ખાચર અને કાડી લે[્ીની વાર'વાર્‌ 
ધડો પડતાં ૧૬૯૨ માં શુનનતખાને મોટા સૌન્ય સાથે ઝાલાવાડ પ્રદેશમાં પ્રવેશ 


૮૦] મૃઘલ ડાલ [પ્ર. 


કથી, ત્યાં બારી રહેલી ખ'ડણી વસૂલ લીધી, અને કાડીએના વડા મથક 
ચાનગ4 પર ફલ્લો કરી એ કબજે કયી અને પ્રાચીન સમયતું સૂય*મ' દિરે જમીન- 
દોસ્ત કયું . કાડીએ એતો સામનો ન કરી શકતાં વિખેરાઈ ગયા, પરતુ 
૧૬૯૮ માં કાડીએએ ધધુકા પરગણ્‌।માં વળી પાછી ત્રાસજનક પ્રબૃત્તિએ ગાર 
ડેરી, એ સમયે આ પરગણું દુર્ગાદાસ રાઠોડના હસ્તક હતુ. એ પરગણાના 
દુર્માદાસતા પ્રતિનિધિએ શુજતખાનને મદદ માટે વિનતી કરતાં, જૂનાગઢના. 
ફેજદારતે એની મદદે જવા આદેશ આપવામાં આવ્યે, જૂનાગઢના ફે।જદારેની 
કામગીરી ૧૭ મી સદીના અ'તથી સોરાષ્ટ્રમાં શાહી જમીનો પર્‌ સત્તા ટકાવી 
રાખવાની જ રહી. તેએ સૌરાષ્ટ્રના રાજપૂત અને અન્ય ર્‌ાજનએ સરદારે 
વગેરે પાસેથી ખંડણી ઉધરાવવામાં અસફળ રહેતા, આથી ખ ડણી ઉધરાવવદ 
વષે” વષે: લશ્કર સાથે સ્વારીએ કરવી પડતી, જે “સુલકગીરી!' તામથી એળખાઈ. 


ગુજરાતમાં ૧૬૮૫ અને ૧૬૮૬ માં વરસાદતી સતત ત ગી અતે દુકાળને 
લીધે અનાજની ભારે ખે ચ પડી અતે ખાધ ચીજના ભાવ ઘણા વષ્યા. આ 
ગાળામાં સરકાર તરફ્થી અનાજ પરતા વેરા માફ ફરવામાં આવ્યા, ૧૬૯૪- 
૯પમાં પણુ સુરત ભરૂચ અમદાવાદ અને ખીન્ન' સ્થળોએ દરિદ્રતા પૂર અને 
રેમચાળાને લીધે મોરી સ'ખ્યામાં મરણુ તૉંધાયાં, અનાજની કિમત એટલી 
ખધી વધી ગઈ કૈ શુજાતખાને વિવિધ પરગણાંઓના મુ(સદદીએને વેપારીએ।ના 
અનાજ સ'ત્રહખોરી અટકાવવા અને સરકારને ઉત્પાદનમાં રહેલો હિસ્સે 
અમદાવાદ મે।કલી આપવા હુટમ મોકલાબ્યા હતા, એ અનાજ ત્યાં રાજ્યના. 
અ'પ્ુશ તીચે વાજબી ભાવે વેચવાનું હતુ. ઓર્‌ગઝેબના સમયમાં ગુજરાતમાં 
છેલ્લે દુકાળ ૧૬૯૬-૯૭ માં પડથો હતે, 

ઓર'ગઝેબે શાસતન! ૩૮ મા વષે એટલે કે ૧૬૯૪ માં સુખા શુન્નતખાનને 
વડનગરનું હિંદુ મંદિર, જે ધણું કરીતે હાટકેશ્રર મહાદેવનું હતુ, તેને! નાશ 
કરવા હુકમ કમો, જેનો અમલ કરવા ફોજદાર મુહમ્મદ મુખારિઝ બાખીને 
મોકલવામાં આવ્યે. 

શુજાતખાનતે। લાંબો શાસત-સમય એક'દરે ઘણી શાંતિ અને સારા વહીવટને 
રણો, વહીવટમાં જે ઊશપેો હતી તે દૂર્‌ કરવામાં આવી અતે પ્રેન્નકહ્યાયુ અને 
કાર્યક્ષમ વહીવટ પર ભાર અપાયો. આ સમયમાં ધણી ૪મારતે! દુરસ્ત કરાવાઈ, 
૧૬૯૦ માં વાત્રકકાંઠે આઝમાખાદનેો ગહ બ'ધાયે। અતે ૧૬૯૨ માં જૂનાગઢના ફોજદાર 
શેરઅફધાનખાનતી ભલામણ પરથી દ્વારકાના કિલ્લાની દીવાલનું સમારકામ થયુ'. 
અમદાવાદ શ્રહેરતી દીવાલે! અને કાંકરિયા તળાવના બગીયામાં આવેલ મકાનોની 


રજુ] અડખરથો ભકોર'ગઝેખ [ ૮૧ 


દુરસ્તી માટે ૪,૨૫૪ રૂપિયા વપરાયા. પાટણુમાં બાબા અહમદે ખુધાવેલ જમી 
મરિજદનો પુનરુદ્દાર કરવા ૧,૨૦૦ રૂપિયા મજર કરવામાં આવ્યા હતા. દાહોદની 
મસ્જિદ, અમદાવાદમાં મુઆઝમપુર પરાની મરિજદ અતે અસાવલ ખાતેનો અખુ 
તુરાબતે। રોશને આ સમગે સમારકામ પામ્યાં. 

શુજાતખાનના સમયમાં સરકારી કચેરીતા ઘણુ! પટાવાળાએને પગાર 
અપાતા નાહ હોવાથી તેએ નાગારેકેને શેર એ અને ગલીઓમાં રે!કતા અતે 
એમતી પાસેથી પૈસા પડાવતા, આથી ૧૬૮૮ માં બાદશાહે અધિકારીએને પગાર 
વગર પટાવાળાઓને તે!કરીમાં નહિ લેવા મારે અને જે પટાવાળાઓ નોકરીમાં 
રોય તેઓએ એવી રતે નાણાં નહિ લેવા માટેતો હુકમ કર્યો. સોરડ સામાં 
અધિકારીએ તરકથી અદાલતતી સનદો રજૂ કરવા માટે લોકોતે હેરાનગતિએા 
કરવામાં આવતી અને એમની જમીને પણ જપ્ત થતી. દીવાનને પ્રસ્તુત બાબતમાં 
ચ્રાોગ્ય રીતે તપાસ કમ્વા અને જપ્ત કરાયેલી જમીને! પુતઃ સોંપવા હકમ 
અપાયો, શરાફે જે ઓછા વજનવાળા સિક્કા ચલણુમાં હતા તે લેતી વખતે 
ભારે વરાવ લેતા હતા એ પ્રથા બ'ધ કરાવવામાં : આવી, સિતાર પરગણા(વડે।દર! 
જ્િરલ્લે)માં ફોજદાર અને બીજા અમલદારે ખાહ્મણાને ટપાલીતું કામ કરવાની 
ફરજ પાડતા હતા એવી બાતમી મળતાં શુજતખાને અધિકારીઓતે તેમ ન 

કૅન્વા હુકમ મોકલ્તાત્યે। (૧૬૯૬-૯૭). 

શુજતખાનતા સમયમાં કેટલાંક અગત્યનાં બાંવકામ થયાં.એમાં ખભાતમાં 
૧૬૯૫માં બંધાયેલો લાલબાગ, અમદાવાદમાં ૧૬૯૯ માં બાડશાહતના વડા 
કાઝી મુહમ્મદ અકરામે બ'ધાવેલ મદરેસા તે મરિજદ અતે પેટલાદમાં ૧૬૯૮- 
હૃદમાં બ'ધાષેલી વાવ નોંધપાત્ર છે. શુન્નતખાને પોતે પણુ અમદાવાદમાં મદરેસા 
ખધાવા શિક્ષણુને ઉરોજન આપવા ગ્રેયાસ કયો હતો. શુજાતખાતનું અવસાન 
ચતાં (૧૭૦૧) ઓઔર'ગઝેમે પોતાના ત્રન્ન પુત્ર ચ્રાહળદા આઝમશાહને ગુજરાત 
અને જ્ધપુરનેો સખેદાર બનાવ્યે।. 
શાહછઇાદે અપ્ઝમશાણહ (ઈ.સ. ૬૭૦૧-૧૭૦૫) 

રાહકાદાં મુહમ્મદ આઝમશાહની સુખેદારી દરમ્યાન કેટલાક તાંધપાત્ર બતાવ 
બન્યા, અગાઉ કલા સુજબ દુર્ગોદાસની આગેવાની તીચે ખાદશાહ આર ગઝેબે 
રાકોડે સાથે સમાધાન સ્વીકાયું હતુ. પર'તતુ અજિતસિ'હને પોતાને મળેલી 
“ગીરાથી સ'તોવ ન હતો. એ મારવાડનું સમગ્ર રાન્ય જતી લેવા આતુર હતે. 
શુશ્નતતખાનના અવસાનથી (૧૭૦૧) એના પર રહેલો અ'કુશ જતો ર્યો. 

દ-્દ-૬ 


૮૨] મુઘલ કાલ 8 


અજિતસિહ્ના એ વલશુથી નાખુશ બનેલા બાદશાહ ઓર્‌ ગઝેે શાહ કતદા અઝમ- 
શાહતે હુકમ કર્યોં કે અજિતસિ'હની સારી વત્રણૂક અને વફાદારી માટે ખાતરી 
આપનાર દુર્ગાદાસતે મુધલ દરબારમાં હાજર થવા કહેનુ' અને ને દુર્ગાદાસ એ 
હુકમનું પાલન ન કરે તે! એતે મારી નાખવો. એ સમયે દુર્ગાઘસ પાટણુના 
ફે।જદઃર તરીકે હતે, શાહન્નદા આઝમશ્ચાહે એને અમદાવાદમાં હાજર ચવાનુ' 
રેરેમાવતાં, એણે પોતાની લશ્કરી ટુકડી સાથે અમદાવાદ આવી પહોંચી વાડજમાં 
મુકામ કર્ષા, 

પણ સૃખેદાર એની સાથે મેલી રમત રમવા માગે છે એવે! વહેમ પડતાં 
દુર્માદાસે પે!તાતા ત'ખુઝોને આગ ચાંધી ઝડપથી પાંટણુ તરફ કૂચ કરી, સુખેદાર 
આઝમથાહે એતો પીછે! કરવા સફદરખાન બાબી સહિત કેટલાક આંધકારીએઓને 
લસ્કર સાથે પાટણુ તરફ મે।કલ્યા, જયારે બાબીતું લશ્કર ત્યાં પહોંચવા આવ્યું 
ત્યારે દુર્ગાદાસતા વીર પૌત્ર એને। પ્રબળતાથી સામને! કરવા તત્પર બન્યો અને શ્કેણે 
ત્યારે પિ।મહને ગુજરાત છેડી મારવાડ તરફ જવા અનુરોધ કર્યો. ઘણી તારાજથી 
દુર્ગોઘસે પાટણુ છે।ડયુ' અતે એ ઊ'ઝા આવ્યે, દરમ્યાનમાં એને! પૌત્ર મુધલ 
સૈત્ય સાથે થયેલા મુકાબલામાં મરાયો, દુર્ગદાસે પોતાના કુટુબને એકત્ર કરી, 
છેવટે થરાદતી ઉત્તરે થઈ મારવાડ તરફ કૂચ કરી, ચા્કેલુ અને નિરાશ થયેલુ” 
સૃધરલ સૈન્ય પાઢણુ પાછુ ફયુ” અને ત્યાં નિમાયેલા દુર્ગાદાસતા કોટવ.ળતે મારી 
નાંખી પાટણુ પર કબજે મેળવ્યો અતે અમદાવાદ ખાલી હાથે પાછુ શૂયુ”, ત્યાર 
બાદ બાન્ન ચાર્‌ વર્ષ ( ૧૪૦૨-૧૭૦૫) સુધી અ'જન્‍્સિહ અતે દુર્ગાદાસ 
માર્તાડમાં મૃઘલેને પરેશાન કરતા રલ્રા, પણુ છેનરે ઓર ગઝેબ સાથે દુર્માદસે 
સમાધાન કયુર અતે એને ત્રણુ હ'તરતી મતસબ અને ગુજરાતમાંતી એની જગ્યા 
પાછી આપવામાં આવી, 


શાહજાદા આઝમરાદતે જોધપુરની પર્‌ સૂબાગીરી આપનામાં આવી હતી. 
ત્યાં એણુ પોતાના નાયબ તરીકે જાફરકુલીને તીમ્યો હતો. આઝમશાહે અમદાવાદમાં 
આવ્યા બાદ જેયું હતુ કે ભદ્નનાં શાહી નિવાસઃયાન સરતનતના સમયથી 
બંધાયેલાં હતાં, એ એતે રુચિકર લાગ્યાં નહિ, તેથી રુરતમબાગ અને ગુલાબ- 
બાગ ખાતે નવાં શાહી રહેઠાણુ બાંધ હુકમ આપ્યો અતે એ બધાતા સુધી 
પે।તે ત'ખુએ!માં રજો ! 

આઝમરાઇંતા સમયમાં ઓરગઝેબ જે એન! ૮૪ મા વર્ષમાં હતે, 
તેના તરફથી કેટલાંક ફરમાન આવ્યાં, જે અગાઉની જેમ એની ધાર્મિક 
અસહિષ્ણુતાની તીતિ દર્શાવતાં હતાં. ૧૭૦૨ માં ન્યોતિષીઓને પ ચાંગ 


3૪] અકખરથી ઓર'ગઝેખ [૮૩ 


બનાવવા પર પ્રતિભ'ધ ફરમાવ્યો. એ જ વર્ષમાં આવેલા ખીકન એક ફરમાતમાં 
સોમનાથ મ'દિરમાં ને હિદુએએ પૃન્નપાઠ કરવાનું ચાલુ રાખ્યુ” હોવ તે 

એ મદિરને સપૂણર નાશ કરવાનું જ્ર્માવવામાં આબ્ડ'.3૨ ઓર ગઝેબતી 
સુન્ની-પરરત નીતિનો શિયાપથી વહોરા પણ ભોગ બન્યા, ૧૪૦૩માં ઈસા 
અને તાજ નામતા ખે વહેરોએને પોતાના પંયતેો પ્રચાર કરવા સબબ બનેને 
કેદ પકડીને મુધલ દરબારમાં મોકલવામાં આવ્યા. અમતે છે,ડાવવા માટે 
વહોરાએન! વડા મુલ્લાં ખાનજએ પ્રેયત્ત કર્યા અને એ માટે અમદાવાદમા! 
૧,૧૪,૦૦૦ જેટલા રૂપિયા એકત્ર કર્યા, જેની માહિતી આરગગેબને મળતાં એણે 
પ્રાંતતા દીવાન પર હુકમ મોકલાવ્યો. એમાં મુલ્લાંને અને એમના સાથીઓને ર્ડદ 
કરી એકત્ર કરેલ ભ'ડાળ અને એમના ધંમંપ્રચાર માટેનાં તમામ પુસ્તકે સાથે 
મોકલી આપવા હુકમ કર્યો. વધુમાં એ પશુ કહ્યું કે અમ..વાદ અને પરગણાના 
તરરા લે!કીતાં સંતાનોને અને એમતી જતિના પુખ્તવયના લોકેને સુન્ની પ'થર્ના 
ધર્મવચતોનું શિક્ષણ આપવા ક્રબધ કરવે। અતે એ માટેના ખચ એમની પારથી 
વસૂલ લેવે. 


અમદાવાદમાં શાહી કારખાનામાં જે સુંદર કલામય કામગીરીવાળાં રેચમ- 
ભરતવાળાં પોરાફક કાપડ વગેરે તેયાર થતાં હતાં તેને ચુજરાતની ભવ્ય કલા- 
[સિદ્ધિ ગણાવી એને નળવવા માટે ઓર ગઝેબે ૧૭૦૨-૧૭૦૩ માં ગ્રાહ્જાદા 
આઝમથશાહ પર આદેશ મોકલાવ્યો હતો, ઓઔરંગઝેમે પોતાના ૮૬ મા વષે 
પતાની જન્મભૂમિ દાહાદને યાદ કરી એતા રહેવાસીએનું કલ્યાષ્યું કરવા અને 
ત્યાંના જૂના ફોજદારને ચાલુ રા'ખખવા આઝમશાહ પર એક જૂરમાત મોકલાવ્યું' હતુ. 
દાદેદમાં બાદશાહના જન્મવાળા સ્થળે એક મારિજદ પણ ખાંધવામાં આવી હતી. 


૧૭૦૩ માં મરાઠાએનો ભય સુરત પર પાછો ઊભો થયે! હતે!. 


શાહકતદા આઝમરાહતે અમદાવાદતી આએહવા માપક આવતી ન હતી 
તેથી એની વિન તીથી એન આર્‌ ગઝેબે પાછે બોલાવી લીધે (૧૭૦૫ ) અને 
એતી જગ્યાએ કારમીર્ના સૂબા છથાહીમખાન આવે ત્યાંસુધી યોગ્ય અધિકારીને 
થવાલેો સોંપવાનું કહેવામાં આવેલું એટલે રાહન્નદાએ દીવાન અખ્દુલ હમીદને 
હવાલે સૉંપ્મ્રો અને એ પોતાના લશ્કરી ટુકડીઓ સાથે બુરહાનપુર જવા વિદ્દાય 
થયે. એની વિદાય બાદ ત્રણેક ર્માહનામાં ધનાજી જાદવની આગેવાની નીચે પદર 
હ#તરનું બળવાન મરાઠા લશ્કર દક્ષિણ ગુજરાત પર ચડી આવ્યુ. દીવાન અખ્દુલ 
હમીદખાનમાં મરાઠાએને પહાંચી વળવાની લશ્કરી કુનેહ ન દતી. સુરતથી 
મરાઠાએના આગમનના સમાચાર મળતાં એણે તજરઅલીખાન અને સફદરખાન 


૮૪] સુધલ કાલ્ર [પ્ર. 


બીને મરાઠાએને હાંકી કાહવા સૂચના આપી અતે વર્ડેદરા તેમજ ખીન્ન સ્થળોના 
ફોજદ્રારેને સાથે જોડાઈને સુરત જવા કહેગામાં આવ્યુ. એકત્રિત થયેલ એ મુધલ 
લશ્કરે ભરૂચની પૂવે” તમદા કાંકે આવેલ રતનપુર પાસે પડાવ નાખ્યા હતો 
ત્યાં મરાઠાએએ એકાએક આવીને એના પર દહ્લો કર્યો. ખે વખત થયેલા 
મુકાબલામાં મુધલ લસ્કરનો કરુણ રકાસ થવ્રો. સફૃદરખ!ત બાબી ધવાયે! 
અતે એતે કેદી બતાવાયો. નજરઅલી ખાનને પે!તાના રક્ષણ માટે નાસબુ' પડયુ. 
મરાડા ર્તનપુરતી લડાઈ ( માચ ૪, ૧૭૦૬ )થી ઉતસાહિત ખતી આગળ 
વધ્યા અને એમણે તમંદા નદી આળ ગી, આ વખતે તજરઅલીખાનતે મદદ કરવા 
માટે મોટી સેતા લઈને આવેલા દીવઃાત અખ્દુલ હમીદખાન સાથે એમતે મુકાબલે! 
થયો, જેમાં મરાડાઓતે જવલ ત વિજ મળ્યે, અખ્દુલ હમીદખાનના લશ્કરે 
નાંસશ્ાગ કરી મૂકી, એ પોતે તથા તજરઅલીખાત મર્‌ાડાએના કેદી બન્યા. 
મરાડાએએ સુધલેનેો શસ્ત્રસર રમ અતે અન્ય માલસામાન કબજે ડર્યાં' અને 
આજુબાજુનાં નગરમાંથી અને ગામોમાંથી ખંડણી વસલ લીધી. 

ખે મુથલ લશ્કરના પરાજયત! સમાચારથી અમદાવાદમાં ભારે ગભરાટ 
ફેલાયે.. સોરઠના ફોજદાર મૃહમ્મદ ખેગખાતે અમદાવાદ આવી તવી રહ્યયુ- 
વ્યવસ્થા ઊભી કરી અને મરી નદીનાં કે!તરો સુધી રક્ષણ-હરે!ળ સ્થાપી, મરાડ- 
એએ જે મુધલ ઉમ્રાવે।તે કેદ પકડેલા તેમતાં પ્રતિક અતે સ્થાન જણી લીધાં 
હતાં તેથી એમના છુટકારા માટે્ત! રકમ લઈને એમતે જવા દેવાની નીતિ અપ- 
નાવી. અખ્દુલ હમપીદખાન, સક્દરખાત બાબી અને નજરઅલીખાને [યત 
મોટી રકમ ભરીને પોતાનો છુટકારે! મેળવ્યે!. 

ઓર ગઝેમને ગુજરાતમાં ગભીર પરિસ્થિતિ જણાતાં શાહજાદા મુહમ્મદ 
અઆઝમતો મોટો પુત્ર શાઠદો બીદર બખ્ત, જે એ સમયે બુરઠાતપુરને! 
સૃભેદાર હતે, તેતે સત્વર ગુજરાત પહોંચી જવા અને નિયુક્ત થયેલા સૃખેદાર 
ઇંથાહીમખાનના આવતાં સુધી પ્રાંતતી સલામતી ”રળવવ! છુકમ આપ્યે।. જે 
ફે।જદ્દાર માર્યા ગયા અથવ! કૈદ પકડાયા હોય તેમને સ્થાને નવા ફેજદારે[ને 
તીમવાની સત્તા એને અપાઈ હતી. શાહજાદા ખીદર બખ્તની નિમણૂક થયાના 
સમાચાર્‌ જણી મરાઠા ગુજરાતમાંથી વર્ણા ગામડાં તથા સુરતતી આસપાસના 
પ્રદેશમાં લૂંટફાટ કરી તારાજ વેરતા રવાના થયા. 
સાહજાદો સુદમ્સદ બીદર ખખ્ત (ઈ.સ. ૬5૦4-૦૭) 

રાદજદા મુહમ્મદ બીદર ખખ્તે અમદાવાદ આવી (છીલાઈ ૧, ૧૪૦૬) 
શાટીબાગમાં મુકામ ક્ય અતે વહીવટ ચલાવવાનું શરૂ કયું. એવામાં જ સમાચાર 


૨જુ'] અકખરથી ઓર'ગઝેબ [૮૫ 


આવ્યા કે દ્રારકાનાં સુધલ થાણા ૫૨ હલ્લો! થયો કે અને એને! થ!ણેદઃ2 માર્યા 
ગયો છે. ઓર'ગઝેબને એ સમાચાર મળતાં દ્રાર્કાના સુવિખ્યાત મ'દિરને તેડી 
પાડવાને! હુકમ્‌ કર્યો, પર'તુ એના હુકમનું પાલન થયુ' હતું કૅ ડકેખ એ ન્નણી 
શકાતુ નથી. મરાઠોએના સ'ભાવિત હુમલાઓને! પ્રતીકાર કરવા ગાઝીઉદીનખાન 
ફીરાઝજગ જેવા બાહેશ સેનાપતિને મોકલવા અને વધારે લસ્કરી પુમક 
મે!કલવા રાહુજદાએ ઓર ગઝેબતે મે।ફલાવેલા સ'દેશાના જવાબમાં ગુજરાત 
સૈતતિકોનો ખાણ્‌ હોવાથી ત્યાંથી નવી ભરતી કરી પાંચ હન્નરનું અકદળ રાખવા 
ખાદશાહે ફરમાન કયુ”. 

સાત મહિનાનાં વડીવટ બાદ શાહજાદા મુહમ્મદ ખીદર બખ્તે, નિયુક્ત ચયેલે! 
મૂમેદાર ઇભ્માહીમ્ખાન કાશ્મીરથી અમદાવાદ આવતાં (ફેષ્રઆરી ૮, ૧૭૦૭) 
વહીવટને! હવાલે! એતે સોંપા દીધો. 


શ્ૃષ્માહીમ'ખપ્ત (1૭૦2૭) 


ઇષ્રાહીમખાને વહીવટ સ'ભાળ્ધા ખાદ થે।ડા દિવસમાં બાદશાહ ઓર્‌ ગઝેબનું 
અવસાન (માર્થ ૩, ૧૭૦૭) થયાના સમાચાર આવ્યા, 


પાદટીપ 


૨, 50/0707167/ /0 £#૮ 27#7/4/-/-4/7144 (પછ. 17215. 99 ૫2940 51 
ત્ર1તં €. 1પ. કેલતંતં૦0), [. 162 


અબ્લ્‌ ફઝલ શાહી સૂખાઓ( પ્રાંતો )માં તળ ગુજરાતમાં પાટણ, અમદાવાદ 
(ઝાલાવાડ સહિતનું), વડોદરા, ગોધરા, ચાંપાનેર, નાંદોદ, ભરૂચ અને સુરતનો તયા 
સોરઠ (સૌરાખ્ટ્રઝનો સમાવેશ કરે છે, ન્ન્યારે બાકીના પ્રદેશ હિ'દ રાન્‍્નતએ અથવા 
તાબેદ્દાર કે ખ'ડિયા રાક્તએ।ના હતા, 


૨, 211101 દ્વ0તં 8037301, #5/07% 77 4/૦ 1/01. 1, ૪. 384 
૩. 4#4૮//7૮9# 101. 11, 00. 277-79 

૪. 4810૯5 ડિંદત, //૭5/771? 97 ૪/7૮77૮/. ૪. 354 

પૂ. “મેરાતે અહમદી' (ગુજરાતી જ્ા.); વો. ૧, ખ'ડ ૧ પૃ. ૧૫૬-૨૫૭ 


4. 47#8૮4/772077, ભ 111, (09. 948-49 
૭, “મિરાતે [સિક'દરી' (ઝુજરાતી ભા.), પૃ- ૪૭૪ 
૮. 27#./7₹/-/-4/77#77# 101, 11. 00. 1582-83 


૮5] મુઘલ ડાલ [પ્ર. 


€. 4/7/74774/720, 1/01. 11, [. 410 
૧૦, 4. 5. €૦0001352111, “7/5707/) ૦7 6૪/૦7૦' 101. 1, ૪. 38 


૧૨. 27#/777-/-477764/, 121. 1, ૪, 188 


૧ર. મુત'ઝાખાને કડીમાં તથા ભરૂચમાં કરાવેલાં બાંધકામોનો સમય એના શિલાલેખેોમાં 
હિ.સ. ૧૦૧૮ (ઈ.સ.૧૬૦૯-૧૦) આપ્યા હોઈ ઈ.સ,૬૬૦૮ની આ તારીખ બાદરાહે 
પે।તાતા પાચતખ્તમાં લીધેલા નિણ'યની સમજવી ધટે અને મુતતંઝાખાનની કામગીરીને 
હવાલે! જહાંગીર કુલીખાને ઈ.સ. ૧૬૦૯માં સ'શાળ્યા હોવાનું ગણુનુ' નેઈએ.--સ. 
૧૩, 20518૮)? 062૮7/€૮7%, 1/01. 1, કિત! 1, 2. 275 


૧૩-અ. “ મેરાતે અહમદી', (ગુજરાતી ભા.) વો, 1, ખ'ડ 1, પૃ. ૧૯૪ 

૧૪. 3. ₹0૩૯ (£તં.), 77૮ 5018255]? 0/ 5// 70/42 70૮ /? 707472, 101. 
1, 0. 170-73 

1૬. 38. 10ડાદા, 2477 77૮0૮5 ( 77476, 00. 178, 206 

૬૬, ર. ભી. નેટ, “ગુજરાતનું પાટનગર $ અમદાવાદ”, પૃ. ૧૬૮-૬૭૬ 

૬૭, 21921/--747૮478//#, 1/01. 4 [. 401 

૧૮. પ8. ₹૦૩ા' (ટતં.), 272 20174551 0/ 5/7 770770 772 /0 76/27, 501. 11, 
0. 424 

૧૯. 3. ૦૩૬૯૮, (ટઉં.), /0૪/45/ 7૮/૦7/25 /7 774૮ 1622-25, [- 87 

૨૦. થાછીબાગની મુલાકાત જમંત પ્રવાસી મેન્ડેલસ્લોએ ૬૬૬૮માં અને કન્ચ પ્રવાસી 
થિનેનાોએ ૨૧૬૬માં લઈ એનાં વખાણું કર્યાં” છે. ૧૮ મી સદીની મષ્યમાં લ ખાયેલ “મિરાતે 
અહંમદી'માં રાહીખાગના બિસ્માર હાલતનુ' વણુન આપવામાં આવ્યું છે. ડલેર્ઈના 
કલેડટર જેમ્સ ફાબ્સે પણુ ૧૭૮૬માં એની મુલાકાત લઈ વિસ્તૃત હેવાલ લખ્યો છે. 

૨૬. તપ્ત €1૯% (₹8105.), 772 7? 740૮5 07/ 77/2/77 2૯€/% 16/ *0. 
1, ૪. 102 ર 

ર૧-અ. -7./7/-4-4/777,, 1/0. 1, 00- 210-111 

૨૨. 7/47., ૩2. 213 

૨૩. ગુજરાતના સુલતાન સુઝફૂફર ૩ #4એ નવાનગરતા રાનએતે મહમૂદી સિક્ા પાડવાને 
અધિકાર આપ્યો! હતે. મહમૂદી સિકા નવાનગર રાન્ત્યમાં “કોરી' નામે એ।ળખાતા. 
નમે સિકા પાડવાતુ' બ'ધ કરવા સ્ઊકાર્યું, પણુ પછીના સમયમાં એ ફરી રારે થયુ'- 
“મિરાતે અહમદી' ગ્ર'થ જચારે લખાયો ત્યારે નવાતગરની ટ'કશાળમાં પાડવામાં 
આવેલા સિક્રા ચલણમાં હતા. 

ર૪. 4, 5. €૦00101338:141, #/$/07/7 ૮/ ₹૪#/₹/, 101. 10, ૪. 132 


૩જુ'] અકખરથી ઓર'ગઝેખ [૮૭ 


3૫. 4. 5. €૦101153દ141ક81, “11001121 દત ૨દિ!(18039 11 001]2/81' 
77£7774/ 07 /72 ઇ#'ટ757/): ૦7 70708407% 101. 15%, કદ 1, 0. 39-41 


૨૬, 5. પપ. 52:87, 77/7/5707» 07 45797862૮8, 1૩1. 1. 9. 322 
૨૭. #7ઠ#/#., 101. 1. 90- 1164-63) 

૨૮. 477/77/-/-.47/#૮૮/, ૧/01. 1, છ. 247 

૨૯. 25/7.; 9. 1, છ. 255. 

- ડે, [પ. 98717, 0/7. ૮/7, ૧01. 11, 1. 305 

€૮૦7૪&%5 775૮717//07%%77' 7/01722947#7, 0૪. 47ન્‍-19 


4//76/-4-4/77726/, 1/01. 1, 00. 352-53; 7. 1". 9888: ૭૪. ૮/(., 3/01. 
111, 9. 320 


ધક 
ર 


દતક 
તર 


ર. 


«44 


ગકર્ણુ ૪ 
મુયષલ હફૂમતની પડતી અને એનો અ'ત 


ઇચ્નાહીસખ'ત (ઈ.સ. ૧૭૦૭-૧૭૦૮) 

ઓર ગઝેબના અવસાન પછી પાયતખ્ત માટે ઝધડા યવા લાગ્યા એ અરસાર્માં 
ગુજરાતમાં મરાડાએ।તાં અ[કમણુ યયાં. 

મરાઠા રાજ છત્રપતિ શાહુતા સેનાપતિ ધતાજી જાદવે ગુજરાત પર ખીજ 
વાર આકમણુ કરી ખાસ કરીતે ઉત્તર ગુજરાતતા કેટલાક જિલ્લાએમાં વિનાશ 
સજ્યો. થે!ડા વખત પછી સેનાપતિ બાલાજી વિશ્વનાથે માળવામાં થઈ પૂર્વ 
ગુજરાતમાં વિશાળ લસ્કર સાથે પ્રવેશ ક્યોં, મરાઠા લૂટષ્રાડ કરતા અતે આગ 
લગાડતા, ગે!ધરા અતે મહુધા થઈ મહેમદાવાદ સુધી, આવી પહેંચ્યા, સુખેદાર 
પ્ુાહીમખાને આકસ્મિક આવી પડેલા ભવતે। સામને! કરવા તાબડતોબ પગલાં 
લીધાં અને ત્રણુ દિવસમાં સાતરમતીતી ઉત્તરે રહેતી મુસ્કત્તિમ પ્ર્નમાંથી ૮,૦૦૦ નું 
અશ્ષરદળ અતે ૩,૦૦૦નું ભૂમિદળ તેયાર કયુ અને એમાં આજુબાજુના વિર્તારે!- 
માંથી કોળાએ અને રાજપૂતોએ બીજા ૪,૦૦૦ માણસ પૂરા પાડયા. ધખ્રાહીમ- 
ખાનની મદદમાં અખ્દુલ હમીદખાન, મૃહમ્મદ બએેમખાન, નજરઅલીખાન, સક્દર- 
ખાન બાખં! અને ખીજ મનત્સબદારે! અને ફોજદારે પોતપે।તાના રસાલા તેમ 
તાોપખાનાં સાથે સામેલ થયા. અમદાવાદ રાહેર બહાર કાંકરિયા તળાંવ પર્‌ એ 
બધાએ પડાવ નાખી મરાઠાએ ની રાહ જેવા માંડી. 

આટલી બધી મોટી સંખ્યામાં મુધલ સેતા તૈયાર્‌ હતી છતાં અમદાવાંદતી 
પરાં-વિસ્તારતી અતે તજીક આવેલાં ગામડાંએની પ્રજાને પોતાતી સલામતી 
માટે વિશ્રાસ બેસતો! ન હતે! તેથી ભયમ્રસ્ત બતેલાં સ્રી-સુર્ષાએ પોતાનાથી 
લેવાય તેઢલું રાચરચીલુ' લઈતે અમદાવાદ શહેરની મજબૂત ટક્ષણુ-વ્યવસ્થા 
તળે જવ! ધસારે કર્યો, 


દરમ્યાનમાં ફૂચ કરીને મહેમદાવાદ સુધી આવી પહોંચેલા મરાઠા સેતાના 
કેટલાક સાહુસિકોએ તા વરવા ગામ સુધી આવી પહોંચી ૯2 ચલાવી. બીજ 
આશજુએ મુશ્રલ સેનાના નિરીક્ષણુ માટે નીકળેલા સુબેદાર છછાહીમ્‌ખાને સૈનિકેમાં 


૪થુ").* સુઘલ હફૂમતની પડતી... | ૮૯ 


વ્યાપેલી હતાશા જેઈ અને આગેફૂચ કરતા મરાડાએ સામે સરેળાતા નહિ મળે 
એની એને ખાતરી થઈ તેથી એણે મરાઠાએ સાથે સુશેહ કરવા વાટાઘાટો 
ચલાવી, ગુજરાતમાં મુધલ ચાસન માટે એ દિવસ સોથી વધુ કમનસીબ અને 
સાનભ ગ કરનાર પુરવાર થયો] | સાધનસ'પાત્તિ હાવા છતાં ભારે રકમ આપી 
રાગુતે વિદાય કરવાને! સમય આવે એ પણુ વિચિત્રતા હતી. મરાઠા સરદાર 
ખાલાજી વિશ્ચનાય, જે ટ્ૂ'ક સમયમાં પેશવા બનરાને હતો તેણે મરાઠાઓની 
વિદાય માટે ખે લાખ અને દશ હજર રૂપિયાની માગણી મૃકતાં, એ રકમ ચાહી 
તિનેરીમાંથી ચૂકવવામાં આવી. મરાઠાએની વિદાય પછી સુધલ સેતા અને 
અધિકારીએ અમદાવાદ પાછા આવતાં (મે ૮, ૧૭૦૭) રાજધાતીની અતે 
પરાંવિસ્તાર્ની પ્રન્નએ રાહત અતુભવી. 


શાહઆલમ (૨ લે।) બહાદ્‌રશાહુને। રાજ્ય અમલ (૧૭૦૭-૧૭૧૨) 


ઓર ગકઝેબના અવસાન પછી મુલ બાદશાહન્પદ માટે ન્નમેલા અધર્ષમાં 
ઓર'ઝઝેકતો બીને શઃહજદો મૃહમ્મદ મુખઆઝમ વિજયી બતતાં (જૂન ૧૭૦) 
એ “શાહઅ(લમ તવાદુરશાહ અખતામ ધણુ કરી તખ્ત પર એેઠો. કાદ્રાહ 
“બન્યા પછી એનું પ્રથમ ફરમાત જે મોકલાયું તેમાં છબાહી* ખાનને ગુજરાતના 
સૂખેદાર તરીકે ચાલુ રાખવાની મજૂરી આપવામાં આવી, નવે! બાદરાલ ગાદીએ 
ખેડા પછી પોતાના સૂમેદારને પ્રશ્નઃ સિરથાત સુધારવા, રાજ્યનું મહેસલ લેવા 
અતે ચોર તથા લૃટારાએ।ના ઉપદ્રવને ડામી દેતા કેવાં સૂચન આપતા એ આ 
કર્માનમાંથા ન્તેવા મળે છે. એ ફરમાન “મિરાતે અહમદી માં ચ૫પવામાં આવ્યુ 
છે, પરતુ પબ્રાહીમખમાનને લવે સૂખેદારપદ માટે #ચ્છા રહી ન હોવાથી માત્ર 
સાત જ માંહેતાની કામગીરી કર્યા બાદ પોતાની જગ્યાનું રાજનામું આપી, 
પ્રાંતતો હવ.લો પોતાના નાયબ તરીકે ઝુલમ્મદ ખેગખાનતતે આપી એ દિકરી 
“જવા કિદાય ચયે। (સપ્ટેમ્બર, ર૫, ૧૭૦૮) 


'ગાઝીઉટીનખાન બહપ્દુર ફીરોઝન'ગ (ઈ.સ. ૨૭૦૮-૬૦) : 


બાદશાવ શાહઆલમે સુજરાતતા સુખેદાર તરીકે ગાઝીઉદ્દીત ખ ન બહાદુર 
ફીરેોઝજ'ગતે મોકલ્યો. ગાઝીકફદદીનખાતે વહીવટને વ્યવસ્થિત કચ્વા ફોજદારે 
અને થાણેદારે।ના નવી નિમ્ણુક કદી; ખ'ડણીની વસૂલાત કડકાઈથા કરી, એકત્ર 
. કરેલી રકમ બાદશાહને નજર્‌ાણાં તરીકે અપશુ કરી એની મહેરબાની મેળવી. 
“ખૂ'ભા1ન બ'દરતો આવકમાં પરુ સુષારોા કર્યો. વિશ્વાસુ સરદારોતે મહત્વતી 
જગ્યાએ અપી, જેમાં મીર અખ્ુલ કાસિમ, મુહમ્મદ કાસિમ વગેરેના 


૯૬) મૃઘલ કાજલ [૬. 


સમાવેશ યતે1 હતે, નસૂમી ખાવાને પણુ એણે વ્યવશ્થિત મું, કારણ 
કૅ મરાઠાએ1તી પ્રવૃત્તિઓઆતી દિલ્હી દરબાર સૃધી ખખર્‌ મળતી રહે એ જરરી 
શતું. ગાઝીરૅદદોનખાને ભદ્રના કિલ્લા નજક મુસાર્રખાનું મસ્ઝિદ મદ્રેસા 
વગેરે બ'ધાવ્યાં. અમદાવાદમાં આવેલ શારીબામ, ટાંકારેયાના બાગ, રુસ્તમ 
બાગ વગેરે બાગોનું સમારકામ કરાવ્યું, એના સમયમાં જામી મસ્જિદમાં 
શિયાપ'થી ધમવચતે। વાંચવા સબધી ભારે વિરેધ થયે।. નવો બાદશાહે શાહ- 
આક્રમ 1 લે! શિયાપથી હતે તેથી એણે શુક્રવારની નમાજમાં શિયાપ'થૌ ધમ- 
વચને। વાંચવા ફરમાન કરેલુ' હતુ. અમદાવાદમાં જમી મસ્જિદમાં એને! અમલ. 
કેરવા જતાં ત્યાંના ખતીબની ૬ૃતયા કરવામાં આવી. બનાસકાંઠા જિહલામાં 
દાંતાના રાળ પાસેથી ખ'ડણી ઉધરાવીને અમદાવાદ આવતાં ગાઝીઉદીતખાનતું 
અવસાન થયુ (તવેમ્બસ ર૮, ૧૭૧૦). એણે ખરાબર રીતે હિસાબ રજૂ કરેલ 
ન હોવાથી બાદશાહના હુકમથી એની સમમ્ર મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી.. 
સુરતના ફોજદાર અભાનતખાતને “શાહમતખાનત'તો ખિતાંત આપી ગુજરાતની 
મુમેદારી સ'ભ્રાળવાનુ ફરમાવવામાં આવ્યુ, 
શા'ફમતખાન (ઈ.સ. ૧૭૧૦-૧૨) 

શાહમતખાને અમદાવાદ પહોંચી હુકમ પ્રમાણે અગાઉતા સૂેદાંર 
ગાઝીઉદ્દીનખાનની મિલકત જપ્ત કરી, ગુજરાતમાં મરાકાએ નો નવે] ભય ગ્રોસરી 
રહ્યો હોવાથી એને! પ્રતીકાર કરવા ભૂંમિદળની અને તોપ'ખાનાતી રચતા ડરવા. 
દર મહિને સરકારી તિજેરીમાંથી એક લાખ રૂપિયાનો ખચ કરવા દેવાતા 
[વત'તી કરતાં બાદશાહે એ મજૂર રાખી. ૧૭૧૧ માં ખડેરાવ દાભાડેની આગે- 
વાની નીચે મરાડા છેક ભરૂચ સુધી ધસી આવ્યા, પરતુ શાહમતખાતે એમને 
અ'કલેશ્રર પામે સજ્જડ હાર્‌ ખવડાવી. 

બાદશાહ શાહઆલમ ૧ લાતા સમયમાં સાન્રાજ્વના વઝીર અસફૂ-3ેલ્‌- 
દૌલા આસઃખાતની મુદ્દાવાળાં પાંચ ફરમાન બાદથાહતાં નામે બહાર પડયા 
હતાં, આ ફર્માત માર્વાડના મકારાન્ન અજિર્તાસિ હતી તરફેષુમાં હતાં. છેલ્સા 
ફરમાન (નવેમ્બર ૧ર, ૧૭૧૧) મુજબ સોરઠની ફેજદારી મહારાજા અજિત: 
સિ'ઠને બક્ષવામાં આવી હતી ઈ.સ. ૧૭૧૨ માં બાદથાહ રાહઅલમ ફ કાંનું 
અવસાન થવાં એને! શાદન્નદો જહાંદરથાવ ગાદીએ આવ્યે।. 


ખાદશાહ જ હાદર્શાહેતે! રાજ્ય-અમલ (૧૭૧૨-૧૩) 


જહાંદગ્શાહે પોતાના માતીતા સરદાર અસકઉદ્દોલાતે ચુજરાતતી સખેદારી. . 
આપી અતે મુહમ્મદ ખેમખાતને નાયબ સુખેદાર્‌ બનાવ્યે!. 


૪થુ'3 સુધલ હફૂસતની પહતી... [૯૬ 


અસમૃઉદ્દોલા (ઈ,સ. ૬૭૬૨-૩૩) 


અસકઉદૂદોલાના સમયમાં યોગ્ય ફેોજદારા તથા ચાણ્દારેોની પસદગી 
કરવામાં આવી, સુહમ્મદ બેગખાનને સુરત બ'દરનેો વહીવટ આપવામાં આવ્યે. 5 
નાયબ મુખેદાર તરીકૅ સર ખુલ દખાનને દિલ્હીથા મૂકવામાં આવ્યે! સર્‌ બુલ'૯- 
ખાને વહી1ટમાં સ્થિરતા લાવવા પ્રયાસ કયો, ચુ વાળના કોળીએએ ફ્રી ત્રાસ 
ફેલાવવાનું શરૂ કરતાં એમની સામે અખ્દુર્રહેમાનત અને અખ્દુર્રહીમને મોકલવામાં. 
આવ્યા. એ સરદારેોગએે કોળીએ નાં કેટલાંક ગામ બાળ્યાં અને દૂટયાં, અતે. 
કેળીખોને હરાવી તેએ ફરીથી મુધલ સત્તા સામે માથું નહિ ઊ'ચકે એવુ” 
કરાર્તામું કરાવી દીછું. અ સમયમાં સરદાર સહેર્અલીખાને પ્રન્ન પર ત્રાસ 
ગુનનરી બળજબરીથા ન્ટાજયાવેરેો વસૂતર કરવાનું શરૂ કયું, સુરતમાં મુહમ્મદ- 
ખાનનું મૃત્યુ થતાં, એની જગ્યાએ સરખુલ દખાને પોતાના સાળાના દીકરઃને 
તામ્યે1. 


બાદશાહ બન્યા ખાદ દસ મહિના પછી જહાંદરશાહને પદભ્રણ કરી એને. 
ભત્રીજો ફરું ખસિયર ગાદીએ આવ્યે1 (ડિસેમ્બર ૩૧, ૧૭૧૨). 


આદશાહુ ફરુંખસિયરને શાજ્ય-અમલ (૧૭૧૩-૧૭૧૯) 


ફર ખસિયરે માળવાના સૂગેદાર શાહમતખાનને ગુજરાતને સૂખેદાર નીમતાં, 
શાહમતખાત અમદાવાદ આવ્યે] (જૂન ૩, ૧૭૧૩), 


શાહમતખાન (ફરી વાર) (ઈ.સ. ૧૯૬૩) 

દરેક સુખેદારને પ્રસ્લામીં કાનૂન પ્રમાણે પ્રશ્નનું રહ્ાણ કરવા અને સ્ત્રસ્છઃ 
તથા ન્યાયી વહીવટ કરતા રાખેતા સૂજબ જે ર્રમાન મોકલાતાં તેવું ફરમાન 
શાહમતખાનને પશુ મે।કલાયું', દિલ્હીતી સક્નાફહ મુજબ શ.હમતખાતે વહીતટ 
ચલાવ્યો, પર તુ' એને થોડા સમગમાં સૂભેદાર્પદેયો દૂર કરવામાં અ વ્યો અને 
એની જગ્યાએ ઔર ગઝેતતા સમયમાં બહાદુર સેનાપતિ તરીકે નામના મેળવેલ. 
દાશોદખાન પન્ની નામના અધિકારીને મૂકવામાં આગ્યે। 


દાઊદ્ખાન (ઈ.સ. 12૧૩-૬૫) 


દાઊદખાને અમદાવાદ આવી ( ઔઓફ્ટોબર, ૧૭૧૩ ) વહીવટ સ ભાળ્યો. 
એ પોતે કડક શિસ્ત પળાવવાને। આગ્રહી હતો અતે એ માટે ન્ણીતે પણુ 
હતો. એણે અમદાવાદમાં આવી ભદ્રના શાહી મહેલમાં ર્હેવ। કરતાં શહેર બહાર 


૬૨] મધલ ડાલ (પ્ર. 


સાબરમતી નદીના કાંઠે ત'ખુમાં રહી સૈતિક જવન ગાળવાનું પસ'દ કયું, એણે 
વહીવટતી તમામ દીવાતી ખાખતો દખ્ખણ્‌ી બાહાણેાને સાંપી દીધી અને પોતે 
જાનવરાતો સાઠમારી અને જિકાર્માં સમય વિતાવવા લાગ્યો. એના સમયમાં 

અમદાવાદમાં !હદુ-મુસલમાતો વચ્ચે કોમી હુલ્લડ યયેલું ( ઈ.સ. ૧૪૧૩), જે 
અગે “મિરાતે અહમદી' અતે “સિવર-ઉલ્-મુતખેરિન'માં ભિન્ત ભિન્ન હેવાલ 
આપવામાં આનન્‍્યા છે. 

એ હુલ્લ્ડનું કૅદર ઝવેરીવાડ જ્યાં મદત્ગોપાળ અને કપૂરચદ ભશુસાળી 
જેવા ધનાદથ શરાફેો અતે ઝવેરીએના હવેલીએ આવા હતી ત્યાં હતું, મદત- 
ગે'પાળના ચુમાસ્તા હરેસમે હોળીના દિવસે પોતાના મોટા મિત્રવતું ળને પોતાને 
ત્યાં હોળી ખેલવા બે(લાવ્યુ' હતું. હોળો ખેલતી વપ્મતે ત્યાંથી પસાર થતા એક 
મુસ્લિમ પર્‌ ચુક્નાલ નાખી રગ છાંટવામાં આવ્યે. એ મુસ્લિમે અને એના 
મિત્રોએ, શહેરમાં જેરદાર્‌ વક્તા તરીકે નામના મેળવેલા, મુહમ્મદઅલી નામન! 
સતને વાત કરી અતે એ પછી મોટું મુમરાણુ મચી રહેતાં ઉશ્કેરાટનું વાતાવરણ 
ફેલાયું. “મી મસ્જિદ ખાતે જે ટોળું એકત્ર થયું તેમાં સુન્ની વહોરાના વડા 
મૃલ્લાં અબ્દુલ અઝીઝ પોતાની કેમના લાકે અને દાઊદખાન પન્તીના-અક્વ્ાન 
સૈનિકો આવા જેડાતાં બધા લેક શહેરતા કાઝી ખેરુલ્લાહખાતના મકાન તરફ 
ગયા, પણુ કાઝી દાઊદખાનત પન્તાતું વસણુ [હ*દુએા તરફી હોવાનું' જાણતા 
હોવાથી દરમ્યાનગીરી કરવા કરતાં પોતે મકાનમાં છુપાઈ ગયા, પરતુ ગઝસ્મે 
ભરાયેલા ટોળાએ એમના મકાતને ભારે તુકસાન કરી, કાઝીને સાથે લઈને 
હદુએનો દુકાતે। લૂટ્વા અને એમનાં મકાત બાળી તાખવાનું શરૂ કયું. છેવટે 
એમતે નગરશૈઠ કપૂરચદ ભણસાળીના શસ્ત્રધારીઓઆએ અટકાવ્યા, અતે હુલ્લડ 
શાંત પડી જતાં દુભાયેલા અને ઉત્ર બતેલા મૂરિલિમાએ મુહમ્મદઅલી અતે મુદ્રા 
અબ્દુલ અઝીઝને બાદશાહ પાસે ફરિયાદ કરવાં મે।કલ્યા, બીજી બાજુએ સૂબેદાર 
દાઊદખાને હુલ્લડતા આપ્યા બનાવતો જૃત્તાત પોતાના લાથે લખીને શેઠ કપૂરચ દતે 
બાદશાહ પાસે મે।કલ્વા, એ વૃત્તાંત પર સૂભેદારનો પોતાની, કાઝીની, શાર્ઈ: 
અધિકારીઓનાં અને લશ્કરી દળે।ના સેતાપતિની સહીએ। હતી. એમાં એવુ ત્રમાંણુત 
કરવામાં આવ્યું હતુ કં એ બનાવમાં હિ'દુ દોધિત નહોતા. 

આ સમયમાં મોમીતખાત નામા એક ઈરાનીને સુરત વડેરા પેટલાદ 
નાડેયાદ અતે ધ્રેળકાતાં ફોજદારી આપવામાં આવ હતી. મોમીનખાતે ચારેય 
સ્થળે પોતાના નાયબ તોમ્યા અને પે।તે સુરત ગયે!, સુરતમાં ફોજદાર મોમીનખાન 
અને કિલ્લેદાર ઝિયાખાત વચ્ચે મતભેદ થતાં ઝધડે જેટલો ઉમ્ર ખત્યો કે 


૪થુ*] મુઘલ હફૂમતની પડની... [૯૩ 


અને પક્ષોએ પોતપે।તાના મિત્રોને લશ્કરે સહિત ખેલાવ્યા, બતે વચ્ચે ભરૂચ 
નજીક સશસ્ર ધષ*યુ થયુ. અ'તે કિલ્દેદ્દાર ઝિયાખાનને નમતું જેખવું પડયું, 

ભૂતપૂવવ સુખેદાર શાહમતખાને એના અમલ દરમ્ય.ન વસૂત લીધેલી ડૈટલીફ 
મહેસૂલી રકમ શાહી તિન્નેરીમાં જમા કરાવી ન હતી તેથા દાઊદખાનના સમયમાં 
૨જ્યના હુકમ પ્રમાણે એતી મિલકત જ'ત કરવામાં આવી. પ્રાંતમાં કર્વેરાનો 
વસૂલાતમાં બાદશાહે કેટલાક સુધારા ડમ. ભારે વરસાદ પડતાં સાબરમતી નદીર્મા 
ભય કર પૂર આવ્યાં ને તેથી ઘણી ડારત નાશ પામી. એ સકટમાં પ્રેન્નને 
કહત આપવા બાદશાહની મજરી મેળવીને ખચ કરવામાં આવ્યે, અ! સમયમાં 
આંટનો વેપાર્‌ વધી પડતાં ગ્રેશ્નતે। સામાન્ય નાણાં વહેવાર બધ પડી ગચે! હતે 
તેથી કપૂરચ'દ ભણુસાળી વગેરે શરાફેોને બોલાવા એ પ્રકારનો વેપાર ઓછો 
કરવ! સુચનાએ। આપવામાં આવી, આંટતેો વણેવાર વડાડવાના પ્રેશ્વને લઈને 
મદ્નતગાોપાળ અને કપૂરચ દનાં બે શરાફી જૂથ વચ્ચે ઝડે થયે, આ મામલે 
આાદશાહ પાસે જતાં કપૂરચ દ વગેરેને મુનેગાર્‌ ગણી કેદ કરવામાં આવ્યા અને 
એમની મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી. 

દાઊદખાનના સમયમાં ગજરાતમાં ઘણ્ઠી અરાજડતા ફેલાઈ. કળીએ અને 
વુ'થારાઓને! ત્રાસ ચાલુ જ હતે, એ બધી માહિતી દ્હિહી મે।કલાતાં ૬1ઊદ- 
ખાનને દૃખ્ખણુમાં મોકલવામાં આવ્યો! (૧૭૧૫) અને એની જગ્યાએ મહન્ત 
અજ્તસિ'ડને તીમવામાં આવ્યા. 
મહારા અજતકસ્તિ'હ (ઈ.સ. ૨૭૧૫-૬૭) 

અજિતસિ'હને ગુજરાતનો સુખેદાર અને એના સોથી મો.ટા પુત્ર અભય* 
સિ'હને સોરઠંતે ફોજદાર નીમવામાં આવ્યા, પરતુ એ બને પિતાપુત્રે ર્બરૂ ન 
આવતાં પોતાના નાયબ તરીકે અનુક્રમે વિજયરાય ભ'ડારી અતે પ્રોસિ હ 
ક[્‌યસ્યને મેો।કલ્યા (જુલાઈ, ૧૭૧૫). ચુજરાતના દીવાન તરીકે હૈદર કુલીખાનને 
નીમવામાં આવ્યે. હેદર કુલી ખાનનું તામ પછીતાં ધણાં વર્ષ સુધી ગુજરાતના 
રાજકીય ઇતિહાસ સાથે નેડાનેલુ' રહું. 


પોદતાની નિમણૂક પછી થોડા મહિના બાદ આજિતસિ હે અમદાવાદ આવી 
(ફેષ્9ઇુઆરી ૨૨, ૧૭૧૬) પહેલાં શાહાબાગમાં અને પછીથી ભ્રદ્રના કલ્લામાં 
નિવાસ ફર્યો, એની સાથે નાહરખાન નામને! બાહોશ મુસ્લિમ સલાહકાર અને 
મ'ત્રી હેતો. માર્વાડથી આવેલા અમલદાર જુક્મી હોડ3ાથી અજિતસિ હતે 
વહીવટ આત્રિય બન્યો! હતે1. 


૨૪] મુઘલ ડાલ [પ્ર. 


અમદાવાદમાં બીજે એક કે!મી ગ'ભીર બતાવ અનિતસિ હતા સમયમાં 
અન્ય (૧૭૧૬). બકરી ઈદના દિવસે કાલુપુર વિગ્તારના સુન્તી વહોરાએએ 
કર્બાની આપવા મોટી સ'ખ્યામાં ગાયો અને ભેસા એકત્ર કરી હતી. કરજ 
પરતા મુસ્લિમ હવાલદારે દયાથી પ્રેરાઈને કે હિ'દુ સૂબેદાર અજિતસિ'હતી કૃપા 
મેળવવાના પરાદાથી બળ વાપરી કુરબાતી માટેતી એક ગાય છોડાવી તેથી 
વહેરાએ માં ભારે ઉસ્કેરાટ વ્યાપ્યો અને તેએ રહેરતા કાઝી ખેરુહ્લાહખાન પાસે 
કૃર્યાદ કર્‌રા ગયા, પરતુ યખેદારતા અધિકારીઓએ કૉઈ હુકમ ન કરતાં લૂટ 
અતે હુલ્લડતી એ ધાણીએા વર્તાવા લાગી, બગડેલુ' વાતાવરણ અટકાવવા કેટલીક 
શાંતિચાઠક વ્યક્તિઓએ મુમેદારતે સમજવ્યે1 તેથી એમના તરકેથી કાક્ઠીને 
“ખાતરી અ.પ્તો સ'ેશે મોકલાવ્યો, જેમાં મુઃરલમોતે એમના ધમ પ્રમાણે 
ઉત્સવો ઊજવવાતી છૂટ આપપાનું શહેર કરવામાં આવ્યુ' હતુ .૨ 

આ સમયમાં બાણેશ સેનાપતિ તરીકે પકાયેલે હેદર ક્લીખાન, જેને પ્રાંતને 
દીવાત ખનાંતવામાં આવ્મો! હતો, તેને ખ ભાત અને સુરતના મુત્સદ્દી તરીકે 
તીમનામાં આવ્યો. વળી એતે વડેરા ભરૂચ નાંદોદ અને અરફર--માતરતોા 
શેજદાર પણુ બનાવવામાં આવ્યે. એણે સુર્ત રહેવાનું પસદ કયુ” અને બાકીની 
અધી જગ્યાઓ પર પે'તાતા નાયમોને નીમ્યા, મહારાત્ન અજ્તિસિ ઉના મુ વર 
અભ્યાસ હની બદલી કરાતાં ૧૭૧૬ માં સોર્ઠેની ફોજદારી પણુ હેદર કલીખાનને 
આપવામાં આવી, 

બાદશાઇ ફરું ખાસિવરનું શાસત સુરત ખાતેની ઈસ્ટ ૪ન્ડયા કપનીની 
બાબતમાં નોંધપાત્ર છે, ૧૭૧૬ માં સુરતતી કડીના અખ્યક્ષે એક શાહી ફરમાન 
મેળન્યુ', જેમાં સુરતના બ દરે આયાત થતા માલ પર અંગ્રેજોને જકાત-કરમાંથી 
માફી આપવામાં આવી હતી અતે એને ખદલે ખાદશાહને વાધષિક દસ છુન્નર 
ફપિયાતી પેશકેશ આપવાનું ઠંસવવામાં આવ્યું હતુ, એ ફૂરમાનતું અગ્રેજી 
ભાષાંતર સુર્તતી નોંધપેો।થોમાં સચવાયેલું છે.૨ એ ફરમાન અમદાવાદ સુરત અને 
ખ ભાતના અધિકારીએ તયા જગીરદારો અને ફોજદારોને સ'ખોધીને લખાયેલુ' 
છે તે ખમાં છેલ્લે કહેવામાં આવ્યુ છે કે નને લૂ'યારાઓ અ ગ્રેજ્નો માલ લૂટી 
લે તો લૂંટારાઓને કેદ પકડી, માલ છેડાવી પરત કર્વે અને જ્યાં જયાં 
અગ્રેન્તેએ કેડીએ નાખી છે ત્યાં ત્યાં એમને સવત આપવી અને માલતાં ખરીદ- 
તૈચાણુમાં એમને મદદ કરવી. 


૧૭૧૭ માં મહારાજ અજિતિસિ'હુ સોરાષ્ટ્રમાં વ્યવસ્થા સ્થાષવા અને 
સરદારે તથા મુખીઓ પાસે રાખેતા મુજબની ખ'ડણી વસૂલ લેવા લસ્કર સાથે 


ળન 


કથુ'| સુધલ હડફૂમતની પડતી... [૬૫ 


નીકળ્યા. એમની ખ ડણીની માગણી વધુ પડતી હતી તેથી નવાનગર તરકફ્ષ સશર્મ 
સામને થયે1, પર્‌ તુ અન્તિસિ હે પોતાના હુકમતે1 કરાવી કડકાઈથ1 કરાવ્યો. એ 
પછી એ દ્વારકાની યાત્રાએ ગય!. દરમ્યાનમાં બાદશાહ પાસે ગુજરાતમાંત!' 
માંસ્વાડી અધિકારીઓની જુલમી નૌતિ વિશે ફરેયાદો થતાં બાદશાહે અજિત- 
(સ'હુતા જગ્યાએ ખાન દોરાન સમસુદ્દેલાની ગુજરાતના સુખેદાર તરીકે અને 
અખ્દુલ હમીદખાતની એના નાયબ ત?કે નિમણૂક કરી, અજિતસિહતે આ 
સમાચાર "ખંડણી વસ્રલ લઈ પાહા કફરેતી વખતે સરખેજ પાસે મળ્યા. અન્તિતિ- 
સહ આ ફેરફારનો મુકાબલે કરવાં આવશે એમ માની અખ્દુલ ઉમીદખાનતે 
શહેરની ર્ક્ષણુ વ્યવસ્થા તેયાર કરી લીધી, અજિતસિ'હે સરખેજથી આગળ વધી 
શાહીબાગ ખાતે પડાવ નાખ્યે1, પણુ પાતાના વિશ્વાસુ સલાહકાર તહરખાતની સલાહ 
માતી કેઈ પણુ અથડામણુ કે સ'ધષ માં આવ્યા વગર એ જેધપુર જવા વિદાય 
થઈ ગયા (જૂત ૧૦, ૧૭૧૭). 
ખાત દોરાન (ઈ.સ. 1૭૧૭-૨૮) 

તવો નિમાચેલે! સૂખેદાર ખાન દોરાન દિલ્હી દરબારમાં ભારે શક્તિશાળી 
અને નોંધપાત્ર ઉમરાવ હતે તેથાં એ દલ્લો છોડવા તૈયાર ન હતે. આથી એણે 
પે।)તાના નાયબ અધિકારીએ નીચે વહાવટ ચલાવ્યે।. ખાન દૌરાને સુરતના! મુઃસદ્દી 
હૈદર કુલીખાનને ગુજરાતમાં પોતાના નાયબ તરીકે નામ્યો! (ડિસેમ્બર, ૧૭૧૭). 
સુરતથા અમદાવાદ આવતાં રસ્તે વટવા નજીક સફૂદર્ખાંન બાખી નામના સ્થાનિક 
રાક્તિશાળી ઉમરાવ સાથે એને ઘર્ષણમાં ઊતરવું પડયું, પરતુ એના કૅળવાયેલા 
સૈનિકો આગળ સફદરખાનનતુ' લશ્કર ટકી શકચુ' નહિ અતે એને વિખરાઈ જવા 
કરજ પડી. ચુજરાતમા મુરિલમ ઉમરાવે। ગચ્ચેના લાંબા ધષ ણુતી શરૂઆત આ 
રીતે અહીં થી થઈ, પાલનપુરના રાજ્વી દીવાન ફીરોઝખાન જાલેરીની દરમ્યાત- 
ગીરીથાં આ ખને ઉમરાવે! વચ્ચે પાહળયી સમાધાન થયુ હતુ'. ફૂચ કરીને 
અમદાંવ!દ આવ્યા પછી ઉદર કુલીખાને વડે!દરા પરગણામાં અને મહા પ્રદેશમાં 
ઉપદ્રતર ફરતા કેળીએન નમાવવાની કામગીર! બન્નવી, 

હૈદર કુલાખાનના ટકા તાયબપદના સમયમાં ચુમો।તેરિયે (સ . ૧૭૭૪ ને) 
દુકાળ પડશો (૧૪૧૮) તેની રાજ્ધાતી અમદાવાદ અને ગુજરાત પ્રદેશમાં 
ગભીર અસર થઈ. અનાજના લાવ ઊચા ગયા. ચાર. શેર બાજરીને! ભાવ એક 
રૂપિયે! હતે] છતાં બાજરી મળતી ન દતી. હૈદર ઝુલાખાનના હુકમ પ્રમાણે બધુ 
અનાજ ર!ાજધાતીમાં લાવવામાં આવ્યુ' અતે દીવાત ર્ધુનાથદાસને ત્યાં એકત્ર 
કરાવુ', જ્યાંથી એનું વેચાણુ અ'કુરિત રીતે કરવામાં આવ્યુ. થોડા વરસાદથી 


૬૬] મુઘલ ડાલ [પ્ર. 


જે ક'ઈ લીલોતરી ઊગી હતી તે ભૂખ્યા લેક રાંધીને ખાતા તેથી રોગચાળા 
અતે મરકીનેો રોગ ફ્રાટી તીકન્યો આમાં મેરી સખ્યામાં માણુસોનાં મોત 
થયાં. કેટલાંક માબાપોતે એક કૅ ખે રૂપિયામાં પોતાનાં બાળક વેચવાં પડથાં.* 


આ સાલમાં સરતમાં ગાોપીતળાવવાળી જગ્યાના એક ખૂણામાં એક સુદર 
વાવ બાંધવામાં આવાં, જેની વિગતે એમાં મુકાયેલા ખે ફારસી શિકાલેખે।માં 
જેવા મળે છે. 

હેદર કુકીખાન કળીએ સાંમે ગયે! હતે! તેવામાં એને સમાચાર મળ્યા કૈ 
ખૂન ઘેમન પાસેથી ગુજરાતની સૃમેદારી લર્ણ લેવામાં આવી છે, ત્યારે એ પણુ 
થોડા સમય બાદ દિલ્હી તર્ફે ઊપડયો (જૂત, ૧૪૧૮)- 


ખઆદશાહુ રરી ઉદ્‌-દરજાતનેો1 શજ્ય-અમલ (૧૭૧૯) 


દિલ્હીમાં સર્જશક્તિશાળી બતેલા સૈયદ ભાઈઓએ ફરું ખસિયરતે ૭ વર્ષ 
સુચી તશાંવી છેવટે પદબ્રજ કરી મારી નખાત્યો। (૧૭૧૯) અને રફી ઉદ્-દરનતને 
બાદશાહ બનાવ્યે।. મહારાકન અજિતસિ'હે પોતાની પુત્રી ફરુખાસિયર્‌ સાથે પરણાવી 
હતી અતે કૂર્‌ ખાસયરે અજિતાસિહતે પે।)તાની મદદે બોલાવ્યા હોવા છતાં એ 
ગયા ન હતા અને સૈયદ ભાઈઓતે વફાદાર રહા હતા, આ વફાદારી બદલ 
અજિતસિ હતે ચુજરાતતી સૂખેદારી અપાઈ. 


સહારાજા અજિવતસિહ (બીજ વાર) (ઈ.સ, ૧૭૨૯-૨૬) 

અજિતસિ*હ ગુજરાત જય ત્યાં સુધી એમના નાયખ તરીદ્દે કામ કરવાં 
મહેરઅલીખાનને અમદાવાદ મોકલવામાં આવ્યે. આગળ જતાં મહારાજ્ન અજિત- 
સિંહના સલાવકારે તહરખાનને ગુજરાતના દીવાન તરીકે તીમવામાં આવ્યે! હતો 
(માચ ૨૦, ૧૭૧૯). 

બાદશાહ રફી ઉદ્દરન્નતતાં ખે ફ્રમાત તોંધપાત્ર છે. પ્રથમ ફરમાત (ફેણુ- 
આરી ૧૮, ૧૭૧૬૯ ) નાયબ મહેરઅલીખાતને સ'બોાધીને લખાયેલુ' છે, જેમાં 
નવા ખાદશાહતી પ્રાંતતી પ્ર'્તના કલ્યાણ માટેની ચિતા વ્યક્ત કરી પ્રાંતના 
સૃખેદાર, દીવાન અતે એમતા અાધકારીઓને એમતી પૂરત્તેતું વશ્ાદારીથી પાલત 
કરવા અનુર્‌ધ કરવામાં આવ્યે! છે. 'મિરાતે અહમઃી'તા લેખકતા જણાયા 
પ્રમાણે અમદાવાદની ટ'કશ્ાળમાં બાદશાહ રફી ઉદ્દરશ્નતના સિક્કા પાડવામાં આવ્યા 
હતા, બીજુ ફરમાંત તહરખાતને સંબોધીને બહાર પડાયું છે. એમાં મહારાજા 
અજિતસિહતી વિત તીથી જજિયાવેરો નાખબૂડૂ કર્યાતું લખ્યું છે. 


૪થુ'] મુઘલ હફૂમતની પડલી... [૯૭ 


બાદશાહ ર્ફીઉદ્દરન્તતનું અવસાન થતાં (મે ર૮, ૧૭૧૯) સૈયદ ભાઈએ એ 
એની પ્રચ્ઠા પ્રમાણે એના મોટા ભાઈ શ્રાહજદા રફીઉદ્દોલ્લાને બાદશા4 બનાવ્યે।, 

ખાદશાહ રફી-ઉદ્દોલા ઉરેદે શાહજદ્ધા ર૨ જાને રાજ્ય-અખલ 

(ઈ.સ. ૧૧૭૯) 

નવા બાદશાઠના નામથી બહાર પડાયેલાં ફરમાતો બધા પ્રાંતોમાં મોકલી 
આપવાંમાં આવ્યાં તેમાંનું એક દીવાન નહેરખાનને પણુ મળ્યું. એ ફરમાનમાં 
પ્રજાકલ્યાણુ માટેની ઇચ્છા વ્યક્ત કરતું રાએતા મુજબનું લખાણુ હતું. ઉપરાંત 
મુધલ બાદશાહે ધારણ કરેલ નજુ' નામ અને ખિતાબ-“ શાહજહાં બાદશાહ 
ગાઝી'-દર્શાવતા [સિક્કા બહાર પાડવાનું કહેવામાં આવ્યું હેતુ. એના સમયમાં 
નહરખાનને ગુજરાતન! દીવાનપદે ચાલુ રહેવાને અતે એ ઉપરાંત એને ધોળકા 
તથા સે!રઠૅની ફોજદારી આપવાતે। હુકમ કરવામાં આવ્યે! હેતો. ઝવેરી કપૂરચ'૬ 
ભ્રશુસાળી, જેના સબધ પ્રાંતના સખેદાર કે એના મદદતીશે। સાથે સારા ન હતા, 
તેની હવેલી જપ્ત કરવા માંટે એક હુકમ મેકલવામાં આવ્યો હતે. 

થોડા માસમાં બાદશાહ રકીદદ્દેલાનું અવસાન થતાં સૈયદ ભાઈએ એ 
ખદાદુરશાહના પૌત્ર શાહશ#નદા રોશતઅખ્તરને “મૃહમ્મદશાડ' તામ આપી, બાદશાહ 
જણેર કરી ગાદીએ ખેસાડષો (સપ્ટેમ્બર ૧૮, ૧૭૧૯). 

ખાદશાણું મુહુમ્મદશાણહને। ૨૧જ્ય-અમક્ષ (ઈ.સ. ૧૭૧૯-૪૮) 

સુહુમ્મદરાહે ૧૭૪૮ માં પે।તાનું' અવસાન થતાં સુધી શાસન કયુ", એના 
“સુહમ્મદશાહે બાદરાહ ગાઝી? નામતા સિક્કા બહાર પડયા દતા, મુહમ્મદ- 
શાહના ગાદીએ ખેડા બઝાદ પણ મહારાનન અજિતસિ'કની ગુજરાતના સૂખેદાર 
તરીકેની જગ્યા ચાલુ રહી. મહેરઅલીખાને એના નાયબ તરીકે કાર્ય કયું”, પરતુ 
અજિતસિ'હે નવા નાયબ તરીકે અનુપસિ'ક ભ'ડારીની નિમણૂક કરતાં અતુપ- 
સિહ ભ'ડારી નહરખાન અને ખીન્ન અધિકારીએ સાથે અમદાવાદ આવ્યે।. 
મતુપસિહ ભ'ડારીએ જુલમી અને શેોપણુનીતિ અપનાવી અને લોકો પર્‌ ખોટા 
આરોપ મૂકી એમતી પાસેથી તાણાં કહાવ્યાં. આ વખતે નગરશેઠ કપૂરચ'દ 
ભણસાળી શ્ઞષિતોના રક્ષણુફાર તરીકે આગળ આવ્યા અતે ભ'ડારીને જુલમી 
નીતિ છેડી દેવા સમન્‍વ્યે1, પર“તુ ભડારીએ પોતાના મહારાજા અંજતસંહ 
અને સૈયદ ભાઈએ વચ્ચેની મિત્રાચારી પર મદાર રાખી પોતાની નીતિ-રીતિ 
ચાલુ રાખી એ સલાહતી અવગણુના કરી, કપૂરચ'દતે પે।!તાનો જાનત જેખમમાં 
લાગતાં પોતાતું ૫૦૦ નું અગરક્ષક દળ તેયાર કરાવ્યું અને બના રક્ષષુ નીચે 
. ₹--8 


૮) મુઘલ કાલ | દ. 


બહાર આવવા-જવાતું રાખ્યુ, કપૂરચ'દે અનુપસિ'ઠ અને એના મારવાડી અધિ- 
કારીઓના જુલમ અને ત્રાસતે ભોગ બનેલા નિર્દોષ તાગરિકેતે જેલમાંથી મુક્ત 
કરાવ્યા, પર'તુ છે4્રે અતુપસિ'હે એક મુશ્લિમતે સાધી કપૂરચ'દતું ખૂત 
કરાવ્યું (૬૪૨૦). 

ગુજરાતમાં મુધલ સત્તાને! પ્રભાવ એસરી રહ્રો હતો એ સમયે મરાઠા" 
ગાએ સમમ ગુજરાતભરમાં ઘૂમીને લૂંટફાટ ચલાવવા! માંડી તેમાં દાભાડે અને 
ગાયકવાડ કુટું'મના સભ્યોએ અમ્રગણ્ય ભાગ ભજવ્યે!. 1પેલાજીરાવ ગાયકવાડે 
૧૭૧૯ માં ર્દાક્ષેષુ ગુજરાતમાં સોનગઢ જતી લઈ યાં પોતાનું વડુ મથક સ્થાપ્યું. 
ગુજરાતમાં ગાયકવાડની સત્તાતે! પ્રારભ્ન ત્યાંથી થયે! કહેવો હેય તે! કહી રાકાય. 
સોનગઢ મરાંઠાએના હુમલાએ। અને સવારીઓ માટેતી તેયારીનું કેદ બન્યું. 
ખોજી બાજુએ દિલ્હીના સર્વશક્તિમાન સૈયદ ભાઈઓતું' દખ્ખણુ -1 ભૂતપૂવ 
મુખેદાર નિઝામ-ઉલૂ-મુલ્કે નિક'દત કહાવી નાખી પોતે બ!દશ્ાહતને વજીર બન્યે!. 

સામાન્ય રીતે દિલ્હીમાં થયેલા આ ર્‌ાજકીય ફેરષ્રારની અસર ગુજરાતમાં 
પણુ થઈ. સેયદ ભાઈએ ના ટેકેદાર અજિર્તાસ'હ પાસેથી ઝજરાતની સૂષેદારી 
લઈ લેવામાં આવી અને સોયદ બધુઓની સત્તાના પતતમાં કિ'મતી સેવાએ! 
આપનાર્‌ રૈદરકુલીખાનને  મુછઝુદ્-દોલા 'તે [ખિતાબ આપી ગુજરાતતે। સૂખેદાર 
ખતાવવામાં આવ્યે। (મે, ૧૭૨૧), 
હૈદરકુલીખાન (ઈ.સ. ૧૭૨૬-૨૨) 

રેદરકુલોખાન દિદ્હીમાં રહ્યો અતે પોતાના વતી ચુજરાતતો વહીવટ કર્‌રા 
ગુજરાતના ઉમરાવ માસૂમ કુલીખાન નામતા પોતાતા આત્રિતતે ' શુજતખાન્‌ ? 
ખિતાબ આપી નાયબ તરીકે મોકલ્યો, અતુર્પાસંહ ભ'ડારી અને દીવાન નહરખાનને 
કેદ પકડી દિલ્હી મોકલવા પણુ હુકમ આપ્યા હતા. એ સમાચાર પ્રેસરતાં 
અમદાવાદમાં અનુપસિ'હનાં વિરાધીએ અને શગુએએ મારવાડી અધિકારીએ। 
સામે દેખાવે! કરતાં, એ બધા પોતાના પર હુમલે! થાય એ પહેલાં અમદાવાદ 
છે]ડી ગયાં. રોષે ભરાયેલાં ટોળાંએએ અતુપસિ હના મહેલમાં બાકી રહેલ માલન 
સામાનને લુટી લીધો અને ભારે ભાંગફોડ કરી. શુજતખાન, જે ખભ્માતથી 
આવી રલો દતો, તેણે અમદાવાદ આવ્યા પછી દીવાન નહરખાત તરફ હુમલા- 
આર્‌ાને વાળ્યા, જ્યાં બ'ને પક્ષો વચ્ચે ઘષ*ણુ થયુ, જેમાં બંદૂકો છૂટથી વપરાઇ. 
શુભેચ્છક મિત્રોએ બ'તે વચ્ચે દરમ્યાનગીરી કરી, જેમાં નહરખાન પાસેથી એક 
હ્ષાખ રૂપિયા લીધા ખાદ શહેર છેણડી જવા દેવાનું કબૂલ કરાયુ'. એ મુજબ 
નહરખાન અમદાવાદ છોડી જઈ સિહ્પુર ખાતે અનુપસિ$ સાથે જેડાઈ ગયે. 


૪ધુ'] મુઘલ હફૂમતન પડતી... [૨૬ 


રાજધાતી અમદાવાદમાં અને અન્યત્ર પણુ સુધલ સુખેદારતી સત્તાની 
આમત્યા આછી થઈ ગઈ હતી. ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં પણુ સશસ્ર 
અશ્ડામણે થતી, જેમાં બ'દૂકોતે! છૂટથી ઉપયોગ થતે।, ગુજરાતમાં મુધલ સત્તાની 
પડતીમાં ગુજરાતના જ ઉમરાવોએ એકબીજા સામે સત્તાસ્પર્ધામાં ઊતરી મહત્ત્વનો 
ભાગ ભજવ્યો, 

મુજરાતમાં મુધલ શાસનના અ'ત સુધી સ્થાનિક બાબી ઉમરાવ કુટુંબ 
રાજકારણમાં અમ્રગણ્ય ભાગ ભજવ્યે।, શુજાતખાનને ખાખી કુટુ બતા ગોધરાના 
તાયબ સફેદરખાત સાથે સારા સબધ ન હતા. ૧૭૧૮ માં સફદરખાત બાબી 
વટવા આગળ હૈદરકુલી ખાનનાં લશ્કર! સાથે અયડામણુમાં ઊતયા હતે. શુજાતખાને 
અમદાવાદ પહોંચ્યા પછી હેદરકુલીખાતને લખ્યું કે સકૂદરખાંત અતે એતા 
ખે પુશ્ના સલાબત સુહમ્મદખાત અને જવાંમદ ખાન(મોટો)તી જગીરેની પોતાને 
અતે પોતાના ભાઈઓના નામે ફેરબદલી કરવી જેઈએ. ખીજ બાજુ ૧૭૨૧ માં 
શુજાતખાતે એક મુલુકગીરીની ચડાઈમાં સલાખત મુહમ્મદખાનતા પુત્ર સુદમ્મદ 
બાભીતા તાબાના ખેડ! ગામમાંથી દસ હનર રૃપિયા કહાવ્યા હતા. શુજાતખાને 
દિહી મોકલેલી ભલામણેની ખબર સલાબત મુહુમ્મદખાનને પડતાં એ પોતે 
પેતાતા મામલાની રજૂઆત બાદશાહ અને મૃખેદાર્‌ દેદરયુલીખાન સમક્ષ કરવા 
ગયો. દેદરકુલીખાને બાબીને વિવેકથી આવકાર્યો અતે સ્થાનિક ઉમરાવેો સાથે 
સારા સબધ રાખવાની ઇચ્છાથી એની અતે એતા પિતા તયા ભાઈઓની 
“ગીરો માન્ય કરી ચાલુ રાખી. આ ધટના ૧૪૭૨૧ માં બની. વળી આ સાલમાં 
સૂતેદારેતી ભલામણુ પરથી સલાબતખાનના પુત્ર સુહમ્મદ બહાદુર બાખીને સાદરા 
મતે વીરપુર્તી થાણાદારી આપવામાં આવી ત્થા ૫૦૦ની મતસબ અને “* શેર- 
ખાત'તા ખિતાખ આપવામાં આવ્યાં, શેરખાને પછીનાં વર્ષોમાં ચુજરાત- 
સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકીય ક્ષેત્રે મહતત્તતો ભાગ ભજવ્યો. 

વર્‌ તરીકે નિયુક્ત પામેલા નિઝામ્‌-ઉલૂ-મૃલ્કે દિલ્હીમાં આવી પોતાને 
હોદ્દો સંભાળી લેતાં, હેઇકુલીખાન, જેણે વજીરપદતી આશા ખાદરા!હ સુહુમ્મદ- 
શાક પાસેથી રાખી હતી તે, [નિરાશ બતી, પોતાનાં પ્રાંત ગુજરાતમાં જવા 
વિદાય થયો (એપ્રિલ ૧૭૨૨). માળવા થઈ એ ખેડા (જિલ્લા)તા ઠાસરા પરગણામાં 
આવ્યો જ્યાં ડભાલી ગામે સ્થાનિક મુસ્લિમ ર્હેવાસીએ અને એના લસ્કરના 
સૈનિકો વચ્ચે ઝધડે થડાં એણે અખા ગામને આગ ચાંપી એનો નાશ કરવો 
ગને ગામના બધા લોકોની એવી ધાતકી કતલ કરી કે એક પણુ માણુસ એમાંથી 
છકી ક્ૃકયું નહિ. આગળ વધતાં ચૂંવાળના કોળીઓ સામે પગલાં લઈ એ 


૧૦૦] મૃઘ્રજ કાલ પ્ર. 


અમદાવાદ આવ્યે! (જુલાઈ ૩, ૧૭૨૨); તે જ વખતે સૌરાષ્ટ્રમાંથી ખ'ડણી વસૂલ 
કરી શુજળતખાન આવ્યે. 

હેદરકુલીખાત અમદાવાદમાં પાંચેક મહિનાથી વધુ રહ્યો નહિ, પરતુ એ 
સમય દરમ્યાન પોતે જણે એક સ્વત'ત્ર શાસક હોય તેવી રીતે વહીવટ ચલાવતે। 
રહ્યો. શાહી ફર્માનથી મતસબદારાને અને અત્ય અધિકારીએતે આપનામાં 
આવેલી જાગીર એણે જપ્ત કરી અને પોતાની પસ'દગીવાળો વ્યક્તિઓમાં એની 
વહેંચણી કરી, સુધલ બાદ્શાહતે એ બાબતની ફરિયાદ જતાં બાદરાહે હેદરકુલી- 
ખાનને નનગીરોતી બાબતમાં દરમ્યાતગીરી ન કરવા આદેશ આપ્યો, પરતુ એ 
તરફ સૂમેદારે મ્યાત આપ્યું નહિ; જ્યારે એની દિલ્હી પાસે આવેલી જમીને 
ટાંચમાં લેવામાં આવી ત્યારે એણે નમતું આપ્યુ. 

હૈદરકુલીખાને મુધલ બાદશાહના કેટલાક વિશેષાધિકાર ભોગવવાતું શરૂ કયુ. 
શાદી તખેલા મારે સુરતથી ખરીદવામાં આવેલા અરખી ધે!ડા હિલ્હોના માગે 
જતાં અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે એણે પોતાના માટે કેટલાક રાખ્યાં અતે ખીજ 
ઘોડા પોતાના મિત્રોને આપ્યા, પ્રાંતમાં એણે પોતાના કેટલાક આંધેકારીએતે 
પાક્ષખીમાં ખેસીને ફરવાનો અધિકાર આપ્યો, જે માત્ર શાહીવ શના સભ્યને કે 
3ુચ્ચ ઉમરાવતે જ હતે!, એણે જાહેરમાં ફરિયાદો સાંભળવાનું શરૂ ફયું' અને 
એ જ્યારે બદ્દાર્‌ નીકળતો ત્યારે ખાદશાહ જેવો દમામ-ભપકે। રાખી નીકળતે।. 
પોતાનું સ્થાન મજખૂત કરવા એણે ધણી સ ખ્યામાં આરબો સીદીએ અને 
કાકો (ફ્ેન્ચ-યુરોપિયતે)ને બોલાવી પોતાની નોકરીમાં રાખ્યા, લુણાવાડા અને 
ડ ગર્પુરના રાજાએ તથા સાબરકાંઠાના સરદારો પાસેથી પેશકરી ઉધરાવવા 
પ્રયાણુ કર્યું" (ઓકટોબર, ૧૭૨૨) અતે એ ઉઘરાવી પાછળથી પાટણ આવતાં 
એને પોતાના વિશે બાદશાહને પછંચેલી ફરિયાદોની જાણુ ચઈ. બાદરાહ ભારે 
નાખુશ યયાના સમાચાર મળ્યા. તેથી એણે અમદાવાદ આવી, પોતાતાં ઘણાં 
જુલમી પગલાં પાછાં ખેચી લીધાં અને શાહીબાગમાં રહી છિહીના સમાચારની 
રાહ નનેવા લાગ્યો, પર'તુ એતે પાછે બોલાવવાનાં પગલાં લેવાઈ ચૂકયાં હતાં. 
નતિઝાસનઉલ્‌-મુલ્ક (ઈ.સ. ૬૭૨૨-૨૫) 

દેદરકુલી ખાનની જગ્યાએ મુખેદાર્‌ તરીકે વજીર નિઝામનઉલ્‌- મુલ્કને નીમવા- 
માં આવ્યો ( ઓકટોબર ૧૪, ૧૭૨૨ ). હૈદર્કુલીખાને પોતાના પક્ષે રજૂઆત 
કરવા પોતાના પુત્રને બાદશાહ પાસે મોકલ્યો અને દિલ્હીથી આવી રહેલા નિઝામ- 
ઉવ્ૂન્મુલ્કતો સશસ્ત્ર સામતો કરવા પ્રયાસો! કર્યા, પરતુ એણે જે જે ઉમરાવેો 
અંતે અધિકારીઓતે લાભ કરી આપ્યા તેમણે એને સાથ અને મદદ આપવાની 


૪થુ'] સુઘલ હરૂસતની પડતી... [૧૦૬ 


ના પાડતાં એણે પોતાને ચિત્તત્રમ યયા છે એવે ઢોંગ કર્યો. એન! દીવાત ૨!જન 
સ્ધુતાથરાવ અતે અન્ય શુભેચ્છકૉએ એને ઉદેપુરના માગે રવાના કરી દીધે.પે જે 
કૅ એ દિહ્દીમાં ગયે (૧૩૨૩) ત્યારે એતે બાદશાહે સારે! આવકાર આપ્યો અને 
_ારવાડના મહારાન્ન અજિતસિ'ઠ, જેણે બડ કરેલુ, તેતી સામે યુહ્તું' સ ચાલત 
કરવા અજમેરતા સૂખેદાર તરીકે નીમ્યે।. ર 

હેદરકુલીખાન પાસેથી સુબાનો હવાલે રૂબરૂમાં લેવા માટે આવી રણેલા 
તિઝામ-ઉલૂ-મુહ્કતે માળવામાં ધાર ખાતે સમાંચાર મળ્યા ( ફેછુઆરી ૧૨, 
૧૭૨૩ ) કે હેદરકુલીખાન અમદાવાદ છોડી જતે! રહો છે, તેથી એણું આગળ 
ન વધતાં પોત।તા નાયબ તરીકે પોતતાતા કાકા હમીદખાનને નીમ્યો અને પોતે 
દિકરી પાછે ફર્યો (જુલાઈ ૧૭૨૩), પરતુ દિલ્કોમાં એના વિરોધીએ1 હોવાથી 
અતે ત્યાં બહુ માફક ન આવે એવું હોવાથી વજીરપદેથી રાજીનામુ આપી એ 
દૃખ્ખણતા ૭ સુખાઓની સુખેદ્ારી મેળવી સ તોષ પામ્યે!. 

નિઝામ-ઉલ્‌-મુલ્કે દિલ્હી પાઠા ક્ર્તી વખતે હમીદખાનને ભરૂચ જ બસર 
આમોદ અને ધોળકાનાં ફળદુપ પરગણાં પોતાની જાગીર તરીકે લઈ લેવા હુકમ 
કષ હતો. હમીદખાતે અમદાવાદ આવી વહીવટ સ'ભાળી લીધો (૧૭૨૩-૨૪). 
એતે શુજવખાન અને રુસ્તમઅલી ખાન નામના ખે ઉમરાવ ભાઈઓને ટેહે। મળી 
રહ્યો. એણે સુરતના મુત્સદી તરીકે મોમીનખાનને ચાલુ રાખ્યે!. 

નિકામ-ઉલૂ મુલ્કતે દખ્ખણુતા સુખેદાર તરીકે મોકલ!તાં કાષઠુલના સખેદાર 
મુમારીઝ-ઉલ્‌-મુલ્ક સરણુલ'દખાન બહ્દાદુરતી ગુજરાતના સૂખેદાર તરીકે બદલી 
કરવામાં આવી (ઈ સ. ૧૭૨૫), 


સરખુલ'દખાત (ઈ.સ. ૧૭૨૫-૩૦) 

સરબુલ'દખાને પોતાના નાયબ તરીકે ગુજરાતી ઉમરાવ શુજાતખાનને 
નામ્યો, શુજાતખાતના ભાઈ રુસ્તમઅલીખાનને મોમીનખાનની જગ્યાએ સુરતના 
ફોજદાર તરીકે નીમવામાં આવ્યે. અમદાવાદમાંથી 1નિઝામતા કાકા હમીદખાનને 
હાંકી કાઢવામાં આવ્યે, જે સમનવટ બાદ દાહોદ જઈ રહ્યો. એ પછી એક વષ 
સુધી ગુજરાત આંતરવિત્રહમાં ફસાયેલુ' રહ્યું. 

હુમીદૃખાનતે પોતાના સાથી તરીકે મરાઠાએની મદદ લીધી અને શુન્નતતખાન 
અને એના ભાઈઓ તથા બળવાત અમીરેતે વારાફરતી હરાવ્યા. મરાઠાએની 
મદદથી ફમીદખાને રાજધાની પર્‌ કબશ્તે જમાવ્યો, મદદના બદલામાં હમીદખાને 
નકકી કર્યા પ્રમાણે મરાઠા સરદાર કથાજી કદમને મહી નદીની ઉત્તરે આવેલાં 
પરગણાંએની ચોથ અને પિલાજીરાવ ગાંયકવાડને મહો નદીની દક્ષિણે સરત સધી 


1૦૨] પુધલ કાલ [પ્ર. 


આવેલાં પરગણાંએની, ચોથ આપી, આથી ગુજરાતમાં સુધલ સત્તાને ભયકર 
કટકે! પડથો, હમીદખાને હવે દિલ્હીની હફૂમતની અવગણુના કરી પોતે જાણે 
સ્વત'ત્ર સુલતાન હોય એવી નીતિ અપનાવી. એશે શાહી તિજેરીમાંથી બળપૂવ*ક 
આડ લાખ રૂપિયા કહાવ્યા, શાહી કારખાતામાં બાદશાહ માટે તેયાર કરવામાં 
આવેલા રાજપે।શાક જપ્ત કર્યા. શહેરતા શ્રીમંત લોકે! પાસેથી ફૂરતાપૂવ ક નાણાં 
કઢાવ્યાં, શુજતખાનના બે પુત્રોને ઝેરે આપી મારી તખાવ્યા અતે મૃર્લીધર 
નામના ચુજરાતી દ્વિ દુતે દીવાન નીમ્યે!. 

એ સમયે મરાઠાઓની સવારીએ! ગુજરાતમાં જદા જુદા ભાગોમાં ચાલુ 
હતી. તેઆએ ખ'ભાતને લૂ'ટ્યુ હતું (એપ્રેલ ૧૭૨૫). હમીદખાને પણુ મરાઠા- 
ઓના ગયા પછી ખ'ભાત પહોંચી ઘરદી& રકમ ઉઘરાવી. હમીદખાને ખ'ભાતથી 
અમદાવાદ પાછા ફર્યા બાદ (ફેબ્રુઆરી ૧૯, ૧૭૨૫) પ્રાંતમાં ' ત્રાસતું રાજ્ય ? 
ફેલાવ્યું'. અમદાવાદ શહેરતે હમીદખાનના મિત્રો તરીકે આવેલા મરાઠાઓની 
લૂંટમાંથી બચાવવાનું કાય એ સમયના નગરશેઠ અને શાંતિદાસ ઝવેરીના પોત્ર 
ખુશાલચ'દે કયું” હતુ. ખુશાલચ'દે પોતાના પૈસે અને જીવતા જેખમે મરાઠાએ। 
સાથે વાટાધાટો કરી, એમને મોટી રકમ આપી વિદ્દાય કર્યા દતા. ખુશ્ચાલચ દે 
ફટોકટીતી પળે બજવેલી સેવાતી કદરરૂપે અમદાવાદના વેપારી મહાજને એક 
ઝરારનામું કરી, અમદાવાદ શ્રહેરેમાં આવતા અને જતા માલતી ફિ'મત પર દર 
સો! રૂપિયે ચાર આના લેખે લાગો આપવાનુ ઠરાવ્યુ' હતુ , એ લાગાતી રકમ 
શેડતી ફેયાતીમાં એમતે અતે એ પછી એમના કટુ બતે અને એમના પત્રો તથા 
વારસે।ને આપવાને સપણ ઉલ્લેખ કરાયે। હતે. એ રકમ આપવાનું અમદાવાદમાં 
રહેતા ડચ અ'શ્રેજ અતે ફેન્ચ વેપારીએને બ'ધનકર્તા હતુ, એ કરારનામુ 
નગરશેઠતે આપવામાં આવ્યું હતું (ઓફૂટોબર ૮, ૧૭૨૫). 

૧૭૨૫ માં મુધલ બાદશાહે સરખુલ દખાનતે ગુજરાતમાંથી બ ડખાર ઉમરાવ 
હમીદખાન અને મરાઠાએનતે હાંકી કાઢવા રબર જવા હુકમ કર્યો, સરણુલ દખાત 
લશ્કરે સહિત ગુજરાતમાં આવ્યો. એતો આવવાના સમાચાર સાંભળી હમીદ- 
ખાતે ગુજરાતમાંથી કાયમ માટે વિદાય લીધી. મુધલ લશ્કરે।તે હરાવ્યા, જેમાં ત્રણ 
શ્રેષ્ઠ ચુજરાતી ઉમરાવોાનોા ભે!મ લેવાયો! હતો, આ ર્દાષ્ટખે ગુજરાતના સુખેદાર 
તરીકે નીમતી વખતે એને જતે જઈને પ્રાંતતો વહીવટ ચલાવવાનું અને મરડા 
એતે ગુજરાતમાંથી હાંકી કાઢવાનું સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું હતું. એ માટે 
બળવાન લસ્કર્‌ તૈયાર કરવા શાહી તિન્ેરીમાંથી એક કરોડે રપિયા ખચ તરીકે 
આપવાનુ ન૩કી કરવામાં આવ્યુ. પદર લાખ રૂપિયાની રકમ તાતકાલિક 


૪થુ'] મુઘલ હફૂમતની પડતી... [૬૦૩ 


આપવામાં આવી, જ્યારે બાીની રકમ દર મહિને ત્રણુ લાખના હપતે ચૂકવવાની 
હની. સરબુલ'દખાને અમદાવાદ આવી ( ડિસેમ્મર ૧, ૧૭૨૫) મરાઠાએ। સામે 
લસ્કરી ટુકડીએ રવાના કરી. એના પુત્ર ખાન આઝાદખાને મરાઠાએને પેટલાદ 
પરગણાતા સે।જિત્રા ગામે હરાવ્યા (્નન્યુઆરી, ૧૭૨૬). ખીજ વાર મરાઠાઓને 
ગ્મેણે કપડવ'જ ખાતે મારી હડાવ્યા ને મહી નદી એળ ગી જતાં સધી એમને 
પીછે! કર્યો, મરાડાએએ છેટાઉદેપુરતા ડુંગરાળ પ્રદેશનો આશરે! લીધે. મરાઠાઓ 
સામે સૃધસ સેનાને! એ છેલલે! વિજય હતે।. જે વખતે ખાન આઝાદખાન મરાંઠાઓને 
પીછે કરી રલ્યો હતો તે સમયે ઉત્તર ગુજરાતમાં અતાજી અને ભાસ્કરની 
આગેવાતી તીચે પેશવાનાં લશ્કર ઈડેર બાજુ ધસી આવ્યાં. ઈડરના નાર્ગારકે!એ 
એમને ચાર લાખ રૂપિયા આપી વિદાય કય, પર'તુ થોડા સમય બાદ કુ'થાજી 
કદમ બાંડેએ આવીને વડતગરમાં ભારે લૂંટ ચલાવી. ગુજરાતમાં સરળુલ'દખાન 
સૂંબા તરીકે લગભગ પાંચ વષ સુધી રશ, પરતુ એને મરાડાઓની વાર્‌'વાર 
આવતી સવારીએ[તે મારી ફઠાવવાની જે અગત્યતી કામગીરી સોંપવામાં આવી 
હતી તેમાં એ નિષ્કૂળ ગયે, કારણ કે મરાડા ઉત્તર ગુજરાતમાં ફરી વળ્યા 
હતા અને ત્યાં લૂટ ચલાવી વિનાશ સજ્યો હતે।. સરખુલ'દખાન મરાઠાએ। સાથે લાંખા 
ઘષ ણમાં ઊતરવા માગતો ન હતે! તેથી એણે કચયાજી કદમ બાંડૅ સાથે કરાર 
કથે, જેમાં મહી નદીની ઉત્તરે આવેલાં ( અમદાવાદ અને પોતાના હવેલી પરગષ્ા 
સિવાયનાં) તમામ પરગણાંતી ચોથ આપના કબૂટ્યું' (૧૭૨૬), એ કરાર થતાં 
દિહ્હીથી મોકલાતી નાણાકીય મદદ બ'ધ થઈ, બીજી બાજીએ મરાકાઓમાં પણ 
મે પક્ષ પડયાં, જેમાં એક પક્ષ સેતાપતિ દાભાડૅનેો હતો અને એતે! ટેકેલ્લર 
કથાજી કદમ બાંડે હતે, બીન્ન પક્ષે પેશવા બાજીરાવ ૧ લો હતે!. બાજીરાવ 
પણુ ગુજરાતના અ'ધાધૂ ધીવાળા રાજકારણમાં ઝંપલાવી દાભાડૅની સત્તા નાખૂટ્ 
ફરી ગુજરાત પર પોતાનો ચોથ ઉઘધરાવવાનો હક્ક સ્થાપિત કરવા માગતે। હતે। 
તેથી એના પ્રતિનિધિઓ ૧૭૨૬ થી પ્રવૃત્તિશીલ બન્યા હતા. પેશવાએ 1૭૨૯ માં 
પોતાના ભાઈ ચીમણાજી આપ્પાતે મોકલી આપતાં ચાંમણાજએ પાવાગઢ, 
પેટલાદ ધોળકા ખ'ભાત જેવાં સ્થળ આકમણુ કરી લૂ ટયાં હતાં. : 


સરખુલ'દખાન પાસે ૧૭૨૫ ના સમય જેવુ લરકર ન ફંતુ'* એ લસ્કર 
વિખેરાઈ જવા પામ્યુ હતું અને એતે નવું' લસ્કર રચવા દિલ્હીથી મદદ મળવા 
શકયતા ન હતી, કથાજ અને પિત્રાજરાવની વિનાશકારી પ્રવૃત્તિઓમાં પેશવા 
| તરકૂથી ઉમેરે થતાં હવે એને લાગ્યુ' કૅ પેશવા સાથે સમાધાન કરવાથી પેશવા 
દાભાડૅના પ્રાતિતધિઓને અ'મુરામાં રાખશે, એવી નિષ્કૂળ આશા સાથે એણે 


૧૦૪] સુથલ ફાલ | પ્ર. 


પેક્ષવા સાથે ફરાર કર્યા (માચચ ૨૩, ૧૭૩૦). એમાં અમુક અપવાદ સાથે પ્રાંતના 
સમશ્ર મહેસૂલમાંથી ચોપ અને સરદેશમુખી આપવા કબૂલ્યું, પેશવા ર૫ 
હ#રતુ' અશ્રદળ રાખી ટ્ાંતિ સ્થાપે, એ પોતે છત્રપતિ શાહુ વતી સત્તા ભોગવે 


અને પિલાજરાવ વગેરે મરાઠા સરદારોતો લડાયક પ્રવૃત્તિઓ અટકાવે એવી અપેક્ષા 
રાખવામાં આવી હતી, 


સરખુકદખાનને દિલ્હીથી મદદ મળવાતી બ'ધ ચઈ હતી પોતે 
ઉડાઉ હતે અને ખચ કરવામાં બેદરકાર હતે વળી મે।ઢું લશ્કર પણુ એને 
[નિભાવવું પડતુ આથી એ એક વષમાં ખે વખત પણુ અમદાવાદના વેપારીએ 
અને દુકાનદારો પર ગેરકાયદે વેરા તાખી રકમ ઉધર્‌ાતતે. એનું વહીવટીત'ત્ર 
ઘણું જુલમી હતુ. એણે નગરમેઠ ખુશાલચ'દતા દુસ્મતેતી સ્વાર્થી નીતિથી 
દોરતાઈને ખુશાલચ'તે કેદ કર્યા અતે રેશમતા વેપારીએના મહાજનના મુખી 
શેઠ ગગાદાસતે એની જગ્યાએ નીમ્યા, છેવટે ૬૦ હજર રૂપિયા લઈ 
ખુશાલચ'દતે છેડી મૂકવામાં આવ્યા; જેકે સોરાષ્ટ્રમાં મુધલ સત્તાને ગ'ભીર્‌ કટકે! 
પડયો ત હતો. સૌરાષ્ટ્રના જે હિ'દુ રાજએ ખ'ડણાં આપવામાં આનાકાની 
કેરેતા અથવા મુધલ સત્તાનો સામને કરવા તૈયાર થતા તેમને સરખુલ દખાને 
અતે એના પ્રતિનિધિઓએ નમાવીને ખ'ડણી વસૂલ લીધી, સરષુલ'દખાન 
જયારે કચ્છમાં ભૂજને વેરે ઘાલી રલો હતે! ત્યારે એતે સુખેદાર-પદેથી બરતરફ 
કરાયાનતા અને એની જગ્યાએ મારવાડના મહારાજ અભયસિંહ નિમાયાના 
સમાચાર મળ્યા, તેથી એ ધેરો ઉડાવી લઈ ટર'કા રસ્તે અમદાવાદ આવ્યે।.9 
પોાતાતા લશ્કરનો પગાર ચડી ગયે! હતે તૈથી એની ચુકવણી માટે અમદાવાદ 
શહેરમાંથી રકમ ઉધરાવવાંતું નકી ક્યું, હિંદુઓ પાસેથી ખેન્તૃતીયાંશ અને 
વોરાએ (જેમાંતા ઘણા સૂન્‍્તી હતા અતે શ્રીમ'ત હતા) પાસેથી એક-તૃતીયાંશ 
ભાગ ઉધર્‌ંવવાંતુ પ્રમાણ રાખ્યું, પર'તુ વહોરાએએ સરખુલ દખાનતી માગણીનો 
વિરેધ કરવાનું નકકી કયુ”, એમતે શેખ અખ્દુલા તામના સ'તે દોરવણી આપી, 
સરબ્ુલદખાતે સમયસુયકતા વાપરી રોષે ભરાયેલા મુસ્લિમોતે શાંત કરવા 
સમાધાનકારી નીતિ અપનાવી એમતી પાસે રકમ લેવાતું માંડી વાળ્યું, પર*તુ 
શેખ અખ્દુલ્લાએ ઉમ્ર બતી હિ'દુઓ પાસેની રકમ પણુ માર્‌ કરાવવા આસ્રહ રાખતાં 
સરખુશ્ર દખાતે લશ્કર મોકલી બ'ડખેોરે(તે કેદ ફર્યા અને અગાઉતી માગણી ખેગણી 
કરી (જુલાઈ ૧૯, ૧૭૩૦). આ બતાવ સુખેદ્ારે ગુજરાત છેાડતાં પહેલ્ઞાં ત્રણેક 
મહિના અગાઉ બન્યા હતા. 


૪થુ*] સુધલ હક્સતની પડતી... [૬૦૫ 


મહારાણા અલચયસિ'હુ (૨૭૩૦-૩૭) 


નવા સૂબેદાર અભયસિ'હે પે)તાના રસાલા સાથે ગુજરાત તરફ લશ્કર સહિત 
કૂચ કરી. સરબુલ દખાને એતે. મક્કમતાથી સામને! કરવા નિરધાર કરી પોતાને 
પડાવ અડાલજ પાસે કર્ચ. બ'ને પક્ષે વગ્ચે ભારે લડાઈ થતાં સરખુલ દખાત 
હાર્યો, પરતુ મિત્રોની દરમ્યાનગીરીયી બ'ને વચ્ચે સમાધાન યયુ', સરખુલ દખાનને 
દિલ્હી જવાના એના પ્રવાસખર્ચ માટે એક લાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા 
(ઓક્ટોબર ૧૭૩૦). અભયસિ'હે અમદાવાદ પહોંચતાં અગાઉ દિલ્હી દરબારમાં 
રાખેલા પોતાના પ્રતિનિધિ ( વકીલ ) અભરસિ'હ ભ'ડારીતે એક લાંખે। પત્ર 
(ઓકટોબર ૧૯ ) લખ્યે,, જેમાં સરખુલ'દખાનના પ્રકરણુ અને ખાનની હાર 
સબધી તથા પોતાને સુધલલ બાદશાહ તરફ્થી માનપાત મળે અને વિશિષ્ટ બદલા 
મળે એ માટે ખાસ તજવીજ કરવા જણાવ્યુ" હતુ. 

બાદશાહ ઓર્‌'ગઝેબના સમયમાં ૧૬૮૬ માં જૂનાગઢમાંથી ફોજદાર સરદાર 
ખાતે 1વેદાય લીધા ખાદ સારઠ સરકારનાં ફેજદાર્‌।નાં સત્તા ને અધિકાર સમય 
જતાં ક્ષીણુ બતતાં ગયાં. ત્યાંના ફે।જદાર્‌ની હફૂમત “નવા સોરઠુંઃ પૂરતી તથા 
દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં આવેલાં અતે અન્ય ચોકી-થાણાંએ પૂરતી સીમિત બની 
'ઉતી. મરાઠાએએ ગુજરાતમાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રવેશ કરીને ઊભી કરેલી મૃસ્‍્કેલી 
હિંદુ રાળ્નએ અતે સરદારો મારે લાભદાયી નીવડી. સૌરાષ્ટ્રમાં નવાનગર 
પોતાનુ અગાઉતું સ્વાત 2્ય પુન: મેળવવા આતુર હતુ : છાયાતા જેઠવા રાન્નકાએ 
પોરત'દરમાં પોતાની સત્તા ૬ કરી હતી, સિહારના ગોહિલ રાજાએ પોતાના 
રાજ્યનું વિસ્તરણુ કયુ” હતુ, ભાવનગર રાન્ન્ય પણુ વિકસતું જતુ હતુ, 
૧૪૨૩ માં ભાવનગર શણેરની સ્થાપના થઈ હતી. ઝાલાવાડની રાજધાની હળવદને 
બદલે ધાંગધામાં રાખવામાં આવી ( ૧૭૩૦). આમ મહારાન્ન અભયસિ'હની 
સૂખેદારી વખતે ગુજરાત-સોરાષ્ટ્રની રાજકીય સ્થિતિ પ્રવાહી સ્વરૂપમાં હતી. 

મહારાજા અભયસિ હે સરખુલ'દખાનને અમદાવાદમાંથી વિદાય કર્યા બાદ 
અમદાવાદમાં પ્રવેશ કર્જ (ઓકયાબર ર૮, ૧૭૩૦). એણે સૂખેદાર્‌ તરીકે સાત 
વષ્‌ સુધી વહીવટ ચલાવ્યો જેમાં એ પોતે ૧૯૩૩ સુધી પ્રત્યક્ષ હાજર રહ્યો 
અને પછીનાં ચાર વષ દરમ્યાન એણે પોતાના નાયબ .ર્તતસિ'હ ભ'ઠારી દારા 
વહીવટ ચલાવ્યો. દિલ્ડીથા અભયસિ હના રસાલામાં મીરઝા મુઠમ્મદ-નજમ- 
ઈ-્સની આવેલે! હતો તે પેટલાદતે। માજી ફોજદાર હતો અને એણે ૧૭૨૯ માં 
“મોમીનખાન' નામનો ખિતાબ મેળવ્યે। હતે. એને હવે ખ'ભાતના ફ્રોજદાર્‌ તરીકે 
નીમવામાં આવ્યો. એ જ મોમીનખાને ચુજરાતના ખળભળી ઊઠેલા રાજજીય 


ક્બ્ડુ] સુધલ કાલ (પ્ર. 


વાતાવરણુમાં ધણાં વર્ષો સુધી મહરતો ભામ ભજગ્યે. ૧૭૩૭ માં અભય- 
સિ હ્તા નાયબ ર્તતસિ હ ભડારીને હાંકી કાઢયા પછી એતે ગુજરાતને! સૂબેદાર 
નીમવામાં આવ્યો હતે. 


ગુજરાતમાં મરાઠાએની દમનકારી પ્રવૃત્તિઓને મુધલેનોા કેઈ રાજપૂત. 
ખ'ડિયે! રાળ ડામી શકશે એવા ખ્યાલથી અભયસિહને સૂમેદાર બનાવવામાં 
આશ્યો હતો, આ સમયે મરાઠાએમાં દાભાડે અતે પેશવા વચ્ચે ગુજરાતમાં 
પોતપોતાતા અંધકાર સ બ'ધમાં તીત્ર સ્પર્ધા ચાક્ષતી હતી.” સેનાપતિ દાભાડેએ 
દખ્ખણતા' નિઝામ સાથે પેશવા સામે સધ રચ્યો, તે પ્રતિપક્ષે પેશવા બાજીરાવે 
અભર્યાસ'6 સાથે સમજૂતી કરી (ફેબ્રુખારી ૧૭૩૧), પરિષ્ામે દાભાડં અને. 
પેશવા વચ્ચે ઉમ લડાઈ થઈ (એપ્રિલ ૧, ૧૭૩૧), જેમાં પેશવા વિજયી બન્યો! . 
ત્રિબ કરાવ દાભાડે માર્ચ ગયે અને પિલાજીરાવ ગાયકવાડ ધવાયેલી સ્થિતિમાં 
લડાઈના મેદાતમાંથા નાસી છૂટયો, મહારાજ અભયસિ હે પેશવા-દાભાડેની એ 
બાબતમાં પોતે ભજવેલા ભાગના અતે મરા રાજકારણુ વિશેતી માહિતી 
દિલ્હીમાં પોતાના વજાલ અમરસિ'$ ભડારીને પત્રમાં લખી મોકલાવી (એપ્રિલ 
૧૦, ૧૭૩૧), ડભોઈતૌી લડાઈ પછી પેશવા બાજીરાવની સમાધાત અને સમજાવટ- 
ની નીતિના ફલસ્કર્પે ત્રિ'મકરાવ દાભાડેના સગીર્પુત્ર યરાવતરાલતે સેનાપતિ 
તરીકે અને પિલાજરાવતે 'સેતા-ખાસખેલ'તો ખિતાખ આપી યશવ તરાવના 
મુતાલિક તરીકે નામતામાં આવ્યા, પણુ વિલાજીરાંવ સુધલે।ના માગમાં કાટાર્પ 
હોવાથી સુમેદાર અભર્યાસ'હે કાવતરું યોજી વિલાજરાવતું ડાકોરમાં ખૂન કરાવ્યુ” 
અતે પોતાનાં કાયતા જશુ દિલ્હી કરી (માર્ચ ૨૬, ૧૭૩૨). 


અભયસિ હે પિલાજીરાવના કબજ નીચેતુ' વડોદરા કબજે કયું” અતે «યાં 
શેરખાન બાબીને ફે।જદાર તરીકે નીમ્યે, પર'તુ પિલાજરાવના પુત્ર દામાજરાવ 
બીજે (૧૦૩૨-૬૮), જેણે એની ૩૬ વર્ષતી જ્વલ'ત લશ્કરી કારરકેદી દરમ્યાન 
વડૅ।દર રાજ્યની ભવ્ય ઇંમાર્તતા પાયા તાખ્યાં, તેણે ૧૭૩૪ માં શેર્ખાન બાખી 
પાસેથી વડે[દરા જતી લીધુ'. ૧૭૩૩ માં ખ'ડેરાવ દઃભાડેની વિધવા ઉમાબાઈએ 
૩૦,૦૦૦ ના લશ્કર સાથે અમદાવાદ પર ચડાઈ ફરી મહારા'ન અભર્યાસ'હુ. 
ગેનો સામતે કરી રાકવા અસમર્થ રહ્યો અને ૮૦,૦૦૦ ર્પિય! તથા પ્રાંતતી 
ચોથ અતે સરદેરમુખી આપવાનુ કખૂલ કરી, સમાધાત કરી મરાઠાએ1ને [વિદાય 
કર્યા. અભયસિ'હતે હેતાશા આવતાં અને હવે ગુજરાત પ્રાંત મરાઠાએનતા તાબામાં 
જશે એવુ' માની એ અમદાવાદ છોડી દિલ્હી ગયે। અતે પોતાના નાયબ તરીક્રે 
રતનસિકઇ ભડારીતે મૂકતો ગયો! (૧૭૩૩). 


૪થુ") મુધલ હફૂસતની પડની... [૧૦૭ 


રતર્નાસહ ભડારીના નાયબ સૃખેદાર્પદ દરમ્યાન કેટલાક બનાવ બન્યા ; 
અભયસિ હે આત દસ'ડ અને રાયાસ હતે આપી દીધેલ ઈડર પરગણાને પુનઃ 
પ્ર.પ્ત કરવા વિરમગામના ફોજદાર જવાંમદખાનતે ઈ,સ. ૧૭૩૪ માં નિષ્ફળ પ્રયત્ન. 
કથી, કારષુ કે એ રાજપૂત ભાઈઓને મરાઠાએની મદદ મળી હતી, એ રીતે 
ઈડરમાં રાઠોડ વ'શતી સત્તા ચાલુ રશી, 


સુરતન! ફોજદાર રુરતમઅલીખાનના અવસાન (૧૭૨૫) પછી એને પુત્ર 
સોહરાબખાન ફેાજદાર તરીકે હતે. ૧૭૩૨ માં તેગબેગખાન અને મુલ્લા- 
મૃહમ્મદઅલીનાં સયુક્ત દળો, જેમતે અ'ગ્રેજ કડીના અષ્યક્ષ હેત્રી લેથરે 
સહાય કરી હતી, તેમતા આક્રમણથી સોહરાબખાતને તાસી જબું પડયુ .. 
ગોહરાબખાને એ પછીથી જાગીર તરીકે ધોધાનું બ'દર મેળવ્યુ' અને પછીથી એ 
જતાગઢને। નાયબ ફે।જદાર પણુ બન્યો. વિરમગામનું પરગણું મેળવવા જતાં 
ઞોદલ્રાભખાન ધ'ધુકા પાસે માર્યો ગયે (૧૭૩૪). વિરમગામમાં અભયસિહનાઃ 
પ્રતિનિધિ તરીકે મારવાડી ફેજ્દાર હતો. દામાજીરાવ ગાયકવાડે વિર્મમામ કબજે 
કયુ” (૧૭૩૫). એ લેવા માટે રતનસિંહ ભડારીએ વિરમગામને ઘાલેલે1 
ઘ્રેરા ઉઠાવીને છેવટે જતા રહેનુ' પડયુ', હેમકે એ વખતે દામાજીરાવને ભ્રાઈ 
પ્રતાપરાવ મોટું લશ્કર લઈને ગુજરાતમાં આવ્યા હતે. ૧૭૩૬ સુધીમાં મરાઠા- 
એની સવારીએ વારવાર આવવાને! કરમ ચઈ પડયો હતે! અને એમણે ઉત્તર 
ગુજરાતમાંથી લાગો ઉધરાવવાનૅ! હક્ક સ્થાપિત કરી દીધો હતો, એ ઉપરાંત 
એમણે મહી નદીની ઉત્તરે અને દક્ષિણે ગુજરાત પ્રાંતનાં બધાં પરગણાંએની ચોથને!- 
હકક મેળવ્યે। હુતે।. 

' મહારાન્ન અભ્રયસિ હની અને એના નાયબ રતનસિ હ ભ'ડારીની આંતરિક 
નીતિ નોંધપાત્ર છે. સરબુલ દખાનની વિદાય પછી અને અભયસિ હના આવતાં, 
કોકેએ એ રીતે સ'તેોધ અનુભવ્યો! હતે કે છેવટે એમતા શાસક તરોકે તેમના. 
જ ધમને એક હિ'દુ આવ્યો છે. મેરાતે અહ્મદી'માં કરેવામાં આવ્યું છે કૅ 
એ સમયમાં ઇસ્લામની પ્રેતિષ્ઠા ઝાંખી બની, ગોહત્યા પર્‌ પ્રતિબંધ મુકાવે,. 
હિ'દુઓનાં દેવમ દિર પાઠાં આદરપાત્ર બન્યાં, હોળીનો ઉતસવ ફેરી શરૂ થયે. 
અભયસિ હના મારવાડી અમલદારે ગરીબ કે શ્રીમંત હિ'દુ કૅ મુસ્લિમ પ્રેજ્ 
પાસેથી રકમ કહાવવામાં એહા ઊતરે તેવાં નથી એવી ખધાંને ખાતરી થઈ.. 
અમદાવાદમાં ધણાં સુલકી '"ખાતાંએમાંથી મુરિલિમ અધિકારીએ ના સ્યાને મારવાડી 
અધિકારીઓ નિમાયા. એમની જુલમી અને શેોષણુખે1ર નીતિના પરિણામે ઘણાં 
પ્રતિષ્ઠિત કુટુંબ શહેર્‌ છોડી અન્યત્ર જતાં ૨૯, અમદાવાદતી ૮'કશાળ પરુ 


"૧૦૮ સમુધલ્ર કાલ પ્ર. 


નિય'ત્રણ રાખવામાં આવ્યુ. મિશ્રિત ધાતુના સિજ બહાર પડાયા, જેથી સે।ના- 
"મહેર અને ચાંદીના રૂપિયાની આંટ વધી ગઈ. અભયસિ ની લોભવૃત્તિ અને 
શેષભુનીતિના પરિણામે અમદાવાદના સમહ રેશમ ઉદ્યોગને ગભીર ક્રટકે! પડયો. 
"૧૭૩૨ માં ગુજરાતમાં ભયકર દુકાળ પડતાં, લોકોની હાડમારી વધી, રોગચાળો 
[ફેલાતાં હજારોની સ'ખ્યામાં માણસે! મોતને શરણું યયાં. એ વિકેટ પરિસ્થિતિમ 
પયુ વહીવરીતત્રે શેષણુગીરી ચાલુ રહી. રોડ ખુશાલચ'દ ઝવેરી ઘણાં વષ" દિલ્હી 
રહ્યા ખાદ પોતાની તરફેણમાં શાહી ફરમાનો ( સપ્ટેમ્બર ૧૪, ૧૭૩૨ ) લઈ 
અમદાવાદમાં પાછા આવ્યા, ફરમાતમાં સૃખેદાર અભયસિ' હ પર્‌ આદેશ હેતે! કૅ 
"શેઠતે એમના લેપારધ'ધાનાં અને લોકકહ્યાણુનાં કાર્ય વિના અવરોધે કરવા દેવાં, 
પર'તુ ખે જ વષમાં અભયસિંહ અતે શેઠ વચ્ચેના સબધ બગડયા. પરિણામે 
“શેઠતે અમદાવાદ છેડી જતા રહેવું પડયુ, તેએ ફૂરી ૧૭૩૬ માં જ પાછા 
આવી શક્યા, 

ગુજરાતમાં પાતાના જતિભાઈઓને ચતી કનડગત અને શોષણુ અટકાવવા 
માટે દિલ્હીમાં રહેતા શ્રીમંત અતે અત્ય'ત વગદાર ગુજરાતી શ્રરાડ્ટો અને 
'વેષારીએએ હડતાલનો માગ લઈ મુઘલ સત્તાવાળાઓનું ષ્યાન ખે'ચ્યું. વળી 
'એ જ સમયે ખભાતતા મોમીતખાત તરફ્થી રતનસિ હની જીલમી નીતિ બાબતમાં 
વજીર્‌ પર્‌ પત્ર આવ્યે. વજીરે વસ્તુસ્યિતિ પામી જઈ મોમીનખાનને પુછાવ્યુ 
ક એ પ્રાંતના વહીવટ ચલાવવા તૈયાર છેકે કેમ ? મોમીનખાતે જવાંમદ ખાનની 
સલાહ લઈ એ માટેતી સ મતિ આપતાં એ અગેનું ફરમાન મોકલવામાં આવ્યું 
“મે ૧૦, ૧૭૩૬). ફરમાતમાં મહારાજ અભયસિ ઠની બદ્લીં કરવામાં આવી 
હોવાનું અને નવો. સુબેદાર આવતાં સુધી મોમીનખાનને પ્રાંતતો વહીવટ ચલવવાનું 
અતે ર્તતસિહ લડારીતે રાજધાનીમાંથી દૂર્‌ કરવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતુ . 


મોમીનખાને એ ફરમાનતી નકલે। દીવાન કાજી વગેરે શાહી અધિકારીએ ને 
"મોકલાવી લશ્કર એકત્ર કયુ" અતે મરાઠાએતી લશ્કરી મદદ મેળવી. એ સમયે 
“દામાજીરાવનતાો સેનાપતિ રગોાજી પેટલાદ પાસે હતો. રગોજી સાથે જે કરાર થયે! 
તેમાં મોમીનખાને ગાયકગાડતે સમમ ગુજરાત પ્રાંતનું' અડધુ' મહેસૂલ આપવા 
કખૂદયુ ; પરતુ કેમાંથા અમદાવાદ શહેર, હવેલી પરગણુ' અને ખ'ભાતતું શહેર 
તેમ બદર્‌ બાકાત રાખવામાં આવ્યાં હતાં. મોમીતખાત અને ર 'ગાજીનાં સ'યુકત 
"લસ્કરોએ અમદાવાદતે ઘેરે] ઘાલ્યો, જે નવ મહિના ચાલ્યો ( એ ગસ્ટ ૧૭૩૬-મે 
૧૭૩૭). ધેર્‌। દરમ્યાન દામાજરાવ પોતાના લશ્કર સાથે આવ્યે, મોમીનખાને એની 
-મુલાકાત લીધી અતે પોતાના પક્ષે રહેવા અતુરેધ કયો. ખીજ બાજુએ મુશ્કેલીમાં 


૪થુ ] સુથલ હફૂમતની પહતી... [૨૦૯- 


સુકાયેલા રતનસિ હ ભડારીએ ગાયકવાડ પર સ'દેશે! મોકલ્યો, નમાં પક્ષ છોડીને. 
એને મદદ આપવાના બદલામાં અમદાવાદ, હવેલી પરગણું અને ખ'ભાત રાહેર- 
ખૂ'દર સાહત આખા મ્રાંતતું' અડધું મહેસૃક્ષ આપવાતી તૈયારી બતાવવામાં આવી.. 
દામાજીરાવે આ સમાચારની નાણુ મોમીન ખાનને કરી, ગુજરાતને સૂખેદાર્‌ બનવાની 
દચ્ઠા રાખતા મોમીનખાતે પણુ એવી રારતે। કબૂલ રાખી. વિરમગામ પરગણાને।. 
આખો કખન્તે સોપી ખ ભાતનું અડધુ' મરેસૂક પોતાની પાસે રહે એવી માગણી 
કરી, જે દામાજીરાવે સ્વીકારી. અડધુ' અમદાવાદ મરાઠાએતે આપવાનું હતું.. 
પરરણામે અમદાવાદ પરને! ઘેરો સખત બનાવાયો! અતે રતનસિ ૧ ભડારીને 
રારણે આવવુ પડયું (મે ૧૮, ૧૭૩૭). અઠવાડિયા પછી ર્તનસિ હે અમદાવાદ- 
માંથાં વિદાય લીધા બાદ મોમીનખાત અતે રગાજએ અમદાવાદને! કબજે લીધે... 
બને વચ્ચે શહેર વહેચાયું . મામીનખાને વિગતવાર અહેવાલ દિલ્હી મે।કલાવ્યો.,€ 
સલામતીની ખાતરી થતાં અમદાવાદમાંથી નાસી ગયેલા લોક શહેરમાં. 
પાછા આવ્યા, 

સેદસીનખપ્ત (ઈ.સ. ૧૭૩૭-૪૩) 


રતનસિ'હતી વિદાય પછી મેમીનખાન બિનસત્તાવાર ૭તાં ૯૪ીકતમદ 
ગુકરાતને1 સુખેદાર બન્યે!. પોતાનુ મૃત્યુ (ફેષ્ુઆરી, ૧૭૪૩ ) થતાં સુધી એણે: 
કુનેહતાપૂર્વાક વહીવટ ચલાવ્યે.. થયેલા કરાર્‌ પ્રમાણે અમદાવાદ શહેર ખે 
ભામમાં વહે'ચાયું' હતું : શહેરને! દક્ષિણ ભાગ ૭ દરવાશ્નએ। સહિત ર'ગેજના 
તાબામાં અને ઉત્તર ભાગ મો।મીનખાનના તાખામાં આવ્યે. આ પ્રકારનું દ્શ્ાસન 
૧૭૫૩ સુધી રહયું. 

મોમીનખાતે પાટણના જવાંમદ ખાત અને બાર્લાશિનોરના શેરખાન બાખી સાથે. 
રહોને ઉત્તર ગુજરાતમાંથી વાર્ષિક ખ ડણી ઉધરાવવા મુલુકગીરી ચડાઈ કરી (૧૭૩૭).. 
એને દ્હિહો દરબારમાંથી વજરની સુદ્રાવાળું' જ્રમાનત ભળ્યું ( એપ્રિલ, ૧૭૩૮ ), 
જેમાં એને અમદાવાદ પુન કબજે કર્યા બદ્લ અભિન'દત આપવામાં આવ્યાં અને 
ગેની મતસબ વધારવામાં આવી અતે “બહાદુર'નો 'િતાબ આપવામાં આવ્યે।. 
મે।મીનખાને અમદાવાદમાં ફરી પાછે! ધિય્ડારપાત્ર બનેલો વેરે! દાખલ ક્યાય અને 
લેકા પાસેથી એક લાખ ર્‌પ્યા સખતાઈથા વસૂલ કર્યા. મરાઠાએનતે એમાંથી 
અડધા ભાગ આપવાના પ્રશ્ન પર ત ગદીલ્ષી ચતાં વીસ દિવસ સુધી ત્રાસ અને 
ભાંગફેડનું વાતાવરણુ રહ્યું , ભવિષ્યમાં આવા ઝઘડા ઉપસ્થિત ન ચાય એ માટે 
રગાજીએ મોમીનખાન પાસેથી મરાઠાએના એવા હકો વિશે લિખિત કરાર 
કરાવી લીધે, 


“૧૧૦ ] મુઘલ કાલ , [ પ્ર. 


૧૭૩૯ તું વષ" હિ'દમાં મુધલ સાંખ્રાજ્ય માટે ભારે કમતસીબ તીવડેયું.. 
"ઈરાનના શહેનશાહ તાદિરશાહે હિ£દ પર ચડાઈ કરી દિલ્હી કબજે ડયું' અતે 
એ ત્યાં લગભગ બે મહિના સુધી રહી દેશતે। વાસ્તવિક સમ્રાટ ( શાહ-ઇન-શાહ ) 
બની ગયે!, એના તામવાળા સિક્કા પડય! અતે ખુત્ખામાં નામ પણુ વચાયુ. 
એ સિજ્ઠા અમદાવાદની ટ'કશાળમાંથી પણુ પડાયા હતા,બીજ બાજુએ ૧૭૩૮-૭૯ 
“દરમ્યાન પેશવા બાજરાવ ૧ લા અતે એના ભાઈએ દક્ષિણ ગુજરાતના અને 
ઉત્તર કંકશૂના દરિયાકાંઠાતા વિસ્તારોમાં આવેલા ફિરંગી ઠકૂમતવાળા પ્રદેશ 
કબજે કરી લીધા હતા. તેમાં વસઈ દમણુ અતે દીવતે! સમાવેશ ચતે। હતો. 
મોમીનખાતે સુખેદારન્પદ ધારણુ કર્યો ખાદ ૧૭૩૭ માં સોર્ડું જિહ્લાના તાંયબ 
ફોજદાર તરીકે શેરખાન બાખાની નિમણૂક કરી હતી. શૈરખાતે લગભગ ૭ વષ 
સુધી જૂનાગઢ ખાતે પોતાની સત્તા ૬ઢ કરી, સમજાવટ તથા સમાંધાનભરી નીંતે 
અપતાવી રગે! અને મરાઠાએના હુમલાએ અટકાવ્યા, પરતુ મોમીનખાતના 
અવસાન પછી ૧૭૪૩ થી ૧૭૪૮ સુધી એ ઉત્તર ગુજરાતન! અજ્ઞાંત વાતાવરણુમ! 
સાક્ય ભાગ લેતે! રહ્રો. 


મોમીતખાતનતા કાય'દક્ષ વદીવટથી ખુશ થઈ મુધલ બાદશાહ તર્કથી એને 
“તજમુદ્દોલા' અને 'દિલાવરજ'મ' એવા ખે [ખિતાબ આપવામાં આવ્યા તયા 
એને ૬,૦૦૦ સવારતે! મનતસબદાર બતાવવામાં આવ્યા ( જૂત ૪, ૧૪૪૨). 
મોમીનખાને એ સમયે રગોજી સાંથે મળી બને પક્ષે જે ઘષ ણુતા મુદ્દા હતા 
તેઓનુ નિવાર્‌ણુ કયુ” અતે નિખાલસ વાતાંવણુ સજ્યુ. એણે રગોજ સાથે 
સૌરાષ્ટ્રમાં આવી બાકી રહેલી જમાબ' ધી ઉઘરાવી, અમદાવાદ પાછા આવ્યા 
આદ તેતુ' અવસાન થયુ' ( ફેણ્ુઆરી ૨૦, ૧૭૪૩). એણે પોતાના પ્રભાવશાળી 
અતે શક્તિશાળી વ્યક્તિત્વથી ગુજરાત પ્રાંતમાં થે!ડીધણી રહેલી મુધલ સત્તાને 
ટકાવી રાખવા સપળ પ્રેયાસ કર્યો, એણે ર'ગોજી સાથે મહેસૂલ વહેચવાના પ્રશ્ન 
પર્‌ ઝધડ! નિવારવા સમાધાનભરી નીતિ અપતાવી હતી. એ મધુ' ગની કાય- 
હૃકષતાને આભારી હતુ. 

મોમીનખાનના મૃત્યુના સમાચાર દિહદી પહોંચતાં તવો સુખેદાર નિમાતાં 
સુધી કામ કરવા માટે એતા ભ્રત્રીન કિદાઉદ્દીનખાન અને પુત્ર મુષ્ઞેતખીરખાનને 
સયુક્તપણે વહીવટ ચલાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યે!. ફ્િદાઉદ્દીનખાન મોટો 
રાવાથી એગે સત્તામત્રે! હાયમાં લીધાં, પર'તુ એ નબળો અને અસમય* હતે. મોમીન- 
ખાનના સમયથી લસ્કરતે! પગાર ચડી ગયે હતો! તેથી નાણાંની ભારે ખેચ હતી, 
તૈથી એણે ગેરકાયદે લાગા ઉધરાવવાનું શરૂ કરતાં એ ભારે અપ્રિય બન્યે..૫* 


૪થુ'] સુઘલ હફૂમત્તની પડતી... 1 ૧૧૧ 


પ્રિદાઉદ્દીનખાને પમભ્નાત જઈ ફરજિયાત રકમ ઉઘરાવી. એની અમદાવાદમાં 
ગેરહાજરી દરમ્યાન ર₹ગાજીએ અમદાવાદ કબજે કરવા હહલે! કયોઈ (મે ૧૬, 
૧૪૪૩), પણુ ક્રિદાઉદ્દીનખાનના પક્ષે શેરખાન બાબીએ આવીને મદદ કરતાં અ'તે 
રગોજને ભારે નિષ્ફળતા મળી અને એતી નાલેશી થઈ. ર'ગોજીએ શાંત સમાધાન 
માટે માગણી કરતાં ધણી સમશનવટ ખાદ ફિદાઉદ્દીનખાને સમાધાત કયું”. અને 
વરમગામ તથા બોરસદના! કિહ્લા મરાઠાએ પાસેથી લઈ લીધા, અને રગેજની 
માતહાનિ યાય તેવાં કાર્ય કર્યા .૨3 ફિદાઉદ્દીનખાતે એ પછી અમદાવાદ પર 
પોતાને પૂરેપૂરો અ કુશ સ્યાપ્યો અને મરાઠાઓ ને ત્યાંથી દૂર કર્યા. 
જવાસદખાત (ઈ.સ. ૧૭૪૩-૫૩) 

મોામીનખાનના અવસાન પછી ચુજર્‌ાતના ત્રાસદાયક અને અશાંત ખતેલા 
રાજકારણુમાં સૌથી વધુ શક્તિશાળી ઉમરાવ તરીકે પાટણુનો ફોજદાર જવાંમદ ખાન 
આગળ આવ્યો. ફ્દાઉદીન અને મુક્તખીરખાન વચ્ચે પરસ્પર વહેમ અને શકા 
ઉપસ્થિત થતાં બ ને વચ્ચેનું અતર વધતું ગયુ. સુષૃતખીર ખાને પોતાના પિતા 
મોમીનખાનતા એક સમયના સોયથી માનીતા જવાંમદખાન પરે વિશ્વાસ રાખી 
એને અમદાવાદ બોલાવ્યો, જવાંમદ ખાને આવીને દ્દાઉદ્દીન'બાનને સત્તા 
પરથી દૂર કર્યો, એટલુ' જ નદિ, પણુ પોતે સત્તાધીશ બતી ગયો (૧૭૪૩) 
અને દસ વષ* સુધી અમ્રસ્થાને રહી મહત્ત્તવપૂણ ભાગ ભજવ્યો. એ જ 
સમન દામાજરાવે અને રગે।[જએ સયુક્ત રીતે મુધલ તાબાનું પૅટલાદ 
ડખજે કયું&. રાજકીય બનાવ નાટયાત્મક રીતે બતતા ગયા. જુન્નર ( પૂના 
પાસે ) કિલ્લાના સખબેદાર્‌ અખ્દુલ અઝીઝખાન(મકબૂક્ આલમ)તે ગુજરાતના 
સૃખેદાર તરીકે નિમાયાની બનાવટ થઈ, પયુ મરાઠાએ સાથેની લડાઈમાં એ 
ભરૂચ પાસે નમદા નદીમાં માંથેયં ગયે1 (ડિસેમ્બર, ૧૭૪૩). રગોાજએ ખ'ભાત 
જઈ ઈૂંટ ચલાવી (ફેણ્ુઆરી ૧૭૪૪). ત્યાંના મુસ્લિમ ફે।જદારે પણુ જુલમી 
કાથા વડે પ્ર્નની મુસીબતે। વધારી, જ્વાંમદ ખાને અમદાવાદ પર્‌ સંપૂણ 
અ'મુશ સ્થાપ્યો. અને ગુજરાતમાં મુઘલ પ્રદેશ તરીકે બાકી રહેલા વિસ્તાર પરને। 
વાસ્તવિક શાસક બન્યો. દિલ્હીથી સખેદાર તરીકે નિમાયેલા ફખરુદ્દોલાહુખાન 
બદાાદુર શુજતતજ'ગને બદલે પોતે સુખેદાર તરી નિમાયેલે છે એવી બનાવટ પણુ 
એશે કરી (જાન્યુઆરી ર૮, ૧૭૪૪). અમદાવાદની ત્રસ્ત ગ્રજનએ એવી આશા 
રાખી કે જવાંમર્દખાન સૂબેદાર ખનવાથી એમની મુસીબતોનો અ ત આવશે, પણુ 
જવાંમદખાને જીલમી નીતિ અપનાવી ગેરકાયદેસર કરવેરા વસૂલ લીધા. નવે। 
નિમાયેલા સુબેદાર રેખરુદ્દોલાહ અમદાવાદ તરક આવતાં એને સામતે કરવામાં 


ક. 


થૂય્ર્‌ ] સઘલ કાલ [પ્ર. 


આવ્યે! અતે અતે સૃષેદાર્‌ મરાઠાએનો કેદી બન્યો, અમદાવાદ સુરત અતે 
ખ'ભાતમાં સ્થાનિક મુસ્લિમ ઉમરાવ વચ્ચે સત્તા માટે યઈ રહેલા સ ધ્ષીમાં મરાઠા 
પોતાને લાભ થાય તેવા પક્ષે જેડાતા રહા અને ગુજરાત પરતો પોતાનો અ' કુશ 
મજબૂત બનાવતા ગયા અને પ્રદેશો વધારતા ગયા ( ૧૭૪૫-૪૮ ). ગુજરાતમાં 
૧૭૪૩ માં ચોમાસું તદન નિષ્કળ જતાં પાકતો નાશ થયે! અતે પરિણામે 
ભય કર્‌ દુકાળ પડયો, વસ્તીનું સ્થળાંતર અન્ય જગ્યાએ થયુ. 


ગુજરાતનાં પલટાતા રાજકારણમાં સક્રિય ખની ભાગ લેનાર શેરખાન ખાબીને 
૧૭૪૮ રમાં સમજાઈ ગયું કે હવે પે।તાતે આગળ વધવા માટે કોઈ શકયતા રહેલી 
નથી, તેથી એણે બાલાસિતેરતી પોતાની “ગીર પોતાના પુત્ર સરદાર સૃહુમ્મદ- 
ખાનને સોંપી અને પોતે જૂનાગઢ જતો રલો. એણે ગુજરાતના રાજકારષુમાંથી 
તિજૃત્તિ લીધી અને “બહાદુરખાન ' તથા “ નવાબ 'નું' બિરૃદ રાખી જૂતાગહમાં 
પોતાનું સ્વતત્ર શાસન સ્થાપ્યું, ૧૪૫૮ માં એતું અવસાન થતાં એતે પુત્ર 
ભરોબતખાન તવાબ બન્યે!. 


દિલ્હીમાં મુધલ ખાદરાહ મુહમ્મદશાદહુતું અવસાત ચયુ' (એપ્રિલ ૧૪, 
૧૭૪૮) એની જગ્યાએ એનો શાહશદો અહમદશાહ બાદશાહ બન્યો. 


બાદશાહ અહમદશાહતે। રાજ્વ-અમલ (૧૭૪૮-૧૭૫૬) 


અલમદશાહનું નબળું શાસત એતે પદભ્રણ કરાતાં સુધી ચાલુ (૧૭૫૬) 
રહ્યું. એ સમયમાં ગુજરાતમાં મરાઠાએ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાતમાં જવામદ ખાત, 
ખભાતમાં મોમીનખાન ૨ જે, જૂનાગઢ અને બાલાસિનેરમાં શૈરખાત બાબી, 
સુરતમાં તેગખેગખાત અને ભરૂચમાં તેકઆલમખાન એમ પાંચ ઉમરાવ શક્તિશાળી 
હતાં. તવા મુધલ બાદશાહે જેધપુર્તા મહારાજા વખતસિ'હતી જેર્દાર રજૂઆત 
પરથી એની પાસેથી અમુક શરતો કબૂલ કરાવી ગુજરાતના સૂમેદાર તરીકે 
ફૂખરુદ્દોલાહતી જગ્યાએ એતે તિમણૂક આપી (મે ૧, ૧૭૪૮), પરતુ મહારાન્ન 
વખતસિ'હે ગુજરાત પ્રાંતમાં મરાડાએ!તી તાકાત અતે પ્રગતિ વિશેતી તપાસ 
કરાવી લઈ એતી વિધ્રટન પામેલી સ્થિતિ જેઈ, સુબેદારના હોદ્દાનો હવાલે લેવા 
આવવાતે વિચાર પડતે] મૂકયો. ખીજ બાજુ મહારાન વખતસિ'હ સૂખેદાર 
તરીકે ન આવે એ માટે જવાંમદખાતે અમદાવાદના નાગરિકે! પાસે એક મે।ટી 
વરેધી અરજ કરાવી, મહારાજાની તિમણૂકને રદબાતલ ઠરાવવા જેરદાર હિલચાલ 
કરી; પર'તુ મહારાજએ પે!તે જ આવવાનો વિચાર ત્યજી દેતાં કોઈ પરિણામ ન 
આવ્યુ, જવામર્દખ"ખાન સૃખેદાર તરીકે ગુજરાતમાં મુધલ પ્રદેશે! ૫૨ અ યુશ ધરાવતે 


૪થુ ] મુઘલ હફૂમતની પડતી... [ ૧૧૪. 


હતો હ્તાંય એની નિમણૂ ક સત્તાવાર રીતે થઈ ત હતી. એ માટે જવાંમદ ખાને 
પ્રયાસે કરતાં, એ અ_ગેતું ફરમાન દિલ્હીથી બહાર પાડવાનો તજવીજ શરૂ થપ્ત. 

જવાંમદ ખાનને ૧૭૫૩ ના આર્‌'ભમાં પોતાની સત્તાતી સલામતી લાગતાં 
અમદાવાદ છોડી સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠાના જમીનદારો પાસેથી એ ખ'ડણી 
ઉષરાવવા ગયે. એતી અમદાવાદમાંની ગેરઠાજરીતેો લાભ લઈ રધુતાથરાવ અતે 
દામાજીરાવ ગાયકવાડે ભેમા મળી અમદાવાદને ધેર! ધાલ્યે! (ફ્ેણ્રુઆરી ૧૨, ૧૭૫૩), 
એ બાદ જવાંમર્દખાન સાથે જે શર્ષાર્ગાતેવાળું' સમાધાન થયુ' (માચ 8૦, 
૧૭૫૩) તેમાં જવાંમર્દખાનને જાગીર તરીકે પાટણુ શહેરે અને દસ મહાલે 
(પાટણુ વડનગર વિજ્પુર્‌ વિસલનગર થરાદ ખેરાળુ સમી મુંજપુર રાધનપુર અને 
ચેરવાડ) આપવામાં આવ્યાં. અમદાવાદ શ્રહેરમાંથી એ નીકળી જાય એમ નક્કો 
થયુ. એ પછી અમદાવાદ શહેર શરણે આવ્યુ (એપ્રિલ ૧, ૧૭૫૩). અમદાવાદ 
રહે? પર્‌ મરાઠાએનેા પૂરો કબજે આવી જતાં, હવે પ્રાંતમાં સુધલ સત્તાને! 
લગભગ અત આવી ગયે।, ૭તાં એ તે પછી પણુ પાંચ વષ' સુધી નામતી અસ્તિત્વમાં 
રહી. દરમ્યાનમાં જવાંમર્દ'ખાનનું ખૂન થયું (સષ્ટેમ્બર રછ, ૧૪૫૩). 


આદશાહું આલમગી?ર રજાને! રાજ્ય-અમલ (ઈ.સ. ૧૭૫૪-પ૫ટ) 

દિલ્ડીમાં ૧5૫૪ તા મધ્ય ભાગમાં મુધલ ખાદશાફ અહમદશાહને પદભ્રજ 
કરાયો! અતે એની જગ્યાએ આલમમીર્‌ ર૨ નાતે બાદશાહ બનાવવામાં આવ્યે. 
આલમગીરના નામવાળા રૂપિયા અને મૃહર અમદાવાદની ટ કશાળમાંથી બહાર 
પાડવામાં આવ્યાં. મરાડાઓને। અમદાવાદ પર્‌ પૂરે! કબજે હોવા હતાં જૂતી પ્રણાલિકા 
પ્રમાણે બાદશાહના પદારે।હયુના ફ્ેરમાનને આવકારાયું' અતે એની ન્નહેરાત પણુ 
થવા દેવામાં આવી, 

૧૭૫૪-૫૫ દરમ્યાન મર!ઠાઓએ મોમીનખાત ર જ પાસેથી ખ'ભાત જીતી 
લેગા પ્રયાસ કર્યા, પરતુ એમાં એમતે નિષ્ફળતા મળી. ૧૭૫૬ માં મોમીનખાનને 
તાણાંની ભારે ખેચ પડી. સૈનિકોનો ચડી ગયેલો! પગાર્‌ ચૂકવવાનો બાકી હતે. 
આથી એણે આસપાસના પરાડાએ સહિતના પ્રદેશોમાંથી લૂ'ટતી રકમ મેળવી, 
એ વષે" અમટાવાદતી રક્ષણુ-દીવાલેનતે ભારે વરસાદથી તુકસાત યયુ' અતે 
મરાઠાઓનું મોટું લસ્કર્‌ અન્યત્ર હતુ તેથી મોમીનખાને અમદાવાદ પુનઃ કબજે 
કરવાનું નષ્કી ક્યું. એણે મરાઠાઓના વિરોધીઓએ અતે શત્રુઓઆતો સહકાર 
મેળવ્યો, વળી કેટલાક મરાઠા લશ્કરી અધિકારીઓએ ને પોતાના પક્ષે લીધા, અને 


૪-૬-૮૮ 


૧૧૪] | સુથલ ફાલ. [પ્ર. 


વ્યવસ્થિત કાવતરું થોજ્યુ, મરાઠા સૂમેદાર રધુતું ખૂન કરવામાં આવ્યું” 
(સપ્ટેમ્બર ૬, ૧૭૫૬) અને એ પછી અમદાવાદ પર્‌ આક્રમણ કરવામાં આવ્યું. 
એ સમયે મરાઠા લશ્કર એછી સ ખ્યામાં દેતુ તેથી શહેરને! બચાવ ઝાઝા સમય 
થઈ શકયો ર્નાહે. અમદાવાદ પર્‌ કબજે મેળવાયો (ઓફૂટોબર ૧૬, ૧૭૫૬)૨૨, 
ચુજરાતતા નાગર બ્રાહમાણુ શભુરામતી કામગીરી અમદાવાદની લસ્કરી કાંતિમાં 
મહત્ત્વપૃણુ' રહી એથી એને નાયબ સુખેદાર બતાવવામાં આવ્યે! અતે પૂણ 
સત્તાઓ સાથે મુખ્ય મ'ત્રી નીમવામાં આવ્યે..પ2 


શોસીનખાત (ઈ.સ. ૧૭૫૬-૫૮) 


મોમમીનખાને રાજધાની પર કબજે મેળવી, ગુજરાતના છેલ્લા મુરિલિમ સુખેદાર 
તરીક્રે સ્થાન મેળવ્યુ, પણુ એ સમયે દિદ્હીમાં કે દ્રીય મુધલ સરકાર ભાંગી પડી 
હતી, (યાંથી સ્વીકૃતિ મમાવતાં મોમીતખાનને સ દેશે મોકલવામાં આવ્યો કે મુધલ 
સખ્રાટ તરફથી જે માતપાન અતે બહ્ષિસ જેઈએ તે! આપવામાં આવશે, પણુ પોતાના 
સ્થાનના રક્ષણુ માટે તમારે તમારાં સાધનો પર જ આધાર્‌ રાખવે। પડશે, 


ખીજી ખાજુએ પેશ્વા બાલાજી બાજીરાવ, જે આ વખતે હિ'દમાં સર્વોચ્ચ 
લશ્કરી તાકાત ધરાવનાર તરીકે ખ્યાતનામ બન્યો હતે, તેતે મુજરાતના બનાવોની 
જાણુ થતાં તરત જ પોતાના તાયળ સદાશિવ રામચદ્રને પૂરી સત્તા સાથેનું 
સુસજ્જ લશ્કર્‌ આપી મોકલ્યો, દામાજીરાવ ગાયકવાડ તથા એતા ભાઈ ખ ડેરાવ 
પણુ સદાશિવને સહકાર આપી મદદે જાય એવી સૂચના આપી. એ રીતે સ યુક્ત 
મરાઠા લશ્કરતું આક્રમણુ અમદાવાદ પર થયું. મોમીનખાતે બચાવ માટે પ્રયાસ 
કર્યા, લગભગ ૧૪ માસ (જાન્યુઅરી ૭, ૧૭૫૭ થી ફેષ્રુઆરી ૨૭, ૧૭૫૮) 
સુધી ધેરે। ચાલ્યે.૫* ધેરાના સમય દરમ્યાન મોમીનખાનની સુશ્કેલીએ વધી. 
મોટા લશ્કરનો! પગાર ચૂકવવા બાબતમાં નાણાંની ત ગી હતી તેથી અમદાવાદની 
દિ'દુ તેમજ મુસ્લિમ પ્રેજન પાસેથી ગેરકાયદે કરવેરા ફ્રનિયાત ઉઘરાવવામાં 
આવા, ડભોડા અતે એની આસપાસ રહેતા કે!ળીએ ભારે સાહસ અને 1હે'મત 
“બતાવી, શહેરને અનાજ-સામત્રી ત્રીસગણી કિ'મતે વેચી જતા, મરાઠાએના 
શેરા દરમ્યાત સૌથી વધુ ખરાબ દશા તે પ્રનની થઈ. વેપારધ'ધામાં ભારે 
નુકસાન, આકર! વેરા, માર્લામિલકતને થતુ' નુકસાન, જરૂરી ખાદ્ય ચીજના 
અભાવથી ભૂખમરાની સ્થિતિ, મરાઠાઓતે। શ્ષહેર ફરતો કડક ચે।!કીપહેરે!, વગેરે 
'ઊાંડમારીએથી પ્રજા ત્રાસી ગઈ તેથી ગરીબ અતે ભૂખ્યા પ્રજજનેએ રફેર્‌- 
"માંથી અન્યત્ર સ્થળાંતર કરવા ધસારો કર્યો. કરની વસૂલાત, દડ અને જપ્તી 


જઘુ'] સુથલ હફૂસતની પડતી... [શ્ય 


જેવાં આકરાં પગલાં લીધાં છતાં મોમીનખાનતે તાણાંતી ત'ગી જ રહી. 
લશ્કરતે! પગાર નિર્યામત ચૂકવાતે નહિ. પરિણામે ઘણી સખ્યામાં લરફરી 
સૈનિકોએ મોમીનખાનને પહ્ષ છોડયો અને દમાજરાવે અસ'તોષાયેલાઓતે નોકરી 
આપવાની ન્નહેરાત કરતાં તેઓ મરાઠા પક્ષે જેડાયા ( ઓફૂરોબર, ૧૭૫૭ ). 
૧૪પ૫છ ના અત સુધીમાં મરઠએ.એ અમદ!/વ/દ યણેર ફરતો ઘેરો વધુ કડક 
બનાવી ભી'સ વધારી. ૧૭૫૮ ના આર્‌ભમાં સૂરી ઉમરાવ શાહ નૂરે (મૂળ નામ 
હસનકુલીખાન) મોમીનખાનને કરૃણુ રિથતિમાંથી ઉગારી લેવા પેશવા સાથે 
સમાધાન કરાવી આપવાને! પ્રયત્ન કરી જેષે!. પેશવા પાસેથી લાવેલી શરતે 
શાહ નૂરે મોમીન ખાનને જણાવી, પરતુ મોમીતખાતે એ સ્વીકારી ર્નાહે. શાહ નરે 
તેથી પ્રયાસ છોડી દીધા (ન્નન્યુઆરી ૧૫), પરતુ એક જ મહિનામાં મોમીન- 
“ખાને સમમ્ર પરિરિયાતિથી તગ આવી જતાં સમાધાન માટે તૈયારી ખતાવી 
દામાજરાવ ગાયકવાડની મષ્યસ્થી સ્વીકારી, જે સમાધાન થયું તેમાં મોમીતખાને 
સિત્તેર હ'નર (મૂળ એક લાખની રકમ હતી) રૂપિયા આંપવાનું, ખ'ભાત બદર 
એતા પાસે રહેવા દેવાયુ, પણુ એની અડધી જકાત પેશવાને આપવાતુ', ધેોધા 
સોંપી દેવાતું અને મુખ્ય મંત્રી શ ભુરામતો કખજે સોંપી દેવાનું કબૂલ્યું, એ 
પછી અમદાવાદ મરાઠાએના કબજામાં આવ્યું (ફેણુઆરી ર૭, ૧૭૫૮)3૫ અને 
એની સાથે મુધલ સત્તાના ગુજરાતમાં અ'ત આવી ગયે।. 


પાદટીપ 


1૧. ./)77#/-૪/-2##/«/#277% 1105. 9) 7. 811885% 101. 1, ૩0.98-101 


૨. ૧સેરાતે અહમદી', (ગુજ. અનુ. કુઃ સે1. ઝવેરી), વૌ? ર, ખડ ૬, પૃ. ૭-૮ 

૩. ઉણા5€ ઘાત 8ઢ1]1, 2772૮ €૮૭/#0૮45 97 27/04, 10. ઇ ૪0. 21-22 
૪. “મિરાતે અહમદી?, વૅ!. ર, ખ'ડ 3, પૃ. ૨૩ 

પ. એજન, પૃ. ૫૯-૬૦ 

૬, ઉહઠા1$€ દ્વતં કદા], 0૪. ૮/?., 00 - 5-7 

૭, 8. 11૯, 27૮7 2758747 1/01. 1, ૪૪0- 193-94, 196, 200-01; 
' થમેરાતે અહમદી', વો. ર, ખ'ડ ૧, પૃ. ૧૧૬, ૧૨૧-૧૨૨, ૧૩૬-૨૩૮ 

૮. 3, ઉ. દબ, 2૮519૮ 2/૮ 24૦ 27 7૮47770 -22૪947:5/07; 

020*- 33-36 


૬૧૬] મુઘલ કાલ | પ્ર. 


ફ. “શિરાતે અહમદી', વૉ।. ર, ખ'ડ ર; પૃ. ૨૮૮-૨૯૦ 
૧૦, ઉટ1$૯€ દ્રાતં 8818]1, 07. ૮/7., 9. 45 
૧૨, 'સિરાતે અહમટી”, તે. ૨, ખડ ૨, પૃ. ૩૫૯-૩૬૬ 


ર. એજન, ખડે ૩, પૃ. ૫૭૪-૭૩૮; ઉઇલાડર 810 8414], 07. ૮4/7/,, 101, 1, 
૪. 113 


૧૩, “મિરાતે અહમદી', વો. ૨, ખડ ૩, પૃ. ૫૮૦-૮૩ 
1૪. એજન, ખ'ડ ૪, પૃ, ૫૯૦-૬૫૦ 


૧૫, 34. 3. (૦8581121, 272 77/4/7077 07 €૪70”4/, 101. 1, 80. 540-42 


મરકર્ણ પ 


સમકાલીન રાન્‍્યે। 


૧. જાડેજા વ'શ 


કચ્છના જાડેજાઓની એક શાખા ન્મ રાવળના સમયથી નતાતગરની 
સ્થાપના સાથે ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રમાં શરૂ થઈ, તે! ખીજી રાખા રપ.સ, ૧૫૭૪- 
૧૭૫૭ ના ગાળાના અ'તભાગમાં મોરખીમાં શરૂ થઈ. આમ કચ્છ નવાનગર અને 
મોરબી એમ ત્રણ મુખ્ય શાખા વિકસી, 
(1) ડચ્છતદ ૨ ડેત્ત 

આ પૂવેનના ગ્રથ(પ. ૧૫૪)માં કચ્છતી ગાદીએ ખે'ગારજ (૧ લા )ને 
જેયે।.. નવાતગરના ન્મ રાવળે એને! વિનાશ કરવા કરેલાં પ્રયત્ત નિષ્કૂળ ગયા. 
[સંધ તરકેની સરહદના રહ્ણુ' નિમિત્તે સિંધના શાહ હુસેન સાથે અયડામણે 
થતી. ઝારાના યુદ્ધમાં રાવને પરાજ્ય પણ  મળ્યે!, પણુ હુસેન કચ્છતે કશુ' તુકસાન 
કરી શકયો નહિ, ૯૦ વષષની ઉમરે ઈ.સ. ૧૫૮૫ માં ખે'ગારજનું અવસાન 
થતાં કચ્હનો સ્વતત્ર સત્તા તરીકે અત આવ્યે।, છતાં અમદાવાદી સત્તાની પકડ 
ઢીલા પ્રકારની જ હતી : માત્ર કચ્છતા રાવે જરૂર પડતાં ૫,૦૦૦ ધેડૅસવાર્‌ 
લશ્કરથી સહ'યમાં જવાનું હતું. 


ખે ગારજી ઈ.સ. ૧૫૮૫ માં અવસાન પામ્યો એની પૂવે જ મોટા ચુત્ર 
ભોજરાજજી હળવદના ર્‌ાયધર ઝાલાની મદદે જતાં કામ આવી ગયેલો અને એને 
પુત્ર અસિયોજી તદ્‌ત બાળક હોવાથી ભે।જરાજજનો ભાઈ ભારમલજી (૧ લે!) 
સત્તા ઉપર આવ્યે!.૫ મુઝફક્ર ૩ જે હાલાર્માંથી નાસી ભારમલજ પાસે ગયેલા 
ત્યારે રાવે એતે મુધલ સૈન્યને હવાલે કર્યા હતે વગેરે વિગત આ પૂવે સૂચિત 
થઈ છે. ભારમલજ ગુજરાતના સત્તાધારીએનતે અધીન હતે!. એણુ બેએક વાર 
માથું ઊચકેલું, પણુ તિષ્ફળતા મળેલી. જહાંગીર જ્યારે ઈ.સ, ૧૬૧૭માં 
અમદાવાદ આવેલો ત્યારે ભાર્મલજીને એની સલામીએ જવું પડયુ છતું, ન્ન્યાં 
સારુ નજરાણું ધરતાં જહાંગીરે પણ એની સારી કદર કરી એને ટ'કશાળ 
સ્થાપવાની અને એમાં કચ્છી કોરીનું નાણુ છાપવાની સત્તા આપી હતી. બત્રોજે 


૧૬૮] મુજ ડાલ 1પ" 


અક્ષિયોજી ઉંમરલાયક થતાં એતે કે।કા પરગણુ' ભેટ આપવામાં આવ્યું હતુ, જે 
એના અંવસાને ખાલસા કરવામાં આવ્યુ હતુ. 


ભ્નાર્મલજતું ઈ.સ, ૧૬૩૧ માં અવસાન થતાં અતે પાટવી જેહેજ નાની 
ઉ'મરે મરણુ પામેલો હોઈ તાના પુત્ર શોજરાજજીતે સત્તા મળી, એના સમયમાં 
રાહ વર્ધમાતે મુદ્રાતી વસાઘત કરી.૨ 


ભોજરાજજ અપુત્ર મરણુ પામતાં એના ભાઈ મેધજનો કુમાર ખેગારજ 
દત્તક પુત્ર તરીકે ઈ,સ. ૧૬૪૫ માં ગાદીએ આવ્યો, એના અવસાને સુમરીને પેટે 
જન્મેલા હમીરજીને સત્તા સોપવામાં આવી, પણુ ખે'ગારજતે! ભાઈ તમાચી 
સત્તરમે દિવસે આવ્યે! ને હમીરજીને ગાદીએથી ઉઠાડી મૂકી એણે ઈ.સ, ૧૬૫૪ માં 
કચ્છની સત્તા હાંસલ કરી, આ રાવ તમાચીના સમયમાં દારા શુકોડ નાસી 
કચ્છમાં પાછળથી જણીતા થયેલા દ્ારાવાડી તામક સ્થાનમાં આવી વસ્યો હતો. 
એણે નવાનગરના જમ અતે કચ્છતા રાવ પાસે સૌત્યતી સહાય માગી, પણ્‌ 
એમાં તિષ્ક્ળતા મળતાં એ કચ્છ છોડી ગયો. રાવ તમાચી ઈ.સ. ૧૬૬૨ માં 
અવસાન પામતાં એતે! પુત્ર રાયધણુજી (૧ લે!) સત્તા ઉપર આવ્યે..૨ કચ્છતી 
ખ'ડણી જહાંગીરના સમયથી માક હતી, પણુ અમદાવાદના સુખેદારે મોડું' સોન્ય 
મોકલી મોઆગઝિમખેગતે ખ'ડણી ઉધરાવવા મોકલ્યો ત્યારે રાવે પણુ સારી એવી. 
તૈયારી કરતાં મુધલ સેતાર્પતિ પરવાનો આપી પરત ચઈ ગયે.૨* 


રાયધણુજનું ઈ.સ. ૧૬૯૭ માં અવસાન ચતાં, મોટા ખે પુત્રો પિતાના 
જવતાં જ મરણુ પામેલા એટલે ત્રીજે પુત્ર પ્રાગમલજી ગાદીએ આવ્યે. એ 
વખતે તૉંધણુજના પુત્ર હાલોજી અતે રવેોજીતા પુત્ર કાંયાજીએ જુદાં જુદાં થાણું * 
કબજે કરી «યાં ત્યાં સત્તા જમાવેલી. આમાં દાલે।જીએ મુદ્દા કાંદી અને કેડાર।- 
(તા, અબડાસા)ના પ્રદેશો અને કાંયોજએ સરહદ પરતુ' અદરનું કટારિયા ( તા. 
ભચાઉ) અને સોરાષ્ટ્રના હૃદમાંતું મોરબી કબજે કરી લીધાં હતાં. રાયધણુજના 
મુમાર્‌ ગોડજએ આં તકે હાાલેજ પર ચડાઈ કરી એક જ દિવસમાં એતી પાસેથી 
મૃદ્રા વગેરે કાંડીનાં ખાવન ગામ કબજે કરી લીધાં હતાં. પ્રાગમલજી (૧ લા)તા 
સમયમાં તવાતગરની ગાદીએ નબળા “મ એફ પછી એક આંવવાથી લૂંટારા 
પ્રમળા થઈ ગયા હતા, જામ રાયસ'ગજના અવસાતે કુમાર તમાચી નાતો હાઈ 
રાવ પ્રાગમલજને શરણે જઈ રહેલો. એ ઉમરલાયક થતાં રાવે પોતાના કુમાર 
ગાડજને એની સાથે મોકલી નવાનગર એતે સોપ્યુ. અના બદલામાં જામે 
કચ્છને બાલ'ભાને! ડિલ્લો ભેટ આપ્યે। ત્યારથી પ્રાગજમલજી “મહારાવ' બન્યો. 


પક] સસમડાલીન રાજ્યો [ ૬18 


પ્રાગજમલના ઈ.સ. ૧૭૧૫ માં થયેલા અવસાને ગુમાર ગે।ડજ(૧ લે।) સત્તા 
ઉપર્‌ આવ્યે, પણ્‌ એ ત્રણ જ વર્ષમાં અવસાન પામતાં ઈ,સ. ૧૭૧૮ માં એનો 
પુત્ર દેસળજી (૧ લો) સત્તા ઉપર આવ્યે. 

દેસળજ સત્તા ઉપર આવ્યે! «યારે કેચ્હમાં તો! બધુ' સૂતું ચાકતુ' હતુ, 
પણુ મોરખીને1 કાંયોજી ખટપટ કરતે! હતે), સારી ખ'ડણી આપવાની લાલચે 
અમદાવાદવ!ં સરખણુલ'દખાતનતે ૫૦ હન્નરના સૌ-્ય સાથે ભૂજ ઉપર્‌ એ લઈ 
આવ્યો. તા” ગાંદીએ આવેલા દેસળજથી પહોંચાય એમ નહોતુ' ત્યારે પટરાણી 
બાઈ રાજખબા વાધેલીએ પોતાની ખાનગી મિલકત કાઢી આપી અને દેવકરણુ શેઠ 
નામના લુહાણાએ સમશ્ર સ'ચાલનની જવાબદારી 'ઉઠાવી લીધી, દેવકરણે ભાયાતેો 
અને ગરાસિયાએતે એકડા કરી મોટુ સૈન્ય જમાવ્યુ' અતે સુખેદારના સૈન્યને 
એક પછી એક અનેક સ્થળે ખરાબી વહોરવી પડી. કાંયોજ સરખુલ'દખાનને છેડી 
નાસી ગયે. આ અરસામાં સરખુલ' દખાનતે સૂખેદાર-પરેથી દૂર કરાતાં એ ઘેરે 
ઉઠાવી અમદાવ!દ તરક ચાલ્યો ગયો. વિધ્તેમાંથી મુક્ત થતાં દેસળજએ ભૂનિ યે! 
કિલ્લો તેમ અર મુદ્રા અને રાપરના ગહ પણુ તૈયાર કરાવ્યા, ચાંચિયાએ.થી 
રક્ષણુ આપવા ફચ્છીગઢ તેમ રાયમાએ ના રક્ષણુ માટે જ સિધમાં રાયમાંગઢ 
પષ્યુ બ ધાવ્યે।, 

દસળજની ઉત્તરાવસ્થામાં કમાર લખપતજની તૃષ્ય્‌! જેર પકડવા માંડી. 
એણે દેવકરણ શેઠનું ખૂન કરાવ્યુ અતે પિતાને પણુ અટકમાં લઈ (ઈસ. ૧૭૪૧) 
માદી હરતગત કરી. દસ વર્ષ કેદમાં રહા પછી ઈ.સ. ૧૭૫૨ માં દેસળજનું 
અવસાન થતાં કુમાર લખપતજી સર્વ સત્તાધીશ બન્યો. લખપતજતેો આર ભને 
સમ્ય આંતરિક ક્ત્તહોમાં પસાર યયે।, 

લ'ખખપતજન1 સમયના ખે તોૉંધપાત્ર બનાવ તે રામસિ'હ માલમની વિધા- 
કલાને આપેલો પ્રબળ વેગ અને ભૂજમાં ત્રજભાષાની પાઠશાળાની સ્થાપના કરી 
તે. લખપતજ પોતે પશ ઉચ્ચ કેટિનો કવિ હતે, અતે કેટલાક કાબ્વ ગ્ર'થ પષયુ 
લખેલા. એ ખૂબ એશઆરામી હતો અને એતે કારણે રોગને ભોગ બતી માત્ર 
૪૪ વષની વયે ઈ સ. ૧૭૬૦ માં મરણ પાષ્યે!,* 


(૨) નવાતગરના «સ છઇાડેલ્ત 


આ પૂવે (મ્ય ૫. પૃ. ૧૫૭) આપણે નેયુ' છે કે ઈ.સ, ૧૫૬૯માં 
વિભનાજી “નમ પછી એતો પુત સત્રસાલ ગાદીએ આવ્યે! હતો, જેને સુલતાન 
મુઝફ્ફર ક ન્નની સાથે સારો સબધ હતે. એ સુકતાતે સત્રસાલને કોરી પાડવાની 


1૨૭] ખઘલ કાલ ( ગ્ર. 


સત્તા આપી હતી, ઈ.સ. ૧૫૯૧ માં નાસભાગ કરતે મુઝદૃફર સોરાષ્ટ્રર્મા આવ્યે। 
ત્યારે જામ સત્રસાલ, દોકતખાન ધેરરી અને લેમા ખુમાણુને મળ્યે. ગુજરાતમાં 
અકબરતે! દૂધભાઈ મીરઝા અઝીઝ કે।કા સમેદાર હતે।. તે મોઢા સૈત્ય સાથે સુઝફેફર 
પાછળ ધસ્યો। આવતે! હતો, સૂબેદારનું અને સત્રસાલ વગેરે સાથીદારોનું--એ સૈન્ય 
ધ્રોળ (જિ, જમતગમર) પાસે ભૂચર મોરી તામક સ્થળ પાસે એકબીન્નની સામે 
ગવી મળ્યાં ને યુદ્ધ ચયું', તેમાં સત્રસાલને! પરાજય ચતાં એ ન્વાનગર્‌ તરફે 
ચાલ્યો ગયે ને લોમા ખુમાણુ તટસ્થ રહી ચાલ્યે! ગયો, બાજે દિવસે સત્રસાલના 
કુમાર અજેજપ અને ભમતા પ્રધાનમંત્રી જસે!છએ આવી યુદ્ધ ચાલુ રાખ્યું', 
પણુ એમાં ખેઉ માર્યા ગયા. મુઝફૂફર દોલતખાન ધેરી સાથે જૂનાગઢ ગયો, 
વળતે દિવસે અઝીઝ કે।કા તવાનગર ગયો અતે ત્યાંથી સત્રસાલને નસાડી તગરને 
પોતાતી સત્તા તાચે લીધું અને એતે પોતાની છાવણીતું મુખ્ય મથક બનાવ્યું! 


સત્રસાલ બરડાતા ડુંગરોમાં આશ્રય ફરી રલ, જૂનાગઢ ઉપર મૃધલ 
ભસ્કર્તી ભીસ વધતાં મુઝફપ્રર પણુ સત્રસાલ પાસે જઈ રલો. સ યેઃગવશાત્‌ 
કાકાને છાવણી ઉઠાવી અમદાવાદ જવું પડયુ', પર્‌'તુ એ એક હાકેમતે નવાનગરમાં 
રાખતો ગયે. સત્રસાલ બરડાતા ડું'ગરેમાં આશ્રય લઈ રલો દતે; એતી આ 
કરુણુ દશાનો અત એના નાના ભાઈ જસોજીએ દિલ્હી જઈ બાદશાહની કૃપાથી 
આણ્યો.” ખીજે મત એવે! છે કે અઝીઝ કોકા સાથે પોતાના વકીલ દ્રારા 
સમાધાન કરી તવાનગરને સત્રસાલે ફરી કબજે મેળવ્યે,“ પણુ સત્રસાલ હવે 
મૃધલષ સત્તાતા ખ ડિયા તરીકે રાજ્ય કરી રલ્રો દતે], 


એનું ઈ.સ, ૧૬૦૮ મા અવસાન થતાં, ભૂચર મોરીના યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા 
અજેજીતો કુમાર લાખે। તદ્ન બાળક હોઈ સત્રસાલના ભાઈ જસે।જીએ રાજ 
કારભાર સંભાળ્યો,“ 


જમ જસે।જીતા સમયતો એક તોંધપાત્ર બનાવ એ સિ'ધના દેવચ'દજએ 
ઈ.સ. ૧૬૧૯ આયસપાસર્માં તવાતગરમાં નિજન'૬ કિવા પ્રણામી સ'પ્રદાયની 
સથાપના કરી એ છે.” 


જસે।1છી ઈ.સ. ૧૬૪૨ માં ઝૃહકલેશમાં ઝાલી રાણીને હાથે માર્યો ગયે!. એ 
અપુત્ર હોવાથી અજેજતે કુમાર લાખે। ૧ લે તવાનગરની ગાદીએ આવ્યે।. 

લાખે સત્તા ઉપર આવતાં એણે સુધલ સત્તાતી ચૂડમાંથી નીકળવા લશ્ફર 
વધાયુ" અને ખબહેળા પ્રમાણુમાં કોરી પડાવવા માંડી, ઈ.સ, ૧૪૨૭ માં શાહજહાં 
દદહહીની ગાદીએ આવ્યે ત્યારે કાંકરેજના કોળીએ।એ બ'ડ કયુ”, હુવે જમે ખ'ડણી 


-પસુ'] સમકાલીન રાજ્યે [ ૧૨૧ 


આપવાનું બધ કયુ", આ કારણે ઈ.સ. ૧૬૪૦-૪૧ માં ચુજરાતના સૂમેદાર 
આઝમપખાને નવાનગર ઉપર્‌ ચડાઈ કરી “નમ પાસેથી ખ'ડણી વસૂલ કરી અને 
“કરીએ ન પાડવા બામતનું વચન લીધું. ઈ.સ. ૧૬૪૫ માં “નમ લાખાજી મરણ 
પામતાં એને! પુત્ર રણુમલજી નવાનગરની ગાદીએ આવ્યે. એ નિ:સ'તાન હતે, 
પરતુ જેધપુરતી એની રાઠોડ રાણીએ પોતાને પુત્ર થયેલો છે એવી વાત 
'ડૈસાવી, એક છોકરાનું તામ સતે।જ રાખી એને વારસ તરીકે ન્તહેર કર્યો, પર તુ 
રણુમલનતે ભાઈ ર્‌ાયસિ'$ રાજકારેબાર જેતેા હતો તેણે ગણુમલજી પાસે જ 
જહે? કરાવ્યું કે એ પુત્ર પે!તાતો નથી, એટલામાં રણુમલજને1 દેહાંત ચયે1 અને 
'શાહૉડ રાણીએ સતોજનતા નામને! પડે! વગડાવ્યો, પર તુ રાયસિ'હે ધ્રોળના જૂનોજ 
અતે નવાનગરના જમાદાર ગોપાલદાસની મદદથી સત્તા હાંસલ કર|,૫૨ આથી રાઠોડ 
"રાણીએ ગુજરાતના એ સમયના સૂખેદાર ઝુત્મુદ્ીનની મદદ માગી. એ સોન્ય લઈને 
“આન્યો ને શેખપાટ પાસે યુદ્ધ થયું તેમાં રાયસિહજ માર્ષા ગયો ( ઈ.સ, ૧૬૬૩ ) 
અતે કુત્મુદદીને નવાનગરતો કબજો લઈ સતોજને નામને! રાન રાખી, નગરનું 
“રલામાબાદ' નામ સ્થાપા સમ્ત્ર મૃલક પાદશાહત સાથે ભેળવા દીધો. રાયસિ હને 
કુમાર તમાચી નાના ઉ'મર્ને! હતે! તેણે ડચ્હમાં જઈ આશ્રય લીધે. થેાડા 
“સમય પછી તમાચી એ ખાંમ'ડળમાં આવ્યો ને નવાનગરના મુલકને ઉજ્જડ 
કરવા લાગ્યો નેધપુર્તા મહારાજા જસવ તતિઠુજ ખીજી વાર્‌ ગુજરાતના સુખેદાર્‌ 
'ખન્યા ત્યારે એમણે તમાચી ૧ લાને નવાનગરતી સત્તા સાંપ, પણુ આમ છતાં 
ઓર્‌ગઝેબ જવતો હતે ત્યાંસુધી તા જમ નનમખ'ભાળિયામાં રહેતો હતો. 


ઈ.સ. ૧૬૯૦ માં તમાચીનું અવસાન ચનાં એને! કુમાર લાખે। ૨ જે, જેણે 
'પોરબદર્‌ સુષીને પ્રદેરા દબાવ્યો હતે।,૫૨ એના અવસાતે ઈ.સ. ૧૭૦૯ માં એને 
કુમાર રાર્યાસ હ ર જે ગાદીએ આવ્યે।. આ રાયસિ હે નવાતગરમાંતા મુસલમાન 
'ફેોજદાર્તે હાંકી કાહથો ને તવાતગરમાં આવી સપૂણુ સત્તા હાથ કર, એતા 
સમયમાં ગુજરાતના સુબેદાર દાઊદખાનં પન્નીએ ઈ.સ, ૧૭૧૪--૧૫ માં નવાનમર 
આવીને ખ'ડણી વસૂલ કરી અતે ઈ.સ. ૧૭૧૭ માં સૂખેદાર અજિતસિહ ખ ડણી 
'વસૂલ લેવ। જમનગર્‌ આવ્યે। યાં જામ રાયસિ હે પ્રબળ સામને! આપ્યો, પણુ અ'તે 
ત્રણ લાખ રૂપિયા ખ'ડણીતા અને કચ્છી રપ ધોડા આપી સમાધાન કરવું પડયું, 

ઈ.સ. ૧૭૧૮ માં રાયસિહના નાના ભાઈ હરધોળજએ એને મારી નાખ્યો 
અતે પોતે સત્તાસુત્ર ધારણ્‌ કર્યાં, રાયાસિ હેતે! પુત્ર તમાચી કચ્છના આશ્રયે રહ્યો 
હતે!, ફચ્છમાંતી એની માસી રત્નાજની યુક્તિથી ગુજરાતના સૂબેદાર સરખુલ'દખાન 
અતે જૂતાગઢના સલાંબત મુહમ્મદખાનતી મદદથી હરધોળજને દૂર કરી જામ 


૬૨૨] મુઘણ કાલ | પ્ર” 


તમાચી ૨ જે નવાનમરતી સત્તા ઉપર આત્યો યારે સૂમેદાર સરષુલ દખાતે નવા- 
નગર પાસેથી ત્રણુ લાખ રૂપિયા ખ'ડણીતા માગ્યા, બીજે વષે જૂનાગઢને સલાબત 
મુડમ્મખાન વચ્ચે પડયો અને'એક લાખે પતાવટ કરી. ઈ,સ. ૧૭૪૨ માં ગુજરાતનો 
સુભેદાર મોમીનખાત નવાનગર ઉપર્‌ ચડી આવ્યે, જામ એતી સામે ચથો ને 
ખંડણી આપવાતે। ઇન્કાર કર્યો, પરતુ પછી ૫૦ હજાર ર્‌પિયા આપી મોમીન- 
ખાનને પાછે! વાળ્યો, 

તમાચી સત્તા ઉપર્‌ આવ્યા પછી ભાયાતેને સૌને પોતપોતાના સ્થાનમાં: 
મે।કલી આપ્યા હતા આમાંના પડધર્‌ીના હાલાજીએ સત્તા મેળવવામાં તમાચીને સહાય 
કરેલી હોઈ એતે ખોટું લાગ્યું તેથા વહવાણુના ભાયાત કર્ણુસિગતે તમાચીને 
મળવા જવાના બહાને લસ્કર્‌ લઈ મોકલ્યો, કરણુસિ'ગે લાગ સાધી તમાચીનુ' 
ખૂન કયુ, પયુ રાણીએ મતે જવતે હોય એ રીતે લોકેીતે બતાવતાં કષેકોએ* 
કરણુસિગતે હાંકી કાઢયો. 

બતે રાણીએ અપુત્ર હતી એટલે એડ-એક છે!કરાને બનેએ દત્તક લીધો. 
એમાં મોટી રાણીએ લીધેલે લાખોજી ૩ જે તવાનગરની સત્તાનો હછદાર બતી 
ઈ.સ. ૧૭૪૩ માં ગાદીએ આવ્યે, 


લાખોજની હળવદવાળી ઝાલી રાણી સાથે ત્રણુ ખવાસ ભાઈએ ૬ળવદથી 
આવ્યા હતા તેમાંતે મેરામણુ ખુદ્ધશ્વાળી હતો, જામ નખળે હોર્છુ ધીમે ધીમે. 
મેરામણુતુ' ચલણુ વધતુ જતુ' હતું. આ વાત ઝાલી રાણીને ગમતી નહોતી. 
તેથી એક દિવસે મેરામણુતા ભાઈ તાનજને મરાડી નાખ્યો, આથી મેરામણે પે।તાનાં 
માણુસ ભેળાં કરી મહેલ ઉપર્‌ આક્મણુ કવું” ને ઝાલી રાયને કેદ કરી અને. 
રાજકારેબાર્‌ પે!તાના હાથમાં લીધો. જમ લાખોજી ઈ.સ. ૧૭૩૮માં અવસાન 
પામ્યો ત્યાંસુધી આ પ્રમાણું યાલ્યુ'. ૫૪ 


(૩૦) ક્રોળના જાડેલ 


નત્રાનગરના સ'સ્થાપક “જામ રાવળતા તાના ભાઈ હરધોળજથી ધ્રોળન॥ 
જાડેજા વ'શનેો આરભ થાય છે. પ્રોળમાં રાજ્ય રાર કયુ” યારે હરધોળજઝએ 
૧૪૦ ગામ કખળે કર્યો" હતાં (ઈ.સ ૧૫૧૯). એ તોંધપાત્ર છે કે «મ રાવળને।!ઃ 
અધો આધાર હરધોળજી ઉપર હતે. જેડેવાએ સાથેતા વિગ્નહમાં હરધોળજને 
દગાથી મારી નાખવામાં આવ્યો, હરધોળજી પછી એતે મોમે કુમાર જસોજી 
ગાદીએ આવ્યે! (ઈ સ. ૧૫૫૦). આ જસે।જએ મહેમાન તરક ખોલાવીને પોતાના 
સમકાલીન જેઠવા રણા ભાષુજને। માર્ષી કહેવાય છે. અ જસોજ ઉપર હળવદને!ઃ 


પઝ'| સમડાલીન રાન્ચેપ [1૨૩- 


ઝાલે। રાયસિ'$જી ચડસાચડસીમાં ચડી આવતાં યુહ્ધમાં જસોજી મરાઈ ગયે. 
જ્સોજીના ઈ.સ. ૧૫૯૬ માં થયેલા અવસાને એને કુમાર બામણિયે1જી ગાદીએ 
આવ્યો. એતું અવસાન યતાં એને। મોટો કુમાર હળધોાળજી ૨ જે (ઈ.સ, ૧૬૩૬); અને. 
એના અવસાને મોટો કુમાર મોડજી ( ઈ.સ, ૧૬૪૭) ગાદીએ આવ્યે।. એના અવર:ને- 
એનાથી નાના કાકા પચાણુજીએ ગાટી કબજે કરી લીધી. એના અવસાતે એને। કુમાર 
કલોજ (ઈ,સ.૧૬૬૬) સત્તા ઉપર આવ્યે!. એને। કાઠીએ સાથેનો વિગ્રહ જાણુવામાં. 
આવ્યો છે. એના અવસાને એનો મોટે કમાર સાંગોજી સત્તા પર આવ્યે1. એના 
સમયમાં મુરિલમ સૈન્ય તવાનમર્‌ ઉપર્‌ ચડી આવેલુ ત્યારે નમતી મદદે ગયેલ. 
સાંગાજ યુદ્ધમાં અવસાન પામતાં એતે પુત્ર જુણાજી ગાદીએ આવ્યો અને એના! 
અવસાતે એને। મોટો યુમાર્‌ ખેતોજી સત્તાધારી બન્યો. 1પ ખેતે!જના અવસ'ને એને! 
કુમાર ડલોજઈ અને એના અવસાને એને! નાને ભાઈ વાઘજી સત્તા ઉપર આવ્યે!,. 
જેણે ઈ.સ. ૧૭૮૦ સુધી સત્તા ભોગવી હતી. 

(૪) રપ્જફેપ્ટતદ જાડેલ્ 


“મ સતોજના, ભૂચર મોરીના યુદ્ધમાં ખપી ગયેલા કુમાર અન્નેજને!' 
નાતો પુમાર વિભાજી રાજકોટના જડેશ-કુળનો સ્થ,૫ક' હતો. આ વિભે!જનેઃ 
કાલાવડ ( જિ. જમનગર ) જિવાઈમાં મળ્યું હતુ'. એ સરધાર( તા. રાજકે।ટ)તા 
વાત્રેલા ઠાકેરતી કુ'વરીતે પરણ્યો હતે, જેતે ખાપ તરફથી ચીભડા ગામ,. 
(લોધીકા મહાલ, જિ. રાજકે।ટ ) દાયજમાં મળ્યું' હતુ”. એ વખતે સરધારના 
વાધેલા જેરમાં હતા ને ગાંડળ સુધી એમની સત્તા હતી. આ વાઘેલા ધાડપાડુ. 
હોઈ મુધલ સત્તા પણુ વાજ આવી ગઈ હતી અતે એમને સાફ કરવા માટે સમય 
જોતી હતી, શાહજહાં અમદાવાદને સુખેદાર થઈને આવ્યો ત્યારે વિભાજએ શ'હી! 
લ?કરતી મદદથી વાધેલા ડૉકેરર કાનાજને વણી સરધાર છતી લીધું અને ત્યાં. 
પાદશાડી થાણું નાખ્યું. ઉવશેજએ મુઘલ સત્તાને કરેલી સહાય અને દોરવણીને 
કારણે એને અરડાઈ ( કોટડા સાંગાણી મહાલ, ઈ. રાજકોટ ), રીબ (તા. ગોંડળ),. 
રીખડા (તા. ગૉંડળ ) અને કાળીપાટ (તા. રાજકોટ ) વગેરે ગામ ન*્નગીર્માં- 
મળ્યાં હતાં. 

વિભાજી ઈ.સ. ૧૬૩૫ માં અવસાન પામતાં ગઝેતે। કુમાર મહેરામણ્જ અતુગામીઃ 
ખન્યો. એ પણ સરધારમાં રહી મુસલમાન યાણદારે। .તાચે રહી કામકાજ કયે 
જતે! હતે।, ઈ.સ. ૧૬૪૦ માં કાડીએનતે સીવા કરવા આઝમખાત સોરાષ્ટ્રમાં- 
આવ્યે! ત્યારે મહેરામણુજ સર્ધારના મુસ્લિમ થાણુદારને લઈ એને મળ્યો, આથી 
આઝમખાતે વધુ એકખે ગામ આપી એના પ્રદેશ ઉપર સત્તા નાગવવાની બહાલી આપી.. 


“1૨૪ ] મુઘલ કાલ [પ. 


મહેરામણુજીતા અવસાને એના પાટવીમુમાર સાહેબજતે સત્તા મળી. 
સરધારમાં રહીને જ એ ચાણુદારની તોકરી બન્નવતે હતે. સાહેબજીતે એના નાના 
ભાઈ કુભ્નોજ સાથે મેળ નહોતો. એ સમયના સૌરાષ્ટ્રના ફોજદાર મુત્યુદદીને 
વચમાં પડી કુ ભોજને અરદોાઈ અને રીબ આપી સમાધાત કરી આપ્યું. ઈ.સ, 
“૧૬૭૫ માં સાહેભજતા અવસાને એને કુમાર બામણિયોજી અનુગામી બન્યો. 
બામણિયે!જ સરધાર સાથોસાથ રાજકોટમાં પણુ રહી પોતાનાં ગામોતેો વહીવટ 
કરતો હતે. થાણુદારની તે।ફરીથી એણે કૅટલાંક વધુ ગામ પણુ મેળવ્યાં ને કટલાંક 
'ઇજર્‌ે પણુ રાખ્યાં, મિયાણાએ સાથેની એક અથડામણમાં એ માર્યો જતાં ઈ.સ. 
૧૬૯૪ માં એને! કુમાર મહેરામણજ ર જે અનુગામી બન્યે।, 

ઈ.સ, ૧૭૦૭ માં ઓર'ગઝેમના અવસાને સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકારભાર હીલે! 
“થતાં, દક્ષિણુ ગુજરાત તરક મરાઠાએાની ભીંસ વધતાં સૌરાષ્ટ્રનાં સુધલ રોન્યેાને 
“એ બાજુ ખોલાવી લેવામાં આવ્યાં, અ તકે મહેરામણુજીએ રાજકોટ પોતાની 
નીચે સપૂણપણે લઈ આસપાસનાં બીજા ગામ પણુ કબજે કર્યા“, પછી ઈ.સ. 
૧૪૨૦ માં જૂનાગઢતો નાયબ ફોજદાર માસમૂમખાનત મહેરામણુજી પર ચડી 
આવ્યે. એને જ ગમાં ખતમ કરી રાજકોટનો કબજે કરી રાજકે[$ અતે સર- 
ધારની ફોજદારી સ્વીકારી લીધી, રાજકોટ તચે એ વખતે જસદશુ (ત!. જસદણ), 
ભાડલા (તા. જસદણુ) વગેરે ગામ હતાં, મુધલ બાદશાહ મુહમ્મદશાહે ઈ.સ. 
૧૭૨૦ માં ર્‌ાજકેટતે મહાલ માસૂમખાતને જંગીરમાં આપ્યો ને ઈ.સ. 
'૧૪૨ર્‌ માં માસૂમખાને રાજકોટનો કિહ્શે બ ધાવી એનું તાંમ જ “ માસૂમાબઃ૬' 
આપ્યું, એણે ઈ.સ. ૧૭૩૨ સુધી ફે।જદાર તરીકે આ મહાલ પર સત્તા ભોગવી, 
પુછી મફૈરામણજના પાટવી મુમાર ર્યુમલજએ રાજકોટ જીતી લીધું અને ખીન્ન 
૭ ભાઈખએેને એક-એક ગામ ગરાસમાં આપી પોતાનું બળ જમાવ્યું, આગળ 
જતાં કાટીએએ કબજે કરેલા સરધારતે પણ કબજે મેળવી લીધો હતો. ઈ.સ. 
૧૭૪૬ માં એતું અવસાન થતાં એનો! પાટરીકુમાર લાખેજી એનો અનુગામી 
અન્યે!. પોતે હીલેપોચે। હોઈ પોતાની હયાતીમાં જ એણે પોતાતા પાટવી 
મહોારામણુજીને ર!જ્યાભિષેક કયે. 

(૫) ગો 'ડળતા જાડેસ્ત 

સરધારમાં અને ૨।જકે।ટમાં રહી થાણૃદારતી સેવા બજાવતા મહેરામણુજીની 
પછી અતુગામી બનેગા મોટા પુત્ર સાહેખજ અતે નાના પુત્ર કુભોજી વચ્ચેના 
:ઝધડાનું સોરાષ્ટ્રેતા ફોજદાર કૃત્મુદ્દીને સમાધાત કરી આપ્યું ત્યારે કુ'ભોજીને અરદાઈ 
અનેરીબ એ ખમે ગામ આપવામાં આવેલાં. આ કુ ભોજએ ગોંડળની પે।તાતી અલગ 


પસુ'] સમકાલીન રાચે [૧૨૫- 


શાખા સ્થાપી. મુ'શાજીના અવસાને એના અતુગામી તરીકે આવેલા સ મ્રામજએ 
પોતાનું વહીવટી-મથક ગોૉંડળમાં રાખ્યું ત્યારથી એ એ શાખાની રાજધાની ખન્યું. 
સ'ગ્રામજ પછી આવેલા હાલોજએ જૂતાગઢમાં વસ'તરાય પુરાબિયાએ બહાદુર 
ખાનને હટાવી સત્તા હાંસલ કરી ત્યારે દીવાન દલપતિરામને અનેક રતે સહાય. 
કરી, પોતે અને પુન નનતે પોતાનાં રોન્યોતે લઈ જૂનાગઢ હસ્તગત કરવામાં. 
સહાય કરી, જેને અ'તે ધોરાજતું પરગણું ગીરો મેળવ્યુ'.૧૬ એ પછી ભાયાવદર 
મેળવ્યુ અને એના અનુગામી ઝુ'ભેજ ર્‌ જાએ ધોરાજી ઉપલેટા વગેરે સમૃદ્ધ. 
પરગણાં હાથ કર્યા. 
(૬) સેપ્ર્બીના જાડેજા 

ઈ,સ. ૧૬૬૭ માં કચ્છના રાવ રાયધણુજીતું અવસાન થતાં પ્રાગમલજ 
સત્તા ઉપર્‌ આવ્યે! ત્યારે ભાઈ તૉંધણુજના પુત્ર હાલોજીએ કાંઠીને પ્રદેશ થોડે. 
હાથ કરી લીધો હતો અને ર્વોજીતી વિધવા રાણી ખાળ કમાર કાંયોજીતે લઈ. 
મોરબી તરજ નાસી આવી હતી. અહી કાંથાજ ઉમરે આવતાં એણેુ કચ્છની. 
સરહદની અ'દરતા કટારિયાને1 તેમજ વાગડને। મુલક હાય કરી યુક્તિપૂર્વક' 
મોરબીનો પ્રદેશ પણુ કબજે કરી લીધો હતો. પોતાના અવસાન પહેલાં મોરબીનો 
પ'થક પોતાન! પ્રુમારે તેજમાલજી અને અલિયોજને સોંપ્યો તે વાગડનેો પ થકઃ 
બીજા ઝુમારેને સોપ્યે. તેજમાલજી ઈ.સ. ૧૭૨૯માં અવસાન પામતાં પિતાની 
ઘયાતીમાં જ અલિયોછના હાથમાં મેરીની ઠંકરાત અતે કચ્છમાંતા આધોઈ. 
તેમ કટારિયા તાબાનાં બીન્ન' ચોવીસ ગામ આવ્યાં. કાંયોજનું અવસાન ઈ.સ. 
૧૭૩૪ માં થયુ. 

અલિયોજ મે।ટે ભાગે કચ્છના આધોઈ (તા. ભચાઉ)માં રહેતે! હતો. પ9 કચ્હના 
ગઅખાતનું વવાણિયા બ'દર એણે રારૂ ક્યું”. એક વાર દ્ારકાની યાત્રાથી પાછો આવતે! 
હતો ત્યાં પડધરી ગામમાં ત્યાંના હાલોજી નામના ગરાસિયાએ એને માર્‌ નાખતા. 
ઝેના અનુગામી તરીકે એનો કુમાર રવોાજી આવ્યે. સત્તા પર આવતાં જ એણે. 
પડધરી પર્‌ ચડી આવી એને ઉન્જડ કરી નાખ્યું અતે તવાનગરના જમ પાસેથી 
સાત ગામ ખદલામાં લીધાં, પાછળથી નવાનગરતા જમે છ ગામ પાછાં લઈ લીધાં. 
ને એકલું ધુનડા (તા. મોરબી) મોરબી પાસે રહ્યું. રવોજએ મેરરબીતો વિરતાર 
વધાયો અને મોરબીને ફરતો મજખૂત કિલ્લો બાંધ્યો, માળિયા( મિયાણા ) ના 
ઠાકેર્‌ સાથેતી અતેક અથડામણે!માં એને સફળતા મળી નહોતી, કચ્છનો કુમાર 
લખપતજી રિસાઈને મોરબી આવેલે! ત્યારે રવોજીએ એની સારી ખાતર-- 
ખરદાસ્ત કરેલી. 


રર] સુઘલ કાલ [ ત્ર. 
૨, જેઠવા વ'શ 


મુધલ સત્તાનો ગુજરાતમાં આર'ભ થયે ત્યારે રામદેવ ૪ થે (૧૬૫૭), ભાણુજ 
'છમો (૧૬૮) ખીમોજી ૩ જે (સગીર) (૧૬૯) એક પછી એક સત્તા પર આવ્યા; 
ખીમોજી ૩ %ે સગીર હોવાથી એતી માતા કલાંબાઈ વાલી તરીકે સત્તા ભોગવતી 
હતી. જામી સત્તાએે બરડાનો ખધે પ્રદેશ કબજે કરી લીધો હતો. આ કટોકટીના 
સમયે રાજ્યનેનિમકહલાલ મેર અતે રખારી લોકોએે સારી ટફ આપી. સદ્ભાગ્યે 
પારબ'દરના દરિયામાં સમુદ્રના તોફાને ભાંગેલુ' કોઈ વહાણુ તણાઈ આવ્યું 
“તેમાંથી ધણુ દ્રવ્ય મળ્યું, આનાથી મેર અને રબારી લોઠાતું એક પ્રબળ સૈન્ય 
કલાંમાઈખે ઊભુ' કયુ”. આ અરસામાં અકબરતાં સેન્યોએ મૂઝર્ક્રશાહ ૩ જને 
પકડવા સૌરાષ્ટ્રને ખુ'ઘું એમાં નવાતગરના જમ સતાજતે ભારે માર પડયો. આ 
તકનો લાભ રાજમાતાએ ઉઠાવ્યો) અને ભાદર નદીથી લઈ છેક વરતુ તદી સુધીનો 
પોતાનો ઉત્તરનો પ્રદેશ હસ્તગત કરી લીધે, મેર્‌ પ્રજએ ખતાવેલી વકાદારોતો 
બદલે! રાજમાતાએ ૧૬ જેટલાં ગામ પસાયતા કરી વાળી આપ્યો. 

ઉમરે આવતાં ખીમોજીએ પોતાનો લાંખા સમય પ્રજાની ઉન્નતિતે માટે 
ગાળ્યો, સખ્યાભધ ગામોને કહા બ'ધાવ્યા, હાયાનો વર્તમાંત કલલો આ 
ખોૉમોાજીએ બ ધાવેલે! છે. ૫૬ 

એના ઈસ. ૧૬૩૫ માં થયેલા અવતસાતે૧* એને કુમાર વિક્માતજી (૧૭૦) 
“અતે હસ. ૧૬૭૧ માં એને પુત્ર સરતાતજી ૧ લે! (૧૭૧) કેમે રાજા ચયા. આ 
રાણાના સમયમાં મુધરલ સત્તાતાં મૂળિયાં હચમચવા લાગ્યાં, પણુ રાણાના પ્રદેશ 
સુધી કોઈતી નજર નહેતી, આ રાણાતું મહત્ત્વનું કાય તે ઈ.સ. ૧૬૭૧-૧૬૮૬ માં 
પોરબદરતે બ'દરીય્‌ દષ્દિએ આબાદ બનાવવા નાણાંતે સારે! વ્યય કરી શહેરને 
ફરતો મજબૂત કિહ્લે બધાવ્યો. એ વખતે છાયામાં મુધલ સત્તાના અવશેષ 
તરીકે સુસ્લિમ થાણદાર હતો તેને પણુ દૂર કરવામાં આવ્યે. 

સરતાનજીનું ઈ.સ. ૧૬૯૯ માં અવસાન થતાં એતો પુત્ર ભાણુજી ૮ મો 
૧૭૨) સત્તા ઉપર આવ્યે. એનું ખે વર્ષમાં જ અવસાન થતાં એનો પુત્ર 
ખીમાોજી ૪ થા (૧૭૩) સત્તા પર્‌ આવ્યે. ઈ.સ. ૧૭૨૭ પહેલાં સરખુલ'દખાને 
અડુણી ઉધરાવવા છાયા પર ચડાઈ કરી હતી. માંગરોળના શ્રીમાળી વણિક 
'રસાઈએ એ સમયે જૂતાગહના પ્રદેશમાં જૂનાગઢના ફોજદાર વતી દેસાઈગીરી 
કરતા દતા. માધવપુર-ધેડતી દેસાઈગીરી પણ એમના હાથમાં દતી. જૂતાગઢ 
શ્મતે માંગરોળ પ૨ માંસ્લમ ૫ક$ હોઈ આ તીર્થધામતે બચાવી લેવા ઈ.સ. 


પશ્ઞુ"] સમડાલીન રાજ્યે [ર૭ 


૧૭૨૬ માં રાણા ખીમોજીએ માધવષુર-ધેડતો કિલ્લો દેસાઈએ પાસેથી ખરીદી 
લીધો અને પોતાની હદ દક્ષિણમાં ધેડતા દક્ષિણ-પશ્ચિમ તાકે આવેલા માધવપુર્‌- 
શઘ્વેડ સુધી સ્થિર કરી લીધી, ઈ,સ. ૧૪રપ માં સરખુલ'દખાન ચુજરાતનેો સુખેદાર 
અન્યો એ પછી પેશકશી ઉધરાવવા આવ્યો ત્યારે શેરખાન બાખૉએ એને 
શાધવપુર-ધેડતેા કબજે લેવામાં મદદ કરી. ત્યાંના થાણદાર રણછોડદાસ એ સમયે 
માર્યો ગયે. એ સમયે શ્રી માધવરાયજ ત્રિકમરાયજની મૂૃતિઓના બચાવ માટે 
૪૦,૦૦૦ કેરી આપવામાં આવી હતી. 

સરખુલ દખાન ત્યાંથી આંગળ વધી છાયા ઉપર ચડાઈ લઈ ગગને! ત્યારે 
રાણી! પ્રથમ સમુદ્રમાગે સલામત સ્થળે નીકળી ગયે1 અને એણે એક લાખ કૅ।રીને 
દડ ભરી છાયાને। કિહ્લે। મેળવ્યો, માધવપુર પણુ મળી ગયુ. 

ખીમાજ ૪ થે ઈ.સ, ૧૭૩૪ માં અવસાન પામતાં એતે! પુત્ર વિકમાતજી 
પમા (૧૪) સત્તા ઉપર આવ્યે. આ રાણાએ ઈ.સ. ૧૭૪૮ માં ફાતિયાણાતા 
કરષાતીને હર્‌ાવી ત્યાંતો કિહ્લે કબજે કયો, એના અવસાને ઈ.સ, ૧૭૫%» માં 
સરતાનજ ર્‌ નને સત્તા પર આવ્યે।.૨* 

૩, ઝાલા વશ 

(૧) હોવદ-પ્રાગકાના ઝપ્લા 

અકખરે ઈ.સ, ૧૫૭૩ માં ગુજરાત કબજે કયું” («યારે માર્નાસ'&જી (મચ 
૫, પૃ. ૧૭૫) નહિ, પણુ ઈ.સ. ૧૫૬૪ માં જ માનસ હજના અવસાને સત્તા 
પર આવેલા રાયસિહજ હળવદમાં હતે.. રાયસિહજનું મૃત્યુ ધાંટલીના રણદ્ષેત્રમાં 
ઈ.સ. ૧૫૮૪ માં થયુ' અતે કુમાર ચદ્દસ'હજી સત્તા ઉપર આવ્યે1.૨? ર્‌ાય- 
સિહજનાં અવસાન પછી વાંકાનેર વઢવાષ્યુ લખતર ચૂડા અને સાયલાની ઝાલા- 
શાખાએ અસ્તિત્વમાં આવી. 

મુધલ સુખેદાર સાથે વાંધો પડતાં શિયાણીનો અદ્દોજ ચ'દ્રસિંહતે આરરૅ 
આવી રલ્રો, પણુ યુવરાજ પૃથ્વીરાજ અતે અદોજી વચ્ચે સ'ઘર્ષ ન્નગતાં, ચદ્રસિ'હ 
વચ્ચે પડતાં યુવરાજ વઢવાણુ જઈ રલ્રો. એણે વઢવાણુ નજીકથી પસાર થતે 
શાહી ખને! લૂંટયો અને પરિણામે મુધલ સત્તાનો કેદી બન્યે!, પણુ એણુ જ 
મુસ્લિમ સત્તાને ખ'ડણી વસૂલ કરવામાં મદદ કરી. આવા એક ર'ધષ માં અદે1જી 
“માર્યો ગથો.. પૃચ્વીરાજને રાજ્ય ન મળે અને તાતા આસકરણુજીને મળે એ માટે 
પૃથ્વારાજને 1દૃલ્હી પકડી લ જવામાં આવ્યે, જ્યાં એનું મૃત્યુ યયુ .૨૨ 

રાજ ચદ્દાસ'હજના અવસાને ઈ.સ. ૧૬૨૬ માં આસકરણુજ સત્તા પર 
આવ્યે. નાના ભાઈ અભેસિ'હેજતે થાન ગરાસમાં મળતાં થાન-લખતરતું ઝાલા 


૧૨૮] મુધલ ડાલ [ %.. 


રાજ્ય અસ્તિત્વમાં આવ્યુ, નાના ભાઈ અમરસિ'હજીએ આસકરણૂજીતું ઈ.સ. 
૧૬૩૪ માં ખૂંત કરી સત્તા હાંસલ કરી. એના અવસાને યુવરાજ મેધરપાલજ 
ઈ.સ, ૧૬૪૫ માં સત્તા પર આવ્યે, એના અવસાતે ઈ.સ. ૧૬૬૧ માં યુવરાજ” 
ગજસિહજી સત્તા ઉપર આવ્યો.૨2 આ સમયે વાંકાતેરના રાજા રાયસિ'હજએ 
બહારવડું ખેડેલુ', જેમાં ગોહેલ અસોજી હળવદ પાસે ઈ.સ. ૧૬૬૬ માં માર્યો 
ગયે]. ગજસિહજના બ'ને કુમાર મરણુ પામેલા એટલે એના પછી ક્ટાયે। કમાર. 
જશવ'તતિ'6હજી ઈ.સ. ૧૬૭૨ માં સત્તા પર્‌ આવ્યે.૨૪૬ એ સાલર્મા સુધલ 
સુબેદાર જેધધુરતા મહારા જશવ'તસ'હજી ખ'ડણી ઉધરાવવાં હળવદ ઉપર 
ચડી આવેલા એમાં હળવદ પડયુ' ને ૯ળવદની જાગીર ખાલસા કરી તજરઅલી- 
ખાન બાબી નામના એક સરદારને બક્ષિસ આપવામાં આવી,૨૬ ૦ આ સમયે 
હળવદતુ' “મુહમ્મદાબાદ' નામ શરૂ કરવામાં આવેલું (ઈ.સ. ૧૬૭૩-૭૮). આ 
પછી બે વર્ષ સુધી વાંકાનેરના ચદ્રસિહજી ૧ લાતી સત્તા રહી, પરતુ ઈ.સ, 
૧૬૮૦ માં જયુવતસિંહ ઝાલાએ ઓર ગઝેબ પાસેથી સનદ મેળવી ૬ળવદ તેમ 
ફૂડાના મીડાના અગર! પરનો કાયમી હ મેળવ્યે!. 

જશવ'તસિ'હજીનુ' જેધપુરના મારાએ દ્દારા ઈ.સ, ૧૭૨૩ માં ખૂન ચયુ' 
એટલે કુમાર પ્રેતાર્પાસ હજી સત્તા ઉપર આવ્યે. એના અવસાને યુવરાજ રય- 
સિ'6જી ઈ.સ. ૧૭૩૦ માં સત્તા પર્‌ આવ્યો.રેપ એણે રાજ્યતો [વિસ્તાર વધારતાં 
હવે ર1જધાતી ધ્રાંગધામાં લાવવામાં આવી, આમ તાં રાજ્યાભિષેક તે। હુળવદની 
ટીલા-મેડીમાં જ થવાનુ' અવિચ્છિત્ન રહ્યું, એના પછી કુમાર રાજસિ'હજી ઈ.સ. 
૧૭૫૬-૫૭ માં સત્તા પર આવ્યે. 
(૨) શિયાણી-લી'બડીન॥ ઝાલા 

પૂવે ( ત્ર8થ ૫, પૃ. ૧૭૫ ) જણાવ્યાં પ્રમાણે સુધલ સત્તાના હુમ્લાઓથી 
બચવા આસકરણે જાખુ છોડી શિયાણીમાં રાજધાતી સ્થાપી હતી (ઈ.સ. ૧૫૮૩). 
એનું ઈ.સ, ૧૫૮૪ માં અવસાન થતાં એને પુત્ર અદેજી ૧ લે! સત્તા ઉપર 
આવ્યો, પણુ મુધલ આક્રમણુ આવતાં એને શિયાણી છેડી હળવદ જઈ રહેવુ 
પડુયુ', પછીથી એણે શિયાણી પાછુ કબજે કયું, એ ઈ.સ. ૧૬૩૪ માં અવસાન 
પામતાં એન પછી વહેરોજી ૧ લો, કરણુસિ'કજી અને ભેજરાજજી 1શયાણીમાં 
એક પછી એક આવ્યા. ભોજરાજજીનું ઈ.સ. ૧૭૦૬ માં અવસાત થતાં એને 
પુત્ર અદ્યોજી ર્‌ જે સત્તા ઉપર આવ્યો.૨દ વઢવાણુમાં કોટાથી આવી અજુનન 
સિ'$% અને અભેસિ'ઠંછએ ભગતસિ જતું ખૂન કરી સત્તા હાંસલ કરી ત્યારે 
સેરના કાંયોજીવી મપ્યસ્થીએ તિમાયેલા ઝાલા રાજવીઓના પ'ચમાં શિયાણીનો 


પસ્ુ] સસમકાલીત રાનન્યેપ (૧૨૬ 


આ અદેજ ર્‌ જે પણુ હતે. એના પછી વહેરોજી ર જે ઈ,સ, ૧૭૨૮ માં૨૭ 
અને ફરભમજી ઈ.સ. ૧૭૫૨ માં કમે આવ્યા હતા. આ છહરભમજીબે પોતાના 
રાજ્યકાલમાં લી'બડીની વસાહત ખીલવી ત્યાં રાજધાની કરી. આ પૂવે કૃમાર 
વહેરોજીતો સ. શ૭૯૩( ઈ.સ. ૧૭૩૭ )તો અને કુમાર અમર્રાસહજીતે। સ, 
. ૧૭૯૪( ઈ,સ, ૧૭૩૮ )નો, એવા બે પાળિયા લી બડીતા તળાવને કાંડે આવેલી 
૭તરડીએઓમાં છે તે અદેજી ૨ જના પુત્ર કુમારાવસ્થામાં જ કાડીઓના અને 
ખજણાના જતે! સાથેના યુદ્ધમાં મરાયાના જણાય છે. અદોજી ર “ન, વહેરે।છ 
અને અમરસિ'હજીતી દેરીએ। કરાર્ડ હતી (તા. ૧૬-૫-૧૭૭૪). એતા દયાંના જ 
લેખમાં અદૉજને શ્રીસદાસઝાપિશગ કહેલ છે એ નોંધપાત્ર છે.૨ વહેરાજીતો 
ઝુમાર તરીકૅ નિર્દેશ હોઈ ઈ.સ. ૧૭૩૭ સુધી જીવત હોય, 
(૩) વાંકાનેરતપ ઝાત! 

વાંકાનેરના ઝાલાકુળને સ્થાપક સરતાનજી હળવદના રાજવી ચ'દ્રાસ'૯જીના 
યુવરાજ પૃશ્વીરાજનો કુમાર હતે..૨૬ પૃથ્વીરાજ દિલ્હીમાં મરણુ પામતાં સરતાનજી 
નવાતગર ગયે! અને ત્યાંના જામતી મદદથા વાંકાનેરની આસપાસના ડુગરેમાં 
રહેતા બાબરિયા અને મહિયાઓને વશ કરી ગહિયા ડુ'ગર્‌ પર થાછું જમાવી 
રલો અને ઈ.સ. ૧૬૧૦ માં વાંકાનેર વસાવી ત્યાંથી પે!તાની સત્તા નીચેના પ્રદેશ 
ઉપર વહીવટ કરવા લાગ્યો. એણે હળવદ પર ઘણા હુમલા કર્યા, પણુ કાવ્ય! તહિ. 
આખરે ઈ.સ. ૧૬૨૩ માં હળવદના લશ્કરે વાંકાનેરતી ગાયે! વાળી જતાં થયેલા 
સધષષમાં સરતાનજએ પ્રાણુ ખાયા 

એતે! કુમાર માનસિ'ફજી સમીર હોઈ ભાઈ અજી વાલીપદ સ ભાળી 
ર્યો, પણુ ફાવતું” આવ્યુ' નહિ તેથી પ્રથમ રાતી દેવલી અને પછી ખોડુ' ગામ 
જઈ રલ્યો, જ્યાં ઈ.સ. ૧૬૩૦ વહવાણુની શાખાનો અઆર'ભ કયો. બીજે ભાઈ 
અભેસિકજી ઈ.સ, ૧૬૨૮ માં થાન-લખતરમાં ગાદી સ્થાપીને ર્યો. માન- 
સિહ્રજીએ પણ ઉળવદ પર અનેક હેહલા કર્યા હતા, પણુ બધા નિષ્ફળ ગયા 
હુતા, એવું ઈ.સ. ૧૬૫૩ માં અવસાન થતાં એને પુત્ર પાટવી કુમાર રાયસિ'હજી 
વલે! સત્તા પર આવ્યે!.૨* ર૬ વર્ષના એના શ્ૉંતિમય કારોબાર પછી ઈ.સ. 
૧૬૭૯ માં એનું અવશાન યતાં એને કુમાર ચ'્સિ'હજી ૧ લો સત્તા પર્‌ આવ્યે. 
ઝના સમયમાં મિયાણા અને કાઠીઓના ઉષદ્રવ થયેલા, આ જ ચ દ્રસિ'હજીએ2૧ 
મેડા સમય માટે મુધલ યાણેદાર પાસેથી ખે વષ'(ઈ.સ. ૧૬૭૮, ૧૬૭૯)માં હળવદ 
કબજે લઈ પોતાની આણુ વરતાવી હતી. ચ દ્રસિહજી ઈ.સ. ૧૭૨૧ માં અવસાત 

છ્ઠુ-૬-હ 


૧૩૦] સુઘલ કાલ [ક. 


પામતાં એને કુમાર પૃથ્વીરાજજી સત્તા ઉપર આવ્યો, એ ઈ.સ. ૧૭૨૮ માં 
અપુત્ર મરણુ પામતાં એને1 ભાઈ ડૅસરીસિ હજી સત્તા ઉપર્‌ આવ્યે।. આ વખતે 
જમતી ઇચ્છા નાના ભાઈ વરસે!જીતે વાંકાનેરની ગાદી પર લાવવાવી હતી, પણુ 
વઢવાણુના અજુ'તસિ'હજીતું પીઠબળ મળવાને કારણે નિષ્કૂળાતા મળી. ઈ.સ. 
૧૭૪૯ માં કેસરીસિ'હજતું અવસાન થતાં યુવરાજ ભારે।જ સત્તા ઉપર આવ્યે, 
એણે સાયલાના શેખાજીતી મદદથી ધ્રાંગધાતે! કબજે “ળવી રાખેલે.. શેખોજીએ 
બાવળીતા કલોજતી મદદ! હળવદ તે। લીધું, પણુ ધ્રાંગધા મેળવી તહે તે! શકેચો. 


(૪) વહ$વાષ્ટુતા ઝાલા 

આ પૂવે ન્નેયુ' કૅ રાજેજીએ ઈ.સ. ૧૬૩૦ માં વઢવાણુમાં ઝાલા શ્રાખા 
સ્થાપી. એનું ઈ.સ, ૧૬૪૨ માં અવસાન ચતાં૨૨ ગના કુમાર સબર્લાસ'હેજ 
૧ લે સત્તા પર આવ્યો, ઈ.સ, ૧૬૬૪ માં શિવાજીએ સુરત લૂટયું યારે ગુજ- 
રાતતા મુધલ સુખેદાર્‌ મહાબતખાને આ સબલાસ હજીતે સાથે લડવા લઈ જઈ 
ગોરવ વધાયું' હતુ'. આ સબલસિ હજીનું2૨ ઈ.સ. ૧૬૬૬ માં એતા તાતા ભાઈ 
ઉદયસિ જીએ ખૂન કયુ” અને સત્તા હાંસલ કરી. ઉદ્ર્યાસહજી ઈ.સ. ૧૬૮૧માં 
મરશુ પામતાં એને મુમાર ભગતસિ'દજી સત્તા પર્‌ આવ્યો, 


આ વના સ્થાપતાર રાજેજીતા પોત્ર માધવસિ'હજી (કોટામાં) ૧૭૦૭-- 
૧૭૦૮ માં થઈ ગયેલા એના કુમાર અજી નાસ હજી તથા અભયસહજએ કેોટાથી 
લશ્કર લાવી વહવ!ણુના દરબારમાં ભગતસિંહજીતું ખૂન કયું અને એના 
તાબાને પ્રદેશ બને જણાએ વહે'ચી લીધો. ઈ.સ. ૧૭૦૭ માં અજુ નાસ હજએ 
વઢવાણ કબજે કરી રહેતા સુઘલ યાણુદારને હાંકી કાઢ્યો. અભયસિ'દજએ ચૂડા 
પરગણુ' લીંધુ'.2૪ 


અજુ તસિ હેજીતા રાજ્યકાલમાં ભગતસિ'હજીતી વિધવા રાણી સગ્રામજ અને 
અમરસિ હજતે લઈ મોરખીના કાંયોજી (ઈ.સ. ૧૬૯૮-૧૭૩૦) પાસે આશ્રય માટે 
ગઈ. અને સહાયરૂપ બતવા કાંયોજીએ વઢવાણુ પર ચડાઈ કરી ત્યારે હળવદથી 
જસેો[જી(ઈ.સ. ૧૬૭૩-૧૪૨૩), વાંકાતેરથી ચ'્રસિ હજી(ઈ.સ. ૧૬૧૯-૧૭૨૧), 
શિયાણીથી અદોજી ૨ જે (ઈ.સ. ૧૭૦૬-૧૭૨૮) અને લખતરથી ગોપાલસિ'હછ 
(ઈ.સ. ૧૬૯૬-૧૭૧૪) પચ તરીકે ભેળા થયા અને એમાં કાંયોજીતો મધ્યસ્થાથી 
અજનસિ'હ અને અભયસિંહને વઢવાણુ માટે માન્ય રાખવામાં આવ્યાં, 

અ્જીનાસિ કના રાજ્ય-અમલ દરમ્યાન અમદાવાદતે। સૂમેદાર સરકુલ'દખાત 
'ખડુણીં ઉધરાવવા આવ્યા ત્યારે ચુદ્દ થયુ' હહ, પણુ અતે સમાધાન થતાં 


ઘમુ'] સસકાલીનત રાજ્યો | ૧૩૧. 


ત્રણુ લાખ રૂપિયા આપી છુટકારે। મેળવ્યો હતો. વાંકાનેરમાં કેસરીસિ'હને સત્તા 
ઉપર્‌ લાવવામાં અજુતસ હજીએ ડરેલી મદદ બદલ વાંકાનેર તરફથી વઢવાણુને 
નાગતેશ પરગણુ' ભેટ મળ્યુ' હતુ. 

અજુ'તાસ'હજતો પુત્ર સભલસિ'હજ નાગનેશમાં રહેતે! હતો ત્યારે ઈ.સ. 
૧૭૩૪માં એશ રૌણપુર પર આક્રમણુ કરૅલુ' એની ફરિયાદ દામાજ ગાયકવાંડુનેરેપ 
જતાં એણે નાગનેશ પર આક્રમણ કરેલુ' અને સબળસિ હજને કેદ કરી વડે।દરે 
લઈ જવામાં આવેલો, પરતુ ઈ.સ. ૧૭૪૧ માં અર્જનસિહજતું અવસાનર૬ 
થતાં વહવાણુન! અશ્રગણ્ય નાગરિકે! વડોદરા ગયા ને કેદમાંથી મુક્ત કરાવી લાવી 
એતે સબલસિ હજી ર જ તરીકે રાજગાદીએ ખેસા ડયો. 


એક વિત્રહમાં બક્નણાના મલેક તાજખાને સબલસિ'ઠજીને હરાવેલે. 


(૫) લખતરત।ા ઝાલા 


હળરદન। ચદ્રસં હતા કુમાર અભયસિ હજને થાન-લખતર જિવાઈમાં મળ્યાં 
હતાં. બેશક એને! નિવાસ હળવદમાં હતો. પછી ઈ.સ. ૧૬૨૮ માં ત્યાં સ્વત'ત્ર 
પણે રાજ્ય કર્વાતો એણૅ આરભ કર્યો, એણે બાબરિયાઓ પાસેથી થાન- 
લખતરતી આસપાસને પ્રદેશ હાય નીચે કરી લીધે હતે. ઈસ. ૧૬૩૯માં 
એનું અવસાન થતાં એને! કુમાર વજેપાલસિ'હજી સત્તા ઉપર આવ્યે. 
રાજવીના સમયમાં એના મામાતે ત્યાંથી વાગડતા ડુ'ગરપુરથી શ્રીરણુછોડરાયની 
મૂતિ લાવવામાં આવી ને ત્યારથી એ કુળ પૃષ્ટિમાગીકય વૈષ્ણવ બન્યુ*. ઈ.સ. 
૧૬૬૫ માં એનું અવસાન થતાં યુવરાજ શેષમલજી અતે ઈ સ, ૧૬૯૬માં એના 
અવસાતે યુવરાજ ગોાપાલસિ હજ સત્તા પર્‌ આવ્યા,૨૪ વૃઢવાણુનો કબજે કેોટાથી 
આવી અજુ'નસિહ્જએ લીધો ત્યારે મોરબીના કાંયોજીતી મપ્યસ્થીએ ખતેલા 
પચમાં ગોપાલસિફ્જી પણુ હતે।. એના ઈ.સ. ૧૭૧૪ માં થયેલા અવસાને કુમાર 
કેરણાસઉંજ સત્તા ઉપર આવ્યે. એણે પે।તાની હદ વધારી, નવાનગરના ન્નમ 
તમાચીને સત્તા પર લાવવામાં હળવદના રાજવીના પ્રયત્નને સાય આપી હળવદના 
એ ભાણેજતે માટે ગાદીનો હક્ક કરાત્રી આપ્યો હતો. એના ઈ.સ, ૧૭૪૧ માં 
ચયેલા અવસાતે યુવરાજ અભશયસિ હજી સત્તા ઉપર આવ્યે. 


[$) ચૂડાતા ઝાલા 


 કોટાથી આવી અજુ'તસિ'હજી અતે અભયસિ'હજી એ બે ભાઈઓએ ૧ઢવાણુતા 
દરબારમાં ભગતસિ'હજને! વાત કરી સત્તા કબજે કરી ત્યારે મોરબીના કાંયે।જીની 


1૩૨] મુઘલ ફાલ [દ 


સપષ્યસ્થીએ બાકીના ઝાલા રાજવીઓના પ'ચથી અજુ'તસિ'$ અને અભયસિ હને 
વઢવાણુ સૉંપ્યુ' ત્યારે અભયસિહજતે ચૂડા જાગીર મળી હતી, ત્યારથી આ 
કુળતું' ચૂડાના પ્રદેશમાં શાસન શરૂ થયેલુ (ઈસ, ૧૭૦૭). એતા અવસાને 
એનો કુમાર રાયસિ હજી ઈ.સ. ૧૭૪૭ માં સત્તા ઉપર્‌ આવ્યે. 


(૭) સાયલાના ઝાલા 

ઈ.સ. ૧૭૫૦ માં સાયલાતે। પ્રદેશ કરપડા અતે ખવડ કાડીએનતા હાયમાં હતે. 
એ સમયે હળતદમાં રાયસિ હજ સત્તા ઉપર હતે।. રાર્યાસ હજીનું' અવસાન થતાં 
ઈ.સ. ૧૭૫૬-૫૭ માં ગજસિ જ સત્તા ઉપર આવ્યે! અને એશે તાના ભાઈ, 
શેખાોજી અને એનાથી નાના મેરૃજતે સાંત ગામે સાથે માથકતેો ગરાસ આપ્યો 
હતો, કારણુવશાત્‌ શેખોજીએ પોતાતો હિસ્સો આપી ભાઈ સામે બહારવટું ખેડી 
ઘ્રાંગધાતુ' નારીચાશા ( તા. ધ્રાંગધા) કબજે કયું, તે પછી ધાંગધા પણુ ધ્ધાવી 
લીધુ'. આ અરસામાં પેશનાતે! સેતાપતિ ભગવ'તરાય ઝાલાવાડમાં ખ'ડણી 
ઉધરાવવા આવતાં એતી અને રાધનપુરતા બાબીની મદદથી ધ્રાંગધાં લઈ લીધુ. 
એટલે શેખોઈજ તારીચાણુા। ચાટયે1 ગયો. આ જ ગમાં સાયલાના કાડીએ। શેખે।જની 
વિરૃદ્દ લડેલા એટલે ઈ.સ. ૧૭૫૭ માં છાપો મારી એણે સાયલા અને આસપાસને॥ 
પ્રદેરા કબજે કરી સાયલામાં ઝાલાકુળની શ્રાખા રથાપી. 


૪. પરમાર વ'રશા 

(૧) મૂળીના પરમાર 

સોહા શાખાના પરમારો લખધીરજીતી આરોવાતી તીચે ઈ.સ. ૧૪૭૦- 
૧૪૭૫ દરમ્યાન સોરા"માં આવ્યાનું જણુવામાં આવ્યું છે. મૂળ એ થરપારકર 
તરફના હતા, અને યાત થઈ ચોટીલા આવ્યા અતે ત્યાંથી લખધીરજએ 
વહવાણુમાં આશ્રય લીધો. લખધીરજએ એ પછી મૂળી થાન ચોબારી અતે 
ચોરીલા એ ચાર પરગણાં મેળવી રાજ્ય કરવાને આરભ ફવ, એના 
અવસાને એને] પુત્ર રામાજીરૈ” અને એના પછી ભોજરાજ સામતસિહ અને 
 લખધીરજ ર જને કમે સત્તાધારી બન્યા, અને એનો ભાઈ હાલેાજી એને સહાયક 
અતી રાજકારેખાર્‌ ચલાવવા લાગ્યો. એતે સિ'ધતા કોઈક મૃસ્લિમ શાસક સાથે 
એક જત કન્યાતા રહ્ષણુ વિષયમાં વિમ્રડુ યયેલે!?# જેમાં મુજરાતના સુખેદારૅ 
(મહાબતખાને?) દરમ્યાતગીરી કરી સિ ધી શાસકના કેદી બનેલા હાલે।જને છેડાગ્યા 
હતે. દાલેજએ ઇસ્લામ સ્વીકાર્યો હોવાથી સૂબેદારે એતે રાણુપુર્તું પરગણું 
ઇતામમાં આપેલુ. ત્યાં હાલોજતા વશજ લાંબા સમય સુધી રાન્ય કરતા રલ્રા.. 


પક] સસડાલીન રાજ્યે [ 3૩૩ 


ખીજ એક બાહ્મણ કન્યાના બચાવમાં લખધીરજએ પ્રાણુ ખોયા પછી 
એને પુત્ર ભોજરાજ ર જે,5૬ પછી એચોાજી અને રતનજી ક્રમે સત્તાધારી 
બન્યા, ર્તનજીના વખતમાં અમીનખાનત ધે।રી ખ'ડણી ઉધરાવવા આવ્યો ત્યારે 
ર્તતજીએ લાચારી બતાવી એ પરથી અમીનખાને મૂળીમાં થાણું જમાવ્યું. આ 
કારણે રતનજને બહારવટું ખેડવું' પડેલું, જેમાં એણે પ્રાણ ખાયા, આ ગાળામાં 
કાડીઓએ થાન અને પછી ચોરીલા પડાવી લીધાં. 

રતનજી પછી મૂળીની ગાદીએ ક્રરણુજી જગદેવ રાર્માસહ રાયસિ'હ 
રતતજછ( ૨ જે ) કહ્યારણાસ હ મૂ'જોછ રતનજ(૩ જે ) એક પછી એક સત્તા 
પર આવ્યા.?* _ ૧ 
4૨) દાંતાના પરસદર 

મુજર્‌ાતની પૂર્વોત્તર સીમાએ આવેલું દાંતા રાન્ય પરમારેનું રાજ્ય હતુ - 
આ રાજ્યતે] પૂર્જ ્ાતિહાસ દતકયથાઓનાં જળાંએમાં અટવાઈ પડેલો હોઈ 
સાચો ઇતિહાસ તાર્વવેો ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. સિદ્દરાજના સમકાલીન કહેવાતા 
કેઈ જગરેત પરમાર્‌ સાથે એતે। દૃતિકાસ જેડવામાં આવે છે. એના પછો 
'જગધવલ મેદ્રરાજ બીજભાણ હંસરાજ ર્વપાળ અતુફમે થયા. રવપાળે નગરઠદા 
આમનતવા અને ખેલા (કચ્છ) એ ત્રણે સ્યળે રાજ્ય સ્થાપેલુ' કહેવાય છે. એના પછી 
નગરાજ અખરાજ વિજયરાજ બાગરાજ બર્‌અચરાય અને ભાણુ નામના 
રાજવીએ એક પછી એક થયા, આ વશમાં પછીથી દામોજી અને જસરાજ ચવા. 
જસરાજનૅ પુત્ર કેદારસિ ૩ ઉફે" ડેસરીસિંડ અ બાજના ધામ નજક્ના ગખ્બર- 
ગઢમાં રહેતો. તેગે તરસ ગમાં સત્તા ભોગવતા તરસ ગયા ભીને મારી ત્યાં ગાદી 
સ્થાપી (ઈ.સ. ૧૨૬૯). એના પછી જગતપાલ વીરસેન સોડદેવ સિદ્ધરાજ ભાણું 
જગમાલ કાનડદેવ અતે કલ્યાણુદેવ અતુકમે સત્તા પર આવ્યા. આ કહ્યાણુદેવના 
સમયમાં ખેવાર્‌ મુસ્લિમ આક્રમણ થયાં હતાં. એતા પહી મહીપાલદેવ ગે વિ'દ- 
રાય લદ્દમણુદેવ રામદેવ કહાનદેવ મેધરાજ અજુનદેવ અને આશકરણુ અનુકમે 
રજ થયા હતા. સુધલ બાદશાહ અકબરે આંશકર્ણુને “મહારાણા 'તી પદવી 
આપી હોવાનું કહેવાય છે. 

આશકરણ પછી વાધ ગાદીએ આવેલો, એને ઈડરના રાવ કહ્યાણુમલની 
સાથે થયેલા અણબનાવતે કારણે થયેલા વિત્રહમાં કૈદ પકડાવ'નું' થયુ' યારે વાધનો 
નાનો ભાર્છ નયમલ કહ્યાણમલને ત્યાં હતે! તે નાસી છૂટયો ને રાવના માયુસોએ 
કબજે કરેલા તરસ'ગમને। કબજે લઈ લીધો. આની નાણુ થતાં રાવ કલ્યાણુમલ 
તરસ'ગમ ઉપર ચડી આવ્યે, પણુ યુદ્ધમાં પરાજ્ય પામી ઈડર ચાહ્યે! ગયે. 


૬૧૨૩૪ મુધલ કાલ [પ્ર. 


એ પછી મેટી તેયારી સાથે રાવ ફરી તરસંગમ ઉપર ચડ્ડી આવ્યે. આવા 
વિગ્રહમાં સલામતી નહિ જણાતાં “યમલ કુટુંબકેબીલા સાથે તરસ ગમમાંથી 
ખસી ગયે અને દાંતામાં જઈ રલ્રો. 


દાંતામાં સ્થિર થયેલા મહારાણા ન્નયમલના અવસાને શેને! પુત્ર જેડંમલઃ 
ગાદીએ આવ્યે, રાવે દબાવેલે। પ્રદેશ છોડાવવા માટે જેટેમલ અમદાવાદ ગયે. 
આ વખતે ફલ્યાગુમલતા અવસાતે આવેલો એનો પુત્ર રાવ જગન્નાથ ઈડરતો 
સત્તાધીશ હતે. જેઠંમક્ષતી ચડવણીથી સુખેદારે ઈડર પર્‌ ચડાઈ કરી, આથી 
જગન્નાથ ગભરાઈ ઈડર છેડી નાસી ગવે।, ત્યારે મુધલ ફેાજે ઈડરને! કબજે 
કરી લીધે. 

રાણા જેઠંમલ પહી પૂજે માતસિહ અતે ગજસિ હ કમે સત્તા પર આવ્યા. 
રાણા ગજસિ'હનું ઈ,સ. ૧૬૮૭ માં અવસાન યતાં એતો કુમાર પૃથીસિ'હ 
ગાદીએ આવ્યે. આના સમયમાં દામાજી ગાયકવાડનું સૈન્ય દાંતા સુધી આવી 
પહોંચ્યું' હતું. થોડા સામના પછી ખંડણી આપવાતું રવીકાર્યાથી દામાજી 
ચાલ્યો ગયે. એ પછી અમદાવાદને સુખેદારે દેદરફુલીખાન પણ્‌ દાંતા ઉપર્‌ ચડી 
આવેલે।. પૃથીસિહતું ઈ.સ. ૧૭૪૩ માં અવસાન થયુ' તેથી એના ભાઈ વીર્‌મ- 
દેવના પુત્ર કરણુસિ હતે ગાદી મળી. 1 


(3) સુ'થતા ષરસાર 

પચમહાલ જિલ્લાનાં પૂર્વ વિભાગના ડું ગરે। વચ્ચે સૂં'ચનું નાનું પરમાર 
વ'શતું રાજ્ય આવેલુ. આ વ'શતે! મહિપાવત શાખાનો નલમસિ'હ ઈ.સ. ૧૧ મી 
ચદીમાં પંચમહાલની પૂવ" સરકદે આવેલા એક સ્થળે ઝાલેદદ નામનું ગામ વસાવી 
ત્યાં સ્થિર થયે. એના પછી જહાજાસિહ બિકમસિ'હ ઉદયસિ'હ પ્રતાપસિ હુ 
અતે “લમસિ હ(ર જે) એક પછી એક ગાદીખે આવ્યા, ઈ.સ, ૧૨૪૭ ત! 
ઝેક મુસ્લિમ આકમણમાં “્લમસિ'હ(૨ નાઞનતું મરણ થતાં એનો સત નામને 
કુમાર ભ્રીલી પ્રદેશમાં વસી ગયે! અતે ઈ,સ. ૧૨૫૫ માં ત્યાં “ સૂથ ” નામતું 
ગામ વસાવી રાજ્ય કરવા લાગ્યો તે એના ક્રાકા લીંમદેવે કડાણામાં ર્‌ાજ્ય 
સ્થાપ્યું, સત પછી તવધષુ નાપે। પ્રથીસિ હ સરે અતે જયસિ$ એક પછી 
એક સત્તા પર આવ્યા. જવસિહના અખેરાજ ગજાસ'હ અતે ઝુભા એ ત્રણ પુત્રોએ 
એક પછી એક રાજ્ય કયું”. ઈ.સ. ૧૪૧૪ થી ૧૪૪૩ સુધીમાં ગુજરાતના 
સુલતાન અહમદશાહે કરેલી ચડાઈએ તે કારણે આ રાજવીએ ત્યારથી સુલતાતનડ 
ખ્‌'ડિયા બન્યા, 


પસુ'| સમકાલીન રાજ્યો [ જપ 


કુ'ભા પછી રામાસિ'ક રાયમલ અને મ'ડલિક એક પછી એક ગાદીશ્મે 
આવ્યા. છેલ્લા મ'ડલિકની સત્તા ઈ.સ. ૧૫૩૬ થી ૧૫૬૫ સુધી હતી, એના 
પછી સૂરજમલ, પહી એતે પુત્ર રતર્નાસ હ અને એના પછી એના ભોઈ વાધજને। 
પુત્ર પ્રથાસિ હ ગાદીએ આવ્યે. એના અવસાતે એને! કુમાર સબલસિ હ આવ્યે1, 
જેનુ' ઈ,લ, ૧૬૩૫માં અવસાન થતાં ગજસિ'હ અને માહાર્વાસડ એક પછી 
એક ગાદીએ આવ્યા. માહાવસિહનું ઈ.સ. ૧૭૦૪ માં અવસાન થતાં પ્રથીસિ હે 
ઈ.સ. ૧૭૩૫ સુધી અને એની પછી ર્તનસિહે ઈ.સ. ૧૭૫૩ સુધી રાજ્ય કર્યું. 
એના અતસાને એનો બનેવી વાંસવાડાને સિસોદિયા રાજવી લોકિકે આવ્યા 
તેણે બાળ પાટવી કુમાર અને એનાથી નાના બે ભાઈઓને મારી નાખી સૂચતું 
રાજ્ય કબજે કરી લીધુ. ચોથો કુમાર બદતસિ'હ બચી ગયો તેને ખાંટ અવટ કતા 
જાળાઓએ આશ્રય આપ્યો ને અનુકૂળતા જેઈ, સથ પર હલ્લે! કરી વાંસવાડાન 
વાળાઓને હાંકી કાઢયા અને બદ્નાસ હને ગાદીએ બેસાડયો. ૨ 


પ. ગૂહિલ વ'શ 


(૧) ક્ષિહોર(પછીથી ભ્રાવતગર)ના ગૂહિલેપ 


ઈ.સ. ૧૫૭૩ માં મુધલ સત્તા ગુજરાતમાં આવી ત્યારે રિહોરમાં ગૂહિલ 
વાતે વિસોજી ( ઈ,સ. ૧૫૭૦-૧૬૦૦ )*2 સત્તા ઉપર હતે।. એતા ઈ.સ. 
૧૬૦૦ માં થયેલા અવસાતે એનો મોટે કુમાર ધુતોજી સત્તા ઉપર આજ્યે।. એના 
સમયમાં ગાર્યાધારતા ઠાકેર તાંધણુજને ખેરડીના લેશભા કાડી સાથે શગુતા થતાં 
લેમાએ નોંધણુજી પર્‌ ચડી આવી ગારિયાધારતો કબજે કર્યો તે તાંધણુજને 
હાંકી કાઢયો, આથી નોૉંધણુછએ ધુતોજીની મદદ મામી. ધુતોજી સૈત્ય એકત્રિત 
કરવામાં મચ્યો હતો ત્યારે ઈ.સ. ૧૬૧૯ માં કાડીએ ચડી આવ્યા અને 
વેળાવદર ( તા. ગારિયાધાર ) પાસે થયેલી અથડામણુમાં ધુતે।જને હરાવીને 
મારી તાખ્યે..*રેજ ધ્ુતોજ પછી એનો કૃમાર રતનજી ગાંદીએ આવ્યે, 
પહેલે જ વષે" ખુમામુ ખસિયા અતે સર્વૈવાએ કતડ (તાં, શિહોર) ઉપર હલ્લો 
કષ ત્યારે રતતજી #નતે સૈન્ય લઈને ગયે1, યુહ્માં એને। વિજય થવે।, પણુ એ 
મર્‌ણુ પામ્યો એટલે એને કુમાર ઠરભમજી સત્તા ઉપર આવ્યે. બે જ વર્ષમાં 
રાજ્ય કરી એ ઈ.સ. ૧૬૨ર્‌માં અવસાન પામતાં એના તાત! ભાઈ ગેવિ દછએ 
રાજય કબજે કયુ. હરભમજને। કુમાર અખેરાજજ સગીર હોઈ રાજમાંતા એને 
કચ્છ-ભૂજમાં લઈ ગઈ. અખેરાજજન। પહ્ષકારાએ ગોવિ'દછી સામે માથું ઊ'ચકયું' 
એટલે ગોવિ જએ જૂનાગઢન। ફોજદાર મીરઝા ઇસાતરખાનનતી મદદ માગી ધેધાને। 


૬૩૩ ] મુઘલ કાલ [3્. 


હક સૉંપ્યે, પણુ થોડા જ સમયમાં ગોવિદજીતું અવસાત થતાં એનો કુમાર 
સતર્સ[લજ શિફેરતી ગાદીએ બેઠો. એક દિવસે અખેરાજજના મર્ળાતિયા સતર- 
સાલજને મહેલમાંથી ઊ'ધતે1 જ ઉડાવી ગયા અને કાટીઓની મદદ મળી જતાં 
ગ્મખેરાજજતે ગાદીએ બેસાડી દીધો. અખેરાજજીએ સતરસાલને ભ ડારિયાને 
ટપ્પો નગીરમાં આપી એના મનનું સમાધાન કરી આપ્યુ, અખેરાજજ શક્તિ- 
શાળી પુરવાર થયો, અખેરાજજનતા અવસાતે ઈ.સ. ૧૬૬ ૦માં એનો કુમાર રતનજી 
અતે એન! અવસાને ઈ.સ. ૧૭૦૩માં એનો કુમાર ભાવસિ'હજ ગાદીએ આવ્યે. 
ઈ.સ. ૧૪૨૨-૨૩માં ક થાજ કદમ ખાંડે અને પિલાજ ગાયકવાડે શિહેરે પર્‌ 
હુમલે। કરેલો, પણુ ભાવસિ'હ જએ એમતે પાછા હઠાવ્યા, ભાર્વાસ'હજતે શિહોર્માં 
સલામતી ન લાગતાં ખ'ભાતના અખાતતી સૌરાષ્ટ્ર બાજુતી વડવાની ખાડીને 
કાંઠે આવેલા એક નાના ગામતે પસદ કરી ત્યાં ભાંવતગરતી વસાહત ઈ.સ. 
૧૪૨૩માં વિકસાવવાનો આરભ કર્યો. એણે મૂસ્લિમ પકડમાંથી ધોધા પણુ ઝૂ'ટવી 
લીધુ' અને રાજ્યની સીમા વધારી એણે સુરતના સિ ધી કિહશેદાર સાથે ભાવનગરના! 
વેપારના રક્ષણ મોટે કરાર કર્યા, જેમાં ભાવનગરના બ'દરતી જકાતનેો સે કડે એકુ- 
ચતુર્થાંશ ટકે સિ'ધી કિટ્લેદારતે આપવે!, સુરતત। વેપારીઓની થે!ડી જકાત માક્‌ 
કરવી, બદલામાં ભાંવતગરથી સુરતમાં જતા માલતી જકાત ન દેવી, વગેરે સુખ્ય 
કલમે! હવી, સુરતતા સિધી 1કલ્લેદાર અને ભાર્વાસ હજ સૌરાષ્ટ્રના કિનારાના 
ચાંચિયાઓને કચડવાતે! ઠરાવ ક્ષો હતો. ભાવાસ હજીએ બ્રિટિશ ઇસ્ટ દૃન્ડિયા 
ફપતા સાથે વેપારી સધિ કરી સરળતા કરી આપી હતી. એમે ભાવનગર 1રાહોર અને 
ઉમરાળા અ:સપાસતાં ગામ પેતાતી સત્તામાં લઈ પાકીતાણાના ભાયાત પાસેથી 
ત્રાપજઝ અને ચાચિયાં ક્રેોળીઓ પાસેથી સુલતાનપુર પણુ મેળવી રાજ્યની સીમા 
વિ?તારવાળી કરી સ્થિર કરવાતે ગ્રેયત્ત કયો હતે, 


(૨) લાડીતા ગૂહિલે। 

લાડીમાં ગૂહ્લિની શાખા ગેહિલવાડના ગૂહિલેના આદ્ય પુરુષ સેજકજી 
(ઈ.સ. ૧૨૪૦-૧૨૯૦)ના બીન કુમાર સાર મગજથી રારૂ ચઈ હતી. સાર ગજની 
ખહેત વાલમકુ'વર જૂનાગઢના ચૂડાસમા ર્‌! ખેગારને પરણી ત્વારે રાવે સાર ગજી 
અને એના ભાઈ શાહાજીને અથા'લા ચોવીસી જગીરમાં આપી હતી. સારગજએ 
શાહાજતે માંડવીતો ટપ્પો આપી પોતે અથી લામાં મથક ર1ખ્યુ' હતુ, જૂનાગઢના 
રા” માંડલિકે અથી'લાને! તાશ કકે ત્યારે સાર ગજની ચેથી પેઢીએ થયેલા રાજવીએ 
લાઠી આવી ત્યાં રાજધાની કરી,₹* લાદીના એક ઠારે દામાજી ગાયકવાડને 
પે!તાતી કુ'વરી પરણાવી ત્યારે ચભાશિયા તાલુકો શને પહેરામણીમાં આપેલો. 


પઝુ| સમકાલીન રાજ્યે [૧૩૭ 


એ ચશારિયા દામાજના નામથી દામનગર (તા. લાદી-દામતગર) તરીકે જણીતું” 
થયુ. ત્યાર બાદ ગાયકવાડે લાડીના રક્ષણની જવાબદારી ઉઠાવી લીધેલી. 
(૩) પાલીતાષાના ગૂહિલેા 

પઃલીતાણાના ગૂહિલાની શાખા ગાહિલવાડના ગૂહિલોતા આધ્ય પુ રુવ સેજકજી 
(ઈ.સ. ૧૨૪૦-૧૨૯૦)ના ત્રીન્ત કુમાર શાહુજીથી શરૂ થઈ હતી. શાહની બહેન 
વાલમકુવર જૂનાગ4તા ચૂડાસમા ૨1' ખેગગારને પરણી ત્યારે રાવે સાર ગજ અને 
નાના ભાઈ શાહજતે અથીલા ચોવીસી ન્નગીસ્માં આપેલી તેમાંથી સાર ગજને 
માંડુવીને! ટપ્પો કાદી આપેલે।. ત્યાર પછી શ!હાજીએ ગારિયાધાર જીતી લઈ 
“તાં રાજવાતી કરી હતી. શાહાજ પછી કુમાર સરજતજ, એના પછી અજુ નજ, 
એતા પછી તે!ઘણુજી, એતા પછી ભારેજ, એતા પછી ખતેજ, પછી શવે[્‌જી 
હાડેજ અને કાંધાક ૧ લે, પછી તાંઘણુજી ર જે સત્તા ઉપર અતુકમે આવેલા. 
નાંધગૂજને ખેરડીતા લે।!માં ખુમાણુ સાથે ઝઘડે! થતાં લેોમાંએ ગારિયાધાર 
લઈ લીધેલું, પણુ શિહેરતા અખેરાજજતી મદદથી પાછું' હસ્તગત કયુ”, બદલામાં 
લોમાતે તાંઘણુજીએ રાશીમામ (તા. ગારિયાધાર) અપી સમાધાન કરેલું. આ 
તે'ધણુજ 2 “ર પછી અજી તઇ ર્‌ જતે, કાંધાજી ર જે અતે શવ. ર જે અનકમે' 
સત્તા પર આવેલા, શવે।જને કાડીઓ સાથે થયેલી અથડામણુમાં પરાજય મળ્યો 
અતે એણુ જન મુમાવ્યો, એના પછી સરતાનજ, કાંધે ૩ જે, પૃથ્વીરાજજી, 
નાંધણુજ ટ જે અતે સરતાતજ ર્‌ જે અનુકમે સત્તા ઉપર્‌ આવ્યા. 
(૪) રાજષીપળાતા ગૂહિલેા 

ગોહિલવાડના ગૃહિલાતી ૧લી શાખા વિશે અ પૂવેતા મ્રંથ પમાં ( પ. 
૧૭૭માં) જણાવ્યા પ્રમાણે મોખડાજનો નાનો કુમાર સેમરસિંગજ રાજપીપળા 
ચાલ્યો ગયો! અને ત્યાં પોાતાતી માતાનાં [પિતાની ગાદીએ ખેઠો, એણે ' અમર- 
સિહજ' નામ ધારણુ ડરી રાજપીપળા(તા. નાંદેદ)ની ગાદી સભાળી ત્યાં 
ગૂહિલ્ેતી જુદી શાખા રારૂ કરેલી. એના મરણે એતો નાને કુમાર ભાણસિ હજી, 
એના પછી એતે કુમાર ગેમર્લાસંહજ સત્તા ઉપર આવેલો. એના સમયમાં 
ગુજરાતના સુલતાન અહમદશાહે ચડાઈ લઈ જઈ રાજપીપળા હસ્તગત કરી લીધુ 
(ઈ.સ. ૧૪૧૨). એ પછી થડા જ સમયમાં (ઈ,સ. ૧૪૨૧માં) ગેમલાસિ હજનું 
અવસાન થતાં એને! નાને! કુમાર વિજયપાલ વારસ થયે!. તેણે રાજપીપળાતું 
રાજ્ય ફરી હસ્તગત ક્યું”. એતા પછી એતે કુમાર હૃરિસિ હુ સત્તા પર આવ્યે. 
પણુ અઠમદશાહ ફરી ચડી આવતાં એતે રાજપીપળા છેડી દેળું પડ્યુ, એણે 
આર્‌ વષ બઠાર્વટું ખેડુયા પછી ઈ.સ. ૧૪૪૩ માં ફરી સત્તા હાંસલ કરી. એના 


૧૩૮] મુઘલ કાલ [બ્ર" 


પછી અતુકમે પૃથુરાજ દીપા કરણુબા અજેરાજ સુજનસિ'હ અને ભેર્વસિ'હ. 
એક પછી એક સત્તા ઉપર આવ્યા. ચિત્તોડતો રાણા ઉદ્યસિંઠે આપત્તિમાં 
આવ્યે ત્યારે ભૈર્વાસ'હતે આશ્રયે આવી રહ્યો હતે. ઈ,સ. ૧૫૪૩ થી ૧૫૮૩: 
સુધી ૨ર1જપીપળાતા રાજવીએ।એ સ્વતત્ર રીતે રાજ્ય કયું” હતુ, ભેર્વાસ હજના 
અવસાને એતે પુત્ર પૃથુરા' સત્તા ઉપર આવ્યે. ઈ.સ. ૧૫૭૩ માં અકબરે 
ગુજરાત હસ્તગત કયું ત્યારે રાજપીપળાના રાજવીને કાખૂમાં રાખવા ત્યાં મુધલ 
થાણું બેસાડવામાં આવ્યુ હતુ. આ અરસામાં ઈ.સ. ૧૫૮૩ થી ૧૫૯૩ સુધીનાં 
૧૦ વર્ષ પૃથુરાજને ત્રણુ વાર જ'ગલે। માં આશ્રય લેવાનું થયુ હતુ. 

પૃથુરાજના મર પછી દીપસિ'6 દુર્ગથ્ાહ મોહરાજ ૨યસાલ ચદરસેન 
ગંભીરસિંહ સુબેરાજ જયસિ'હ મૂલરાજ સુરમાલ ઉદેકરણુ ચ'દરભા હત્રસાલ અને 
વેરીસાલ અનુક્રમે સત્તા પર આવ્યા. ઈ.સ. ૧૭૦૫માં ગુજરાતના દદ્ષિણુ ભાગ 
પર મરાઠાએએ સવારી કરી પ્રદેશતે ઉજ્જડ કરવાનો આરભ કયે ત્યારે એમતે. 
દબાવવા આંરગઝેમે નજરઅલી વગેરે સરદારને મોકલ્યા હતાં. આ સરદારને 
વેરીસાલની સહાય કશે કામ આવી જણાતી નથી. ઈ સ. ૧૭૧૫ માં એ-1 અવસાને 
એને મોરો કુમાર જિતસિક સત્તા ઉપર્‌ આવ્યો તેણે તકતો લાભ લઈ નાંદોદઃ 
પરગણુ' સ્વત ત્ર રીતે કબજે કરી લીધું તે મુધલ થાણાને ઉઠાડી મૂકયું . આ 
સમચે (ઈ.સ. ૧૭૩૦ માં) જિતશિ હે રાજપીપળા(જૂનારાજ)માંથી ગાદી ખસેડી? 
નાંદોદ! હાલનું રાજપીપળા )માં સ્થાપી. એનું ઈ,સ. ૧૭૫૪ માં અવસાન થતાં. 
એના ખીજે પુત્ર પ્રતાપસિંહ સત્તા ઉપર આવ્યે!.*પ 


દૃ. ઓઆખામ'ડળને। વાઠેર વશ 


આશરે ૧૩ મી સદીમાં મારવાડમાંથી વેરાવળજી અતે વીજલજ તામતા: 
રાઠોડ રાજપૂત ભાઈખો દ્વારકામાં આવી ચડયા હતા. એ પ્રદેશમાં હેરેલ રાજપૂતે! 
અને ચાવડા રાજપુતો વચ્ચે વિચ ચાલુ હતા. એ વિગહતે અતે રાઠોડ ફાબ્યા 
અતે આ પ્રદેશમાંથી ચાવડાઓનુ' નિક દત કાઢી, આસપાસનો પ્રદેશ તાબે કરી' 
એમણે એક નાતી પણુ પ્રબળ સત્તાની સ્થાપના કરી, હવે એ રાઠોડોએ “વાટેર' કે 
“વાટેલ' એવી અટક રાર કરી, વેરાવળજીખએે હવે આગળ વધી કચ્છના નાના ર્ણ. 
નજકની વેદમતી નદી સુધીને પ્રદેશ પણુ દાય કરી લીધો. એણે પોતાની રાજધાની 
દારકાની ઉત્તરે અખાનના કાંઠે આર'ભડા ગામની નવી વસાહત કરી ત્યાં ખસેડીઃ 
લીધી, એના અવસાતે એને! પુત્ર વિકમસી સત્તા ઉપર્‌ આવેલો. આ વિક્રમસીતી 
પછી નવ રાણા થયા તે એમણે બધાં મળી ૧૨૦ વર્ષ રાજ્ય કીધુ'. વિકમસીની 
૧૧મી પેઢીએ સાંગણુજ થયે તેણે પોતાનું રાજ્ય જમખ'ભાળિયાં સુકી વધાયું” 


પમુ"] સસકાલીન રાજ્યે [ ૧૩૯- 


હતુ'. એ સૌરાષ્ટ્રના પશ્ચિમકાંઠે ચાંચયાગીરી ચલાવતો તેથી ર।' માંડલિક ૩ *ન-" 
એ ખેટ-શ'ખે'દ્દારતા રાજવી સાંગણુના પ્રદેશ પર ચડાઈ કરી જેને હર્‌ાવેલો તે આ. 
સાંગણુજ (ગ્રંથ પ, પૃ. ૧૬૩). એને માણૅક અવ#'કના વાધેરો સાથે અચડામણુ 
થયા ફરતી, તેથી એણે ઓખાંમ ડળ ઉપર વાઢેરે।ની સત્તા અને દ્રારકા! પર્‌ વાધેરે।ની 
સત્તા રહે એવી સધે કરી. વળી બ'તેએ 1મત્રાચારીથી સ્ટેનુ કે જેથી ખહારતા: 
શત્રુ આવી ખેઉનોા વિનાશ ન કરી શકે એમ પણુ સમજૂતી થઈ ત્યારથી આ. 
ખને નાતે સ'પીને રહે લાગી. સાંગણુજી પછી એને કુમાર ભીમજી સત્તા. 
ઉપર આવેલે.. ભીમજન! સમયમાં દ્વારકાના દર્યા વિરતાર્માં થતી ચાંચિયાગીર્‌ને' 
દાબવા મહચૂદ ખેગડો ચડી આવેલે! અને ભીમજને તસાડી સમગ્ર પ્રદેશ ઉપર 
મુસ્લિમ સત્તાની આણ્‌ વર્તાવેલી, પણુ પછી પાછળથી વાઢેરે।એ પ્રબળ સૈન્ય એકડુ 
કરી સમજ પ્રદેશ હસ્તગત કરી લીધો હતો.₹% 

આશરે ઈ.સ. ૧૫૯૨ માં અડબરતી ભી'સથી મૃઝફફકર નાસીપાસ થઈનેઃ 
આર'ભડાના વાઢેર રાણા શિવ(સવજ)ને આશરે આવેલો! ત્યારે ચડી આવેલી: 
મૃધલ સત્તાની સાથેના યુદ્ધમાં શિવ રાણાએ પ્રાણ ખોયેલા. પરિણામે આએખામ ડળને!. 
પ્રદેશ પૂરી સુરિલમ સત્તા નીચે (એ સમચે મુધલ સત્તા નીચે) આવી ગયે।. આ. 
વખતે શિવ રાણાના કુમાર સાંગણુજી સિ'ધ તરક ભાગી છૂટયો, પરતુ મલ્લ. 
નામના માણેકે મુસ્લિમ શાસકોને કાયર કાયર્‌ કરી નાખ્યા, સાંગણુજીતે સિ'ધમાં 
ખોળવા ગયેલો સામળે માણેક સાંગણુજીને લઈ પાછો આવ્યો ત્યારે ચયેલા ભારે 
યુઠ્માં મુસ્લિમ સૈન્ય હારી ગવુ' ને સાંગણુજને! આર'ભડાની ગાદી ઉપર અભિષેક. 
કરવામાં આવ્યે!. 

સાંગણુજી પછી અખેરાજજ સત્તા પર્‌ આવ્યે. એ હજી કૃમાર હતો ત્યારે 
એના ખનેવી નવાનમરના જામે એને કેદ કરી લીધેલો, પણ ઠ્દારકાના રાષ્યા- 
માણેકના પુત્ર પતરામેલે વાધેરે।ની ફોજ લઈ જર એને છોડાવ્યો હતો. અખેરાજ જ 
ઈ.સ. ૧૬૬૪ માં અવસાન પામતાં₹ એતે! પુત્ર ભોજરાજજી ગાદીએ ખેઠે. એતા- 
પાટવી કુમાર વજેરાજજને બાઈના ૭ ભાઈગે। સાથે અણુબનાવ થતાં ભે!જ- 
ગજજીએ એતે પોાશીતર્‌ાની જાગીર વશપર'પરા આપી ત્યાંનો કહીવટ સોંપી દીધો. 


ઈ.સ. ૧૭૧૫ અને ૧૭૧૮ ના ગાળામાં આર ભડા અને પે।શીતરાના વાઢેર 
સરદારોએ દ્વારકાવાળા વાધેરોની મદદથી સૌર્‌ાષ્ટ્રમાં કેટલેક સ્થળે ધાડ પાડી હતી. 
ત્યારે નવાનગર ગોંડળ અને પે।ર્બ દરતી ફેાજનેએ ચડી આવી એમને ભી'સમાં 
લીધેલા. આ પ્રસ ગે નવાનગરને। જે પ્રદેશ અમાઉ વાવેરોએ ખથાવી પાડેલે। તે ગમે મણે. 
' જતો કરવો! પડયો ને એાખામ'ડળના પ્રદેશમાં જ ગ્મેમતી સત્તા મર્યાદિત બની ગઈ. 


"૨૪૦ ] મુથલ કાલ [પ્ર. 


વજેરાજજીતે પે।શીતરાની જાગીર અપાતાં આર ભડાનતા આમ ખે ભાગ થયા 
તે વાધેરાતા પણ્‌ દ્રારકા અને વસઈના ખે ભાગ પડયા, આ ચારે પોતપે(તાને 
રાજ કહેવડાવતા હતા, આમ છ્તાં બદારતા શત્રુએ સાથે એ એકરૂપ હતા. 


૭, જસદણનોા ખાથર-કાઠી વ'શ 


ખાચર વશતો સગડ મેળવતાં પૂર્વ પુરૂષ તરીકે રીકે ખાચર જણવામાં 
આવે છે, જેણું ઈ.સ. ૧૬૬૫ માં જસા ખુમાશ્‌ તાંમના કાડીની સત્તામાંથી જસદૃષ્યુ 
“મૂટવી લઈ ત્યાં પેતાતી સત્તા સ્થાપી, આ વીકાના પિતાતું નામ માણુસિયો। અને 
દાદાનું નામ લખો જાણવામાં આવેલ છે, તેથી એના વચને “લખાણી” 
શાખાના કહેવાય છે. 


વીકે ખાચર ઈ.સ. ૧૬૮૫ માં અવસાન પામતાં એને બીજે પુત્ર માણસિવે! 
જસદણુતી ગાદીએ આવ્યો. એ ખુમાણુ શાખાતા કાડી લેકે! સાથેના એક યુદ્ધમાં 
માયો જતાં એને! એરમાન ભાઈ ચલે! ગાદીએ આવ્યે।. એ મરણુ પાભતાં એતે! પૃત્ર 
-એઢેો અતે એતા પછી વાજસૂર ગાદીએ આવ્યે, ગાદીએ આવ્યે। ત્યારે સગીર 
એ હોઈ એતે! કાકે! જેઠંમૂર્‌ વાલી તરીકે રાજ્ય કરેતો હતે. જેઠસરનાં અવસાન 
વાજમુરે સત્તા હાથ ધરી અતે એ રાજ્ય કરવા લાગ્યે(ઈ.સ. ૧૭૮૮ પહેલાં). *૬ 


૮. ઈંડેર્ના રાઠોડ વશ 
(3) જૂતો। રાઠોડ વ'શ 


'શવ તારાયણુદપ્સ 

ઈ.સ. ૧૫૭૩ માં સ્થપાયેલી મુધલાઈમાં સુધલાઈનો એ તામેદાર્‌ જમીનદાર 
તરીકે ચાલુ તો રહ્યો, પછીથી એણે એ તાખેદ્રી ફગાવી દર્છ બડ કયું, કુલીઝખાત 
વગેરે આંધકારીએએ ડ'ગરમાળામાં એને પીછો કમી અને છેવટે ર!વતે હરાવ્યો! 
'ને ઈડેર્‌ મુધલાઈ સત્તા નીચે સીધુ' આવો પડયુ" ( ઈ.સ. ૧૫૭૬ ). આખરે 
કાળી રાવ પેપાના પુત્ર વીરમદેવતે લઈ દિલ્હી પહોંચ્યો અતે અકબરને નમી 
પડ્યો,” અકમરે ઈડરની સત્તા નારાયણુદાસતે પરત કરી (ઈ,સ, ૧૫૭૮). 
“રાવ વીરસદેવ 

ન.રાયણુદાસ ઈ.સ, ૧૫૭૯માં અવસાન પામતાં એને શર્વીર પુત્ર વીર્મદેવ 
ડરની ગાદીમે આવ્યે. પડોશી ડું ગરપુર્‌ રાજ્યના રાવળ તરફથી થયેલા ટોઈ 
-અપમાનના કારણે વીરમદેવે ડુ'ગરપુર્‌ લૂ ટયું' હતુ. એણે હાથમતીના કાંઠે આવેલો 
“અહમદનગમર(આજતા હિ'મતતગર)તો કિલ્લો સર કરવા એતા ઉપર હલ્લો! કરી 


પમુ'] સ્પમ્મકાલીન રપજ્યેપ [ ૧૪૧. 


ત્યાંના મુધલ લશ્કરને ભગાડયુ ને ત્યાં પોતાનું યાણ બેસાડયુ'. પેથાપુરનો 
વાથેલે ડેકોર આ વખતે વીરમદેવ પાસે હતે! તેથી નાસતા મુધલ લશ્કરે” 
પેથાપુરમાં આવી લૂ'ટફ્ાટ કરી, એતી માહિતી મળતાં પેયાપુરના ઠાકોરતી વિન તીથી. 
વીરમદેવે પેથાપુર આવી મુધલે! પાસેથી એતો કબજે લઈ વાધેલા ઠાકોરને સોંપ્યો. 
વીર્મદેવ સામે ચુજરાતના સૃખેદારે એક ફોજ મોકલી, આથી વીરમદેવ ઈંડર છોડી 
પોળો ચાલ્યો ગષો,, છેવટે એણે મુધલેની અધીનતા સ્વીકારી અતે ઈડેરનો કબન્ને' 
પુન: પ્રાપ્ત કયોગ, એતું દગાથી અવસાન થયુ હોવાનુ' મનાય છે. આ રાજ વિશે 
અનેક કથાએા પ્રચલિત થઈ છે. એની પાઠળ એની પાંચ રાણીઓ સતી થઈ 
હોવાની અનુશ્રુત છે. 
રાવ ડલ્યાણ્સલ 
વીરમદેવના અવસાને (ઈ.સ. ૧૫૯૭) એને સતાન ન હોવાથી એતે નાતે. 
ભાઈ કહયાણુમલ ઈડરની ગાદીએ આવ્યો. શરૂઆતમાંની થોડી અવ્યવસ્થાનો લાભ: 
લઈ ઉદેપુરના રાણાએ સરહદને કેટલોક પ્રદેશ કબજે કરી લીધેલો તે બધે! પ્રદેશ 
કહ્યાણુમલે કરી હસ્તગત કરી ઈડર્ને મજખૂત કરનાર્માં સરળતા મેળવી. એના જીવન: 
દરમ્યાત પડોશના ગરાસદ્દારો સાથે વારવાર અથડામણુ થય! કરતી. એનો ૪૭: 
વર્ષોનો! રાજ્યકાલ અશાંતિમાં જ ગનગ્રે1 હુતે।. 
રાવ જગનન્‍્નાચ 
ઈ.સ, ૧૬૪૪માં રાવ કલ્યાણુમલતું અવસાન થર્તા એતે! પુત્ર જગત્તાથ- 
ડરની ગાદીએ આવ્યો. એના સમયર્માં પણુ ગુજરાતને સૂમેદાર ઈડર ઉપર 
ચડી આવ્યો, જેને કારશે રાવ કુટુ'બકબીલા સાથે પોળે। ચાહ્યે! ગયે. રાવ 
ચારિત્ર્યતે સારો નહોતો એટલે એના ચાલ્યા જવાથી પ્રજ્નએ પષ્ટુ રાહતતે! દમ- 
ખે'ચ્યો હતો. પોળોમાં જગન્નાથ ખીમારીમાં સપડાયો અને ઈ.સ. ૧૬૭૫ માં. 
અવસાન પામ્યે, 
રાવ પૂ'ને ૩૦ 
પિતાના અવસાને રાવ પૃન્નૅ દિલ્હીમાં પહોંચ્યો અને ત્યાં બાદશ્ચાહની* 
તોકરી કર્‌વા માંડી, એમે બાદશાહની સારી કપા મેળવી. બાદશ્ચાહે જ્યારે એને ઈડર 
આપવાની ઇચ્છા કરી યારે જયપુરતા રાજવીએ જૂતા વેરને કારણે એમાં વિધ્ન 
નાખ્યુ' ને પૂજાને બદશાહ તારા પર ગુસ્સે થયા છે એવું કરી એને દિર્હીથી 
નસાડી મૂકયો. ત્યાંથી એ ઉદેપુર ગયો અતે રાણા મદદથી એણે ઈડર પર ચડી" 
આવી મુધલ ફોજદાર પાસેથી ઈ.સ. ૧૬૮૫ માં ઈડરનો ક્રબજે કરી લીધો. થોડા 
સમય પછી એના તાના ભાઈ અજ'નતદાસે ઝેર આપી દગાથી એને! ઘાત કર્યો. 


“૧૪૨ ] સુઘલ કાલ ી [3૨. 


“શવ અજુનદાસ 

હવે ઈડરના રાવ તરીકે અજુ'તદાસે સત્તાસૂત્ર ધારણ કર્યા. એના સમયમાં 
-ઈડ્ર્માંથી હારીને નાસી ગયેલા ફોજદારે ફરીથી મોટી ફોજ સાથે ઈડર્‌ ઉપર 
ચડાઈ કરી અતે રાવને ગાદીએથી ઉડાડી મૂકી ઈડરના સ પૂણુ કબજે કરી લીધે. 
રાવ નાસી ધામોદનતી નાળમાં જઈ ભરાયો, અહીં એણે દેવલિયા પ્રતાપગઢના, 
'વાંસવાડાના, લુષ્ાવાડાના અને ડુગરપુરતા રાજકુમારોની મદદ માગતાં તેએએ 
રણાસણુ( તા. ઈડર )તો કબજે કરી ત્યાંથી ઈડર તેમજ અમદાવાદનાં પર્ગણાં 
'કૂંટવાતી લલાહ આપી, એ ચારે કુમારો સાથે રાવ રણાસણુ ઉપર ચડાઈ લઈ 
ગયે, જ્યાં થયેલા યુદ્ધમાં એ પાંચે માર્યા ગયા (ઈ.સ. ૧૬૫૯). 


ન્શવ ગોપીનાથ 

રાવ અજી નદાસતા અવસાંતે રાવ જગન્તાથને! ભાઈ ગે!ધીનાથ મુધલ સત્તા 
સામે બહારવટે નીકળ્યો અને ઈડર તેમજ અમદાવાદનાં પરગણું લૂંટવા લાગ્યો, 
“ઈડરના હાકેમ સૈયદ હાથાએ એની જિવાધની વ્યવસ્થા કરી આપતાં સૈયદના 
સત્તા-કાલમાં એ શાંત રલો. સૈયદ હાયાને સ્થાતે કમાંલખાત નામને! ફોજદાર 
“ડરમાં સત્તા પર આવ્યે! ત્યારે ગોપીતાથે પહેલાંની જેમ લુ'ટફાટ જારી કરી. 
કમાલખાન કમજેર અને કમ્‌-અકલ આદમી હતે! અતે કામકાજમાં બહુ ઓછુ 
“ધયાન આપતો એને કારણે પડોશી જગીરદારે। ઈડરનાં પોતષોતાને લગતાં ગામ 
કબજે કરવામાં પડુથા, આ તકતો લાભ લઈ ગોપીનાથ સારી એવી ફોજ એકડી 
કરી ઈડેર ઉપર ચડી આવ્યે! અને કમાલખાતતે હાંકી કદી છેડરતી ગાદી પોતાને 
કબજે કરી આસપાસનો મોટા ભાગને પ્રદેશ પોતાતી સત્તા નીચે લઈ લીધે. 
રયાસણુના કાકોરતે એતો ભય હોવાથી એણે અમદાવાદ જઈ બાદશાહી ફે।જને 
“ઈડર ઉપર હહ્લષે! ફરવા માગણી કરી, આથી સુખેદાર સુઠભ્મદ અમીતખાને 
'સુહમ્મદ બહુલોલ શેરવાતીને મેઃટી ફોજ સાથે પડર મોકલ્યો. ફોજ આવી લાગતાં 
યુદ્ધ તો આપ્યુ, પણુ ટકી શકાય એમ નહિ લાગતાં રાવ ડુંગર પરતા ગદર્મા 
આશ્રય કરી રલો. અદી' દગો થતાં એ રાણીએ ને 1ડિલ્લામાં રાખી પછવાડેના 
ભાગમાંથી નીકળી ગયો, કિલ્લામાં રાવને નહિ જેતાં એની બ'તે રાણીએએ ફાટા 
તળાવમાં આદ્મત્યાંગ કર્યો, જ ગલમાં રાવ અફ્ીશૂતી ખૂરી લતને લઈતે મરણુ 
પામ્યો (ઈ.સ. ૧૬૭૯).*૬અ' એતે ફર્ણસિ'હ નામે કુમાર હતે, પણુ એણે 
જડિર્તું રાજ્ય મેળવવા કશે પ્રયત્ન કર્યો નહિ. એ પોતાનાં જીવતપર્યત સરઇેદના 
-શરવાણુ ગામમાં જ રહ્યો. 


પસ] સમકાલીન રાજ્યો - [૧૪૩ 


રાવ ચ'દ્રસ્તિ'હ 


કરણુસિ હતે મોટો કુમાર ચ'્રસિ'ડ રરવાણુમાં જ રહેતો હતે, એણે 
મેવાડમાંતા પોતાના સ'બ'ધીએની સદદ મેળવી ડેરને કભજે લેત્રાના વિષયમાં 
અહારવટાતે। આશ્રય લીધો. એની પજવણીથી ઈડરના સ્થાનિક વહીવટદાર ક'ટાળ્યા 
અતે છેવટે ચદ્રસિ'હને ગાદીએ ખેસાંડવા કબૂલ થયા, એમણે બાદશાહી ફોજદારને 
“હાંકી કાઢી ચદ્રસિ હને ઈ.સ, ૧૭૧૮માં ઈડર્તી ગાદીએ ખેસાડયો. એનામાં રાજ્ય 
ચલાવવાતી કાખેલિયત નહોતી તેથી પડોશના જાગીરદાર કાકોરા એક પછી એક 
“નજીકનાં ગામ દબાવવા લાગ્યા હતા. રાવ ચદ્રસિ'ક ક'ટાળી ગયેલો એટલે મેાકે 
જનેઈ પોતાના સસરા, પેળેોના પઢિયાર, ઠાકોરતે ત્યાં ગયો અને દગાથી સસરાને 
મારી પે.ળાની ગાદી હસ્તગત કરી (ઈ.સ. ૧૭૨૪). 


'ઈડરસાં ઊથલપપ્થલ 


રાવ ચ%્ડસહ ઈડર છોડી ચાલ્યો જતાં ઈડરને કારભાર કઈ સરદારસિ'હ 
નામનો! સરદાર ચલાવતે। હતો. થે!ડા સમય પછી સ્થાનિક સરદારો અને દેસાઈ એને 
પોતાના પક્ષર્માં લઈ એ ડરતી ગાદીએ ખેઠો અને સ્વતત્રપણે કારભાર કરવા 
'લાગ્યો. એના પ્રધાન, એના એક ભાયાત સામળાજીતી મદદથી ગયેલાં ગામ ડૅકેરે। 
પાસેથી પાછાં મેળવી ઈડરને મજબૂત કરવામાં સફેળાતા મેળવી. એણે કેઈ કારણું શ ક! 
જતાં સામળાજને દૂર કર્મો અને વડોદરાના એક બછો ૫ ડિતતે ખોલાવી એને પ્રધાત- 
પદુ' આપ્યુ”, પણુ આ ખછે  પરપડેત કાવતરાબ।જ નીવડયો અને કસ્બાતીએ અને 
સરદારસિ હ વચ્ચે અણુબનાવ કરાવવાર્મા સફળ થયો, એણુ કસ્ખાતીએઓને દબાવવા 
પ્રયન્ન કરતાં કરબાતીએએ સર્દાર્સિ હને મારી નાખવા નિશ્ચય કર્યોં, આની 
જાણુ થતાં બે વષના અમલ પછી ડરતો માયો સરદારસિંહ વલાસણ નાસી ગને. 
“આ તકને] લાભ લઈ, ખછેો પ'ડેત અમદાવાદમાંના સુધલ સુખેદારતે ભારે નજર્‌ાણુ 
“આપી ઈડરને! કારોબાર પોતાના નામથી ચલાવવા લાગ્યે। (ઈ.સ. ૧૭૨૯). 


(૨) નવે શાહઠોડ વ'શ 
રાવ અપષણ 'દાર્પિ'હજી 

ખૃછો પ'ડિતતે કસ્બાંતીએ સલાહકારક થઈ પડયા. વડાલીના મોતીચંદ 
શાહ અતે રણાસણુના ઠાકોર અદેસિ હજ ગ્રધાનપદે એ બ'ને સ્થાનિક દેસાઈઓને। 
ર્‌ાજ્યકારોબારમાંથી પગ કાઢી નાખવા કાવતરાં કરવા લાગ્યા. એવામાં જેધપુરના 
' મહારાના અજિતસિ'હને પુત્ર આણુ'દસિ'હ ઝૃડક'કાસતે લઈ પોશીનાતી નાળમાં 
આવ્યે! હતો તેને દેસાઈએે મળી જતાં એ ઈડર પર ચડી આવ્યો અતે બછે 


“૧૪૪] સુઘલ કાલ [ ખ્ર.. 


પંડિતને હાંકી કાઢી ઈ.સ, ૧૭૩૦-૩૧ ના અરસામાં ઈડેરતી ગાદીએ “ રાવ ” 
તરીકે ખેઠો, આમ રાઠોડ ફરીથી ઈડરના સત્તાધીશ બન્યા. ઈડર પ્રદેશ્નનો પદ્દો 
મહાર્‌ાળ્ન અઆજિતસિ હના ખૂન પછી નેધપુર્તી ગાદીએ આવેલા અભયસિ'હને 
બાદશાહ તરક્થી મળ્યે! હતો તે એણું નાના ભાઈ આણ્‌'દાસ'હજના લાભસાં કરી 
આપ્યો! એટલે આણુરદસ હને ઈડરમાંથી દૂર ફરવાતી પરિસ્ાતે રહી નહેતી.. 
દેસાઈએને પણુ એ કારણે સ્વીકાર કરી લેવામાં ખૂબ અનુકૂળતા થઈ પડી. * 


આ અરસામાં અમદાવાદમાં નવા ઉતમાયેલા મુધલ સુણેદાર જેધપુરન!' 
મહારા” અભયસિહે ડરતી સત્તા સ્થિર કરવામાં આણુ'દસિ હજતે સારી સહાય 
કરી, અભયસિ'હ અમદાવાદમાં સૂખેદાર હતે। ત્યાંસુધી આણું દસિ હજને કેઈ 
ખંડણી આપવી પડી તહોતી, એણે ઈડર અહમદનગર મોડાસા બાયડ હરસેોલ 
પ્રાંતીજ અને વિજાપુર એ સાત મહાલોથી સમૃદ્ધ રાજ્ય સ્થિર કરવામાં સરળતા. 
મેળવી હતી. 

કેટલાક સમય પછી ઈડેરમાં જેધપુરના સૈતિક હતા તેમતે રાવે જેધપુર્‌. 
જવા રક આપી અતે કફસ્બાતી સિપાર્ધ ઓતે પગારથી રોકથા. રાજ્યની આર્થિક 
શ્િયિતિ નબળી હતી તેથી પગારે। ચૂકવી શકાતા નહોતા. કસ્બાતીઓએ એ માટે 
કોઈ ગામ લૂંટવાની પરવાનગી માગી, નાઇલાજે રાવે રહેવર રાજપૂતોનું દેશેતર 
ગામ લૂંટવા રજ આપી. એમ થતાં રહેવરો રાવથી રિસાઈને જુદા પડયા. 
પ્રિણામે રાજ્ય અને રહેવરો વચ્ચે ધમસાણુ જાગ્યું. રછેવરાો ઈડર પર ચડી. 
આવ્યા, કિલ્લામાં સલામતી ન જળવાતાં રાવ આણુદાસિ'હજી ભાગી છૂટયા. 
માર્ગમાં ઘે!ડે મરણુ પામતાં એ રરેવરોતા સકજમાં અચાનક આવી ગયા ને. 
માર્યા ગયા (ઈ.સ, ૧૭૨૯). રહેવરેએ ઈડરનેો કબજે કરી લીધો, આ વખતે 
રાવતે! ભાર રાયસિ'હછી ખે!રસદમાં હતો, સમાચાર મળતાં એ ઇડરના પ્રદેશમાં 
આવ્યો અતે જુદે જુદે સ્થળે સૂકામ કરતાં કરતાં ઈડર લેવાના પ્રયત્નમાં પડયો.. 
, કેટલાય ઠાકોરો અને ભીલો તેમ મરાઠાએ।તી સારી એવી ફોજ એકટી કરી એણે 
ઈડર પર હલ્લે! કરી કિલ્લો કબજે લીધે. રેહેવરે નાસી પોળો જતા રહ્યા, 


રિવજીસે'હુ 
ઈડરતે કબજે કર્યા બાદ રાવ આશુ્દાસહજતા છ વર્ષના બાળકુમાર્‌. 


શિવજસિ હને ઈડરતી ગાદીએ ખેસાડી રાયસિ'હંજી ઈડર પ્રદેશને! કારભાર કરવા 
લાગ્યો (ઈ.સ, ૧૭૪૦). રાયસિંહજીએ પહેલુ' કામ કયું” તે રહેવરેનું રણુ!સણ્‌ 
કબજે કર્વાનુ, એ ગામ પાંચ વર્ષ" સુધી ઈડરને કબજે રહું હતું. દરમ્યાત રહેવરો 
ખ્ફારવરે ચડેલા તેથી અ'તે સમાધાન કરી, દેશેતર વગેરે ૧૨ ગામ ઈડર નીચે 


પસુ'1 સ્પમ્મકાલૉન ૨1ન્‍ન્ચેપ [૧૪૫ 


રાખી બાકીનાં ૧૨ ગામ રહેવરેતે આપ્યાં તે ઝઘડા શાંત કર્યો. ફરી રહેવરોએ 
માથુ ઊ'ચકેલુ', પણુ મહારાજ અભયસિ'હ ખીજ વાર અમદાવાદમાં સૂમેદાર તરીકે 
આવી રહેલા એટલે એમણે રહેવરેનોા બળવે દબાવી દીધો. 


થે!ડા સમય પછી શિવસિહજતે ઈડરમાં મૂકી કાકે। રાર્યાસ'$ મોડાસા 
મચે! ને ત્યાં કિલ્લો કરી ત્યાં જ રહેવાનું રાખ્યું. ઈ,સ, ૧૭૪૬ માં પૂનાથી 
આવેલી મરાઠા ફોજ ખ'ડણી માટે મોડાસા ઉપર ચડી આવા, પણુ રાર્યાસે હે તો 
ખ'ડણી આપવાને! ઇન્કાર કરતાં મામલે! તગ થયે, મોડાસાને। કિહ્લેો પડયો 
અને રાયસિ'ડ નવા વસાવેલ રાયગદઢૃમાં થઈ ઈડર ચાટ્યો। આવ્યે।. ઉપરના જગમાં 
રાયસિ'હુજીતી। સાથીદાર ચ'પાવત જીવણદાસ અતે એનો ભાઇ પ્રતાર્પાસ'હં ધાયલ 
ચયા હતાં. પ્રતાપસિ હને રાયસ'હ સમજ, પાલખીમાં નાખી, ડૅદ કરી મરાઠા 
અમદાવાદ લઈ ગયેલા, અને ન્નહેરાત કરી કે દ ડના ૮૦,૦૦૦ રૂપિયા આપવામાં 
આવે તો! છોડવામાં આવરે. રાયસિહે ગમે તે રીતે ૮૦,૦૦૦ રૂપિયા એકઠા 
કરી પ્રતાપસિ'હને છોડાવવા પે!ઠ ર્વાતા કરી, પણુ ત્યાં તો યુક્તિથી પ્રતાપસિંહ 
કેદમાંથી ૭ટકથો ને પેથાપુર આવતાં ત્યાં પોઠેૅ સામે મળી. એને પાછી વાંળી 
પ્રતાપસિંહ ઈડર્‌ આવ્યે! ને રાયસિ'હતે મળ્યો. 

ઈંડરતું રાજ્ય જમાવવામાં જે રાજ પૂત સરદારોએ આણુ'દાસિ જીતા સમયથી 
સહાય કરી ઠહુતી તે બધાને ગામગરાસ આપીને સ તુજ કરી શિવસિ'હજએ પોતાનું 
સારું એવુ' બળ જમાવવામાં સફળતા મેળવી. 

ઈ,સ, ૧૭૫૫ માં અમદાવાદની મુધલ રાજ્યસત્તાને તાબૂદ કરવા પેશવા 
અને ગાયકવાડની ફોજ અમદાવાદ ઉપર ચડી આવી ત્યારે પેશવાના સેનાર્પાતિ 
રાધે!બાએ ઈડરની મદદ માગતાં શ્િવસિ'ક મદદે ગચેલો.*૯ 


હ. ખીચી યીહાણુ વ'શ 


(૧) છેમ્ટાઉદે'પુરના '"ખીચી ચોહાણ 

ચાંપાનેરના ખીચી ચૌહાણ જયસિ'હ ઉફે પતાઈ રાવળને ઈ.સ. ૧૪૮૫ માં 
ઉચ્છેદ થયે! અને મહમૂદ બેગડાએ એ રાજ્ય પોતાના રાજ્યમાં સર્વા શે ભેળવી 
દીધુ ત્યારે જયસિ હતા બીજા પુત્ર પૃથ્વીરાજે નમદા-કેનારાના મોહન તામના 
સ્થળમાં પહોંચી ત્યાં નાતું' રાજ્ય રથાપ્યુ', જે ભવિષ્યમાં છેટાઉદેપુરન! રાજ્ય 
તરીકે વિકસ્યું. પૃથુરાજ પછી કરણુસિ'હ વજેસિ'હ સુમાનસિ'હ રારયાસ હ તેજસિ હુ 
અને જસવતસિ'હ રાન્ન થયા. આ છેલ્લો જસવતશસિ હ એ “બાજી રાવળ હેવાતી 

૪-૬-૧૦ 


'ૂસ૬ ] મુધલ કાલ [પ્ર. 


શકયતા છે. છસ.ના ૧૮માં સૈકામાં થયેલા બાજી રાવળે મોહતથી બદલી છોટાન 
ઉદેપુરમાં ગાદી રયાપી, એના સમયમાં સુધલ સત્તાની પડતી અને મરાઠાએની 
સત્તાનો ઉદય શરૂ થયે, જેમાં છોટાઉદેપુરતા રાજ્યતે। કેટલોક ભાગ મરાઠાએએ 
ધખાવી લીધે! હતે।.૫* 
(૨3) ખારરેયાના ખીચી ચોહાણ 

ચાંપાનેરના ખીચી ચૌહાણુ જયસિ હે ઉફે" પતાઈ રાવળને। ઈ.સ. ૧૪૮૫ માં 
કુચ્છેદ થયે! અને મહમૂદ બેગડાએ એ રાજ્ય પતાના રાજ્યમાં સર્વા'શે મેળવી 
દીધું ત્યારે જર્યાસિ હતે! નાને! પુત્ર ડુ ગર્સી રવ્ગઢબાર્રિયામાં જઈ વસ્યો. અને 
ત્યાં એણે પણુ નાનુ' રાજ્ય સ્થાપ્યું. રાવળ ડું'ગૃરસીના મરણુ પછી ઉદયસિહ 
રાયલિ્ વજેસિ'હુ અતે માતસિ'હ એક પછી એક સત્તા ઉપર આવ્યા. ઈ.સ. 
૧૭૨૦ માં માતસિ'હનું અવસાન થતાં એક બલૂચ સરદારે રાજ્ય કબજે કરી 
લીધેલુ' ત્યારે વિધવા રાણી કુમાર પૃયુરાજ્તે લઈ ડુંગરપુરના ર્‌ાવળને 
(યાં આશરે જઈ ર્હી, ઈ.સ, ૧૭૩૬ માં ડુગરપુરના રાવળની મદદથી 
રાણીએ પેલા સરદાર પાસેથી રાજ્યતો કબજે લઈ એને ત્યાંથી હાંકી કાહચો. 
ખે પછી ઉદાજી પવાર, મલ્હારરાવ હોહ્ડર વગેરેની સરદારી તચે મરાઠા 
ખારિવાના પ્રદેશમાં આવ્યા ત્યારે પુયુરાજ પાસે ખ'ડણી તહિ લેતાં એને 
બારિયાના રાજ તરીકે કબૂલ રાખ્યો, પૃથુરાજના અવસ'ને એતે! મોટો 
કુમાર્‌ રાયધર સત્તા ઉપર આવ્યે. એના અવસાને એને પુત્ર ગ'ભીરસિહ સત્તા 
ઉપ્‌ર્‌ આવ્યે1,પ 1 
(૩) માંડવાના ખીચી ચોહાણુ 

વડોદરા 1જહ્લામાં ડભોઈથી ઉત્તરે આવેલુ માંડવાનું રજવાડું પણું જતુ 
છે. ખીચી ચૌહાણેઃએ ચાંપાતેર સુધી આવી ત્યાં રાજગાદી સથાપી ત્યારે પાલાત- 
રેવતી સાથે એતે! ભાઈ પ્રતાપસિંહ પણુ માર્વાડમાંથી ખાવ્યો હતો. આ જ 
ત્રતાપસિ'હે કારવણુમાં જઈ ૩૦૦ ગામનું રાજ્ય સ્થાપ્યું. એના વશમાં યયેલા 
-નાહારસિહૃજી ઉપર મહમૂદ બેગડાએ ચડાઈ કરેલી તેથી એ નાસી નદદેરિયા 
:ચાલ્યો ગયે।. ત્યાંતા રાજવીતી કુ'ભરી સાથે લગ્ત યયું અને એને ત્યાંનું રાજ્ય 
(મળ્શું'. એના અવસાને એના પછી આવેલા એના કુમાર માલસિહજએ ન દેરિયાથી 
:યાણદદમાં રાજધાની બદી. એના વશમાં ચયેલા વાઘસિ હજએ ત્યાંથી બદલાવી 
જૂના માંડવામાં રાજધાની કરી. એના વશમાં થયેલા કાનજીતો પાટવી કુમાર 
વાધજી સત્તા ઉપર આવ્યો «યારે ઈ.સ. ૧૬૬૯ માં જૂતા માંડવા છોડી હાલ 
“યાં માંડવા ગામ છે ત્યાં રાજધાની બદલાવી. વાધજી પછી રાણુ। સ ગરાર્માસ હ 


સુ] સમકાલીન રાજ્યે [૧૪૭ 


કાતજી વાધ ખુમાનસિ'$ જિતસિ'હ અને ભીમસિ'હે સત્તા ઉપર એક પછી એક 
એક આવ્યા,પરે 


૧૦. સોલ'કી વ'શ 
(૧) લુષ્યુપરવાડાના સે।લ'ષી 


પાટણુના મૂળરાજ સોલ'કફીના વ'શમાં ધવલદેવ નામે થયેલ એક રાજવીએ 
, ઈ.સ. ૧૧૦૪ માં ધોળકામાં અને પછી ઈ.સ. ૧૧૩૪ માં ચૂ"વાળમાં આવેલા 
કાલરીંગહપ3માં સત્તા સ્થાપી. એને પ્રપોત્ર વીરભદ્ટ એ સ્થાન છેઃડી વીરપુર 
(વાડાસિનોર રાજ્યમાં) આવ્યે! અતે ત્યાંના ઠાકેર વીરા ખારિયાનેો વિનાશ કરી 
ઈ,સ. ૧રરપ માં ત્યાં ગાદી રથાપી, ત્યાં વીરભદ્ર પછી કીકે માનસિ હ માઠાવ- 
સિહ ગમસિંહ પૃથીપાલમ્સિહ વિકેમસિ'ક અતે વિઠ્ઠલસિ'$ એક પછી એક 
સત્તા ઉપર આવ્યા. આ છેલ્લા વિઠ્ઠલસિ'હે વીરપુરથી લુણાવાડાની ન₹કમાં 
આવેલા ડીહિયા ગામમાં ગાદી ખસેડી, એના વશમાં થયેલા ભીમસિહે ઈ.સ. 
૧૪૩૪ માં ત્યાંથો ખસી લુણાવાડામાં ગાદી સ્થાપી, એના પછી ગગદાસ ઉદ 
રાધવરાણુસિહ (વાર્ધાસ હ) અને માલે રાણે! (ઈ.સ, ૧૫૭૫ માં હયાત) થયા. 
એન! પછી આવેલા વતવાર્જીનો ઈ.સ. ૧૫૯૪ માં દેઠાંત થતાં એઃરી પછી 
અખેરાજ સત્તા પર આવ્યો. એના અવસાતે કુ'ભો રાણે! સત્તા ઉપર આવ્યે. 
. ઈ.સ, ૧૭ મા રોકાના આર'ભર્માં એ હતે, એના પછી ગાદીએ આવૈલે! ન્તિતિ- 
“સિહ ઈ.સ. ૧૬૧૮ માં અવસાન પામ્યો અને એના પછી ત્રિલોકસિ'હ અને 
દયાલદાસ આવ્યા, જે છેલ્લાનું અવસાન રપ્.સ, ૧૬૩૭ માં થતાં ચ'સિ'ડ સત્તા 
પર આવ્યે. એતું ઈ.સ. ૧૬૭૪ માં અવસાન થતાં મુ'વરસિહ અતે એના ઈસ. 
૧૭૧૧ માં થયેલા અવસાનને લૌધે નાહારસિ'હ સત્તા ઉપર આવ્યે, જેણે ઈ.સ. 
૧૭૧૮ માં લુણાવાડાના કિલ્લાને! પાયે। તાખેલે, એના સમયમાં ઉૈદર જુલીખાને 
યડાઈ કરી એની પાસેચો ફોજબ'દી તરીકે મોટી રકમ લીધી હતી, એના ઈ.સ. 
૧૭૩૫ માં ચેલા અવસાને એના મોટા કુમાર જિતસિહતોા પુત્ર વખતસિ હ 
ગાદીએ આવ્યે. એના સમયમાં અમદાવાદના મુધલ સૂમેદારે ચડાઈ કરી દંડ 
વયક કયો હતે. ઈ.સ. ૧૭૫૭ માં વખતસ્િ'હતું અવસાન થતાં મોટે કુમાર 
દીપસિ હું સત્તા પર આવ્યે।,પ્* 
(૨) વાસદાતપ સોલ'૪ી 

કાલરીગઢમાં રાજ્ય કરતા ધવલદેવ સે!લ'કીના વ'ચામાંના કોઈ મૂલદેવે 
ઈ.સ, તા ૧૫ મા સૈકાના અતતભાગમાં વાંસદા(જિ, વલસાડ)માં સોલ'કી સત્તાની 
સ્થાપના કરી. એના પછી ખ'દલદેવ બલદેવ કરષણુદેવ ઉદયસિ હ મોલકરણુ અને 


૧૪૮] ”' મુઘલ ડાલ ર [પ્ર. 


ઉદ્યસિ*હ ૨ જે, એક પછી એક સત્તા ઉપર આવ્યા. છેલ્લા ઉદયસિ'હ ર જાના 
ઈ.સ. ૧૭૦૧ માં થયેલા અવસાને એતે। કૅમાર વીરસિંહ અતે પ્.સ. ૧૭૧૬ માં યયેલા 
એના અવસાને કુમાર રાયભાણુ સત્તા ઉપર્‌ આવ્યો. એતા ખે કુમાર-ગુલાબસિ હ 
અને જેરાવર્સિ હૈ ગાદી માટે દામાજી ગાયકવાડ પાસે દાવા દાખલ કર્યા. દામાછીએ 
રાજ્યના ખે ટુકડા કરી આપી વાંસદાતી સત્તા ગલાબસિહતે અને બિસનપુરની 
સત્તા અક્ષગ કરી જેરાવરસિ'હતે આપી. ઈ.સ, ૧૭૬૨ થી ગાયકવાડેની સત્તામાં 
આવી જતાં બીજી શાખા બંધ થઈ, ઈ.સ, ૧૭૫૩ માં સુલાખસિ'હતું અવસાન 
ચતાં, ખે અપુત્ર હોઈ, એના પિતરાઈ ભાઈ ઉદ્યસિહને કારભારીએ અભિષેક 
કરી ગાદીએ ખેસાડષો, આથી જેરાવરસિ હે પેશવા સમક્ષ દાવો દાખલ કર્યો 
(યારે પેશવાએ વાંસદામાંથી પાંચ ગામ અપાવી પતાવટ કરી આપી,પધ 


૧૨, ધર્મપુરતા સિસોદ્વિપર્ઃ 


ઈ.સ. ૧૨૬૨ માં સિસોદિયા રાણાના એક વશજ રામ રાજાએ દક્ષિણ 
ગુજરાતમાં પોતાની સત્તા, ત્યાંના સ્થાનિક થોરાત વ'શના ભીલ રાજવીને મારી, 
રામનગર વસાવી સ્યાષી, ઈ.સ. ૧૨૯૫ માં એનું અવસાન ચતાં સોમ સત્તા ઉપર 
આવ્યા, જેતા ઈ.સ, ૧૩૩૫ માં ચચેલા અવસાને પુર'દર, એના પ્.સ. ૧૩૬૦માં 
યમેલા અવસાને ધરમ, એતા ઈ.સ. ૧૩૯૧ માં થયેલા અવસાને ગોપુ, એતા અવસાને 
ઈ.સ. ૧૪૩૨ થી ૧૪૭૦ સુધી જગત, ઈ.સ. ૧૫૦૦ સુધી નારણુ, ઈ.સ, ૧૫૬૧ 
સુધી ધરમ ર જે અતે ઈ.સ. ૧૫૬૬ સુધી જગત ૩ જે-એક પછી એક ગાદીધર 
બન્યા. એતા ઉપર સુલતાન મુઝફફર ૩ “નતી ઇતરાજી થચેલી. આના અવસાને 
ઈ.સ. ૧૫૬૬ માં એને! કુમાર લદ્દમણુદેત્ર સત્તા ઉપર આવ્યે।. ઈ.સ. ૧૫૭૬ માં 
મુધલોએ લક્દમણુદેવ પાસેથી ખ'ઢણી વસૂલ કરી એને ખ ડિયો બનાવ્યો. એના 
અવસાને ઈ.સ. ૧૬૦૦ માં સોમદેવ સત્તા ઉપર આવ્યે. ઈ.સ. ૧૬૦૯-૧૦ માં 
અદમદનગરના વજીર મલિક અરે ગુજરાત પર સવારી કરી વડેદરા-સુરત 
લુ'ટથાં ત્યારે ગુજરાતના સુેદાર મૌર્ઝા અઝીઝ કીકાનાં પુત્ર અતે તાયબ સુખેદા? 
જહાંગીર પુલીખાને ગુજરાતના રક્ષણુ માટે રામતગરમાં ધોડેસવારી લશ્કરી થાણુ 
સ્થાપ્યું. સેમદેવતા ઈસ. ૧૬૩૫ માં થયેલા અવસાતે રામદેવ સત્ત ઉપર 
આવ્યે, જેણે શમનગરમાંથી ગાદી બદલી આસર્મેતામાં સ્થાપી, પણ પછ્ઠી 
ઈ.સ. ૧૬૫૪ માં ક્તેપુરમાં ખસેડી લીધી હતી, ઈ.સ. ૧૬૬૪ માં અને ૧૬૭૯ માં 
શિવાજીએ સુરત લૂટયુ' ત્યારે આ રામદેવે શિવાજીને સારી સહાય કરી હતી, 
એના ઈ.સ. ૧૬૮૦ માં યયેલા અવસાને શૈહદેવ સત્તા પર આવ્યો, જેનું ઈ.સ, 
૧૭૭૧ માં અવસાન ચતાં રામદેવ ૨ જે રાજવી બન્યો, આના સમયમાં પ.સ. 


પુ) સમકાલીન રાજ્યે [૬૪૬ 


૧૭૨રછ માં મર્‌ાઠાએએ રાન્યમાં પ્રવેશ કરી દખલ શર કરી. રામદેવ પાસે નગર- 
હવેલી તાલુકાનાં નગર અને પ્તેપુર તથા એને લગતાં દસ ગામ રહેવા દઈ 
બાકીનાં ખોતેર્‌ ગામ મરાઠાએએ બથાવી લીધાં અને જકાતમાં ચોથે! ભાગ 
વસૂલ કરવા લાગ્યા.પ૭ 


૧૨. પષાટડીના કણબી દેસાઈ 

પાટડીના દેસાઈઓતે! ન્નણુવામાં આવેલે! પૂવ'પુરુૂષ વરસિ'હુ સઉમૂદ 
મેગડાના સમયમાં હતે! અને વીરમગામન। વાધેલાં ઠાકે।રે માથું' ઊ'ચકતાં ખેગડાએ 
એને વીરમગામ મોકલ્યો] હતો, ત્યાં યુદ્ધમાં વાધેલ્લો ઠાકોર મરાતાં ખેગડાએ 
વીરમગામ પરગણું વરસિહને બક્ષિસ આપ્યુ'. એના અવસાન પછી કિશેર્દાસ 
રામદાસ ગ'ગાદાસ કરસનદાસ મલકેજી સો।માજી રણુમલજી નાથેજ અને વેણીદાસ 
એક પછી એક સત્તા પર આવ્યા. આ વેણીદાસતે જહાંગીરે “ દેસાઈ 'તે] હોદ્દો 
આપી આસપાસના પ્રદેશની દેસાઈગીરી સે!પી હતી, વેણીદાસ પછી મકનદાસ 
મેઠતસી ત્રીકમદાસ અતે ભાણજી અવૃકમે સત્તાધારી બન્યા, આ ભાણુજએ 
૬સાડાના ઉ*જડ થયેલ! પરગણાને આખાદ ડયુ” એ ઉપરથી ઓર'ગઝેખે એની 

જાગીર ઉપરાંત પાંચ ગામ વધુ આપ્યાં. 
ભાણુજ પછી ઉદેકરણુ અને એના પછી ભાવસિ'હજ થયો. અમદાવાદના 
સુખેદાર સરભુલ દખાને વીરમગામ ઉપર આક્રમણુ કરી જીતી લીધુ, પણુ પા૭ળથી 
'કોળીએતી મદદથી ભાવાસિહજએ વીરમગામ હસ્‍્તગત કરી લીધુ. થોડા સમય 
પછી અમદાવાદતા સુખેદારે વીર્મગામને વેરે ઘાલ્યો યારે એશે દામાજી ગાયક- 
વાડતી મદદથી મુધલ સત્યને હાંકી કાઢવામાં સફળતા મેળવી, પછી બ-તેતાં 
મળેલાં રોન્યોએ પેશ્વાઈ પ્રાંતનિધિ માધવરાવ પ'ડિતને હરાવ્યો અને પેશકશી 
ઉઘરાવી, ઝાલાવ!ડતાં ખીન્ન' યુદ્ધો પઠી ભાવસિ'હજએ વીરમગામ પરગણું 
દામાજને આપ્યું અતે પોતે વીસ ગામડાં રાખી પાટડીમાં રાજધાની બનાવી.પ૬ 


૬૩. બાબી વ'શ 
(1) જૂતાગદના બાબી 
અરૂઘાતિસ્તાનના મૂળ રહીશ બાબી વરને! કોઈ આદિલખાન ઈરાનમાં 
આરારે। લઈ રહેલા હુમાયૂની સાથે ભારતતષ'માં આવ્યો તેના પુત્ર ઉસ્માન* 
ખાનતા પુત્ર બહાદુર્પાનને અકબરના સમયમાં શિર્‌ેડીની જનગીર મળેલી. આ 
બદાદુરખાને શાહજહાંતા સમયમાં શ;હી દરબારમાં ઊ'ચું' સ્થાન મેળવ્યું છતું. 
આ ખબહાદુરખાનને ત્રીજો પુત્ર ન્નફર્ખાત વચલા પુત્ર સુઝફૂફરખાતના અવસાને 


૨૧૫૦] મુઘલ કાલ [ પ્ર. 


એની જગ્યા પાટણુ(ઉ, ગુજરાત )ના નાયબ ફેાજદાર-પદે નિમાયેલે!, ઈ.સ. 
૧૬૯૪ આસપાસ એને બાદશાહે “સફદરખાન'તે। પલ્કામ અને ફેજદારનું પદ 
આપ્યુ, પણુ ૧૬૯૮ માં ગુજરાતના સૂુખેદાર શુજાતખાન સાથે મતભેદ થતાં એ 
માળવા ચાલ્યો ગયે, ઈ.સ. ૧૭૦૩ માં વીર દુર્માઘસ સઠોડે શાહી હફૂમતને ભારે 
ર જાડ પહોંચાડી ત્યારે ઓર્‌'ગઝેમે એની સામે સફદરખાનતે મે।કલેલો, એની 
કામગીરી બદલ એને રાધતપુર્‌ સમી મુ'જપુર્‌ અને તેર્વાડાતી જાગીર મળી હતી. 


ઈ.સ. ૧૭૦૫ માં મરાઠા ગુજરાત પર્‌ ચડી આવ્યા ને સફદરખાત સરદાર 
નજરઅલીખાનની મદદમાં રડી લડો ત્યારે હાર મળતાં મરાડાઓનેો કેદી 
બતેલે. આ વખતે એતી સાથે આવેલા એના પુત્ર સલાબત મુહમ્મદખાન અતે 
રોરખાન નાસી છૂટયા. પાછળથી સલાબતખાને મરાડા સરદાર ધાનાજને મોટો 
દ'ડ ભરી આપી પિતાતે મુક્ત કરાવ્યા, સશ્રદરખાન ફરીથી પાટણુ(ઉ. ચુજરાત)ને। 
ફોજદાર બન્યો પણ્‌ ઈ.સ. ૧૭૨૫ માં અવસાન પામ્યો ત્યારે સલાબતખાનતે 
વીર્મગામની ફે।જદારી અને ધોધાતી જગોર મળી. સલાખત સૌરાષ્ટ્રમાં આવતાં 
એણે નવાનગર તેમ ૪ હળવદતા રાજવીએ સાથે સબધ વધાર્યા. ઈ.સ. ૧૭૨૮ માં 
જૂનાગ4તા ફોજદારની જગ્યા શેર્ખાનને આપવામાં આવી, પણુ લ્વિહીથી એ 
જગ્યા ઉપર્‌ મોલ્યુદીનને મોકલવામાં આવતાં શૈર્ખાતને નાયખ ફેાજદારના સ્થાને 
ઊતરબુ' પડયુ, મોહ્યુદ્ીને પોતે તન આવતાં કેઈ મીર પસ્માઈલતે પોતા વતી 
ફોજદારી સોપી. તેણે શૅરખાનન! કામકાજમાં દખલ કરતાં શેર્ખાન રાજનામું 
આપી પોતાતી જાગીર ધોઘામાં ચાલ્યો ગયે), પણુ એ તિષ્કૂળ બેસી રહે તેવે! 
નહોતે[; એણે ગુજરાતના સૂમેદાર-જેધપુરનતા મહારા અભયસિ હનો મહેરબાની 
મેળવી ફ્રેજદ્ારનો હોદ્દો ફરી મેળવવા પ્રયત્ન ક્ષો, અભયસિ હે એને 'બહાદુર'તે 
ઇટફકાળ આપ્યો અને વડોદરામાં સરણુલ દખાન નામનો ફોજદાર હતો છ્તા 
એના ઉપરાંત શેરખાતને પણુ એ હોદ્દે તીમ્યો. સ'બુલ દખાને વિરોધ કષ, પણ્‌ 
મરાકાએના વધતા જતા જેરતે ખાળવા મજીમ છાતીના શૈરખાનની જરર એને 
સમજાવી, શૅરખાતે સરણુલદખાન સાથે પૂરા સહકારથી કામ કયું” તેથી સર" 
ખુલ'દખાતે એતે “ખાત'ને! દહકામ આપ્યે!, અતે આમ શેરખાન હવે “ બહાદુર- 
ખાન ' બન્યો. ર 


દિલ્હીની ડગમમતી પાદશાહીમાં કોઈ સે।!રાબખાને સે!રઠતી ફોજદારી 
મેળવી અને શેરખાનતી ધેઈધાની ગીર પણુ એને મળી. શેરખાતના માણસોને 
એણે હાંકી કાઢયા. શેરખાન કાંઈ પ્રયત્ત કરે તે પહેલાં જ સેરાબખાન અને 
મહારાજ અભયસિ હના નાયબ રતનસિંહ ભ'ડારી વચ્ચે વાંધો પડતાં ધંધુકા 


પગુ'] સસકાલીન રાજ્યો [૧૫૫. 


પાસે અથડામણ થઈ અને સોરાબખાન માર્યો ગયો. શેરખાન ખેડા ગયે તે 
રતનાસહે એને પોરબ'દરની ફોજદારી આપી, પણુ શેરખાન એ ન લેતાં 
વાડાસિતોર ચાલ્યો! ગયે!. રી 


ઈસ. ૧૭૩૪ માં અભયસિહ નિવૃત્ત થતાં મોમીતખાત ગુજરાનને સુખેદાર 
બની આવ્યો. સમય એળખી લઈ, એણે પોતાના વિરોધી મોામીતખાન સાથે 
સમાધાન કરી જૂનાગઢની ફે।જડારી સ્વીકારી. શેરખાન શાણે! હોઈ કેશે મરાઠા 
સરદાર ર'ગોજી સાથે મૈત્રી કરી એની સક્તાફુથી જૂતાગઢના નાયબ ફેજદારને 
હદ સ ભાળી લીધે, 

ઈ સ. ૧૭૪૩ માં મામીનખાનનું અવસાન ચતાં શેરખાને ર ગાજતે પક્ષ 
સાધી ખ'ભાત પરગણામાં મોમીનખાનની નગોરતાં ગામ લૂરી લીધાં, 


મરાઠાએતું જેર ખાળવા 1લ્હીથી ખુદાઉદ્દીન અને મૃષ્તઉદ્દીત તામના 
સરદારે મોરી સેતા સાયે આન્વા, રગાજને મહારાષ્ટ્રમાંથી કૃમક ન મળતાં 
શૈરખાતે વચ્ચે પડી સમાધાન કરાવ્યુ, એવી રીતે કે મરાડાં વીરમગામ અને 
ખે:રસદનો કબજે છોડી દે અને મુધલ સેતા અમદાવાદમાં રહે, રગોજની હત્યા 
કરવાની મુધલ સેનાપતિએએ ચાલબાજ કરી, પણુ શેર્ખાતની કુનેહથી ર્‌ગોજ 
ખચી ગયે! અને બને વાડાસિને।1ર ચાલ્યા ગય!. 


આ સમયે કોઈ જવાંમરદખાન બાખીએ ખનાવટી ફરમાન દારા ગુજરાતની 
સુબામૌરી બથાવી લીધી એટલે શેરખાને ગાયકવાડને બોરસદ લઈ લેવા સલાકુ 
આપી. અ। ચતાં જવાંમદખાને શેરખાતને ઠપકો આપતાં શેરખાત જુતાગઢ 


અ 


જવાતે બદલે વાડ સિને।ર ચાહ્યો। ગયે. 


આ સમત્રે જૂનાગઢમાં દ્હિહીથી મીર્‌ દોરતઅલી અને હિમ્મતઅલી ફ્રોજદાર 
ચઈ આવ્યા, પણુ તેએ નબળા અને એયાશી હોઈ જૂનાગઢનું ત'ત્ર ખખડી 
પડષુ' તેથી જૂનાગઢતી પ્રનએ અને દેસાંઈએએ દલપતિરામ નામના નાગર 
મૃત્સદદીને વાડાસિતે!ર શૈરખાનને નિમ'ત્રવા મે।કલ્યે, આ તક મળતાં શેરખાન 
પોતાતા સાથીદારને લઈ જૂનાગઢ આવી પહોંચ્યો અને ઈ.સ, ૧૭૪૭ ના એ 
વષમાં એણે જૂનાગ4ના પ્રદેરાતી સર્વસત્તા કબજે કરી લીધી. જ્યારે ખ'ડેરાવ 
ગાયકવાડની વિધવા ઉમાબાઈતું સૈન્ય ખ'ડણી લેવા સોરઠ આવ્યું યારે શેરખાને 
કિમતી તજરાણું આપી સૌન્યને પાછુ” વાળ્યું. એ જ વષે" કાતાજી તાકયોરૈ 
નામનો મરાઠા સરદાર અમદાવાદના એક અમીરતી મદદ મેળવી સોરઠ ઉપર ચડી 
આવ્યો, પણુ શૈરખાને-બહાદુરખાતે હરાવી એને પાછે! કાઢયો. ' 


૧૫૨] મુઘલ ડાલ [ પ્ર. 


ચારે બાજુથી પરિસ્થિતિ સાતુકૂળ થતાં હવે ઈ.સ. ૧૭૪૮ માં દિલ્રીની 
સત્તાએ આપેલે। “દીવાન” હોદ્દો ધારણ કરી આ બહાદુર્ખાને પાદશાહના નામે રવતત્ર 
રાજ્ય કર્વાતેો અર'ભ કર્યો. આમ જૂનાગઢમાં ખાખી વશી સ્થાપના થઈ. એ 
ચતુર્‌ નવાબે પોતાની સમત્ર જવાબદારી દલપતિરામ નાગરને સોંપી. 


બા સમયે વસતર્‌ાય નામતા પુરબિયાએ માથું' ઊ'ચકયુ' અને ઉપરકોટમાં 
ચડી જઈ ખછાદુરખાનતી સત્તાને પડકાર કયો, દ્લપતિરામનું એ અરસામાં અમદાવાદ 
જવાનું થયુ' અને રાન્યતે હવાલે જગન્નાથ ઝાલા નામના નાગર ગૃહસ્થ પાસે 
હતો. એ કાંઈ પગલાં ભરવા જાય તેટલામાં તે વસતરાયે ખહાદુરખાનને કેદ કરી 
લીધો અને જૂનાગઢતી સત્તા હસ્તગત કરી લીધી, પરતુ જ્ગન્તાય ઝાલાની 
યુક્તિથી બહાદુરખાત વસ'તરાયની પકડમાંથી હટકી અમદાવાદ પહોંચ્યો અને 
દલપતિરામતે કિ'મતી બાજુબ'ધ વેચવા આપી, એનાં નાણાંમાંથી પ્રબળ રોન્ય 
ઊભું કરવા સત્તા આપી, 


આ બાજ આવેલી તક ઝડપી વસ'તરાય જૂનાગહતા સીમાડાનાં ધોરાજ 
સુપેડી પિર્પાળયા વગેરે ગામે! કબજે કરી ગોંડળનાં ગામ દતાવવા મ'ડયો, આથી 
ગે[ડળનેો ઠાકેર્‌ હાલોજી સચિ'ત બન્યો, દરમ્યાન મરાઠા સરદાર ત્ય'બકર્‌ાવ 
ઉહવ સૌરાષ્ટ્રમાં પેશકશી ઉધરાવવા આવ્યો ને ગોંડળ પાસેથી મોટી રકમ વસૂલ 
આપવા તાકીદતું કહેણ મોકલ્યુ. એની સામે હાલોજીએ ખોખરી ગામ આગળ 
૭ાવણી નાખી ત્યાં દીવાત દલર્ષાતેરામ જેતપુર્‌ પાસેથી પસાર થતે હતે! તેની 
પાસે પોતાના કારભારીને મોકલી સ'ધિ કરી કે વસ'તરાયને જુનાગઢથી ખસેડવાના 
કમમાં ગોંડળતી સહાય લેવી પડે તો જૂનાગઢ ધોરાજીતું પરગણુ' ગૉંડળતે આપે 
અને ત્ર્યબકરાવતે ગોંડળમાંથી હાંકી કાઢવાના કામમાં દલપતિરામ મદદ આપે તો 
ફોજ અને દારૂગાળાનો ખર્ચ ગોંડળ પાસેથી લે નહિ. વળતે દિવસે દલપતિરામ 
અતે હાલેજનાં સૈન્યએ મળી વ્ય'બકરાવની સેના ઉપર હહ્લે। કર્યો. ત્ય બકરાવ 
પરાજય પામી, સાથીદારોને ગુમાવી પાછો ચાલ્યો! ગયે!. 


દલપતિરામે બુદ્ધિ વાપરી અરબ જમાંદાર્‌ શેખ જુબેદીને એના ૪૦૦ 
અરબે! સાથે નોકરીમાં રાખી લીધો અને જૂનાગઢ પર ચડાઈ કરી. વસ'તરાયને 
ખસી જવાનું કહેતાં એ ન ખસ્યે!, તેથી શરત પ્રમાણે હાલોજને કહેણુ મોકલ્યું. 
હાલાજી જૂનાગઢ તરફ ચડી આવે છે એ જણી વસતતરાયે સાંબલપુર પાસે 
છાવણી નાખી ને :યાં પ્રભળ યુદ્ધ થયું તેમાં વસ'તરયનું સત્ય વેરવિખેર થઈ 
ગયુ', વસ તરાય જૂનાગઢ તરક તાસી આવ્યે. હાલે! અને એતો યુવરાજ કુ'ભોજી 
જૂનાણમાં છેક ધૂસી આવ્યા તેથી વસ'તરાય ખીલખા તરફ તાસી મથે, હાલેજ 


પસુ'] સસકાલીન રાજયે [૧૫૩ 


અને દ્લપતિરામે કબજે મેળવી ફરી જૂનાગઢ ઉપર બહાદુરખાનનતી આણુ 
'પ્રવર્તાવી, પરતુ થોડા જ દિવસે!માં વસ'તરાય કરીથી અણુશિયા ખાંઢટના ૮ થી 
૧૦ ઉજાર રોનિકે। સાથે ગિરનાર દરવાજેથી દાખલ થઈ, લુટ ચલાવી ઉપરકોટ 
'ઉપર્‌ ચડી જઈ, દરવાન ખધ કરી ખેઠો. આઠ માસ સુધી ચાલુ રહેલા ઘેરામાં 
“પુરવઠો ન પહોંચતાં વસ'તરાય ઉપરકોટના કિલ્લામાંથી નાસી છૂટયો. બહાદુરખાન 
મોરબી સુધી આવેલો યાંથી માનસહિત એને જર જૂનાગ4માં લાવવામાં આવ્યે. 

હવે બહાદુરખાને જૂનાગઢની ગાદીએ જેસી, દિલ્હીતી મહમૂદીનું ચલણુ બ'ધ 
કરી, સ્વત'ત્ર સત્તા ધારણુ કરી પોતાના નામની ચાંદીની કેરીઓ પાડી. આ કેરી 
“મહાદુરખાન પોતે દિલ્હીના દીવાન તરીકે તવાબ બન્યો હોઈ 'દીવાનશાહી કોરી 
તરીકે “ણીતી થઈ. 

ઈ.સ. ૧૭૫૦ માં દોવાન દલપતિરામનું' અવસાન થતાં જગન્નાથ ઝાલા 
'દીવાનતપદે આવ્યા. આ સમયે અરખોના પગાર ચડી જતાં તેએ ઉપરકોટનો 
કબજો કરી ખેઠેલા, પણુ-જગન્નાથતી મદદથી બહાદુરખાને ઉપરકે।ટને ધેરે। ધાલ્યે. 
અરખેોતે તો પગાર જ ન્તેઈતો હતો એટલે હાલેજના પુત્ર ઝુભાજએ વચ્ચે પડી 
યુગાર ચૂકવી આપ્યો! અતે ધેઃરરાજી ગીરો તરીકે મેળવ્યુ. 

ઈ.સ. ૧૭૫૭ માં દિહ્હીની સત્તાને સદ'તર ફગાવી દઈ બહાદુરખાન જૂતા- 
ગહ-સોર્ડનો પહેલો સ્વત'ત્ર નવાબ બન્યે।.પલ 
(૨) રાધતપુરતા ખાખી 

આ પૂવે" ખહાદુરખાન અને એન! પુત્ર શેરખાન બાબી વિશે સૂચન થયેલુ 
જે. શેરખાનને ચુજરાતના સૃખેદાર્‌ તરીકે કામ કરતા શાહજાદા મુરાદ”હાનતે સહાય 
ફરવા મોકલવામાં આવેલો (ઈ.સ. ૧૬૫૪-૧૬૫૭) અને ૧૬૬૩માં ચૂવાળ 
પ્રદેશના થાણદાર તરીકે નીમવામાં આવેલો, એના પુત્ર જફ્રેખાનની રાક્તિઓની 
કદર તરીક્રે એને બાદશાહ તરફયો ઈ.સ, ૧૬૯૦ માં ચૂ'વાળને! હાકેમ બનાવ્યો. 
'«યાંતી નોકરી સારી બળ્તવતાં એને બાદશાહ તરફ્થી “ સફૂદરખાન તો પ્ૃહકાબ 
મળેલે, વળી રાધનપુર સમી મુજપુર અને મેરવાડા મળ્યાં હતાં. ઉપરાંત ગએ 
“ઈ.સ ૧૭૦૩ માં પાટણુનો સહાયક હાકૅમ્‌ બતેલેો, ઈ,સ. ૧૭૦૪ માં એને 
'વિ'પુરનેો અને ૧૭૦૬ માં પાટણુનો હાકેમ બતાવવામાં આવેલે,, ૧૭૦૫ માં 
ગુજરાતનાં દક્ષિણુ ભાગ ઉપર મરાઠા ચડી આવ્યા - ત્યારે બાદશાડના હુકમથી 
નજરઅલાંખાન અતે સફદરખાનતે એમનો સામને કરવા જવાને હુકમ થતાં 
-1૦૮પીપળાના પ્રદેશમાં ગયા, જ્યાં થયેલી અથડામણમાં સફેદરખાન કેદ પકડાયે1, 
'મૃણુ મરાઠા સરદાર ધતાજી ન્નદવે એની પાસેથી મોરો દડ લઈ એને મુક્ત કર્યો. 


૧"૫૪] ર મુઘલ કાલ [પ 


એ પાછો પાટણુ આવી ગઢ, આ સમયે ત્યાં ફોજદારતા સ્થાતે રહેલા દુર્ગાદાસ' 
રાહડે બડ કરતાં સફદરખાને એને પરાજ્ય આપી દૂર કર્ષ્યો,૬૦ જેતે કાયણે. 
સફદરખાનતે ફોજદારી મળી. એને મળેલી સર્વૌત્કૃણ્તાને કારણે એતા પુત્રોને પણુ 
મોટા હોદા મળ્યા, એના પુત્ર ખાનજહાં જવાંમર્દખાનને ૧૭૧૬ માં રાધનપુરની: 
દાકેમપી મળી, જેમાં ૧૭૨૩ માં પડોશનાં બીન કેટલાંક પ્રગણાં પણુ ઉમેર્‌યાં, 
૧૭૪૩ માં એતે ગુજરાતની ચૂખેદારી મળી, ૧૭૫૩ માં એના અવસાને એનાઃ 
મોથ પુત્ર કમાલુદ્દાનતખાતને ગુજરાતતી તાયબ સુખેદારી મળી. કૅઈ પ્રસંગને 
કારણે એ જ્યારે પાલણપુર તરફ ગયેલો! ત્યારે મરાઠા સરદાર રધુતાથરાત્ર (રાધોબા) ' 
ભતે દામાજ ગાયકવાડ ચુજરાતમાં ખ ડણી ઉઘરાવવા અમદાવાદ સુધી આવી 
પહોંચ્યા, આવી ખબર મળતાં કમાલુદીતખાત એકદમ અમદાવાદ પહોંગ્યો, પણુ : 
ટાંચાં સાધનોને કારણે લડાઈમાં જય ન મળ્યો. એટલે ૧૭૫% માં એતે મરાઠાએ। . 
સાથે સુલેહ કરવી પડી. આ સમયે મરાઠાએએ કમાલુદ્દીનખાનતે રાધતપુર સમી 
મુજપુર્‌ પાઢણુ વડનગર વિસનગર અતે વિન્નપુર વગેરે પરગણાં નનગીર. 
તરીકે જુદાં કાઢી આપ્યાં. આ રૉતે એ રાધનપુર વગેરે પર્ગણાંતો ખરપડેયે. 
રાજવી બન્યે1,5? 


૧૪. સાંગરેળ(સેરઠે)ના કાઝી શેખ 


આ પૂર્વે (મ્રથ ૫, પૃ. ૧૭૨) જશાત્યા પ્રમાણે રોયદ સિકદર સાથે કોઈ 
જલાલુદ્દીન કાઝી માંગરોળમાં આવી રહેલે. ઈ.સ. ૧૩૭૫ માં ઈઝ-ઉદ્ન્દ્વીન અને. 
સૈયદ સિકદરે માંગરોળના કળે લીધો ત્યારથો અકબરતા ગુજરાત-વિજયના : 
ઈ.સ, ૧૧૫૭૩ સુધીના વર્ષમાં માંગરોળમાં મુસ્લિમ સત્તા ચાલુ રહી હતી, જે' 
મુધલાઈમાં પણુ ચાલુ હતી. મુધલ સત્તાના અત નછીક જમાલખાન લોહાણી- 
નામના સરદારના હાથમાં માંગરોળતી સતા દતી. પેશત્રાતી સોરાષ્ટ્રમાં સત્તા 
આગળ વધતાં જાદવ જસવ'ત નામના મરાડાએના પ્રતિતિધિના હાથમાં માંગરોળ: 
આવ્યુ હતુ, જે ૧૨ વર્ષ લગી ટકયું' હતુ. ઈ.સ, ૧૭૪૮ ર્માં શૈખ ફકરૂદીનના. 
પુત્ર શેખમિયાંએ અતે મલિક શાહખુદ્દીને મળી માંગરોળતો કિલ્લો હસ્તગત કર્યો., 
અને આમ સ્થાનિક મુસ્લિમ સત્તાનો સ્વત'ત્ર ઊગમ્‌ યયે!,૬૨ 


૧૫, પાલસુપુરનેો હેતાણી વ'શ 
જલોરના માલદેવ ચૌહાણુતા વશમાં થયેલા વીસલદેવ ચૌડાણુતી અથવા 
બાજે મતે શામલદેન ચોહાણુની કતલ યયા પછી હેતમખાનના વ'શમાં કેઈ 
મલેક ખુરમાન હેતાણીએ યા એતા પુત્ર મલેક યૂસુષ્ખાતે જલેરમાં ગાદી સથાપી 


પષઝુ] સમડાલીત રાચે [૧૫૫. 


હતી (ઈસ, ૧૩૯૪-૯૫). પિતા પછી આવેલે। યૂસુફખાન (ઈ.સ. ૧૩૯૫-૧૪૧૯), 
એના પછી એતે પુત્ર હસતખાન (ઈ.સ. ૧૪૧૯-૧૪૩૯), એતે1 પુત્ર સાલાર'ખાન 
(ઈ.સ, ૧૪૩૯-૧૪૬૧), ભાઈઓ માંના કલહ્ઠથી એ નાસી જતાં એને નાતો ભાઈ 
ઝુખ્દ-તુલૂ-ગુલક દીવાન ઉસ્માનખાન (ઈ.સ. ૧૪૬૧-૧૪૮૪), એના પછી એને! 
પુત્ર બૂઢતખાન (ઈ.સ. ૧૪૮૪-૧૫૦૬), બાદ એને પુત્ર મુઝાલદિદખાન ૧ લે। ઉફે” 
મુઝા મલેક (ઈ.સ. ૧૫૦૬-૧૫૧૦), એ પછી ત્રણ વષે એને નાતો ભાઈ મલેક 
અલીશૈરખાત (ઈ.સ. ૧૫૧૩-૧૫૨૫), અલ્ીશેરખાન પછી એને પુત્ર સિક દરખાનઃ 
(ઈ.સ. ૧૫૨૬-૧૫૨૧), એન! પછી એતા કાકાતે। પુત્ર ગઝઝતીખાન (ઈ.સ, ૧૫૩૧- 
૧૫૩૩), એના પછી ૨૦ વર્ષે નાનો ભાઈ મલેકખાન (ઈ.સ. ૧૫૫૩-૧૫૭૬) એક. 
પછી એક મારવાડમાં આવેલા જલેોરમાં સત્તાધીશ થતા રલ્રા હતા, મલેકખાને' 
ગએેકથી વધુ ગાર ન્નલોરનું રાજ્ય મેળવ્યું હતુ. એ ન્યારે અમદાવાદમાં આશ્રય' 
લઈ રહ્યો હતે! ત્યારે ઈંડરતા રાવ નાચાયણ્દાસે પોતાના પ!ટવી વીર્મ્દેવે કરેલું' 
તેજૂ!ન દબાવવા મલેકખાનતે પોતાની મદદે બોલાવ્યો હતે, એન! પુત્ર ગઝતી- 
ખાને જલે!ર પૂરી પ્રાપ્ત કયું તે એના પિતાન! અવસાને એ ન્નલેરતી ગાંદોએ 
ગઝતીખાન ૨ જ તરીકે આવ્યે1 (ઈ.સ. ૧૫૭૬-૧૬૧૬). ગઝતીખાન પઠ એને॥ 
પુત્ર દીવાન પહાડખાન ૧ લે! ( ઈ.સ. ૧૬૧૬-૧૬૧૮ ) સત્તા ઉપર આવ્યે. 
રાકોડોતા ઉપદ્રવથી તિહારી પઠાણે નાસી છૂટી ઈસ. ૧૬૧૯ માં પાલસપુર 
પાસેના કર્ઝા ગામમાં આંવી રહ્યા. પહાડખાતને। કાકો ફીરોઝખાન બાલાપુરને! 
હાકેમ હતે તે વિહારીએને આવી મળ્યો અને સે] ગતી અનુકૂળતા જોઈને એણે: 
પાલણુપુરમાં પણુ સ્વતત્ર રાજ્ય સ્થાપ્યું, અહીં થા ચુજરાતમાં મલેકીતી એકઃ 
રિયાસત શર થઈ, જેની જોર ઉપર પણુ સત્તા ચાલુ હતી. 
દીવાન ફીરાઝખાત ૧ લો ઉફે કસપલખાન (ઈ.સ. ૧૧૩૫-૧૬૩૮) 

ફીરેોઝખાને સત્તાસૃત્ર ધારણ કર્યો ત્યારૈ પ્રદેશોને કૅટક્ષેક ભાગ નાગોરી-- 
એના હાયમાં હતે, પણ અકબરે દીવાન ગઝનીખાનતે પાલણપુર અને ડીસાની 
સતદ આપેલી હોઈ એના પુત્ર તરીકે એને1 હક્ક મળ્યો, એના સમયમાં કોળીઓને! 
દમાવવામાં કફીરોઝખાનના કુમાર મુઝાહીતખાતે સફળ્તા મેળવતાં ઝુજરાતના' 
સમેદારની પ્રશ'સા પ્રાધ્ત કરી. દિલ્હી આ સમાચાર મે!કલવામાં આવતાં ફીરોઝ-* 
ખાનની હયાતીમાં સુઝાીતખાતને પાલણુપુરની તખ્તનશીનીનતે। પરવાતો મળ્યો.- 


દીવાત મુઝાહીત'ખાત ર જે (ઈ.સ. ૧૬૩૮-૨૬૬૩) 


ઈ.સ ૧૬૩૮ માં કીરેઝખાનના દેહાંતે સુઝાહીતખાન તખ્તતશીત યવે!. 
આ સમયે મહેદવી પંથના સોયદ રાજુ પાલણપુરમાં રહેતા હતા. ધમ'ચર્ચાન!! 


“૧૫૧] સુથઘલ ડાલ [ પ્ર. 


વિષયમાં એમને ઓર'ગઝેબના હુકમથો અમદાવાદમાં ખોલાવવામાં આવ્યા. ધમ - 
ચર્ચામાં એમતે! મત આરૂઢ ઇસ્લ્ામીઓથી જુદો પડતાં પ્રયમ એમને અમદાવાદ 
“છેડી દેત્રાના અને પછો શાહીબાગના એમના પ્રેયાણુ વખતના મુકામે કતલ 
'કર્વાતો સખેદારનો હુકમ થતાં એમની કતલ કરવ;માં આવી. 

મુઝાહીતખાનના વખતમાં દાંતીવાડાની જગીરમાં પાલણુપુર રાજ્યને હિસ્સે 
શરૂ થયે, પોતાને સતાન ન હોઈ મુઝાહીતખાને પોતાના ભાઈ સલેમખાનના 
પુત્ર કમાલખાંતને દત્તક લીધો હતે. 

“દીવાન કમાલખાત ઉફે ઝણુકમાલ (ઈ.સ. ૧૬૬૩-૧૭૦૬) 

ઈ.સ. ૧૬૬૩ માં મુઝાહીતખાનનું અવસાન થતાં એને! દત્તક પુત્ર કમાલ- 
ખાન ગાદીએ આવ્યે. એના સમયમાં એને! ભત્રીજો ફ્તેહખાન (ઈ.સ. ૧૬૭૨- 
૧૬૮૮) જલેરમાં સત્તા પર હતે. કમાલખાતના અમલ દરમ્યાત ઈ.સ. ૧૬૭૦ માં 
જેધપુરતા જસવ તસિ હ રાઠોડે ગુજરાતની પોતાની સુખેદારી દરમ્યાન કમાલખાનને 
'પાલણપુરનીઃ ગાદીથી દૂર કર્યો હતે, પણુ જસવતસિહ જતાં એને ફરી પાઠી 
ગાદી મળી દતી. દેહ વર્ષના ખાલી ગાળામાં જલેરવાળા પ્તેહખાનના હાથમાં 
પાક્ષણપુરનાં સત્તાસૂત્ર રહ્યાં હતાં. કમાલખાનના લાંખા સમય દરમ્યાન ઓરગઝેબના 
“હુકમથી ફમાલખાનના પુત્ર ફીરાઝખાને પાલણુપુર રાજ્યમાંથી જજ્યાવેરો એકઠો! 
કર્યોં હતો. ડમાલખાન ભાટ, ચારણે! અને બ્રાહ્મણોને ૮૪ ગામ દાનમાં આપ્યાં 
હોવાથી એ લે!કોમાં “કણુ કમાલ' તરીકે એળખાયે! હતે!. 

આ દરમ્યાન જેધપુરતા રાઠોડે મુધલ સત્તા સામે થયા હતાં, સમાધાન 
થતાં ન્નલોર પરગણું હ'મેશતે માટે જેધપુર સાથે જડાઈ જતાં હવે હેતાણી 
સત્તા પાલણુપુરનતા રાજ્ય પૂરતી મર્યાદિત રહી. 

“દીવાત સીરાઝખાન રજો ઉફે ગઝનીખાન (ઈ.સ. ૬૭૦૭-૨૭૧૯) 

 છૂું,સ. ૧૭૦૬ માં કમાક્ષખાનનું અવસાન થતાં એને! પુત્ર રીરોઝખાન 
સત્તા ઉપર આવ્યે।- આ સમયે જલે!રવાળા દવાન ફ્તેહખાનના પુત્ર પીરખાને 
પણુ ગાદી માટે દાવો ક્ષ હતો, પણુ ઓર ગઝેબનું અવસાન થવાથી એની 
“મુરાદ બર્‌ આવી નહિ. એણે એના સમયમાં થરાદ પર ચડા કરી એ સત્તા 
'નીચે લીધુ' હતુ. પોતાના સમયમાં ફીરોઝખાને કાકેસી અને કાંકરેજ જીતી 
ત્યાંના જામીસ્દારો પાસેથી નજરાણું લીધુ' હતુ. 
“દિવાન કરીમદાદખાન (ઈ.સ, 1૭૧૯-૬૭૩૫) 

પિતાનું મરણ યતાં મોટો પુત્ર કરીમદાદખાન ગાદીનશીન થયે. આતા 
.રાજ્ય-અમલ દરમ્યાન મરાઠાઓની પજવણી વધી પડતાં વડનગર વિસનગર 


પસ] સસડાજીન રાજ્યે [૬૧૫૭ 


વિજાપુર વગેરેની પ્રજા વતનેો છોડી પાલણુપુરને આશ્રયે આવતાં પાલણુપુરની 
પૂવે ૧૬ કિ.મી, પર પહાડે। વચ્ચે કરીમાબાદ વસાવી ત્યાં રક્ષણુ આપ્યુ હતુ , 
ગુજરાતના ચુખેદાર સરખુલ ખાને બાદશાહી સત્તાતે અવગણી ને જોધપુરના. 
અભયસિ'હ રાઠોડને સુમેદારી સાંપી સરણુલ દખાતને તાખે કરવા મોકલ્યો ત્યારે 
ઠરીમદાદખાને રાઠોડને મદદ આપી હતી. 


દીવાત પહપ્ડખાન ર જો (ઈ.સ. 1૭૩૫-૧૭૪૪) 


ઈ.સ, ૧૭૩૫ માં કરીમખાનના અવસાને એને પુત્ર પહાડખાંત ૨ જે” 
સત્તા ઉપર આવ્યે. ઈ.સ. ૧૭8૫ માં દામાજી ગાયકવાડે મ'ત્રી કથાજી કદમને' 
ગુજરાતમાંથી હાંકી કાઢયો ત્યારે એશે પો!તાતી હારનું કલક ધોવા મહ્હારરાવ, 
રોલ્કરની મદદ લઈ ચુજર્‌ાત પર ચડાઈ કરી, એમાં પહાડખાન પણુ એતા હાથે 
ઝડપાઈ ગયો હતે!, જેની પાસેથી કદમે એક લાખની ખંડણી વસલ કરી હતી. 
(ઈ.સ. ૧૭૩૬), પહાડખાનના ભોળપણુથી પિતાતે સાચવવા મળેલુ' એની સત્તા 
તીચેનું પાટયુનું પરગણું જવાંમર્દખાન ઉર્ફે કમાલુદ્દોન બાબીએ પડાવી લીધુ 
(ઈ.સ. ૧૭૪૦). પહાડખાને શિરોહી તરફ વસેલા ભે; મિયા જમીનદદારાને તાખે- 
કરી પાલણુપુરતા રાજ્યમાં વધારે કર્યો હતે. 


દીવાન અહુદદુરખાન (ઈ.સ. ૨૭૪૪-૧૭૮૨) 

પહાડખાતના અવસાતે ઈ.સ. ૧૭૪૪ માં એને કાકો બહાદુરખાન પોતાનાઃ 
મોથ ભાઈ ઉસ્માનખાનતની ગેરહાજરોનો લાભ લઈ તખ્તનશીન થયે।. પાછળયી. 
સમાધાન થતાં ઉસ્માનખાનને પણ્‌ રાજ્યમાંથી કેટલોક ભપ્ગ કાઢી આપવામાં. 
આવ્યે। હતે।.૬5 


૧૬, ખ'ભાત્તેો। નવાબી વ'શ 


ખ્‌ભાતતો રાજવ'શ શરૂ કરતારા મીરઝા જાફર નઝમુદ્દોલાના પૂ્વજ- 
ઈરાનના નજમ-ઈ-શતી કુટુ બતા અને શિયા સ'પ્રદાયતા હતા. એમતો એક પૂવજ" 
ઈરાનના શાહ ૪સ્માઇલ સક્વીના સાત પ્રધાનોમાંના એક હતો (ઈ.સ. ૧૫૦૦). 
ઈસ. ૧૭૨૩-૩૦ માં જ્યારે સરખુલ'દખાન ગુજરાતને! સખેદાર હતો ત્યારે 
મીર્ઝા નરની શક્તિ જેઈ સૂમેદારે એને પેટલાદને વહીવટ સૉંપેલો. એ અરસામાં: 
એતું લગ્ત ઈરાનના દહેલમી રાજવીએ।ના એક વશજ મેોમમીનખાન દહૅલમીની પુત્રી 
સાથે થયુ. આ પછી સરખુકદખાને એને ગુજરાતની બક્ષોગીરી સોંપી હતી. 

આ અગાઉ મોમીનખાનને સરખુલ દખાનતી લાગવગથી ઈ સ. ૧૭૧૪ માં. 
સુરત અને ખ'ભાતની મુત્સદ્દીગીરી અને વડોદરા ભરૂચ ધોળકા પેટલાદ તથાઃ 


૧૫૮] મુધલ કાલ | 34. 


નાડિયાદનો વહીવટ મળ્યો હતો, અ બધાં સ્થળામાં પોતાતા પ્રતિતિંધ મકી 
મોમીનખાન સુરતમાં રહેતે. ઈ સ. ૧૭૧૫-૧૬ માં અજિતસિ'$ સૂમેદાર બનતાં 
મે।મીનખાનને છૂટા થવુ પડ્યુ' હતુ', પરતુ ત્રણુ વર્ષમાં એને પોતાતી સત્તા પાછા 
મળી, આવા વખતે મરાઠાએના હુમલા શરૂ થતાં, એ તકને લાભ લેવા મોમીન ખાનને 
ક્તત'ત્ર થઈ જવાતું મન થયેલુ. અજિતસિ'હનતા ગયા પછી મો।મીતખાનને ફરી 
સત્તા ગુમાવવાનું ચયુ' હતુ, પર'તુ ઈ.સ, ૧૭૨ર માં આસફ્જહાં નિઝામુલૂમુલ્કની 
સુમેદારીના સમયમાં ફરી સુરતતી સત્તા મળી હતી. આ ગાળામાં પીલાજી 
ગાયકવાડ સુરત ઉપર્‌ ચડી આવેલે।,, જેના સામનામાં મોમીતખાનતે સફળતા 
મળી નહોતી. આસકજહાંએ મોમીતખાનતે સુરતતી દીવાતગીરી ઉપરાંત એની 
સાથોસાથ ખંભાતનો પણુ બે વષ માટે વહીવટ સોંપ્યો હતો. મીરઝા જફરનાં 
'લગ્ત ઈ.સ. ૧૭૨૫ માં થતાં સસરે।-જમાઈ વધુ નિકરમાં આવ્યા. મોમીનખાનનું 
અવસાત ઈ.સ. ૧૪૨૮ માં ખ'ભાતમાં થયુ' તે સમયે મીરઝા જાફર બક્ષીગીરી 
સ'ભાળી રહેલે! હોઈ ખ'ભાતતે। વહીવટ પશુ એના હાથમાં આવ્યે, આમ ઈ.સ. 
૧૭૨૦થી ૧ડર્‌૮ વચ્ચે સ્વતત્ર થવા માટે ચાલેલાં મોમીનખાતનાં ચક્રે એના 
અવસાન પછી ખે વર્ષના ગાળામાં સફળ થયાં અને ખ'ભાતમાં સ્વત'ત્ર મુસ્લિમ 
સત્તાનાં બીજ રેપાયાં (ઈ.સ. ૧૪૩૦), 


સીરઝા ઝાફર નઝમુદ્દોલા (સશાસીનખાન ૬ લે!) (ઈ.સ, ૧૭૩૦-૪૩) 


ઈ.સ. ૧૭૩૦ માં બાજીરાવ પેશવાના ભાઈ ચિમતાજી આપામે ખ ભાતની 
ચોથતી માગણી કરી, પ્રી ૧૭૩૩ માં પણુ કરી. આ વખતે પ્રજા ત'ગ આવી 
જતા ખ'ભાતમાંથી ઘણા શરાફે અતે વેપારીઓ દુકાનો ખધ કરી ચાહ્યા ગયા 
અને વેપારને ભારે હાનિ પહોંચી. 


ઈ.સ, ૧૭૩૦ માં મીરઝા જાફર નજમુદ્દોલાને સૂબેદાર સાથેની કેઈ ગેર- 
સમજથી દિ્હિફી જવું પડુયુ' હતુ . ત્યાં એતે સારું માન મળ્યુ' અતે જેધપુરને! 
“અભયસિહુ રાઠોડ ગુજરાતનો સૂમેદાર નિમાતાં એની સાથે અહી આવવાનું થયુ 
અને ચુજરાતતી બહ્ષીગીરી તથા ખ ભાંતતો વહીવટ એને પાછાં મળ્યાં. એ 
'“ખુ'ભાતનો વહીવટ પોતાના પિતરાઈ ભાઈ ફિદાઉદ્દીનખાતને સોંપી પેટલાદ રહેતો, 
પણ્‌ મુબેદાર સાથે કાંઈક વાંધો પડતાં એને પૅટલાદ છોડબું પડયુ, ઈ.સ. 
૧૭૪૩ માં મુલ્લાં મુહુમ્મદઅલીના તે।ફાનતે કારણે મીરઝા જાષ્રતે સુરત જવાને। 
હુકમ આવ્યા, ખ'ભાતને! વહીવટ એ વખતે તેગબેગખાનતે સોંપવામાં આવ્યો, : 
પરતુ આ વખતે મીરઝા જષૂરતા હાથમાં ખભાત લગલ્રમ સ્વત'ત્ર જેવુ ચઈ 


ચૂકયું” હતુ. દ૪ ૦ 


“પ સુ] સસકાલીન રાજ્યો [ ૧૫૯ 


ત્નેધપુર્તા મહાર! અભયસિ હે ચુજરાતની પોતાની સૃખેદારી પોતાના 
'પ્રતિતિધે રતતસિ'હ ભ'ડારીતે સૉંપેલી હતી. પણુ એને! કારભાર પ્રેજ્નને ફ્રાવતે 
"નહોતો, મીરઝા જકફરને આવાં કારણએ ભ ડારી સાથે મેળ નહોતે! રહ્યો, બ ને 
“્રચ્ચે ખટરાગમાં ખીન્ન પણુ કારણુ વિકસ્યાં હતાં. આમ વૈમનસ્ય ઈ.સ. ૧૭૩૭ 
“સુધી ચાહ્યુ'. આ વષ*માં દિહહીમાં અભર્યાસહ રાઠે।ટ અપ્રિય થતે! ચાલ્યો એ 
કારણે એની સૃખેદારી ગઈ આને] લાભ મીર્ઝા જફરને મળ્યો અને શની 
' નજમુદ્દોલા મોમીતખાન બહાદુર ફ્ીરાઝજ'ગ 'ના [ખિતાબ સાથે ગુજરાતના સુખેદાર 
તરીકે નિમણૂક થઈ, તેથી પછી રતનસિ'હ ભ'ડારીને અમદાવાદમાંથી દૂર્‌ કરવાની 
કામગોરીમાં મીરઝાને સમય આપવો પડયો. ખ'ભાતથી એ પોતાના લશ્કર સાથે 
“કાંકરિયાની પાળે પડઃવ નાખી યુદ્ધની તૈયારીમાં પડયો, ત્યાં તો બાદશાહે તરષૂથી 
“નવુ ફરમાન આવ્યુ' અને અભયાસ હ રાઠોડને સૂબેદાર તરીકે ચાલુ રાખી ર્તન- 
'સિહ ભ'ડારીને સ્થાતે અભયકરણુ પઠડાવતતે કામચલાઉ પ્રતિનિધિ નીમવામાં 
“આવ્યો. આ અરસામાં મીરઝા જફરને સુરત અને જૂનાગઢથી પણ મદદ મળી, 
;હામાજી ગાયકવાડ પણુ એને આવી મળ્યો, ભ'ડારીએ હજી અમદાવાદ છેડયુ 
નરેોતું, એણ દામાજને જણાગ્યુ' કે મીરઝા જાફરનેો પક્ષ છેડે તો ખ ભાત અને 
અમદાવાદ સાહત ગુજરાતને! અડધો ભાંગ આપુ, આ વાત દામાજએ મીરઝા 
જફરને કહેતાં ન્નફરે અમદાવાદ હવેલી પરગણાનાં કેટલાંક ગામ અને વીરમગામ 
સેરગણુ' આપવાતાં કહી દ્દામાજીના મનતું સમાધાન કયું. અ'તે ભંડારી અમદાવાદ 
જોડી ચાલ્યો ગયો. મીરા કફરે અમદાવાદમાં વિજયપ્રવેશ કર્યો. આ સમાચારથી 
બાદશાડ$ તરફથી એતા મતસબમાં વધારે કરવામાં આવ્યો. મીરઝાએ અમદાવાદને 
અડધો ભાગ મરાઠાએને આપેલે! તેથી અથડામણો થયા કરતી હતી, પણુ એની 
'હશિયારીથી એ એમાંથી પાર ઊતરી આવતો હતે।, આથી પ્રસન્ન થઈ ખાદશાણે 
એની મનસબદારીમાં બીજને પણ સારો વધારે કરી આપ્યો હતો, અ પછી એની 
તબિયત બગડી અને એનું પ્.સ. ૧૭૪૩ માં અવસાન થયુ. 


સત્તા માટેની સાઠમારી 


મીરઝા જફરતા અવસાને એની ખેગમતે શકા પડી કે મીરઝા નફરનો 
પિતરાઈ ફ્દાઉદ્દીતખાત અને મુરૂતખીરખાન 'ખ'ભાતતી જાગીર પડાવી લેશે. એ 
માટે એણે રગેોજીનું રક્ષણુ માગ્યુ. ખીજ બાજુથી એ ખે હાકેમોને ચુજરાતની 
સૂબાગીરી કામચલાઉ સ ભાળી લેવાનો બાદશાહી હુકમ આવ્યો, અને એ ખેઉએ 
અમદાવાદનો હવાલે। લીધે. રગાજી એ ખેઉતું કાસળ/કાઢી નાખવા માગતો હતે।, 
પણુ એમાં એ સફળ ન થયો. દરમ્યાત ફિદાઉદ્દીનખાનતે ખ'ભાત જવું પડયુ, 


૬૬૭] સુઘલ ડાલ (પ્ર. 


એટલે સુફ્તખીરખાતતે મારી નાખવા પ્રયત્ત કર્યો, પણુ મુફૂતખીરખાનતે આની 
ગધ આવી જતાં એ સાવચેત બતી ગયે।. રગોાજતે #'ક્‌ અ!પવા શેરખાન ખાખી 
ખ'ભાતથી કેટલાંક ગામડાં લૂંટવા લાગ્યો. મુફ્તખીરખાતે કિદાઉદ્દીનને ખ'ભાતથી. 
ખોલાવી લીધે, દરમ્યાન શેર્ખાનતે રગોજને સહાય આપવાતું બધ કયુ", 

ઈ.સ, ૧૭૪૩ ના ઉત્તરાધ માં બાદ્શાહેતા જાણવામાં આવ્યું કે જુનતરનો 
અબ્દુલ અઝીઝખાન ખોરી રીતે ગુજરાતનો સૂખેદાર થઈ બેઠો છે, તેથી બાદશાહે 
ફરમાન મોકલી મુફ્તખીર્ખાનતે ગુજરાતનો સુબેદાર તીમી સત્તા આપી, પણુ. 
અમદાવાદ જવાંમર્દખાન બાળીનતા કબળ્નમાં હોઈ મુફતખીરખાતને સફળતા ન 
મળી અતે ખભાત ચાલ્યા જવુ પડ્યું, જ્યાંથી એતે રગોજીતી સહાય. 
માગવી પડી. રગે(જીતે ર્‌ાપિયા એક લાખની જરૂર હતી, ઝુફૂતખીરખાનેઃ: 
ફૂપિયા એ'સી હજાર એકડા કરી આપ્યા, પણુ રગોજીએ બાકીના રૂપિયા ર૦ 
ઠજાર્‌ મળ્યા પછો મદદ કરવા જણાવ્યું, આને કારણે મુફૃતખીરખાતને ખ ભાતમાં 
પાંય વષ પડયા રહેવુ” પડયું, અ સમય દરમ્યાત સૂમેદારી મેળવવા અમદાવાદ. 
જઈ એણે અનેક વાર પ્રયત્ન કર્યો, પણુ સફળતા ન મળી. 

ઈ.સ, ૧૭૩૭ થી ૧૭૪# સુધી ખ'ભાતનાો વહીવટ તો તજમખાત નામના. 
અમલદારતા હાથમાં રહ્યો હતા અતે એક'દરે ખ'ભાતમાં શાંતિ રહી હતી, 
અમદાવાદતી સુબામીરી મેળવવામાં સફળતા ન મળતાં હવે મુરૂતખીરખાને' 
ખંભાતમાં તદ્ન સ્વત'ત્ર થવા વિચાયું” અતે તજમખાનને મરાવી નાખ્યો. આ 
વાતની બાદશ્વાહુને જાણુ કરી, બાદશાહે અમાઉ આપેલો ' મોમીનખાન 'નો. 
ઇલકાબ ધારણુ કરી ખ'ભાતતી મુત્સદ્દીગીરી લીધી, જેતે બાદશાહે બહાલી આપી.. 


ચે!સીનતખાનત રે જે (ઈ.સ. ૧૩૪૮-૧૭૮૩) 

બાદશાહ તરફથી 'તુરુદીન મુકમ્મદખાત મોમીતખાત ખહાદુર 'તો ઇલકાબ, 
. મળ્યો તે ધારણુ કરી એણે ખ'ભાતનાં સત્તાસૂત્ર હાયમાં લીધાં. નજમખાનના મૃત્યુના 
સમાચાર સાંભળી ફ્દાઉદીનખાન એના કટું'બતે દિલાસે! આપવા ખ'ભાત આવ્યે, 
પણુ સુર્તખીરખાને ખ ભાતમાં એતે પ્રવેશ કરવા ન દીધો. 


આ સમયે સુફ્તખીરખાત - મોામીનખાતની સત્તા માત્ર ખંભાત ઉપર 
હતી અને ખહાર એતું પદ માત્ર ખ'ભાતના સુત્સદ્દો તરીકે ગણાતું, ગાયકવાડના. 
પ્રતિનિધિ સાથે એને હવે અણુબનાવ થયેલો. પેશવા અને ગાયકવાડે ગુજરાતની 
વહેંચણી કરી લીધેલી તેમાં ખ ભાત પેશવાતા ભાગમાં આવ્યુ' હતુ. આ કારણે 
પેશ્વાતે પ્રતિનિધિ રધુતાયરાવ ચોથ ઉધરાવતે ધોળકા અને તારાપુર થઈ ખ'ભાત 
આવ્યે! અતે મોમીનખાન પાસેથી ૧૦ હજરતી ચોથ માગી (ઈ.સ, ૧૭૫૨ ). 


શ 


પઝુ] સસમકાલીત રાજ્યેપ [૧૬૧ 


એં ઉઘરાવવા પાંડુરંગ પડિત આવ્યે ત્યારે શરૂમાં તો બચાવતાં સાધત લૈયાર 
કયો, પણુ અચડામણુ થાય એ પહેલાં સલાહ થઈ અને મોમીતખાતે ધાસદાણાતા 
રૂપિયા સાત હશ્નર તેમ ચાર તોપ આપી. 


ઈ.સ. ૧૭૫૩ તું ચોમાસું આવતાં ખ ભાતના કેટતેો કેટલોક ભાગ પડી 
ગયો. આની જાણુ અમદાવાદના પેશવાઈ સૃભેદાર શ્રીપતરાવને થતાં એ ખ'ભાત 
ઉપર ચડી આવ્યે, પણુ સફળતા ન મળી, એટલે ખ'ભાતનાં ગામડાં લૂંટવાની 
શરૂઆત કરી, આતી અસર મોામીનખાન ઉપર થઈ અને છેવટે એને સમાધાન 
કરવું પડચુ'. મરાઠા સાથેના વિગ્રહમાં ખ'ભાતને ધણુ' નુકસાન થયું હતું. સમાધાન 
તા થયુ, પણુ મોમીનખાનને એનો વિશ્વાસ નહોાતે। તેથી વૈયારી ચાલુ રાખેલી. 


ઈ.સ. ૧૭૫૪ માં ખ'ભાતનતે! પૅશ્ચકાર વજેરામ થશ્રીપતરાવના જુલમતી 
ફરિયાદ કરવા પૂત! પેશવાતા દરખારમાં ગયે!. બીજી બાજુ '"ખ'ભાતની જકાતનેો 
ભાગ લેવા ત્રીપતરાવે પોતાના નાવબ ભગવ'તરાવને મોકલ્યો. આછી આવક અને 
વધુ ખચ હોઈ ભગવ'તરાવે ખ'ભાત લઈ લેવા પેશવાને સમજવ્યુ'. અગાઉથી 
માહિતી મળી જવાથી, ભગવતરાવ ખંભાત નજીક આવ્યો તયારે મોમીનખાતે 
એતું સમાન કરી અકબરપુરામાં ઉતારો આપ્યે।. ભગવ'તરાવે અમદાવાદથી જર્વા- 
મદંખાન બાબીને તેડાવવા પત્ર લખેલો તે મોમીતખાનના હાથમાં આવી ગષે। તેથી 
મેશીતખાને ભગવ તરાવ ઊતરેલે! તે મકાનને ધેર ધાલ્યેો, એને પકડયો અને કૈદ 
કયે, તેમ ખખ'ભાતના બ'દરતી જફાતમાં કોઈને ભાગ હવે નથી એવું પણુ જહેર કરી 
દીધુ. બાજરાવને ખબર પડતાં ભગવ'તરાવને છોડાવવા બાર્‌ હન્નરની સેતા ખ ભાત 
તરક રવાના કરી. ખ'ભાતને ઘેરે ધલાયે! ને યુદ્ધ શરૂ પણુ થયું, પણુ પછી 
“મિરાતે અહુમદી'નતા લેખક અલી મુહમ્મદ્રખાનતતી મસલતથી સુલેહ ચઈ અને 
મોમીનપખ્પાન તુકસાનમાંથી ઊગરી ગયે. ભગવ'તરાવે એવું વેર વાળવા ખ'ભાતતાં 
ગામ લૂંટવા માંડયાં. નાનાં નાનાં યુદ્ધ પણુ કેટલેક સમય ચાલ્યાં. અતે સુલેહ 
ચઈ, મોમીનખાને રૂ।. ૧૦,૦૦૦ આપવાના ઠર્યા. રકમ દે।જર નહિ એટલે તૂકોજી 
નામતો પેશવાઈ સરદાર મોમીતખાનનો જામીન બન્યો. આમ મોમીનખાન ઈ.સ.. 
૧૭૫૫ સુધી ખ'સાતમાંતો કબષ્તે જેમ તેમ કરી સાચવી રાખી શકયે[.ર્ડપ 


ક્વ 


1૬૨] મુધલ કાલ [પ્ર. 


પાદટીપ 


૧, 12. 8. છેડતા: 70577197/1075 0/ 40/8121904, પ૦. 110. પ્રાંગધાની 


૨. 


હજૂર એઓફિસમાં(તા, ૨૮-૪-૬૬૦૬ )તો! લેખ, જેમાં રાવ ભારમલજીને! નિદે'શ 
થયો છે, 


7676. 1૫૦. 129 : વવાણિયા ખ'દર નજીકના દહીંસરા ગામના ઉત્તર દરવાજે 
આવેલા એક પાળિયામાં ત્યાં “માહાશય થી. ભે।જરાજજ'ની સત્તા કહી છે (તા. 
૧૯-૬૦-૧૬૩૧ ને। લેખ). 


. 7876. 4૫૦. 146 $ વાંકાનેરના ચ'દ્રસિ'હજની સામે લડતાં મરામેલે। રવો આ 


માળિયા-સિયાણી પાસે તા. ૬૨-૨9-૬૬૮૭ તા દિવસે મરાચૈલે।. 


૩-અ. 31 €11061, 6૮૦2૮૮7૮૮7 07 /02૮ 207480) 7/2€5/4૮7૮7», 101. 


૪. 138 


, કચ્છની વિગતના આધાર : આત્મારામ કેશવજી ફ્િંવેદી, “કચ્છ દેશને! ઇતિહાસ, 


તૃધા ૪૪/૮7? 5/042 0૮422૮4૮” : ૭1 »ંડા લ 


* 7». છે. ઝડ: 8દ1, 07. 7ઈ., 1૫0. 105 : ખાન આઝમ (મીરઝા અઝીઝ 


31કા) સાથેના યુહ્ધમાં ફૂમાર અજ મરાચા (તા. ૧-૮-૬૫૯૬ ને] ભૂચર મોરીના 
સ્યાન નજીક ભૂતનાથ મહાદેવના મ'દિરની હત્તરે આવેલો પાળિચે।). 


, “કાઠિયાવાડ સવ'સ'ગ્રહ' (કા. સ. સ'.), પૃ. ૪૫૪, આ ડુદ્દની વિગતે! માટે જુએ 


ઉપર્‌ પૃષ્ઠ ૪૮-૪૯, 


, માવદાસછી ભીમજ રતતુ, “શ્રીચદ્વ'શપ્રકાદ અને નમનતગરનાો ઇતિહાસ ', 


પૃ. ૨૨૮ 


* ક. સુ, સ., પૃ, ૪૫૫ 


, ઝે. કે, ઝિંડલ્લા(8*, ૦/. ૮&/.% 1૫૦. 112: “મહારાન્ન શ્રી ન્તમ થી ઇત્રસાલના 


પુત્ર ત્રી જસવ'ત'તું શાસન (તા, 1૮-૪-3૬૧૦ ને! નાગેશ્વર મહારેત્ર મ'દિરમાંતા 
લેખ); આમ છતા 07. ૮૪, 3૫0. 114માં “પાતસ્ાહ શ્રા શલમશાહના માહા- 
મ'ડેલીક નમશ્રી ઇત્રસાલજ'તું રાન્ય ( તા. ૨૨-૨-૧૬૧૩ ને! નવાનગરન। દાદર 
ગામને! લેખ) કહ્યું છે, પરતુ શઝું'જયની વિમલવસહીની ટૂ'ક ઉપરની હાથીધોાળ 
શ્રાસેના દેરાસરની દીવાલના તા.૭-૪-૧૬૬૯ ના લેખમાં હાલારમાં આવેલા નવીનપુર- 
(નવાનગર)માં શ્રી જસવ'ત નામને! નમ સત્તા ઉપર હે।વાનુ* નિરેશાયુ* છે, એટલે 
'હુવે રાઝ્ુશલ્ય જીવતે! નહિ હોય. 


, વિગતે! માટે જુએ પ્ર. ચિ. પરીખ, “નિન્નન'દ સ'પ્રદાય અને સત પ્રાણના ', 


“ક સિં-નવરચના', વર્ષ ૪૪, પૃ. ૫૪૩-૫૪૮. 


સુ] સમકાલીન રાજ્યેપ [ ૫૧૩ 


૧૨. 


૧૨, 


૧૩, 


૧૪. 
૧૫ 


૧૧. 
1૭. 


૧૮, 
૧૯. 


૨૦. 


5૬. 


1». 8. ડત, ૦0. ૮/૮., 3૫40. 121 : કાલાવડ((. *તમનગર)ના શીતળા 
સ'દિરતી નજક્ના શિવાલચની દીવાલના લેખ, જેમાં “શ્રી ચદુવ'શના મહા ન્તમ 
લાખાજ'નુ' શાન્ય કહ્યું છે અને એના ભાઈ વિભાજને દુમારપદે કહ્યો છે (તા. 
2૦-૯-૬૬રપ ના લૈખ ). 0/7. ૮//, 840. 134 : તા. ૨૪-૨-૬૬૪૦ ના નમનગરનઃ 
ચામુખા જેન દેરાસરમાંશ'ભવનાથજીની બેસ'ગીના લેખમાં ચરુત રાના ત્તમ લાખાદની 
સત્તા કહો છે. 


12. છે. 8151૮411, ૦/7. ૦«., 340 139 તા. ૧૬-ર-1૬૬૩ના ન્હ્મતગર 
રાજ્યતા રેખપાટ ગામની રેરીમાંના બેક પાળિયામાં «મશ્રી ૭ રાજ સિ'ઘજી યુદ્ધમાં 
મરાયાનું નોંધાયુ છે. આ 'રાજસિ'હજ'ના પુત્ર ફૂલજના પુત્ર વિભાજીને। પાળિયો 
તા- ૨૦-૧૦-૬૬૯૪ ને! નનમ ખ'ભાળિયામાં છે; જુઓ #ઠ8#., ૫૦., 153, 


રાવલ (તા. કલ્યાણપુર, જિ. નમનગર) ગામનો કોટ લાખાએ ચણાવ્યે! હતે। 
(તા. ૨૫-૫-૧૬૯૭). ત્યાંના લેખમાં ચાદવ વ'શતા જમ રાજસિ'ઘજના પુત્ર નવમ 
તમાચીના નૃતનનગરમાં “તતમ લાખાજી ને રાન્ય કરતે! વણુ'વ્યો છે; 7877. 
1૫0., 155 


મુખ્યત્વે ક. સૂ. સ'., પૃ. ૪૫૬-૪૫૯ માંથી વિગતે લીધી છે. 
1». 8. 121511:41 7/7, ૮૪,, 240 138. ધોળ નજીકના ખારવા ગામતા તા. 
૮-૫-૨૬૫૯ ના એ લેખમાં ન્નડેન શ્રી જણુજનુ' રાનનય કલ્યુ' છે, 


શ[', હ. દેશાઈ, “જૂનાગઢ અને ગિરનાર”; પૃ. ૭૨-૭૩ 

ગોરબીના ઉતાર દિશાએ આવેલ! લ્મશાનમાંના તા. ૨૧-૬૨-૫૭૪૦ ના પાળિયામાં 
“કરશ્રી કાંહી'આજ'ના પુત્ર ન્તડેન “અલઈઓઆઈ'ની રેરી કર્યાનુ' અને એ જ 
દિવસના ખીન્ન પાળિયામાં “«ઝુજ સાહેબ ભારાજના પુત્ર વીસાજ 'તે। પાળિયે! 
ઊભે કર્યાનુ' લ"ખ્યું' છે; જુઓ 1). 38. 1215141141, ૦૪. ૮//., 4૫૦. 170. 


દરવાન્નમાં પ્રવેરા કરતાં ડાળી બાજુની દીવાલમાંને! લેખ 


પોરબ'દરના શાંતિનાથતા દેરાસરના સ', ૧૬૯૧(ઈ.સ. ૬૬૩૫)ના લેખમાં વિકમાતજને 
યુવરાજ કહેલે] હોઈ ઈ સ, ૬૬૩૫માં કે નજીકના વષમાં એનુ' અવસાન થવુ' હરે. 
જુઓ ત્રિ. એ. રાહ, મણિભાઈ વેરા, મધુસૂદન ટાંકી, “પોરબ'દરના શાંતિનાથ- 


કજ ક 


જિનાલયના બે શિલાલેખે!', “ ફાબ'સ તમાસિક ', વષ" ૩૦, પૃ, ૧૭૨-૨૭૬, 


જ. કા. શાસ્રી, “ પશ્રિમ સૌરાષ્ટ $ ઇતિહાસની આરરસીમાં ', “ગુજરાતી સાહિત્ય 
પરિષદ-અધિવેશન-પારખ દર-સ્મરણિકા”, પૂ. ૩૯-૪૦ 


1). છે. ઝંડા દ્વાઇ, 07. ૮#4., 3૫0. 109 : મહારાણુ! ચ'દૃસિ હતા રાન્યકાલમાં 
હામપે!ર ગામમાં જિવમ'દિર બ'ધાયુ' (તા. ૪-૨-૧૫૯૯ ને! લેખ ); 30. 113 : 
“્ાતશાહ સેલિમસાહના વિજયરાજ્યમાં નૃપાત શ્રી ચ'હ્સેતઇ'ને। ઉલ્લેખ છે (ધ્રાંગપ્ા 
નજીકના ગ!ળાના જેત સ'દૅરને। તા, ૨૩-૨-૬૬૧૨ ને। લેખ). 


૬૬૪] સુઘલ ડાલ [ પ્ર. 


૨૨.૨ 


૨૩ 


૧૪. 


આચાર્ય ઈ.સ. 1૬૨૮ કહે છે, પણ્‌ એ સ. ૧૬૨૬ નેઈએ. તીચે 1). કે. 
12131811:1', 07. ૮/7, 1૫0. 124 પરની તાંધ જુએ. 

(1) 7874. 10% 111 : તા. ૧-૫-૬૬૦૭ ત! કેઢાના કેદેશ્વર્‌ મહાદેવના 
મ'દિરતા લેખમાં રણુમલ્લ શકુશલ્ય જિતરાજજી રણવીર ભીમ વાઘ રાજધર રણ. 
વરસિ'હ ભીમ વરસિહદેવ અને ઉદયસિ'હ અતે ઉદચાસિ'હને! કલ્યાણ એવો રેમ 
છે. આમાંના રણ(રાણી'ગદે પછીના ચાર કાંગધ્રાની સમાંતર રાખાતા જણાય છે,. 
કારણુ કે આ સમયે તે ચદ્ધિસિ'હજી હતે।. 

(૨) 7/14., 1૫૦, 119 : ધ્રાંગધ્રાના ચરડવા મહાલમાંતો માથકની વાયબ્યઃ 
ખૂણામાં આવેલી દેરીના તા. ૪-1-1૧૨૬ નદ લેખમાં ' મહારાણુ। શ્રી ચ ટ્રસેનજન।ઃ 
રાજ્યમાં મુમાર ભે।જરાજ ત1 નિધનના ઉહક્ષેખવાળે પાળિયે!. 

(૩) 76/4., 1૫૦. 124 : હળવદની ભવાની માતાના મ'દિરતી પૂવ ખાજ 
આવેલી ડેરીનો! તા, ૧૩-૫-૬૬૨૬ને। લેખ, જેમાં એ દિવસે શ્રી ચ'દ્રસેનજનુ' 
મરણુ યતા, પાછળથી મહારાણા અમરસુ'હજએ એ દેરી કરાવ્યાનુ' લખ્યુ' છે. 

(૪) 784. પ0 132 : તા. ૭૦-૩-૧૬૩૪ના હળવદની ભવાની માતાન 
મ'દિરતા લેખ પરથી હજ મહારાણુ। શ્રી આસકરણુજી રાજ્ય કરતે હોવાનુ જણાય છે- 

(૫) 78/7., ૫0. 136 : તા ર૫-૬-૨૬૪૪ના ૨1જસીતાપુરમાં આવેલા. 
લક્ષ્મીનારાયણના મદિર પાસેના શિવાલયના લેખમાં ઝાલાવાડના હળવદમાં “મહારાણા 
શ્રી ચહસેનતા પુત્ર અમરસ'ધજી'ની સત્તા કહી છે, 


॥». છે. ઝિંડ:૧1181, ૦/. ૮//., 110. 142 : તા ૨૯-૨-૧૬૬૬ ના હળવદની એક- 
દરીમાંના આ લેખમાં મહારાણ। ગજસ'બજની સત્તા કહી છે. 


2/77., 1૫0. 150 # તા. ષ-૫-૬૬૯૬ ના હળવદની ૩૬ સ્ત'ભવાળી દેરીના અ લેખમ 
મહારાણા જસવ'તસ'ઘજનુ' શાસત કહ્યું છે. 7647., 130. 164 મા તા, ૨-૪- 
૧૭૨૩ના પાળિયામાં પણ એતું શાસન કલુ છે. 


ર૪-અ, જુએ ઉપર પૃખ્ડુ ૭૬, 


રપ. 


૨૬. 


8. 8. છેલ: 07. ૮૪., 1૫૦. 176: તા. ૯-૫-૧૭૫૯ ના ધ્રાંગળાના 
મણિનાગેશ્વર મ'દિરમાંતા આ લેખમાં કોઈ આવરદાસે તા. ૬-૮-૧૭૫૩ ના દિવસે. 
રિવમ'દિર ચણૂા।ાવવાને! આરભ કર્યા ત્યારે રાજય અહમદશાહતુ' હતુ' ને ઝાલા 
વાડમાં “દેસપતિ મહારાણુ। થી રાએસ'થજી 'નુ' રાજ્ય હતુ'. એ મ'દિર તા. ૯-૫- 
૧૭૫૯માં પૂરુ થયુ” ત્યારે રનત તરીકે શ્રી ગજસ'વજી હતા અતે એતે પટધર કુમાર 
જ૪સવ'તસુ'ધજી હતે।. 


7877. 1૫૦, 165 : અદાછીએ પોતાના પિતા ભે।જરાજજની દેરી (િયાણીના તળાવની. 
પાળે કયાનું' તા. 1૫-૭-૧૭૨૪ આ લેખમાં સુચન છે, 


પુ સમકાલીન રાજ્યે ૧૧૫ 


ર્‌છ, 


૧૮, 


૨૯. 


3૨. 


૩૭, 


. ફૉ. સ. સ., 


78/7., 1૫૦. 167 : લી'મડીના તળાવની પાળે ઊભેલા પાળિયામાં તા. ર૮-૩-૧૭૩૭ ને 
દિવસે ફમાર વેહરાજના અવસાનની નેધ છે. 


78/4., 4૫૦૭. 167, 169, 180 


7877., 430, 120 : વાકાનેરતા મહાલટમી મદિર પાસેના પાળિયાનેો તા, ૩૬-૩-- 
૨૬૨૩ને। લેખ. એમાં મહારાણા શ્રી માનજન। પુત્ર મહારાણા મ્રી રાચશ'ધજીના પુત્ર 
મહારાણા કીં ચ'સેનજના પુત્ર મહાફમાર શ્રો પ્રથીરાજના પુત્ર મહાકુમાર 
શ્રી શ્રતાતજતા અતસાનની નોંધ છે. એની ષાછળ ઈડરત! રાય નારાચણદાસના પુત્ર 
રાય કલ્યાણુમલજની પુત્રી પ્રાણ્‌।ઇવ'તી સતી યઈ હતી. 


. 7877., ૫૦. 131 : હુવા(તા. વાંકાનેર)ના લક્ષ્મીનારાયણ મ'દેરના તા.૯-૬-૬૬૩ર 


ના મૂળ લેખમાં વાંકાનેર પ્રગગ્ને રાણાશ્રી માનસ ઘજ અને એના પૃત્ર રાયસ ઘ? 
એમ બેઉ નામ મળે છે. 


7876.. 3૫0. 146 : માળિયા-મિયાણીના પ્રદેશ ઉપર ચડી આવેલા ચહ્સિ'હછ 
સામે લડતાં કચ્છના રાવ રાયધણુજને। પુત્ર રવેછ મરાયાનું તા. ૨૩-૨૬૧-8૬૮૩ના 
આ પાળિયા પર નૉંધાયુ' છે. 


78&7., 5૫૦. 135: તા. ૨૬-૪-૨૬૪૨ તા વઢવાણના પાળિયામાં મહારાણા ચ-દ્ર- 
સેતજના પુત્ર પૃથ્તીરાજટઝનો પુત્ર રાનેલજ મરણ પામતાં રાડેડ રાણી સતી થયાનું 
જે, 





અહી' સુધીનુ' કા. સ. સ'., પ્ર. ૫૬૯ ના આધારે. 


આ દામાજી ગાયકવાડે કિવમ'દિર લોલિયાણા(વલભીપુર મહાલ)માં તા. ૯-૫- 
૧૭૩૮ ને દિવસે પૂરુ" કરેલુ'; જુએ! 12. 8. 11511181, 07. ૮૪., 140. 168. 


, 7846., 3૫૦, 171 $ તા. ૨૦-૮-૨૭૪૬ત। વઢવાણની હાડીમાની જગ્યાના લેખમાં 


મહારાણા શ્રી અરજનતિ હછ સાથે હાડા થ્રી અમરસિ'હજના પુત્રી ભાઈ શ્રી 
દેવકુ'વરે સહમમન કયું” એને પ્રાસાદ પરમાર ફટ્‌'ભની આછાંખાના પૃત્ર મહારાણા 
શ્રી સબલશસિ'હલએ કરાવ્યાનુ' નોધાચુ' છે. 


7844.. 140 154: તા. ૨૨-૪-૧૬૯૬ ના દિવસે વજેરાકજના પુત્ર રોષમલના પૃત્ર 
ગોપાલ સિ હજને। પુત્ર કચ્છનાં સૈન્યે સાથે લડતાં મરાયેલો એની થાનના પાધરમાંના 
આ પાળિયાલેખમાં ને1ંધ છે, «ત્યારે ///7., 110. 158 માં થાનના તા, ૬૯-૯- 
૧૭૦૧ તા] એક અન્ય પાળિયામાં મહારાણા અભિરાજજના સુત વજેરાજજના સુત 
રેષમલજના સુત 'સગરામસ'ધજ' નોંધાયા છે. 7677., 140. 163 તા તા. ૩૬-૮- 
હર૦ ના પાળિયા-ક્ષેખમાં પણુ આ કમ મળે છે. 


૨૬૬] મુઘલ કાલ [પ્ર. 


2877, 1૫૦. 125 માં પાતરાહ શ્રી શાહાનહાનના રાજ્યમાં પરમાર શ્રી રામઇતુ 
વિજયરાજ્ય કલુ છે (મૂળીના માંડેવરાય મ'દિરતેા। તા. ૨૫-૬-૧૬૨૯ ને। આ લેખ્‌ છે). 

, 78/7, 3૨0. 143 : તા. ૬૪-૮-૨૬૭૯ના મૂળીતા પાધરના પાળિચામાં પરમાર 
વિસે મરણ પામતાં કોઈ બ્રાહ્મણે આપધાત કર્યાનુ' લખ્યુ' છે. આ વિસે! મૂળીના 
ભેોજરાજજ ર્‌ જનો સૌથી તાને ભાઈ હતો. 


દર 
હો. 


ઢા 
ગ ઝ 


૪૦. ભારત રક્ત્યમ'ડલ (શ. રા. મ.); ભાગ $, પૃ. ૨૦૧-ર૦ર 
૪૬, એજન, ભાગ ૨, પૂ. ૧૨૮ (૨૮)-૧૨૮ (૪૭) 
૪૨. એજન, ભાગ, ૧, પૃ. ૨૩૬-૨૩૭ 


૪૩, 1). છે. છડ દાઇ, ૦7. ત/., 540 103 : તા. ૬૩-૬૦-૧૫૭૭ ના ગાય તી વાવના 
આ લેખમા અકબરના રાક્ત્યમાં વિસાજની સત્તા હેવાનોા ઉલ્લેખ છે. 


૪૩-અ. તા. ૨૫-૧૦-૬૬૧૭ ના વરતેજના પાળિયા-લૅેખમાં ધુનાજીની સત્તાને નિદેરા છે; 
જુઓ :ઠ##., [૫0, 116. 


૪૪. #4874., 1૫૦. 175 : તા. ૬-૯-૬૭૫૨ ન! લાઠીના ભીડભ'જન મહાદેવના મ'દિરમાંના 
લેખમાં લાડીમાં ગોહેલ સ'ધજતુ રાન્‍ત્ય કક્યું છે. 

૪પ. ભા. રા. મ. શાગ 1, પૃ. ૨૧૦-૨૬૩ 

૪૬૬ 1). છૈ. ઝિ!ડ1૮4111, 07.6., 110. 144 : તા. ૩૨-૫-૬૬૮૨ ના ખબેટ શ'ખોદ્ધારમાંના 
લક્ષ્મીજતી વખાર નામક સ્થાત નજફ દભેલા પાળિયામાં રાણા શ્રી ભીમજનેા 
ઉલ્લેખ છે. 

ર૭, #ઠ/4., 110, 740: તા. ૯-૧-૨૬૬૬૪ના ખેટ શ'ખે'દ્દારમાંના તવા ર'ખનારાયણુ 
મ'દિર પાસેના પાળિયામાં સ'મામજને પુત્ર રાણે! અખેરાજજી મરણ પાસ્વાને 
નિર્દેશ છે. 

૪૮. ભા. રા, મ., શાગ ૨, પૃ. ૮૨ 

૪૮-અ. 14. ડ. €૦10111558&1&, 4/4/0717 ૦7 ૦#7₹6 101. 11, ૪. 10 ર્‌ 

૪૮-આ. 5817., [. 178; વળી જુએ ઉપર્‌ પૃ. ૭૭, દી 


૪૯. ઈડર રાક્ત્યેનો ઇતિહાસ, ભા. ૧. પૃ. ૧૩૩-૩૦૭ 
૫૦# ભા. રા, મ, જાગ ૬, પૃ. ૨રર-ર૨૨૩ 

૫૧, એજત, ભ્ઞાગ 1, પૃ. ૨૨૪-ર૨૫ 

૫૨. એજન, લાગ ૬3, પૃ. ૧૯૪ન્‍-૧૯૫ 


૫૩, આ સ્થળ પાલનપુર તાલુકામાં કાંકરેજ વિભાગમાં બહેચરાજથી ઉત્તરે પ કિ.મી. 
ઉપર છે. 


પસં] સસકાલીન રાજ્યે [૧૬૭ 


૫૪. ભા. રા. મ., ભાગ ૬, પૃ. ૨૨૯ 

પ૫. એજન, ભાગ ૬, પૃ. ૨૯૧-૨૯૨ 

૫૬, ધરમપુર તે! રામદેવની પછી આવેલા ધરમદેવે ઈ.સ. ૧૭૧૬ માં વસાવ્યુ' ત્યાં સુધી 
ગાદી નગર(રામનતગર)માં હતી, 

પછ. શા. રા. મ., ભામ, ૧, પૂ. ૨૮૧-૨૮૩ 

૫૮. એજન, ભાગ ર, પૃ- ૨૧૩૮-૧૬૩૯ 

૫૯, રા*. હ, દેસાઈ, “સૌરાષ્ટ્રને ઇતિહાસ,' પ. ૫૯૧-૯૯ 

૬૦. આ અકનાવ ૧૭૦૩ માં ન્‍કફરખાનની તાચબ-્હાકેમી વખતે ખન્યાતું' અ જ ગ્ર'થર્મા 
નોંધાયુ છે. 

૬૨ ભા. રા. મ'., ભાગ ૧, પૃ. ૬૯૧-૬૯૨ 

૬ર. કે. 51. શાસ્ત્રી, “સૌરાષ્ટ્રની એતિહાસિક તગરીએ-૬, માંગરોળ-સેરડ', હ. ૫૯૦૬૬ 

૬૩, પાંક્રનપુર રાજ્યની વિગત “પાલણપુર રાક્ત્યનો ઈતિહાસ', ભાગ ૧, પૂ. ૧થી 
૨૦૦ માંથી તારવી છે. 

૧૪. મૌરઝા નફરનુ” આખુ* નામ મીરઝા જાક્‌ર નેજસુદીલા મેમીનખાન હતુ', એટલે 
એના અવસાન સુધીના હેવાલમાં ૨. ભી. નેટેશે મોમીનખાન તામ પ્રથોન્નયુ' છે 
ઇખ'ભાતનો ઇશિહાસ', પૃ. ૬૨-૬૪). 

૬૫, ખ્‌'ભાતતા ઇતિહાસની વિગતે! શ્રી રત્તમણિરાવ ભીમરાવના “અ'ભાતને। ઇતિહાસ'નાં 
હૃ. ૬૦-૭૪ માંથી સ'ક્ષેપમાં લેવામાં આવી છે. 


પશિરિષ્ટ ૧ 
ગુજરાતમાં વિદેશી વસાહતે! 


૧. સાટું ગીઝ વસાહતે। 
મહમૂદ ખેગડાના મરણુ બાદ ગુજરાતતા કિતારા પર ફિર ગીઓને! પ્રભાવ 
વષ્યે।.૫ મુધલ બાદશાહ હૂમાયુ'ની વિરૃદ્ઠ લડવામાં ગુજરાતના સુલતાન બહા દુરશાહે 
ડ્રિરગીઓની મદદ લીધી હતી તેથી દીવ અને દમણ્‌ પર્‌ ફિર્‌ ગી-વર્ચસ સ્થપાયું. 
પોટુ'ગીઝોએ દમણુ ગુજરાતના એક અમીર પાસેથી મેળવ્યુ' હતું. એમની 
વસાહતોમાં ખિરતી ધમ પ્રયારપ્રરૃત્તિઓ ચાલતી તેથી દમશુમાં પણુ જેસુટ 
ચર્ચ ઉપરાંત ડોમિનિકન, ફાાંસિસ્કન અને ઓગરિટયન ચર્ચ પણુ હતાં, દીવના 
કિલ્લાને ફરતી ખેવડી પ્પાઈ હતી, બહારતી ખાઈતી ઊ'ડાઈ વધુ હોવાથી એમાં 
વઠાણુ પણ આવી શકતાં. કિલ્લા પર્‌ મોટી તોપો! રાખવામાં આવતી. આમ 
દીવ પોટુંગીઝા માટે સુરક્ષિત સ્થળ હતું અને વેપારી મથક હતું. 


અકખરના દરભારમાં જેસુર્હટ મિશન વારવાર જતાં. બાદશાહે એમને ધમ 
બાબત અમુક છૂટછાટો આપી હતી. અકબર તથા જહાંગીરના સમયમાં પોટુ- 
ગીઝોતે ખ'ભાતમાં ખ્રિસ્તી ધમ નો પ્રચાર કરવાનો તયા ચચ બાંધવાને। પરવાનો 
મળ્યો હતો. પોઢુ'ગીઝોતી સખ્યા પણુ એ સ્થળે મોટી હતી. ઈ.સ. ૧૬ન૫ માં 
(યાં ૮૦ પોર્ટુગીઝ કુટુંબ વસતાં હોવાનું તાંધાયુ' છે. દરિયાકિનારે પાડું ગીઝોએ 
વિશ્ચાળ આવાસગૃહ બ'ધાવ્યં હતાં, મુસાફર ટેવેનિયરે એના પ્રવાસ - (ઈ.સ. 
૧૬૬૨-૬૬) ઇર્મ્યાત એતા ભગ્તાવશેષ 1તિઠાળ્યા હતા.૨ ખભાતતો વેપાર 
બહોળે હતો. એક સમયે ફદ્િર્ગીએ( વિદેશીએ। )તાં ૨૦૦ વહાણુ ખારામાં 
નાંગરેલાં હોવાનો ઉહ્લેખ છે. ૧૬૧૬ પછી અગ્રેજેની વેપારી જમાવટ ખ'ભાત 
બ'દરે યતાં ફ્રિ ગૉઓતું જેર્‌ ઓછું થયુ'. સુરત મુકામે પણુ પોઢ ગીઝોનાં વળતાં 
પાણી થયાં, 
૨% વલ'દા(ડચ) વસ્માહતેા 

વેપારી અને વહાણુવટી તરીકે વલદા પાતા. ઈ.સ. ૧૬૦૨ માં પૂવ'માં 
વેપાર કરતી વિવિધ ફ'પતીઓનું એકત્રીકરણુ કરી ડચ યુનાઇટેડ ક'પતીની 
સ્થાપના થઈ, ડચ સરકારે વેપારી કપતીને કેટલાક હઝ આપ્યા ઠત!, જેમાં યુદ્ધ 


“પરિરિષ્ટ ૧] ગુજરાતસાં વિદેરી વસાહતેદ [૧૬૬ 


જૈ સંધિ કરવાના તથા ભૂમિ કબજે કરી એ રથળે કિલ્લેબ'દી કરવાના અધિકાર 
નનેધપાત્ર છે. 

અગ્રેજો વલદાએ અને ફે'ચોતના આગમન સમચે દિંદના દરિયરાકેનારા 
પર્‌ પોર્ડુંગીઝોનું વર્ચસ હતું, મુધલેની નોકા્શાકેતના અભાવમાં પોટુંગીઝોને. 
પડકારનાર કોઈ ખીજ સત્તા ન હતી. વલદા ઉત્તમ પ્રકારના ખલાસી હોવાથી 
એમણે પોડટું ગીઝોતી દરિયાર્હ જ્રક્તિતે પડકારી. હિંદતા પાશ્રમ કતાર પર્‌ 
'વેપાર્ની શરઆત કરવાના પ્રયત્ન ન્યુઝીલે ડના ખે વેપારોએએ કર્યા હતા, પરતુ 
ગોવાના પોટુંગીઝોએ તેઓને મારી નાંપ્યા. 


વલ'દાઓને મુખ્ય વેપાર તેન્નનાના ટાપુએ સાથે હતે! તેથી હિંદના 
કોરોમાંડલ કિનાર પર એમતી વેપારી કેડીએ! હતી, પરતુ અમુક સમય પછો 
ગુજરાત સાથે વેપાર્તી જરૂરત વલ દાખેતે લાગી, પહેલાં અરે! પણુ ચુજર્‌ાતના 
કાપડતી સાટે ટાપુઓના નિવાસીઓ પાસેથી તેન્નના ખરીદતા હતા એ કારણે 
ગુજરાતમાં વસાહત સ્થાપવાની જરૂરત ઊભી થઈ. ઈ.સ. ૧૬૦૧ માં વલદા 
'સુર્ત આવ્યા હતા અને ૧૬૦૬ માં એમણે એ સ્થળે કોઠી સ્થાપી હતી. એ સમયે 
પોટુ'ગીઝો એમના હરીક્‌ હતા. ખુરહાનપુર ખાતે મુધલેના વડા ખાતખાતાના કાત 
પોર્ટુંગીઝો વલ દાએ વિરુદ્ધ ભ'ભેરી કહ્યા છે એ બાકે સુરતમાં વાન ડેનિસ નામે એક 
'વલ'દાએ આત્મહત્યા કરી અતે ત્યાર બાદ સુરતની કોડી બ'ધ કરી. હવે નવેસરથી 
ગુજરાતમાં વેપાર અથે વલ'દાએ।એ. ઈ.સ. ૧૬૧૫ માં પ્રયત્ત કર્યા. એ જ વધે' 
ચ પ્રતિરનિંધ તરીકે વાન રેવિસ્ટનતે જહાંગીરના દરબારમાં વેપારી સવલતે। 
'સેળવવાના કરણે મે।કલવામાં આવ્યો. એ જ ગાળામાં અ'ચશેજ પ્રતનિધિ મસ રો 
'જહાંગોર્‌ પ.સે વેપારી સવલતે। મેળવવાના આશયથી ખુરહાનપુર જં ને રલ્લો 
“હતે!. રૅવિસ્ટતને બાદશાહ પાસેથી વેપારી સવલતો! મેળવવી દુ ભ લાગી. વળી 
[શ પણુ વલ'દા વિરુદ્ધ કેશૃત્તિઓ કરતે! હતે. રેવિસ્ટતતે જણાયું કૅ વલ'દાએ 
“માટે એ વેપારને અનુકૂળ ૨1%૪ીય વાતાવરણુ નથી, પરતુ એતે! રિપોર્ટ આવે 
ખે પહેલાં એક ડચ પ્રતિનિધિ ખોકેને સુરત ખાતે કોર્ટી સ્થાપવા મોકલવામાં 
આવ્યે, ઈ.સ. ૧૬૧૬ ના ઓગસ્ટમાં એણે સુરત આવી સત્તાવાળાએ! પાસેથી 
"પરવાના મેળગ્યો.. સત્તાવાળાએતે કામચલાઉ પરવાનગી આપવી પડી, કારણ કૅ 
'વલ'દા ગુજરાતનાં વહાણાને નુકસાન કરવાની શક્તિ ધર.વત! હતા, ઈ.સ. 
“૧૬૧૮ માં શાહજદા ખુર્રમ પાસેથી વલ'દા વેંપારી સ વિ મેળવી શકા. 
રરૂઆતનાં વર્ષામાં અ ગેન્ને સાથે સશસ્ત્ર અથડામણે। યતી હોવા ર્તા વલદા 
ગુજરાત સાથે એમને વેપાર વિકસાવી શકયા. શરૂઆતમાં ખટેવેયાથી વષષમાં ત્રણુ 


૧૨૦] મુઘલ કાલ [પ્ર. પસુ” 


કે ચાર વહાણુ ગુજરાત અતે અરબસ્તાડ તરફ જતાં. વેપાર વધતાં અમદાવાદઃ 
અત ભરૂચ સ્થળે પશ વલ દાઓતી વેપારી કાડીએ સ્થાપવામાં આવી, 


સુરતમાં વલ'દાએની વસઃહત હતી અતે તેખે ત્યાં ઠાઠથી રહેતા. એમના: 
'ડાયરેકૂટરતો આવાસ વિદ્યાળ હતો. ઈ.સ, ૧૬૨૭ માં ટોમસ હખટે સુરતનું વણુત 
કયું” છે ; એ વલ'દાએતા અને અગ્રેજેના આવાસ તેમજ ક્રાતિચર ઉત્તમ પ્રકારનાં- 
હોવાનું જણાવે છે. મેન્ડેલસ્લોના કહેવા પ્રમાણે સુરત પાસે નદીતે પેલે પાર 
રાંદેર ખાતે વલ'દાએની વખાર હતી. વલ દાએનું વેપારી થાણું અમદાવાદમાં. 
મુખ્ય ચાર્‌ ર્સ્તાએ પર્‌ હોવાનું મુસાફર થેવનો (ઈ સ. ૧૬૬૬) જણાવે છે. 

શાહજહાં પોટું ગોઝોતે હરાવવાત લ'દાએ!ની મદદ લેરા ઇચ્છતે। હતો, એણે 
બદલામાં વેપારમાં અમુક છૂટછાટો આપવાની વૈયાર બતાવી, પણુ બટેવેયાના' 
ગર્વનરે એ દરખાસ્ત તામજૂર્‌ કરી, 

૧૭ મી સદીતી છેહ્લી પચીસીમાં વેપારતા પ્રમાણુમાં આંતશય વધારે્‌।- 
ચય, એના લાભ વલ'દાએએ મેળવ્યા, વલ'દ ૧૦૦ ફૂવિયાના માલ પરે. 
૫૦૦ રૂપિયા નફો રાખતા. એ જ નૈકાના અ'તભ્રાગમાં સતતાવાળાઓતા ત્રાસતા' 
કારણે વલ'દાએતે સુરતતો વેપાર બ'ધ કરવે! પડયો. ઈસ. ૧૬૯૮ માં મુઘલ. 
અમીરેનાં વહાણુ યુરોપના ચાંચિયાએખે લૂ ટયાં, પરિણામે ફ્રે ચ વલ દાએની 
રાઠીએ પર નિય'ત્રણુ મુકાયાં, અતે સુલેહ યતાં ઓર'ગઝેમે એ ઉઠ: વી લીધાં.. 
અગ્રેળે અતે ફે ચોની માપક વલદાખોને પણુ મુધલેઈતાં વહાણું લૂંટવા બદલ' 
નુકસાની પેરે રફમ ભરવાતી હતી, વલ'દાએાખે ૭૦ હજર રૂપિયા ચૂકવ્યા અનેઃ 
મક્ફા જતાં વઠાણોના રક્ષણુની બાંયધરી આપી. 

૧૮ મા સૈકાના ઉત્તરાધમાં મુધલોની સત્તાના અસ્ત સમયે અગ્રેજોનું વર્ચસ! 
સુરત પર્‌ વધ્યુ”, પરિણામે વલદાએને સવન કરવું પડ્યુ. ૧૭૬૨ માં સુરતના! 
નવાબે વલ'દાએ।ની કેદી જપ્ત કરી. વક દાઓએ શહેરમાંથી કેઠી ખસેડી અતે! 
નવી જગ્યાએ ખોલી, આ જગ્યા વલ'દાવાડ તરીકે એળખાઈ. અ તે ઈ.સ. ૧૭૮૮: 
માં વલ'દા સુર્તતી કેડી છેડી જતા રલ્', 


૩, અ'મે#-વસાહતે 

વલદાખોને નશાકારક વેપાર કરતા જેઈ અંગ્રેશ્રેએ હિ'દતે। વેપાર રાર્‌' 
કયે. ૧૬ મા સૈકાતી છેહ્લી પચીસીમાં ઇંગ્લેન્ડની રાણી દલિઝ,બેથે “ખ ભાતના' 
શહેનશાહ'( મુધલ ખ'દશાહ )તે વેપારી સગત્ડે! આપવા અર્થે પત્ર લખ્યો હતો,* 
પરતુ અ ગ્રેળેને વેપારી સવલતે। તરત ગ્રાપ્ત ન થઈ, કારણુ કે મુલલ દરબારમાં 


પરિક્િષ્ટ ૧] ગુજરાતસાં વિદેશી વસાહતેપ [ ૬૧૭૬: 


પાડું મીઝ પાદરીએ અ ગ્રેજ્નેને ફાવવા દે એમ નહોતુ. સુરત બ'દરે ૧૬ ૦૮માં અ ગ્રેજ 
વહાણ “હેકટર? નાંગયું , જહાંગીર પાસેયો વિંલયમ હાકિ-સે વેપારી સગવડે। મેળવી, . 
પરતુ મુધલ અમીરે અને પોટુંગીઝોતી ખટપટને લીધે એ રદ કરવામાં આવી. . 
હુ.ફિન્સ પછી ૧૬૧૧ માં હેત્રી મિડલટન સુરત આવ્યે1, એ સમયે પોડુ'ગીઝો- 
અવરોધરૂપ હતા. પોટુંગીઝોનાં નાનાં વહાણુ ચોકી કરતાં હોવાથી સુરત બદર 
અગ્રેશ્ને માટે બ'ધ હતું તેથી (મિડલ્ટને પાસેના સુવાળી બ દરે વહાણુ ન ગર્યા' 
ને વેપાર પણ શરૂ ક્યો. પોઝુગીઝાોતા દબાણને કારણે મુધલ સત્તાવાળાએાએ 
અ ગ્રેજેતે સુવાળી છોડવાતે હુકમ કરકરો, મિડહ્ટને રાતા સમુદ્ર પર અ ચૈજ શક્તિ-_ 
ને પરચે। બતાવ્યો, સુરત અને દીવતાં વહ્‌!ણુ અટકાવ્યાં. એ છોડાવવા લાગતા 
વળમતાને સારી એવી રકમ્‌ ભરપાઈ કરવી પડી, ત્યાર પછી ૧૬૧૨ માં કેપ્ટન 
ખેસ્ટે સુવાળી ખાતે પોટુંગીઝોને હરાવ્યા તેથી સુરતના અમલદાર પર અ'ગ્રેજને . 
[વશે સારી હાપ પડી, ખેસ્ટતે આવકાર મળ્યો અને સત્તાવાળાએએ કરાર પણુ. 
કર્યા. ૧૩ મી ઓડટોબર ૧૬૧૩ તા રે।જ શાહી ફરમાન પણુ આવ્યું. સુરત ખાતે. 
કેપારી કોડી ખોલવામાં અવી, એને વડો ટોમસ એહડવથ હતે, અ ગ્રેજેતે। વેપાર 
બ્રોત્રર ન ચાહ્યે, કારણુ કે સ્થાનિક વેપારીમોને પોટ ગૌઝો પ્ાતિ પહ્ષપાત . 
હતો, બીજી તરક પોઢ ગીઝો અ ગ્રેશ્ેતે મળેલા વેપારી હશ્કોયો ચિડાયેલા હતા 
તેષ્રા તેએએ મુધલેનાં વહાણેે ર જાડનાનું રાર કયુ”, મુધલાએ ઇંગ્લેન્ડથી આવેલા . 
ડા3ન્ટન પાસે પોટું ગીકો વિરૃદ્ધ સઠાયની માગણી કરી. પોતાતા દેશની પરવાનગી 
[વિતા ડાઉન્ટતે એમ કરવાની અશક્તિ દશૌવી તેથી મુધલ સત્તા રોષે ભરાઈ, 
ગોત્રાને પોડું ગીઝ ગવત્ષર અ ગ્રેજ વહાણાને ખતમ કરવા સુરત આવ્યો, એ બંને' 
વચ્ચે સુવાળી બારા પાસે લડાઈ થઈ. પોડટ્ુંગીઝોને દીવ ભાંગી જવુ પડયુ .. 
અગ્રેજેની જીતને પરિણામે દરિયાઈ વેયારમાં થોડી રાહત થઈ, 


ઇંગ્લેન્ડના રાન્ન જેમ્સ પહેલાના પ્રથમ અધિડૃત એલચી તરીકે ટોમસ રે 
૧૬૧૫તા સપ્ટેમ્બરમાં હિ'દ આવ્યો. ડિસેમ્ત્રરમાં જહાંગોર પાસે પોતાનાં આળખ-- 
પત્ર રજૂ કર્યા. એ ત્રણુ વષ લગી બાદશાહતી છાવણીઓમાં સાથે ને સાથે રલ્લો. 
અતે એશે જરાતમાં વેપાર કરવાને પરવાનો! મેળવ્યો. શાહજાદા ખુરૂમ પાસેથી. 
અચ્ેજેને જે કરાર મળ્યા તે પ્રમાણે અગ્રેશ્નેને હથિયાર રાખવાની, પોતાના ધર્મ 
પાળવાની અતે પોતાના ઝધડાએ!નેો નિવેડો લાવવાની છૂટ હતી, પરતુ એમને. 
ધર બાંધવાની મતાઈ હતી, ૧૬૧૩ માં સુરતતી કોડીની સ્થાપનાં આદ ૧૬૧૫ ચી. 
૧૬૧૮ ના ગાળામાં ખ ભાત ભરૂચ વડેદરા અતે અમદાવાદમાં એતી શાખાએ।. 
સ્થાપવામાં આવી હતી, . 


"૧૨ ] મુધલ કાલ [$ પ્ર. પસુ' 


હિ'દ્માં બધાં અગ્રેજી વેપારી થાણાંએતા વડા મથક તરીકે સુરતની કેટી 
કામ કરતી તેથી એ હિંદમાં અગ્રેજી સાખ્રાજ્યતે! મુખ્ય આધાર કહેવ! છે, અન્ય 
કાઠીઓના વડાએ એ ફેકટરીએના અહેવાલ આપવા વર્ષમાં એક વાર સુરત જવાતું 
થતુ. શરૂઆતના આગેવાને બેસ્ટ ડાઉન્ટન એંક્ડવર્થ કેરિજ વગેરે સાહસિક પુરષ 
'હતા, તેઓએ પોટુ'ગીઝોની તીત્ર હરીફાઈ દુશ્મતાવટ રોગચાળો પત્યાદિ મુસ્કેલા- 
એતે સામનો કરી સુરતમાં અગ્ેજેતું વેપારી મથક મજબૂત કયુ”, સુર્તતી 
કોડીના વહીવટ અર્થે પ્રેસિડેન્ટ હતે]; એને! વાર્ષિક પગાર ૫૦૦ પોડ હતો. 
અન્ય ચાર અધિકારી હતા -- એકાઉત્ટન્ટ-ખન્તનચી, વખારતો આધેકારી, 
પસ-મેરિનર અતે સેક્રેટરી. યુરોપધી આવતા મુસાફર કેટલીક વાર વિદેરી- 
ઓતા વેપારી કોડીમાં રહેતા. ફ્રાયર અતે ઓવિગ્ટતનાં લખાણે। પ્રમાણે થ્િટનની 
વૈપારી ક'પતી સુરતમાં મકાનનું ભાડુ' વષે" ૬૦ પોડ ચૂકવતી. બે માળવાળા 
મકાતતે! ઉપલ ભાગ નિવાસ અર્થે અને નીચલે! ભાગ ધ ધા અથે વપરાતે!. 
બ્રેસિડેન્ટતા આવાસ વધુ સગવડવાળે! હતે।. ડો, જહીન કાયર્‌ કરેલા વર્ણન 
પ્રમાણે પશ્થર્‌ અને લાકડાથી બાંધેલુ મકાન દેશી કારીગરીથી સુશોભિત હતુ. 
“આત'૬-પ્રમોદ અથે અલાયદી વ્યવસ્થા હતી, વળી એક સાદુ' દેવળ પણુ હતુ. 
એને! પાદરી હિ'દમાં અગ્રેજ કેડીઓતા રહેવાસીએની ધામિક વિધિએ સપન 
કર્તે[,* ૧૬૯૮ ના સતદી ધારાથી બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટે કપનીના 1કેલ્લાએ અતે 
અગતયતી કેહ્ીએમાં પાદરી રાખવાતી વ્યવસ્થા કરી આપી હતી. 1હિ'દ આવ્ય: 
પછી પાદરીએ એક વષમાં પોઢુંગીઝ તેમજ દેશી ભાષા શીખી લેવાની રહેતી.પ 
“૧૭૦૦ માં પ્રાર્થનાનું એક ચોક્કસ સ્વરૂપ ડાયરેકટરાએ મોકલી આપ્યુ, 


હિદીએને પ્રભાવિત કરવા અગ્રેજે ઠાડુથી રહેતા, રવિવારે અતે રજાતા 
દિવસે ધાક પ્રવચત સાંભળ્યા પછી રાહેર બહાર ઉદ્યાતમાં ફરવા કેં તરવા 
“જતા. શિકાર કરીને કે અન્ય રીતે દિલ બહેલાવતા, સ્વાદિષ્ડ વાનગીઓ બનાવવા 
હિદી અશ્રેજ અને પોટુંગીઝ રસેોઇયાએને રોકવામાં આવતા. વાનગીઓમાં 
માખણુ, બદામ તેમજ અનેક જાતનાં માંસ અતે ફળને! ઉપયોગ થતે,, એ 
'સમયે અંગ્રેજો ચદીનાં વાસણોમાં ભે!જન કરતા, કારણુ કે ચીનાઈ માટીનાં કૈ 
કાચનાં વાસણુ મોઘાં પડતાં. માંસ અને દારૂના ્બાતિસેવત અને નવી આખો- 
“હવાને કારગે માંદગી અને મૃત્યુનું પ્રમાણુ વધુ હતુ. એ લે!કેમાં એક કણેવત 
શરૂ થઈ કૅ “ગ્યક્તિતું આયુષ ખે ચોમાસાં”, અગ્રેજો સવારે બર્ન્ટ વાધ્નને લેતા. 
સવારના ૪ વાગ્યે દેવળમાં એમતી હાજરી ફરજિયાત હતી, ગેરહાજરે વ્યક્ત 
“અર્ધા કાઉનને। દ'ડુપાત્ર બનતી, પ્રાથના પૂરી થયા બાદ કે।ડીના દરવાજા ખૂલતાં, 


જપારિરિષ્ટ ૧ | ગુજરાતમાં વિદેશી વસાહતે। [૧૭૩- 


વેપાર અથે વેપારીઓ આવતા, હદમાં કામ કરતા અ'ગ્રેજે માટે દેશી ભાષાતું. 
જ્ઞાન મેળવનુ” ફેરજિયાત હતુ, દિવાળી-પ્રસગે ક'પતીના નો1કરોતે વેપારીએ ભેટ- 
સોગાદ આપતા, રાત્રિન્ભોજન પહેલાંની પ્રાર્થના વેળાએ પ્રેસિડેન્ટ હાજર રહેતે. 
રાતે બહાર “કળવા પ્રેસિડેન્ટતી પરવાનગી જરૂરી હતી. તવા વાતાવરણુની માઠી. 
અસર ફેપનીના જુવાન ને1કરે! પર ન પડે એ હેતુથી સુરતતી 3ડીમાં કડક- 
નિયત્રણ દતા. હિંદી સ્રીઓ સાથેના સબધ પર પ્રતિબધ હતે!. હોન. 
લિચતે'ન્ડ નામે કંપનીના તોકરને હિ'દી સ્ત્રી સાથેના સબ'ધને કાર્શે છૂટા થવુ 
પડેચુ' હતુ. પો[ટુ ગોઝોએ કરેલી ભૂલો અ ગ્રેશ્તે ટાળવા માંગત! હતા, ક પનીને। 
ભાંગિવાર નામે નોકર પત્તી સાથે હિ'દ આવનાર પ્રથમ અગ્રેજ હુતે!. પ્રેસિડેન્ટ 
જેરેમી ખ્લેકમૅન (૧૬૪૦) પ#ની સાથે હિંદ આવ્યો. હિદીએ! સાથે ઝઘડો: 
કરનાર અગ્રેજ શિક્ષાપાત્ર બનતો. ઇંગ્જ્ન્ડ દેશને અને ધર્મને લાંછનરૂપ વતન: 
કરનાર અગ્રેજ દ ડપાત્ર બનતે!. 

અગ્નેએે ભપકાથો હિદીએને આંજી નાખવાનો પણુ પ્રયત્ત કરતા. પ્રેસિડેન્ટ 
તથા અન્ય અધિકારીએના ધોડા, પાલખી રષુગારવામાં આવતાં. રૌનિકે સાંજ- 
સવાર પ્રેસિડેન્ટને સલામાં આપતા. એમના અધિકારીઓના કબરો પણુ ભવ્ય. 
બધાતી. સુરત ખાતે અગ્રેજેનું કખસ્તાન મુખ્યત્વે પોર્ટુગીઝ શૈકીથી બાંધેલુ 
હતુ' તેમાં હિંદુ અને ઝુસ્લિમ શોલીની અસરે! હતી. ફ્રાશિસ બ્રેટત, એડિસ- 
ડન્સ અને આંગિયારની ૩બરોા ભવ્ય હતી.્ર 

સુરત પાસે આવેલા સુવાળી બ'દરે યુરોપની પ્રજનએનાં વહાણ નાંગરતાં.. 
એ ખરના ઉપયોગ અગ્રેજેએ શરૂ કયોશ હતો. ૧૬૧૫ થી ૧૬૨૯ માં ક પનીરના 
ર૭ વહાણ સુવાળી બ'દરથી લ'ડત જવા રવાના થયેલાં, રારૂઆંતમાં સુતરાઉ. 
કાપડ તેમજ સરખેજ અતે બિયાના(આમ્રા પાસે)તી ગળીતી નિકાસ થતા. શેડ 
સમય પછી સુરોખાર મરી કરિયાણાં લાખ ગાલીચા અતે ખાંડ પણ્‌ મોકલવામાં 
આવતાં, કપતીનાં વહાણુ પહોળા પનાતું કાપડ બદૂક સીસું ફલાઈ પ્તત્વાદિ. 
વસ્તુઓ હિ'દના કિનારે ઠાલવતાં. હિ'દના કાપડતે। ઉપાડ ઈંગ્લેન્ડમાં હતે।. હોલેન્ડ 
અતે જમનીતા મોંઘા લિનનને સ્થાને ધરવપરાશ માટે હિ'દતું કાપડ સરતુ' પડતુ” 
તેથી ક'પતીના ચુમાસ્તા હિ'૬માં કાપડનાં મુખ્ય મથકે પર્‌ જતા અતે દલાલ 
તેમજ વણકર સાથે કરાર્‌ કરતા. એ કરાર પ્રમાણે અમુક મુદતમાં અસુક ચોક્સ. 
માલ કપંતીને પૂરે! પાડવા બ ધાતા, 

૧૬૩૦ ના ભય કર દુષ્કાળની માડી અસર ક'પતીના વેપાર્‌ પર પડી, સુરતની 
કેકીના ૨૧ માણુસોમાંથી ૧૪ મરણાધીન થયા, પરિસ્થિતિમાં પોટુ'ગીઝો સાથેઃ 


“૧૭૪ ] મુઘલ કાલ 1 પ્ર. પસુ' 


સમાધાનકારી વલણુ અખત્યાર કરવાની જરૂર્‌ હતી તેથી મેથ્વેહડુ કાઉન્સિલ 
સાથે ગોવા ગયે! તે સ ધિ કરી. બીજી દિશામાંથી પણુ ક પતીતે માઠાં પરિણામ 
ભોગવવાં પડથ, ઇંગ્ટૅન્ડના રાળએ કેતે સામે કંપનીને પરવાતે! આપ્યો, એણે 
શરૂં કરેલી ચાંચિયામીરીને લીધે સુરતની ક પતીની આખરૂને ધકો પહોંચ્યે. 


૧૬૭૦ થી શિવાજતી સુરત-લૂટને પરિણામે અને ત્યાર બાદ એતા ભયને 
કારણે સુરત-કે!ડીતા વેપારતે તુકસાત થતુ રહ્યું, એનું દેવુ વધતું ગયુ', માલના 
ભરાવાને ક!ર્ણે એતા રણને પ્રશ્ન ઊભે! થતે!. સુરતના રહ્ષણુ અર્થે સુધલ સૈન્ય 
પર્યાપ્ત નહોતુ'. પરિણામે અગ્રેખે અને ફ્રે ચોને સ્વરક્ષણુ કરવાનું રહેતુ, મુધલ 
સૂબેદાર અતે અમલદારે! કપની પાસથી તજરાણાં અને ભેટોની આશા રાખતા, 
આમ મુરક્ષા અતે મુકત વેપારતી દૃષ્ટિએ સુરત અયેગ્ય બનતું ગયુ". મુધલેનાં 
'નિયત્રણોથી મુક્ત રોતે વેપાર થઈ શકે એવા સ્થળ તરીકે સુબઈની પસદગી 
ક પતીતા ડાયરેકટર જેશિયા ચાઇલડે કરી. ૧૬૬૪ માં ઇંગ્લેન્ડના રાજએ મુ બઈ 
'બેટ વહીવટ માટે ક'પતીને સે[પ્યો, અ ગ્રેજ્એ એ સ્થળની કિલ્લેબદી કરી મુંબઈને 
-સ્વત'ત્ર વેપારી વસાહત તરીકે વિકસાવી, ૧૬૮૭ માં અંગ્રેજ કેડીએના વડા 
“મથક તરીકે સુરતના કોઠી કામ કરતી બ'ધ થઈ, એતી એક્સ મુબઈ 
ખસેડવામાં આવી, 

૧૬૧૮ માં મુધલ ખાદશાદ્ઠ જહાંગીરે વેપાર અને વસવાટની ખાતરી અપાતા 
ખે પત્ર લખ્યા, ૧૮૧૮ માં--મરાબર ૨૦૦ વર્ષ પછી અમદાવાદના ભદ્ર કિલ્લા 
પર્‌ યુનિયન જક લહેરાતો! થયે. બિટિશ સામ્રાજ્યની ભાવો રાકચ્તાએ પણુ 
ગુજરાતમાં સુરત ખાતે શરૂ થઈ કહેવાય : “સુરતનાં એ ભાડૂતી ધરમાં અ ગેજેએ 
'તદૂન અજાણ્યે એક મહાન સામ્રાજ્યના પાયા નાખ્યા.” 

“૪. ફ્રે ચ વસાહત 
 કિર'ગી વલ'દા અને અગ્રેજ પ્રજઓનો સરખામણીએ ફે'ચો હિ'દતા 
“લપાર્માં મોડા દાલ થયા, ઈ.સ, ૧૬૬૪ માં ફે'ચ વૈપાર્‌ી કપની રાજા લુઈ 
“૧૪ માની પરવાનગીથી ર્થપા્ધ, એ જ વર્ષે પૂર્જ-તૈયારી કરવા ખેબર નામે ફે ચ 
'સુરત આવ્યો, ઓર'ગઝેષતા ફરમાનથી ફે'ચોને સુરત ખાતે વેપાર કરવાની અને 
-સુ'વાળા ખાતે કેડી રાખવાતી પરવાનગી મળી, ત્યાર પછી ઈ.સ. ૧૬૬૮ માં 
ફૂ'ચોાએ વેપાર શરૂ કયો, ખેબરતી કુશળતાને કારણે ફે ચાને વેપાર જામ્યો હતે, 
પર'તુ પછીના સમયમાં ક'પનીના અ'દરાઅ'દરના વિખવાદતે લીધે વેપાર પડી ભાંગ્યો. 
સુરતમાં કોઈ વાર ફે”ચે1 અફવાએ ફેલાવી અન્ય હરીફ કપનીઓતા વેપારને 
સ્ઞાડવાનો પ્રયત્ન કરતા; જેમકે ૧૬૭૭ માં એમણે વલ દા અને અગ્રેજ વચ્ચે 


“પારેફિષ્ટ ૧] ગુજરાતમાં વિદેશી વસાહતે! [૧૭૫ 


યુદ થયુ' હે।વાતી અર્વા વહેતી મૂકી ઉતી, ૧૭૧૯ માં ફેચોાએ સુરતની કેડી 
ખધ કરી. વિદેશી કાપડની મોટી માંગ હોવાથી ફાંસના વણકરોનતો અસ તેષ 
વધી ગયે, તેથી ત્યાંતા લોકોએ હદના કાપડનો વપરાશ બ'ધ કર્યો. 


“પ. એમ્સ્ટેડ વસ્તાહત 


ઓસ્ટ્રિયાતી એક વેપારી ક પતી પણુ ૧૭૧૭ માં સુર્ત આવી થતી. 
દેશના શહેનરાહતા આશ્રય તળે આસ્ટેડ કપની ઊભી ચઈ. એ કપતી પિરૃહ 
ગ્રરૃત્તિઓઆ ડચે! અને અગ્રેજોએ શફ્‌ કરી, છતાં”શાહી પરતાતો એને મળ્યે. 
પરતુ નફાકારક વેપાર ન થાથી ૧૭૩૦ માં ઓસ્ટેડ કપની ખ'ધ થઈ. 


પાદટીપ 


“૧. રત્નમણિરાવ ભી. જેટ, “ખ'ભાતને1 ઇં તિહાસ', પૃ. ૪૪ 
-૨,; એક%ન, પૃ. ૫૮ 


૩* પશ્ચિમી જગત માટે ભારતતુ પ્રવેરદ્દાર ખભાત હતુ' તેથી યુરોપની પ્રજાએ! 
મુધલોને “ખ'ભાતના શહેનશાહ' તરીકે આળખતી. 


૪. તિ. ૯. (૨0110500, 77/7/57 7287777771૪: // 25/૮7/77 7772, 7579-/657, 
?- 28 


પ. €1પ્વિ?1૯9 ૭152૯61, £097/57 4૮/૦/૮5 #7 77474 (૯$1€1'0 ”િલ્ડાવંલાલ9), 
૧501. 1 [. 270 


૬, 8. €. 13407110500, 7/0. ૮/., [* 134. વળી જુએ ઈશ્વરલાલ ૨. દેસાઈ, 
“સૂરત સોનાની મૂરત, પૃ. ૪ર 
“છ, 4. ૦. ૨0110500, 9/7. ૮/., ૪. 134 


'પશ્શિષ્ટ ર્‌ 


ગુજરાતમાં મરાઠા સત્તાને! પ્રાર'ભ અને પ્રસાર 


ભારતમાં ૧૭ મી સદીતો! ઉત્તરાધ' અતે અદારમી સદીતો! પૂર્વાધ ભારે 
અરાજકતાવાળ! હતા. મુધલ સામ્રાજ્ય એડલુ' બ્ધુ' વિસ્તરેલુ' હતુ' કે'એના દૂર 
દૂર આવેલા ભાગે પર દિલ્ટીયો અ'કુશ રાખવાનું મુશ્કેલ બની ગયુ” હતુ. ધણા. 
થોડા મુધલ સુખેદાર પોતપોતાના તાળા નીચેના પ્રદેશે] ૫ર મહામુશ્કેલીએ' 
અકુશ રાખી શકતા, આવા રાજકીય વાતાવરણમાં ૧૭ મી સદીના ઉત્તરાધ5મ|' 
મરાડા એક રાજ્યતળ તરીકે સુઘક્ષે સામે આવ્યા. ધીમે ધીમે મરાઠા શ્રકિત વધતાં. 
તેએ! મુધલે સાથે સર્વમાં આવવા લાગ્યા, તેએ મહારાષ્ટ્રમાંથી અન્ય પ્રાંતો: 
તરફ ધીમે ધીમે આગળ વધ્યા અને એક સદીના ગાળામાં મુધલોને હાવી: 
એંમતી સત્તાના સ્થાંતે પોતાની સત્તા સ્થાપવા સમથ" બની ગયા, 


ગુજરાતમાં મરાઠાએનતા આગમનની શરૂઆત શિવાજીએ સુરત રાહેર પરઃ 
કરેલી ચડાઈ (જાન્યુઆરી ૬, ૧$૬૪)થી ગણાવી શકાય, પૂના પર મુધલેની 
સેના વારવાર હલ્લા કરતી હોવાથી એતો બદલે લેવાતા હેતુથી તયા 
લૂટ મેળવવાના પ્રલોભનથી [રરોવાજએ આ ચડાઈ કરી હતી. એ સમયતીઃ 
અને ત્યાર પછી મરાઠા ચડાઈખેો પા૭ળતો મૂળભૂત હેતુ ગુજરાતમાં 
મરાડી સત્તા સ્યાપી રાજ્ય ઊભુ કરવાને ન હતે! એ સ્પષ્ટ જણાય છે,*- 
શિવાજગ સુરત પર કરેલી પ્રથમ ચંડાઈનું આયે!જન ખૂબ વિચારપૂર્વક અને 
ગુપ્તપણે કરવામાં આવ્યુ હતુ', એનો અમલ પશ ગુનેઠપૃર્વક કરવામાં આવ્યે 
હતે!.૨ ચડાઈ સમયે સુરત રક્ષણુ વગરનું હતું, એતે ર્ક્ષણુ-દીવાલ પણ ન હતી.. 
સુરતને બદ્સુરત બનાવીને 1શિવાજ ગયે! એ પછી ગુજરાતને! સૃખેદાર્‌ મહાબત- 
ખાન પોતાતી સેતા સાથે આવી પહોંચ્યો, એણે સુરતની રક્ષણુ-બ્યવસ્થા મજબૂત 
બતાવવાને બદલે ત્રણુ લાખ જેટલી પેશકશ (બક્ષિસ) ઉધરાવીને એ જતે। રલ. 

શિવાજીની આવી પ્રવૃત્તિથી ઓરગઝેમતી ધામિ*ક અને રાજકીય ભાવતા. 
ઉશ્કેરાઈ અતે એને શિક્ષા કરવા દખ્ખણુમાં વિશાળ સેતા મોકલવાનું 
શરૂ થયું. આમ કરવામાં એતે! મૂળમૂન હેતુ મરાડાઓને ગુજરાતમાં આવતા. 
અટકાવવાનો હતે, અમ છતાં શિવાજીએ ખીજ વાર સુરત પર્‌ ચડાઈ કરી' 


'પારેફિષ્ટ ૨] ગુજરાતમાં મરાઠી સત્તાને પ્રાર'ઉ..* ૧૭૭ 


(ઓકટોબર ૨, ૧૬૭૦) અતે શહેરને ત્રણુ દિવસ સુધી લૂ ટયુ. સુરતની દહ્ષિણે 
આવેલા પારતેરા અને બાગલાણુ ન્ટેવા નાના કિલ્લા પણુ ૧૬૭૨ માં કબજે 
કર્ય. એ પછીના સમયમાં ગુજરાતમાં મરાઠાએઓને પ્રવેશ ખૂબ સરળ બન્યો. 
એમને અટકાવવા માટે ઝુજરાતને1 સુખેદાર્‌ કેં સુરતને! ફોજદાર સમથ ન હતો, 
૧૬૭૫ માં મરાઠાએઃએ પ્રથમ વાર જ નમદા એળ ગી. ટૂ ક સમયમાં તેઓએ 
ગુજરાત અને દખ્ખણુ સરહદે અને અન્ય મહત્તા માર્ગો પર એવા અકૃશ 
સ્યાપી દીધો કે તેએ ત્યાંથી પોતાની સેતાતે સહીસલામત રીતે મુજરાતના જુદા 
જુદા પ્રદેશો પર્‌ હલ્લા કરવા મે।કલી શકતા, તેએએ આ રીતે ઘણા હલ્લા 
કરાવ્યા, આમ છતાં ૧૬૯૯ સુધા એમતો ગુજરાત સાથેતો સબધ વ્યવ સ્યત 
ધોરણે રથપાયે! ત હતે. 

૧૬૯૯ માં સતારાના છત્રપતિ મહારા#ન રાન્નરામે ( ૧૬૮૯-૧૭૦૦ ) 
પોતાના વિશ્વાસુ અધિકારીએ માંના એક ખ_ડૅરાવ દાભાડેતે ખાગલાણ્‌માં ચોથ અને 
સરદેરમૃષ્ષી ઉધરાવવા માટે નીમ્ત્રો. દઃભાડેએે ખાગલાણુ ઉપરાંત સુરત જિટલા- 
માંથી પ્ર આ કર વમુક્ન કર્યો. ૧૭૦ માં મરાઠાએએ સુરત પર્‌ ચડાઈ કરી 
ભારે લૂંટ મેળવી, એની માહિતી સુરતની અ'ગ્રેજ કોઠીના અધ્યક્ષના હેવાલમાં 
જોવા મળે છે. ૧૭૦૫ માં ખડૅરાવ દાભાડેએ મોટી ફે।જ સાથે નમદા પાર 
કરી અને ખે મુધલ સૈન્યેઈને હરાવ્યાં. એ પછી એણે ખુરહાનપુરમાં પોતાની 
ટુકડી કાયમ માટે રાખી અને સોરા"ટમાં સોરઠ સુધી ચડાઈ કરી, એને 
દામાજરાવ ગાયકવાડની મુખ્ય મદદ મળી હતી.ધ 


૧૭૦ ૬ સૂ ધનાંજ જદવતી આગેવાની નીચે મર્‌ાઠાએનતુ મે!ટું કરકર 
દક્ષિભુ ગુજરાત પર ચડી આવ્યુ'. એ સમયે ગુજરાતનો સુખેદાર શાહજાદો 
આઝમશાહ (૧૭૦૧-૧૭*૫ પ- ઓરગઝેબતી માંદગીના સમાચાર મળતાં 
એેકામેક દિલ્હી ગયો હતે! અતે ગુજરાતના રક્ષણુની જવાબદારી એના નાયબ 
સમેદાર્‌ દુમોદખાનને સૉંપતે ગયે! હતો. મરાઠાએનેો સામને! કર્વાતા હમીદ- 
ખાતના પ્રયાસ નિષ્કૂળ ગયા, એટલું જ નહિ, પણુ એ પોતે તથા સકદરખાન 
બાબી નઝર્અલીખાન વગેરે પણુ મરાંડાએના કેદી બન્યા. એમને છે।ડાવવા માટે 
મોટી રકમ મરાઠાએને આપવામાં આવી હતી.્ડ 

ઓઔરગઝેબના અવસાન (૧૭૦૭) પછી થોડા સમયમાં જ મરાઠાઓએ 
ઉત્તર ચુજરાત પર આક્રમણ કયુ", ધનાજી જદવ એક વર્ષ સુધી અન્યત્ર ગુજરાત 
ખઠાર રેકાયેશે હતો તે દરમ્યાન બાલાજી વિશ્વતાથે માળવામાં થઈતે પૂર્વ 

૪-૬-૧૨ 


૧૭૮] સુધલ કાલ |પ્ર.પમુ 


ગુજરાતમાં પ્રવેશ કર્ય, એણે ગોધરા અને મહુધા લૂ'ટયાં, મરાઠ છેક ર્નાડેયાદ 
અને મહેમદાગ!દ સુધી આવી પહોંચ્યા હતા. મરાઠાએતી આગેરૂચતા સમાચારથી 
અમદાવાદતી આજુબાજુના પરાં-1વસ્તારના લેકએ ભયભીત બની રહ્ણુ માટે 
અમદાવાદમાં કેવે! ધસારા કર્યોં હતો એતું વર્ણત 'મેરાતે અહમદી'ના લેખક 
અલી મુહમ્મદખાન, જે પોતે એ વખતે ત્યાં હતે!, તેણે આપેલુ' છે. મરાઠાએને। 
સામનો કરવા માટે અમદાવાદમાં ધણી મોટી તેયારી કરવામાં આવી હતી, પણુ 
ફેલાયેલી હતાશાથી છેવટે મુધલ સૂખેદાર ધબાહીમખાનતે મરાઠા સેતાપતિ વિશ્વ 
નાથતી માગણી મુજબ ખે લાખ અતે દસ હનર રૂપિયા આપ્યા ત્યારે મરાડા 
વદાય થયા," 


૧૭૧૧ માં ખડેરાવ દાભાડેએ ભરૂચ સુધી ફૂચ કરી, પરતુ ગુજરાતના 
સુખેદાર્‌ શાહમતખાને મરાઠાએઓને અ'કલેશ્વર આગળ સજ્જડ હાર આપી અને 
ખાનતદેશની સરહદો પર પાછા જતા રહેવાની ફ્રેજ પાડી, પણુ થોડા વખતમાં 
(૧૭૧૬ સુધોમાં) દાભાડેએ ખબુરહાનપુરથી સુરત સુધીના વેપારી માર્ગો પર 
પોતાનો અંકુશ સ્થાપી દીધો અને ધણી જગ્યાએ જકાતનાકાં સ્થાપી વણુઝારાઓ 
પાસેથી રકમો ઉઘરાવી. ખ'ડેરાવતી આ પ્રકારતી સેવાએ!ની કદર કરી મહારાકળ 
શાહુએ એને ૧૭૧૭ માં માનસિ' મોરેની જગ્યાએ મરાટી સેતાનો સેનાપતિ 
તીમ્યો. દાભાડેની આ નિમણૂક પછી એને દખ્ખણુમાં ભારે કામગીરી રહેતી 
હોવાથી એણે ગુજરાતમાં પોતાના વિશ્વાસુ અધિકારીએ ક થાજી કદમ બાંડે અને 
દામાજરાવ ( પહેલા ) ગાયકવાડ અતે દામાજરાવના ભત્રીજા અને દત્તક પુત્ર 
[પલાજીરાવને પ્રતિવર્ષ મેો।કલીતે ચોથે જેવી રકમ ઉધરાવવાની કામગીરી સોંપી, 
૧૪૨૧ માં દામાજીરાવનું અવસાત થતાં પિલાજરાવ એતે ઉત્તરાાધિકારાં બત્યે. 


' પિલાજીર્‌ાવે, ૧૭૩૨ માં પોતાનું અવસાત થતાં સુધીના સમયમાં ગુજરાતમાં 
આકમણકારી પ્રકૃત્તિઓ કરી અતે પોતાના કુલની સર્વોપરી સત્તા સ્થાપવાતે। 
આર'ભ કયે. સેનાપતિ દાભાડેએ એને શફૂઆતમાં ખાનદેશમાં નવાપુર ખાતે 
ધેડેસવાર્‌ ડુકડી સાથે નીમ્યો, પર'તુ કથાજી કદમ બાંડેએ એ સથળ પોતાના 
અધિકાર હેઠળ આવે છે એવી રજૂઆત ત્રપતિ શાહ પાસે કરતાં પિલાજીરાવને 
રયાંથી જતા રહેવાની ફરજ પડી. એ પછી પિલાજીરાવે ખાનદેશ અતે સુરત 
વરચે સીધો વ્યવહાર રાખી શકાય એ હેતુથી સોતગઢતી બાજુમાં ડુંગરઃળે 
પ્રદેશમાં પોતાનું મથક સ્થ.પ્યુ' અને ત્યાં સેતાપતિ દાભાડેન્ા પ્રતિનિષિ તરીકે 
એ રહ્યો, યાં રહીને એણે રાજપીપળાના રા'ની મિત્રતા કરી નાંદોદ અને 
સાગમારા (જ. ભરૂચ) વચ્ચે તાના નાન! કિહ્લા ર્થાપત્રાના પરવાનગી મેળવી 


'પારેરિષ્ટ ર] ગુજરાતમાં સરાઠી સત્તાનેપ »૨'ભ... [ ૧૭૯ 


લીધી. આ ઉપરાંત એણે પડેશમાં રહેતા ભીલ અને કોળી લેતે! પટા લઈ 
એમના માટે ફાય કયું”, અને સાથે સાથે સુરત પર હલ્લા કરવાનું પણુ ચાલુ 
રાખ્યું, ૧૭૧૯ માં ભીલો પાસેથી સોનમ4ઢને! 1કહ્લેો મેળવા લઈ યાં પિલાજરાવે 
પોતાનું બ્ડુ' ચથક સ્થાપ્યું, ૧૭૬૬ સુધી એ એમતું સુખ્ય મથક રહ્યુ €, 


૧૭૧૯ થી ૧૭૨૩ સુધીના ગાળામાં પિલાજરાવે સુરત અઠ્ઠાવીસીમાંયી 
ખ'ડણી ઉવરાવવાનું કાય" કયું” અતે વડોદરા જિલ્લાનાં પાદરા છાણી અને 
ભાયલી ગામોના [હિંદુ દેસાઈએ સાથે મિત્રતા બાંધી. ૧૭૨૪ માં સુરતના મુત્સદ્દી 
મે!મીનખાને મોકલેલી લરકરી ડુકડીતે પિલાજરાવે હરાવી. 


એે સમયે ક થાજ કદમ બાંડેએ ગોધરા અને દાણાદનાં ગામડાં તારાજ 
કરી ખ'ડણી વસૂલ લીધી હતી. 


૧૭૨૫ માં સરખુલ'દખાન સૃષેદાર્‌ તરીકે નિમાયો ત્યારે એણે પોતાના 
નાયબ તરીકે સુજ્નતખાનને મૂકચો અને એને ગુજરાત મોકલવામાં આવ્યે!, 
ગુજરાતમાંથી બદલી પામેલા સુબેદાર 1નઝામુલ્‌-મૃલ્કતા નાયબ હમીદખાન 
પોતાની સત્તા છોડવા વૈયાર્‌ ન દતો તેથી આ ખ'ને પક્ષો વચ્ચે એક વષ સુધી 
આંતર્‌-વિત્રહ ચાલ્યે, હુમોદખાને મરાઠાઓની મદદ મેળવી સુજતખાન અને એના 
ભાઈઓતે ક્રમશઃ ફરાવ્યા અને એમતી દત્યા કરી. આ સમય દરમ્યાન ૩ થાજ 
કદમ ખાંડેએ વીરમગામ પર્‌ ચડાઈ કરી, કારણુ કે મરી તદીતી ઉત્તરે આવેલાં 
તમામ ખરગણાંએઓની ચોથ એતે આપવાનું વચન મુધલ સુખેદારે આપ્યુ હતુ, 
પરતુ એનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતુ'. વીરમગામના નિવાસી ઉદ્યકરણુ દેસાઈએ 
દી્ધદૃષ્ટિ વાપરી સાડાત્રણ લાખ રૂપિયા જેટલી ખાનદાની ઉધરાવી ને ખાંડેને 
આપી અતે જે રકમ વધી તેમાંથી એણે કરતી રક્ષણુ દીવાલ પછીતા સમયમાં 
બ'ધાવી લીધી. ૫* 

સુરતનો ફોજદાર રુસ્તમઅલીખાન, જે વડેદરા અને પેટલાદને! ફોજદાર 
પણુ હતો, તેતે પિલાજરાવતા હટ્લાઓને! સામને! કરવા પ્રયાસ કરયો, પરતુ 
એમાં સફળતા ન મળવાથી એને પિલાજીરાવ સાથે સમાધાન કરવાતી ફરજ પડી 
હતી. ર્સ્તમઅલીખાનતે હુમૌદખાન સામે પિલાજરાવની મદદ જેઈતી હતી. 
પિલાજછરાવે એને મદદ આપવાનું વચન આપી મદદ .આપવાને। દેખાવ કર્યો 
અતે અડાસ સુધી સાથે ગયે. સામી ખાજુીએ હમૉદખાનના પક્ષે કથાજી કદમ 
ખાંડે દતો, બને પક્ષે સામસામા રહેલા [પેલાજરાવ અતે ક'થાજી અડાસની 
લડાર્ધમાં ભાગ ન લેતાં પ્રેહ્કક બની રહ્યા, ઠમીદખાન અને રુરતમઅલીખાન 


૧૮૦] સુધલ કાલ [ઝ. પસ.” 


એકબીજા સામે લડ્યા, જેતા અ તે હમીદખાનને ક'થાજીનું શરણું લેવાની ફરજ 
પડી હતી નડિયાદ પાસે વસે આગળ થયેલી લડાઈમાં (ફેછ્રુઆરી ૧૦, ૧૭૨૫) 
રૃસ્તમઅલીખાન માર્યો ગયો, વિજેતા ખતેલા હમીદખાને ક'ચાજી અને પિલાજ- 
રાવને ચોગ્ય બદલે આપ્યે1, જે કરાર થયા તે અતુસાર મહી નદીતી ઉત્તરે 
આવેલાં પગ્ગણાંએની ચોથ કથાજીતે અતે મહી નદીની દક્ધિણે આવેલાં 
પરગણાંઓની ચોથ પિલાજરાવને આપવામાં આવી, આ કરારથી ગુજરાતમાં મુધલ 
સત્તાને ભય કર્‌ ફટકો પડ્યો. આ પછી હમીદખાતે અમદાવાદ પર પોતાને 
કાબૂ જમાવી દીધો. બીજી બાજુ મરાડાએએ પોતપોતાના અધિકાર તીચેતા 


પ્રદેશે।માં ઘૂમી વળી લૂ'ટફાઢ ચલાવી અને ખ'ડણી ઉવરાવી. 


આ ખધા સમાચાર દિદરહી પહાંચતાં મૃઘલ બાદશાહે સરછુલ દખાનતે 
ગુજરાત મે।કલયે।, એણે આવી, સકદર'ખાત બાબી અને જેધપુરના મહારાજા 
અભયસિ'હે સાથે સ'ગડંત કરૈ મરાડાઓતે પહેલાં સોજિત્રા અતે પછી કપડવ જ 
ખાતે હરાવ્યા, મરાડાએના પહ્ષમાં હમોદખાન પિલાજીરાવ અને ક થાજ કદમ 
હતા. આં સમયે પરિસ્થિતિ એવી ગભીર ખની હતી કે મરાડાઓને ગુજરાતમાંથી 
નીકળી જવુ પડશૈ એવુ' લાગતુ' હતુ, પર'તુ આ અરસામાં જ પેશવાનાં 
લશ્કરોએ ઉત્તર ગુજરાતમાં ઈડર્‌ ખાજુથી પ્રવેશ કરી, વડતગર્‌ પહોંચી ત્યાં 
લૂટફ્રાટ કરી અતે એ સમૃહ્દ તગરને બરબાદ કયુ,૨૧ 


સરખુલ દખાત ગુજરાતમાં લગભગ પાંચ વર્ષ (૧૭૨૬-૩૦) રહ્યો, પણુ એ 
ગુજરાતમાંથી મરાઠાએને હાંકી કાઢવાની એતી મુખ્ય કામગીરી પાર પાડી શકયો 
તઠિ; ઊલટું, એમની સાથે સમાધાન ફરું પડયુ, ૧૭૨૬ માં એણે ક'થાજને 
અમદાવાદ અને હવેલી પરગણા સિવાય મહી નદીતી ઉત્તરે આવેલાં તમામ 
 પરગણાંએાની ચોથ આપવા કરાર કરી આપ્યે!. 


આ સમયે શાહુ રાજાના દરખારમાં પેશવા ખાજરાવ પહેલો સેનાપતિ 
દાભાડેનો કટ્ટો હરીફ બન્યો હતે! અને એની મહેચ્છા સેનાપ તિની પ્રતિદાને ધૂળમાં 
મેળવી દર્છ યુજરાતતી મબલક આવક આપતે! ચોથનતો અધિકારપાતાને માટે લઈ 
લેવાની હતી, તેથી એ પ્રમાણે પેરવી કરી રહ્યો હતે, ૧૭૨૬ માં જ એણે 
પોતાના પ્રતિનિધિ ઉદાજી પવારને માળવામાંથી ગુજરાતમાં મોકલવો, પણ 
પિલાજીરાવે અને ફથાજએ સયુક્ત બની એને ગુજરાત છેઈડડી જવા ફરજ પાડી. 
આ વખતે ક થાજના દત્તક પુત્ર કૃષ્ણે પાવાગઢનો! કિલ્લો કબજે કર્યો અને ત્યાં 
પોતાનું મયક સ્થાપ્યું ૧૨ ખીજ વષે" પેશવાએ પોતાના ભાઈ ચિમણાજને 


પરિશિષ્ટ ૨] ગુજરાતમાં મરાઠી સત્તાને પ્રાર'શ... [ ૧૮૧ 


ગુજરાતમાં મોકલ્યે, ચિમણાજએ ચોથ માટે વાટાઘાટો ચલાવી, પણુ એની 
શરતો તક્કો થઈ શકી નહિ.52 ૧૭૨૯ માં ચિમણા।જી જરરી ગુજરાતમાં આવ્યે! 
અને ક યાજીતાં લશ્કર પાસેથી પાવ!ગઢ જતી લઇ (૧૭૩૦), એણે પેટલાદ ખંભાત 
અને ધેળકા જઈ લૂટફાટ કરી, 

ગુજરાતને સૃમેદાર સરણુલ દખાન મરાડાએ!નાં આક્રમણને સામનો કરવા 
અસમ બતો ગયે! હતો. 1દિહ્હી તરફથી પણુ કોઈ મદદ આવતી ન હતી. 
એક બાજુથી પેશવાનો, તે બીજી બાજુએ [૫પલાજીરાવ અને »'થાજતે। ઉપદ્રવ 
વધતો જતે હતો, સેનાપાત દાભાડેના પ્રતિનિધિઓ(ક'થા અને 1પલાજ- 
રાવ)તાં વષે* વષે*ે થતાં આક્રમણ ખાળવાં માટે પેરાવા સાથે કરાર કરવાનું ચાગ્ય 
માતી એણે પેશવા સાથે વિધિસર્‌ કરાર કર્યા (માચ ૨૩, ૧૭૩૦). આ કરામ્થી 
એણે પેરાતાને જમાત અને બ'દરી જકાતોના આખા મણસલ પર સરદેશમુખી આપી; 
એમાંથી માત્ર સુરત અને સુરત [જહ્લાતે બાકાત ર!ખવામાં આવ્યાં, વળી ઉપરની 
 ભહેસુલી આવકમાંથી ચોથ અને અમદાવાદતા મહેૅસૂલમાંથી પાંચ ટકા કર્‌ 
આપવાનું સ્વીકાયું . આના બદલામાં પેશવા પોતાતું ર૫૦૦ જેટલુ હયદળી 
ગુજરાતમાં રાખે, ખ'ડણીની વમુલ્લાત સરળતાથી અને ર્‌ન્નડ કર્યા વગર્‌ કરે, 
અને ગુજરાતમાં સુધલ સત્ત! ટકાવી રાખવા છત્રપતિ શાહુ (એટલે કે પિલાજીરાવ જેવા 
મરાઠા સગ્દારે) યુજરાતની ખ ડખો પ્રજા ( અર્થાત્‌ દેસાઈએ, જમીનદારે। વગેરે )ને 
મદદ આપે તો પેશવા એને અટકાવશે એવી કબૂલાત કરવામાં આવી, ૧૭૩૦ ની 
ખા કરાર, ૧૭૨૬ થી ૧૭૨૯ દરમ્યાન મર્‌ાઠાએ। (પેશવા કે દાભાડે, ક યાજ, 
પિલ્ઞાજરાવ વગેરે) સાથે થયેલી સમજૂતીઓ તેમ્‌ કરારા,૧૪ જેતા અમલ 
કરવામાં અયે ન હતો, તેના અ'તરૂપે હતે. આ જ કરારથી એક વર્ષા બાદ 
સેનાર્પાવે દાભાડે અને પેશવા વચ્ચે ચુજરાતમાં સશસ્ત્ર અથડામણ! થઈ હતી. 


૧૮ મી સદીના પૂર્વાધ'માં સોરાષ્ટ્ર વિસ્તારની રાજકીય પરિસ્થિતિ ભારે 
અધાધૂધી-ભરી હતી. ત્યાંના નાતામોા રાજાએ સરદારે! વગેરે એકબોન્ન 
સામે અને વિશેષ કરીતે પડોશી રાજ્યસત્તાએ સામે સતત સ'ધષષમાં રહેતા. 
નબળા પડોશી રજ્યનું મહેસૂલ જેટલું બને તેટલું પડાવી લેવા માટે બળવાન 
પડોશી શજ્ય હમેશાં તેયાર રહેતુ અતે અસહાય પ્રન્ન પામેથી એમતું રક્ષણ 
કરવાના બહાને ખ'ડુણી ઉઘરાવી લેતુ . આવી પરિરિથિતિમાં -દામાજરાવે સૌરાષ્ટ્રમાં 
ઘણી ચડાઈ કરી. સુધલેની જેમ મુલુકગીરી દાર લેકે પાસેથી ખ'ડણી ઉધરાવી. 
દામાજીરાવે ૧૭૩૦ના અરસામાં સોરાષ્ટ્માં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે અમરેલી તગર પર્‌ 
ત્રણુ પક્ષોતો--જેબલિયા જૂથના કાઠીએ, કેટલાક સૈયદ્દો અને જૂનાગઢના ફે।જ- 


૧૮૨] મુઘલ કાલ | 3. પ સુ” 


દારોનો--અકુશ હતો દામાજરાવે અમરેલી પર્‌ નાખેલી ખ'ડણીતો ભાગ, જે 
કારીએના હ્રિસ્સે આવતા હતે! તે, તેઓ ભરી ત શકવાથી તેએની જમીન 
સોપી દેવા એમતે દામાજીરાવે ફરજ પાડી, એવી જ રીતે સૈયદે પાસેથી પણુ 
જમીન પડાવી લીધી, પાંઠળના સમયમાં જૂનાગઢના ફેોાજદારનેો અ'કુરા પણુ 
તાખૂદ ફરવામાં આવ્યો, આ સમયે લાઠીના ઠાકોરે પોતાની દીકરી દામાજઇરાવ 
સાથે પરષ્યાવીં અને દહેજમાં ચભારિયા અને એની નજક આવેલાં બીન્ન ૭ 
ગામ આપ્વાં. ચભાર*। ગામને પોતાન! નામ ઉપરથી 'દામતગર' નામ આપવામાં 
આવ્યુ, સમય જતાં આ વિસ્તારમાં ગાયકવાડી સત્ત! હહ બની. 


સરખુલ દખાનતા અતુગામી સુષેદાર મહારાન્ન અભયસિંહ ગુજરાતમાં 
મર ઠાએને આવતા અટકાવવા માટે અને એમની લૂ'ટફ્ાટતી પ્રરૃત્તિઓતે ડામી 
દેવા માટે વિવિધ માર્ગો અપનાવતા રહ્યા, પરતુ છેવટે તેએ સદ'તર નિધ્કૂળ ગયા. 


 અશયસિનાસમયમાં સેતાપતિ ખડેરાવ દાભાડૅની વિધવા ઉમાબાઈએ પણુ 
વિરો,ળ લશ્કર સાથે આવીને અમદાવાદતે ભયમાં મૂકયુ' હતુ, જેમાં મેદદી રકમ 
આપીતે ઉમાબાઈને વિઠાય આપવી પડી હતી, પોતાની કામગીરીમાં મળેલી 
નિરાશ્નાયાં અને દિલ્ડી તરફથી કોઈ મદદ ત મળતી હોવાથી મહારાજ અલાય- 
સિ'હૈ છેવટે ગુજરાત છોડયું' અને એનો હવાલો રતનસિંહ ભ'ડારીતે સોંપ્યો. 
બાજીરાવતા ભાઈ ચિમણાંજએ સરખુલ'દખાન સાથે કરેલા કરારથી સતાર) 
દરબારમાં ખરાબ પ્રત્યાઘાત પડયા. હમૌદખાનન! સમયથી સેનાપતિ દાભાડે અને 
એતા મદદની બાંડે તથા ગાયક્રવાડને મહી નદીની ઉત્તરે અને દહ્ધિણે આવેલાં 
પરમશાંએમાં ચોથ ઉવર્‌ાવવાતા અધિકાર અપાયેલા હતા, આથા ત્ય બકરાવ 
દાભાડૅ અતે પેશવા વચ્ચે ઉત્ર મતભેદ સર્જ્યા, પેશવા પોતાની સિહિમાં મઝૂકમ 
રલો. દાભાડેને લાગ્યું કે પોતાને હવે સતારાતા દરબારમાં ત્યાય મળશે નકિ 
તેથી એણે નિઝામ સાથે બાજીરાવ સામે મોરચે। ઊભે! કર્યા. બાજરાવતા અર્જોપરિ 
સત્તા જેમને ખૂ'ચતી હતી તેવા અસ તુજ મરડા સરટારે પલલાજરાવ, ક થાજ 
બાંડે, ઉદાછી પવાર, કાન્ડોજી ભોંસલે વગેરે દાભાડેના પક્ષે જેડાયા, ત્ય બકરાવે 
િઝામ સાથે કરેલા સહયે!?ગથી રોષે ભરાયેલા રાજા શાહુએ એને પાંતાતી સમક્ષ 
હાજર્‌ કરશ પેશવાને જજાંબ્યું, એને! હૈતુ દાભાડેને સમજાવટ દારા પોતાના 
પક્ષે લાવવાનો હતે..૧૫ દાભાડેતા મફમતાપૃવ'ક સામત કરવા બાજીરાવ 
ગુજરાતમાં આવ્યો! અને મહારા”ન અભયસિ'હનો સહકાર મેળવ્યે।. 1 એના અને 
દાભાડે વચ્ચે ભીલાષુર (ડભોઈ તાલુકે), જિ. વડે!દરા) ગામે મોટી લડાઈ ચદ 
(એપ્રિથ્ ૧, ૧૭૩૧) તેમાં મ્ય બકરાવ દગાબાજના કારણે માર્યો ગયે।.1છ અન 


પારફિષ્ટ ૨] ગુજરાતસા મરાઠી સતાનેપ પ્રાર'શ... [૧૮૩ 


ધવાયેલે પિલાજીર'વ મહામુશકેલીએ મેદાન છેડી જઈ શકલો. પેશવાતે આ 
લડાઈમાં જ્વતત વિજય મળ્યે. 


શ્ય'બકરાવને! સેતાપતિનો હોદ્દો એના સગીર પુત્ર યશવ'તરાવને આપવામાં 
આવ્યા અતે એતા મૃતાલિક અથવા નાયબ તરીકે શિક્લાજરાવને નીમવામાં 
આવ્યે! અતે એન “સેના-ખાસ-ખેલ'નાો ખિતાબ આપવામાં આવ્યે, ગુજરાતની 
ખધી જ મહેસૂતી આવકતી વ્યવસ્થા યરાવતરાવવતી 1લાજીરાવ કરતે! હતે1. 
આ જવાબદારી પિલાજરાવતી હત્યા (માચ, ૧૪૩૨) પછી એના પુત્ર દામાજીરાવે, 
૧૭૫૩ મા ઉમાખાઈનું અવસાન થતાં સુધી, તકાદારીપૂવ ક સ'ભાળી હતી. 


મહારાજ અભ્યાસ હને પિલાજીરાવ સામે ભારે નિષ્ફળતા મળી હતી. 
પિલાજીરાવે તાજેતરમાં વડે!દરા અને ડભોઈ મેળવ્વાં હતાં, એ ખ'ડણી ઉધરાવવ। 
ડ1ડે.મ( ડાસરા તાસુકેો-ખેડા જિહ્લે )માં આવ્યે! ત્યારે એની સાથે વાટાધાટોા 
કરવાતા બહાને ક.વનરું રચી અભર્યાસહે પોતાતા પ્રતિતિધિએ। દારા પિલાજી- 
રાવની હત્યા કરાવી,૧* પિલાજીરાવની અ'તિમ ક્રિયા સાવલી( જ. વડોદરા )માં 
કરવામાં આવી, જ્યાં એમતું સ્મારક ફરવામાં આવ્યું. પિલ્ઞાજીરાવની 
હત્યા કરાવ્યા બાદ અભયસિ'હે વડોદરા કબજે ક્યું અને એ શેરખાત ખબાબીને 
માંષ્યું, એમ છતાં ગાયકવાડના લશ્કર તાબાનું. ડભેઈ કબજે કરવામાં એ 
અસફળ રહ્યો. 


પિલાજીરાવ પછી એના પુત્ર દામાજીરાવ (૨ જએ) પિતાની જગ્મા સ'ભાળી 
લઈ ગુજરાતને! વહીવટ લગભગ 2૬ વર્ષ (૧૭૩૨-૬૮) ચલાવ્યો. એ દરમ્યાન 
એણે ગુજરાતમાં ગાયકવાડના સર્વોપરિ સત્તાવાળા શન્‍્યની સ્થાપતા કરી. 
૧૭૩૩ માં ઉમાબાઈએ કથાજ બાંડે અને ગાયડવાડને સાથે શાખોતે મોટી 
લશ્કરી ચડાઈ ફરી અમદાવાદતે ભયમાં મૂકયું. મહારાજા અભયસિ૬ એને। 
સામતો કરવામાં નિષ્ફળ જતાં ગુજરાતની ચોથ અતે સરદેશસુખી અતે ૮૦,૦૦૦ 
રૂપિયાતું વચન આપી સમાધાન કયુ , 


દામાજરાવ શૈરખાન બાબી પાસેથી વડેદરા પાછુ' મેળવવા ખુબ આતુર 
હતે. ૧૭૩૪ માં જ્યારે શેરખાન પોતાની બાલાસિનોર( પ'ચમહાલ જલ્લે )ની 
«ગી? માં હતો ત્યારે પિલાજીરાવે વડોદરા! નજીક આવેલ પાદરાના પોતાના 
જૂના મિત્ર દેસાઈની મદદથો એ કબજે કયું 3૬ અભર્માસિ હતે! નાયબ રતર્નાસહ 
ભડારી અને ખ'ભાતનો મોમીનખાન વડોદરાને બચાવી શાકવામાં મેડા પડયા. 
એ સમયથી ૧૯૪૯ સુધી વડોદરા ગાયકવાડોતા કબજામાં રહ્યુ, ઉપર્‌ જેયા પ્રમાણે 


1૮૪] સઘલ કાલ [ગ્ર.પમુ 


ઉમાખાઈએ દામાજરાવને મહી નદીના ઉત્તરે આવેલાં પોતાના ભાગનાં પરગણાંએની 
(કથાજીનાં પરગણાંએને ખાદ કરતાં) ચે।થ ઉઘરાવવાતી કામગીરી સોંપી હતી. 
દામાજીરાવે એ કામ પોતાના નાયબ ર ગોજીતે સોંપ્યું. આ સમયે કથાજી 
પેશવા પક્ષે જતે! રહ્યો હતે, ૧૭૩૫ માં વીરમગામમાંથી મુધલોની સત્તા દૂર કરી 
દામાજરાવે એ જીતી લીધુ', આમાં એને એ પરગણુ,ના દેસાઈ ભાવસિ'હે ધણી 
મદદ કરી હતી. સોરાષ્ટ્રના પ્રવેશદ્દાર સમુ' આ પ્રાચાન નગર મુધલેએ કાયમ 
માટે ગુમાવ્યું, આ વષે" જ મરાડાએએ કપડવ'જ (ખેડા જિલ્શે) પર્‌ કબજે 
જમાંવી દીધો હતે. 


આમ જણાશૈકે ૧૯૦૬ માં યયેલ ધનાજી “દવના પ્રયમ આંકમણુથી માંડીને 
૧૭૩૫ સુધીમાં ગુજરાતમાં મરાઠાએ ની સત્તાનું વિસ્તરણ ઉત્તર ઝુજરાત સુધી થઈ 
ગયુ' હતું અતે સોરાષ્ટ્રમાં એમના ખ'ડણીના હક્ક સ્થપાઈ ગયા હતા. આમ છતાં 
ગુજરાતમાં મુધલોતા થાસનનેો અત ન આવ્યો, કારણુ કે અમદાવાદ પર એમની 
પકડ મજ્ખૂત હતી. એ રહ્ાણાત્મક દીવાલો ગહ વગેરેથી સ'રક્ષાયેલુ' હતુ, આ 
ઉપરાંત ભરૂચ સુરત અતે ખ'ભાત જેવાં મહત્ત્વનાં બ દર એમના તાખામાં હતાં. 
૧૭૩૬ માં મહારાજ્ત અભયસિ'હના નાવબ રતનસિ'ઠ ભ'ડારી સામે ખટપરે શરૂ 
થઈ. એવુ થાસન જુલમી હોવાથી ખ'ભાતના ફે।જદાર મોમીનખાને સૂમેતર-૫૬ 
પોતાતે મળે એવી ખટપટો દિલ્હી દરબારમાં કરતાં એમાં એ સફળ થયે!. રતન- 
સિહ પાસેથી અમદાવાદને] કબજો મેળવવા મોમીતખાને મરાઠાએની મદદ લેવા 
વિચાયું', પૂરતી લશ્કરી મદદના બદલામાં એણે દામાજીરાવતે ગુજરત પ્રાંતતું 
અડધું મહેસૂલ આપવાને! કરાર કર્યો. એમાંથી અમદાવાદ રશેર, હવેલી (પરગણું ), 
ખભાત નમર અને ખંભાતના બદરી મહેસૂલતે બાકાત રાખવામાં અહ્યાં. ટક 
સમયમાં મોમીતખાન તયા જવાંમદખાતનાં અને દામ'જીરાવ વતી ર્‌ ગે।જનાં 
લશ્કર અમદાવાદને ધેરો ઘાલ્યો, આ વેરો તવ મહિના (ઓગસ્ટ ૧૭૩૬ 
'થી. મે ૧૭૩૭) સુધી ચાટ્યે!. દરમ્યાનમાં દામાજીરાવ પણ્‌ જાતે આવ્યે1. રતતસિ'હે 
દામાજીરાવતે પોતાના પછ્ષે લેવા પ્રલોભન કરતી થરતે! મોકકલાવી તેમાં સમગ્ર 
ઝ્રાંતનું (અમદાવાદ, હવેલી પરગણું અને ખ'ભાત સહિત) મહેસૂલ આપવાની 
દરખાસ્ત હતી, દામાજીરાવે આને! બરાબર લાભ ઉઠાવ્યે!. એણે મોમીતખાનને 
આ દરખાસ્તોની જાણુ કરી, દામાજરાવની મિત્રતા જળવી રાખવા પોતે ઉપરની 
રારતાતે સ્વીકાર કરે છે એમ મોમીનખાને દર્શાવ્યું. વધુમાં એણે વીરમગ!મ પરતા 
અવિભાળિત અ'કુશ સ'બ'ધી પોતાનો અડધા ભાગનો હ જતે! કરવાતી શરતે 
એના બદલામાં ખ'ભાતની અડધી મહેસૂલી આવક માગી. દામાજીરાવે મોમીન- 


શરિશિષ્ટ ૨] ગુજરાતસાં મરાઠી સત્તાને। પ્રાર'ભ... [૫૮૫ 


“ખાનની આ શરતોનો સ્વીક્રાર કર્યો.૨* આગમ ગુજરાતના સુખેદાર બનવાની 
મહેચ્છા રાખતા મોમીનખાને મોરે ભોગ આપ્યે', જેતાથી ગુજરાતમાં ક્ષીણ 
ખતતી જતી મુધલ સત્તાને પ્રાણુધાતક ફ્ટકે। પડયો. દિલ્હી તરફ્થી હુકમે! સિવાય 
લશ્કરી મદદ કે નાશાકીય સહાય ન આવતાં અને ચોમાસું નજક આવતુ જેઈ 
તેમજ ઘેરે વધુ મજબૂત બન્યો! હોવાથી વસ્તુઓની ત'ગી ગપ્રવત'તાં છેવટે રતન- 
સિ'૬ ભડારીએ મોમીનખાત સાથે વાટાઘાટો કરી; એ મુજબ એણુ એક લાખ 
રૂપિયા અતે પોતાની ફોજ તથા માલસામાત લઈ અમદાવાદ છોડયુ' (મે રપ, 
'૧૭૩૭). શરત મુજખ મે।મીનખાતે અને દામાજીસવ વતી ર્ગાોજએ પોતે પોતાના 
અડધા ભાગ જેટલા અમદાવાદ પર કબજે સ્થાપી દીધો.૨૧ ર્તર્નાસિ હની વિદાય 
પછી વિજેતા બતેલો મોમીતનખાત ઇકીકતમાં અને કાયદેસર ચુજરાતનેો સૂખેદાર 
અન્યો. ૧૭૩૪ થી ૧૭૫૩ સુધી અમદ્યવાદમાં મુઘલે અને મરાડાઓનું દ્દેશાસત 
ચાલ્યુ તેમાં અમદાવાદનું મહેસૂ્ જ ર્નાહે, પણુ વહીવટીત'ત્ર પણુ સરખા હિસ્સે 
“અને વચ્ચે વહે'ચાયુ' હતુ. અમદાવાદતો દક્ષિણનો અડધો ભાગ અને ૭ દરવાજા 
(શયખડ, તદી પરને! ખાંતજહાંત, જમાલપુર, દક્ષિણ તરફતો બધ દરવાન્ને, 
આસ્ટોડિયા અને રાયપુર) પરનો અ કુશ રગોજને સોંપવામાં આવ્યો હતો. બતે 
પક્ષો વચ્ચે સ યુક્ત વહીવટના કારણે નાનામોટા ઝધડા થતા, પરતુ એનું સમાધાન 
ચઈ જતુ' અતે મામીનખાન જવ્યે। (ઈ.સ. ૧૭૪૩) ત્યાં સુધી બ'ને વચ્ચે સુખદ 
સખધ જળવાઈ રહ્યા હતા. 

૧૭૩૮-૩૯ ના સમયમાં જ્યારે અમદાવાદ પર દ્િશાસન સ્થપાઈ ચૂકયુ' હતુ' 
જયારે પેશવા બાજીરાવ પહેલા અને એના ભાઈકાએ, ઉત્તર કંકણ અને દક્ષિણુ 
ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં આવેલા ફિરંગી પ્રદેશ લઈ લીધા હતા. 
એમાં સાલસેઃ ટાપુ, વસઇ અને દમણુની ૯ફૂમતવાળા મોઢા ભાગના વિસ્તારને 
“સમાવેશ ચતે। હતે, 


૧૪૪૦ માં વીરમગામમાંથા મરાડાએતે હાંકી કાઢવાનો પ્રયાસ ત્યાંના 
'ભાવાસ હ દેસાઈએ કયે, પર'તુ સમાધાત કરવાની જૂરજ પડી હતી, એ અતુસાર 
કચ્છની સાથે જેડાયૅલાં થોડાં ગામડાં ભાર્વાસ હતે આપવામાં આવ્યાં.૨૨ 

એના બદલામાં વીરમગામ નગર અતે પરગણા પરના બાકીને! ભાગ 
'રાહાએને સોંપવામાં આવ્યો. ૧૭૪૧ માં દામાજરાવે ભરૂચના કિલ્શો અને 
નગર જે નિઝામ-3લ્‌-મુહ્કની જાગીર તરીકે હતાં લે, જતી લેત્રા ઘેરો ધાલ્યેો. 
નિઝામે એની સાથે સમાધાન કરવાની તેયારી બતાવતાં દામાજરાવતે ભરૂચની 
| ગમહેસૂલી અને બ દરની જકાતી આવકતો ૩/૫ ભાગ તથા જ ખુસર દહેજ ખારાં 


૨૮૬] મુઘલ કાલ [પ્ર.૫ ઝુ” 


અને કોરલ પરગશાનુ' અડધું મહેસૂલ આપવામાં આવ્યુ. પાછળથી સુધારો 
કરવામાં આવતાં ૨/૩ ભાગ જેટલું મહેસુત્ષ કરવામાં આવ્યુ' હતું. 

૧૪૪૩ માં મોમીનખાતનું અવસાન થતાં મૃધ્રલ બાદશાહે નવા સુખેદારની 
નિમણૂક ન થાય ત્યાંસુધી સ્વગ'સ્થ મોમીતખાનના ભાણેજ ફ્રિદાઉદ્દીનખાન અતે 
મોામીનખાતના પુત્ર મુકૃતખીરખાતને સયુક્ત રહી વહીવટ ચલાવવાનો હુકમ 
કયે. આ વખતે આન દરાવ નામના હિદુએ ર'ગોજી સાથે મળી જઈ ર્‌ગેજી 
સમગ્ર અમદાવાદ પર્‌ કબજો જમાવી લે એ માટે ખટપરો કરી, પરતુ એમ 
કેરેવા જતાં આન દરાવને ખૂરી હાલતે મરવું' પડયું' અને ર'ગોજતે શેરખાન બાબીના 
ચોકીપહેરા તીચે કેદી બનવું પડયુ'. એ સ્થિતિમાં રગે1જને વીરમગામ અને 
એ રસદતા કિલ્લા મુધલેતે સોંપી દેતા કબૂત થવું' પડયુ. ર'ગોજને કેદ પકડી એની 
પાસેથી દસ લાખથી ઓછી હિ તેવાં રકમ અમદાવાદના સુખેદારે (ફ્િદાઉદ્દીને) 
માગી છે એવે પત્ર (મે ૩૧, ૧૭૪૩) ખ'ભાતતી અ'ગ્રેજ કોડી તરફ્મી સુરતના 
જેમ્સ હોપને લખાયે! હતો, તેમાં એ કાર્યને! બદલે દા માજરાન “મુર' (અ ગેજ). 
લેકે પર સખતાઈ અતે ધાતકીપણે લેશે એવે! ભય બતાવવામાં આવ્યે। હતે..૨2 


થોડા વખત પછી પાટણુના જવાંમર્દખાત બાખીએ કુતેઠથી ગુજરાતની 
સખેદારી પોતાને હાય કરી લેતાં સળયેલ્ી અવ્યવસ્થાતો લાભ લર્ઝ ર ગોજી 
શૈરષખ્ખાનની પકડમાંથી છૂટી જઈ પોતાના ગઢ બોરસદમાં જઈ પહોંચ્યો. ફિદ.ઉ-- 
દદોતને પત્ર લખી તાજેતરમાં દામાજરાવની કાર્લામિલત લૂંશ્વા અતે અન્ય 
તૃુકસાન કરવા બદલ ખે લાખ ર્પિયાનો માગણી ધમકી સાથે મૂકી. આ સમયે. 
જ જવાંમરદખાતે તવા સુખેદાર તરીકે સત્તા હાથમાં લઈ લીધી. આ અરસામાં. 
દામાજરાવને ભાઈ ખ'ડેરાવ ખોર્સદ આવ્યે, રગોજી અને ખડેરાવે ભેગા 
મીને પેટલાદતે વેરો ઘાલ્યો અને મ્ઠુધલ ફે।જદાર પામેથી એ લઈ લીધુ”. નવ 
મહિતા બાદ ર'ગાજીએ જવાંમર્દખાન પાસેથો એ વિધિસર? લઈ લીધુ. 

૧૭૪ઢ યો અમદાવાદ, સુરત અને ખ ભાતના સ્ષ્ાનિક મુસ્િમ ઉકરાવેમાં 
સત્તા માટેતી સાઠમારી અને શગુઓ એમાં પણુ વિશેષ કરીતે મરાઠાએ સાથે 
કરવામાં આંવતાં કામચલાઉ જેડાણ અને જુદા પડવાની તથા ભગાણુ પડવાનો . 
પાક્યા ચાલુ રહી. 

૧૭૪૯ માં સતારામાં રાજન શાહુનું અવસાન થયું અને ત્યાં તારાબાઈ અને 
પેશવા બાલાજરાવ વચ્ચે ભારે સંધર્ષ જમ્યે।, ૧૭૧૧ માં પેશવાએ યશવ'તરાવ 
દ'ભાડે પાસે ગુજરાતના અડધા પ્રદેશોની માગણી કરી, પરતુ દાભાડેના મુતાલિક 
તરીકે દામાજીરાતે એતે નકારી કાદી. અ સમયે તારાબાછંખે દામાજરાવને. 


પારેરિષ્ટ ૨] ગુજરાતમાં સરાઠી સત્તાનેપ પ્રાર'ભ... [૧૮૭* 


દખ્ખણુમાં પોતાનો મદદે બાલાન્તાં એ ત્યાં ગયે, પેરાવા સાથેની પહેલી લડાઇમાં 
એ જીતો।, પરતુ બીજ લડાધ્માં એતી હાર થઈ. પેશવાએ એને પૂનામાં કેદઃ 
કરીતે ગુજરાતના ખ'ડણીતી અડધી રકમ તથા એના મોરા ભાગના પ્રદેશ આપવા- 
જણાવ્યુ, પષુ દામાજીર્‌ાવે સ્પૂણ્ જણાવ્યુ કૈ ગુજરાત એ સેનાપતિ દાભાડેનું; 
એડલે કે ઉમાબાઈ દામાડેનું છે અતે હું તે એનો નેકર (મુતાલિક) છુ, તેથીઃ 
કેઈ પણુ આપી શકાય નહિ.૨* દામાજીરાવના કારભારીએ એને કેદમાંથી છેડાવવાનો 
પ્રયારફ કર્ચોયું, પણુ એ નિષ્કળ જતાં પેશનાએ દ્રામાજીરાવને વધુ કડક ચોકીપહેરા 
તીચે રાખ્યો. આવી રિથિતિમાં દામાજરાવ લગભગ દ૬સ ર્માહના &લ્રો. એણે. 
સમગ્ર પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવી લીધો, એને થયું કે ગુજરાતમાં એની 
હાજરીની ધણી જરૂર છે, તેથી પેશવાની શરતે!ને! સ્વીકાર કર્યો ( માચ ૩૦,. 
૧૭૫૨). ખને વચ્ચે થયેલી શરતો ટ્ર કમાં આવી હતી : (૧) ગુજરાત પરનો 
ગેનાપતિ દાભાડેતો! હક્કદાવે1 સ'પૂણુ પણે છેડી દેવામાં આવ્યે, (૨) ગુજરાતમાં. 
માત્ર એક ૮ મરાડા પ્રતિનિધિ તરીકે દામાજીરાવ ગાયકવાડ રહે અને એ “સેના- 
ખાસ-ખેલ'નું બિરુદ ભોમવે, (૩) દામાજરાવ ગુજરાતના અડધા પ્રદેશ આપવાનું 
મ્વીકારે અતે ભવિષ્યમાં જે કાંઈ પ્રદેશે જતી લેવામાં આવે તેતે! પણુ અડધે! 
ભાગ પેશવાને આપે, (૪) ખ ડણીની ચડેલી રકમ તરીકે ૧૫ લાખ રૂપિયા 
દામાજીરાવે પેશ્રવાતે આપવા, (૫) પેશવાને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે દસ હન્નર 
ઘોડેસવાર દળથી દામાજર્‌ાવે વદાદારીપૂવક મદદ આપવી, અતે ($) સેનાપાતિન!* 
નેભાવખચં માટે પષુ વાળિકક અસ્ઠુક રકમ આપવી એનવુ' નકષ્ી થયું. આમ 
પ્રદેશો અને રકમની દિએ જેઈએ તે! પેશવા અને ગાયકવાડ દરેકને વદિ ક 
આવક રૂપિયા પચાસ લાખતી મળે એવી રીતે વિભાજન યયું હતુ, ૨૫' 
તારાબ.ઈને પણુ આ કરાર પાછળથી કખૂલ રાખવો પડચો હતેા. 


પેશવા અને દામાજરાવ વચ્ચે જે પ્રદેશોની વહેચી થઈ તેમાં અમદાવાદ. 
અને સુરત જેવાં શહેર પણુ વહે'ચી લેવામાં આવ્યાં «તાં. ભરૂચ અને એના. 
પર્ગણુ।નું' મહેસૂલ ગાયકવાડતે અને જ ખુસર તથા દહે%બારા પૅશવાને મળે 
એવુ તડકા થયું હતું. સૌરાષ્ટ્રને પષ્મુ મહેસૂસ ઉધરાવવા માટે ્યાતમાં 
રાખવામાં આવ્યું હતું. સોરઠ ગેરહિલવાડ હાલાર અને ઝાલાવાડ મહાલેોમાં 
મુલુકગીરી માટે ચડાઈએ મોકલવાનો હકક સ્વીકારવામાં આવ્યો અતે બ નેનાં 
લશ્કર કયા પ્રદેશમાં જાય એ પચુ નકી કરવામાં આવ્યું હતુ. માંગરાળ- 
(સોરઠ) ૧૭૩૭ થી ૧૭૪૯ સુધી મર્‌ાઠાએના કબન્ન નીચે હતું, એ પછી ત્યાં 
કાજ%-શૈખનું શાસન સ્થપાયું હતુ ૨5 એટલે એ વહે'ચણીમાંથી બાકાત રહ્યુ' હતુ. 


હ 


-૧૮૮] મુઘલ કાલ [પ્ર.પઝુ 


સોરાષ્ટ્રમાં રાજ્ય કરતા અનેક નાનામે!ટા રાકનએ! સરદારો વગેરે માટે આ 
ફેરફાર મુધલ અધીતતાતે સ્થાને મરાઠાએનું વચ સ સ્વીકારવાતો અતે એમની 
“સત્તાનો સ્વીકાર કરી એમને ખંડણી આપવા જેવો હતો, આમ ગુજરાત અગે 
પેશવાએ દામાજીરાવ પાસેથી મેળવેલા અધિકારો અને હમકો, ૧૮૧૭ માં પૂનાતી 
“સંધિ થતાં સુધી, એતી પાસે રહ્યા. એ સ'ધિમાં પ્રસ્તુત આધિકારો અને હક્કની 
વહેચણી અગ્રે સરકાર અને ગાયકવાડ વચ્ચે ફરવામાં આવી હતી. 


૧૭૫૨ ના ઉપયુક્ત કરાર બાદ પેશવા બાલાજી બાજીરાવતે! તાતે! ભાઇ 
રઘુતાથરાવ, જે મરાઠા ઈતિહાસમાં રાધોબાત! તામથી પ્રખ્યાત બન્યો તે, એના 
પ્રયમ પ્રતિતિધિ તરીકે ગુજરાતમાં આવ્યે. એ ૧૭૮૩ સુધી ગુજરાતના રાજ- 
કારણુમાં ગાઢ રીતે ભાગ લૅતે। રલો. પોતાને! છુટકારો! થયા બાદ દામાજરાવ 
'પણુ ગુજરાતમાં આવ્યે!. 


ગુજરાતમાં આવેસા ર્ુનાથરાવ અને દામાજરાવે સ યુક્ત બની અમદાવાદ 
'જીતી લેવા વિચાયુ”. જે સમયે જવાંમદ ખાત સાખરકાંઠા અને બનાસકાંઠાના 
જિલ્લાએ। માં આવેલા પરગણુમાંથી ખ'ડણી વસલ કરી રલ્ો હતે! તે સમયે 
ર્ધુનાથરાવ અતે દામાજરાવે અમદાવાદતે ઉત્તર પૂવ અતે દક્ષિયુ બાજુઓથી 
ઘેરી લાધુ', જવાંમદ ખાને તુર્ત જ અમદાવાદ પહોંચી રક્ષણ-વ્યવસ્થા કરી, પણુ 
એમાં એતે સફળતા મળી ્તાદે. જવાંમધખાનતે મરાઠાએ સાથે સંધિ કરવી 
પડી (માર્યા ૩૦, ૧૭૫૩), એ મુજબ પાટણ શહેર અને બીન દસ મહાલ- 
પાટણુ વડનગર વિક્તપુર વીસલનગર થરાદ ખેરાળું સથી મુજપુર રાધનપુર અને 
યરવાડાને જવાંમદ ખાનતી જામીર તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યાં. ત્યાં કોઈ પણુ 
“મરાડા લસ્કરતે જવાના કે પેશતાના પ્રાતિનિધિતે ઘાસ અને ખોરાકી માગવાને! 
અધિકાર રહેશે તહિ એમ કબૂવત્રામાં આવ્યુ' અ તા બદલામાં જવાંમદ ખાન 
“અમદાવાદ છેડી પોતાતી જગીરમાં જતે! રહે એમ નક્કી યયુ. અત્રે એ 
નોધવુ' જેઈખે કે આવી બાંહેધરીએ આપી હોવા છતાં દામાજરાવ ગાયકવાડે 
'દુસ વર્ષ બાદ જવાંમર્દખાનતા પુત્રે પાસેથી રાધનપુર અને સમી સિવાયના 
બધ! મહાલ લઈ લીધા દતા, 


જવાંમર્દખાને ભદ્રનો દુગ ખાલી કર્યો (એપ્રિલ ૧, ૧૭૫૩) અતે અમદા- 
'વાદમાંથી નીકળવાની તૈયારી કરી, મરાઠાએએ અમદાવાદમાં પ્રવેશ કર્યો (એપ્રિલ 
૫, ૧૭૫૩) અને જવામદખાન અમદ્દાવાદ છોડી જતો રલ્રો.૨ઈ અમદાવાદ 
કબજે થવાથી ગુજરાતમાં મુધલ સત્તાતા લગભગ અ'ત આવી ગયે, રાધ્રોબા 


પારેરિષ્ટ ૨ ] ગુજરાતસાં સરાઠી સત્તાનો ત્રાર'ભ... [૧૮૯ઃ 


અને દામાજરાવે અમદ્દાવાદમાં પ્રવેશ કચૌ (એક્લિ ૭) અને શહેરનું વહીવટી 
ત'ત્ર ગોઠબ્યુ' પેશવાનો અધિકાર પ્રથમ વાર જ આ રીતે ર્થપાયેઃ હતે. 
દામાજરાવનું સ્થાન બીજી કક્ષાનું હતું. એણે પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે સેવકચમની 
તિમણૂક કરી અને પેશ્વવાના ડ્રતિનિધિતા અધિકાર નીચે શહેમનું રહ્ષણુ કરવા માટે 
લરકરી ખર્ચ પેટે દર મહિતે છ હજર્‌ રૂપિયા આપવાનું સ્વીફાયુ,૨૦ આ 
વ્યવસ્થા ૧/૧૭ સુધી ચાલુ રહી હતી,૨૯ 


રધુતાથરાવે અમદ્દાવાદ પર પેશવાતે! અ'કુશ સથાપી દીધો હતાં મુધલ 
સત્તા ફક્ત નામ પૂરતી પાંચ વષ્‌' ટકી રહી. ૧૪૫૬ માં થયેલા ભારે વરસાદના 
કારણે અમદાવાદની રહ્ષયુ-દીવાલે!માં ઠેકઠેકાણું ગ ભીર્‌ તુકસાન થયુ' હતુ. એ. 
સમયે રધુનાથરાવ 1દલહી તરક લશ્કરી પ્રજ્નત્તિએમાં રોકાયેલા હતે, અમદાવાદમાં 
ઝાઝુ' લશ્કર પણ ન હતું. આ પરિસ્થિતિને લાભ ઉડાવી ખ'ભાતનો મોમીન- 
ખાન અમદાવાદ જતી લેર અહી' આગ્યો. અમદાવ,દમાં રહેલો પેશવાને। પ્રતિન 
નિધિ સદાશિવ દામોદર અને દામાજીરાવને પ્રર્તિનાધિ બ'ને મોમીનખાન સામે ટકી 
શકયા નહિ, અમદાવાદ ત્રણ વર્ષ સાત મહિના (એપ્રિલ ૧, ૧૭૫૩ થી. 
ઓકટોબર ૧૬, ૧૭૫૬) મરાઠાએના કબજમાં રહા બ દ મુધલેોના હાયમાં. 
પુનઃ ગયુ ,૨* 

અમદાવાદ સોમીનખાનતા હાયમાં ગયુ તે સમચે ભારતમાં પેશવા. 
બાલાજી બાજીરાવ રાજકીય પ્રભુત્વ ધરાવતો હતે. મોમીનખાનતી પ્રૃત્તિએ અને 
અમદાવાદના પતનના સમાચાર જાણી એ ભારે રોષે ભરાયો અને શક્તિશાળી 
લશ્કર સાથે સદાશિવ રામચ'દ્રને પૂરા અધિકાર સાથે ગુજરાતમાં મોકલ્યે!. 
દામાજીરાવ ગાયકવાડતે પણુ એને સહકાર આપવા જણાવાયું. સદાશિવરાવે 
૧૭૫૭ ના જાન્યુઆરીમાં ગુજરાતમાં પ્રવેશ ઠયૌ તેની સાથે દામાજીરાવ અને 
પાટણુનો જવાંમદ'ખાન પણુ પોતપોતાના લરકર સાંથે જેડાયા. ત્રણુ પહ્ષતા. 
સયુક્ત લશ્કરે અમદાવાદને ધેર ધાલ્યે. ૧૪ માસના વેરા બાદ મોમીનખાન 
રરણેં આવ્યો? અને અમદાવાદ મરાડાઓનતા કબજામાં જૂરી આવી ગયુ, ત્યાં 
પેશવાની સર્વાપરિતા રચપાઈ, નને કે દામાજીરાવ ગાયકવાડના અમુક અધિકારો 
અતે દો ત્યાં ચાલુ રલ્રા હતા. અમદાવાદને! વહીવટ ૧૭૫૮ પછી પેશવા. 
તર્ફ્યો મોકલવામાં આવતા પ્ર/તિનિધિ દ્વારા થતે। રહ. 


૧8૦] સુઘલ કાલ [પ્ર. પમુ' 


ર 


તી. 


દ 


૨1. 


“૨૩. 


"૧૪, 


“પ્‌, 


“૧૬. 


“૧૭. 


“૮. 


પાદટીપ 


૦. ઉ. લડતાં 81તં 4. છે. (ટટ, 0૮2૮//૮ટ/# 07 /૮ 7૮47742 5/47, 
૫501. 1, ૭. 1 


. ઉ. 5. 5તતંટડા!, 220? 5/07 07 2 21/૮/7745, 101. , ૪. 151 


“મીરાતે એહમરદી', ગ્ર“, ૨ (ગુજ. અતુ. તિઝામખાન પઠાણૂ), પ. ૨૬૪-૬૫ 
પ. 0. 13011651, 2/7૮//77, 77071૮ 52/7/25, 1701. 1, 00. 248-49, 252 


1. ના, માયરે, શરી મદારાગા સતાગીરવ માયજવા2 (તિતરે) યાંચે ચારે, 
લળ્ટ ૧, [ૃ, ૭ 


8/4. 3. €૦૧૧15341181, 77/3/07 0 €૪/૮2##% 101. 1, 0. 211-12 


જઓ ફપર્‌, ૧. ૮૮-૮૯. 


, પિલાજરાવને એના કારભારી ખસે! લિ'ગદેવે સલાહ આપી હતી કે હવે પોતાના 


ઉપરી અધેકારીથી સ્વત'ત્ર મતી જએ અને તમારી સ્વત'તક સત્તાની સ્થાપના કરે. 
મ. ભ, સિવનૂળજર, બમિનક સયાગી, ૬. રૂ૨; માયરે, ડવરયુજા, ગં. ૧, પૃ. ૮ 


* 092૮7//૮૮7 07 //ટ 547770 5/42, 10. 1, ૪. 438 


* “મિરાતે અહમદ, (ગુજ. અનુ. કૃ, મો. ઝવેરી), વો. ૨, ખડ 1, પૃ. ૭૮-૭૯ 


એજન, પૃ. ૨૧૫૧-૧૬૨૨ ૧ર, એજન, ખૂ. ૧૨૭ 


ખ'ને પક્ષો વચ્ચે ૨૦મી ફેબ્રઆરી ૫૭૨૭ સાં કરાર થયે હોવાનું કહેવામાં આવ્યું' 

છે, પણુ પિલાજી અને ક'યાજના વિરોધના કારણે એને અમલ થઈ રાકયો નહિ. 
જુઓ 1. 6. 3980૯, 7૮50070 54// 740 7 404 727272 2%- 

[20/74/07 1. 30 દાં 10. 

વિગતે। માટે, જએ 3410૯5 0121૬ 2પ) 73/0/77 07 #2 2#4774//૮5, ૧1. 1, 

(84. ઇં 6. ?. ૦૫0108), 00 280-251; ક્ત 1. 0. 3881૯, ૦7. ૮/., 

00. 32-33 41તં 001૯3. 


6. $. 5814૯51, 07. તં/., 301. 110 0, 137 


ઝે. ત. ઉલ ડટ હાં 1, રિ. ક], 7/૮ 04/0:74$ ૦/ 5470072, 1/01. 
1, 90. 10-11 

જતાતંલ્ડક્ષાં, 07. €/., ૪0. 10) [9 140, 102 

૧મરાતે અહમદી', તવો. ૨, ખ', ૧, પૃ. ૧૫-૭૬ 


"પરિશિષ્ટ ૨ |] ગુજરાતસાં મરાઠી સસ્ાને। ્રાર"'ભ. . (૧૬૧ 


૧૯. એજન, ખ'ડ ૨, પૃ; ૨૦૬-૦૭ ૨૦. એજન, ખ*ડ ૨, પૃ. ૨૭૦-૭૧1 
૨૧. ઉદા દ્વત્તતં 310], 0/૪. ૮/7/,,; 101. 1, ૩. 26 

૨૨. પાટડી ચોથા વર્ગ્્નુ' નાનું રાત્ત્ય ૫૯૪૮ સુધી અસ્તિત્વમાં રહ્યું હતુ. 

૨૩. 0૦૯૧5૯ દ્ર0તૅ 8ટ08&]1, ૦/7. ૮૪., 101. 1, [. 46 

ર૪, 541૯81, 0૪. ૮/., 101, 1, 8. 324 


ર૫. €, 1. &1(0115101, 4 ૮૪/7/૮૮//0#7 9/ 7724725, 20#₹727/77૯//5 ૮/4 
9407775, 101. ₹1, &૪0૯તાક્‌ 1 


ર૧. ૮7/77 7057//77/10/77 2/૮177૮7/, [૪- 50-51 
૨૭. ઉલાક્હ ત્રાવં ઉદા], 0/7. €£11%, 1501. 1, ૪. 105 
૨૮. “સિરાતે અહમદ, વે. ર, ખ'ડ ૩, પૃ. ૫૧૫૩-૧૬ 


ર૯. ક. 14. 801180 - લત, 4/5૮ 01 24#7 7/47 0૦010૮7077૮ 7/7 /7#€ €//) 
0/ 4/7#247777, 0- 8 


૩૦, ઉદહળડહ ઢળર્ત છેદ્વલ્]1, 07. ૮// , તાં. 1, 9* 113 
૩૬૧, 75/૮4. 101. 1, 9- 117 


પ્રકરણુ ૬ 


જાજ્યેતત્ર 


ગુલલ સાખ્રાજ્યમાં ઘણા! ગૃબા (પ્રાંતો) હતા. અકબરના સમયથી એમાં 
ગુજરાતનો સમાવેશ થયો, 


મુધલ રાજ્યનું સ્વરૂપ 

મુધલ રાજ્યનું સ્વરૂપ લશ્કરી શાસનનું હતું અતે તેથો એ કે'દ્રીય રન 
શાહીનું હતું. મુસ્લિમ પ્રજા માટે એતો રાજા ધર્મ અને રાજ્યને વડે! હતો અને 
તેયો એ રાન એમના માંટે સામાજિક કાર્યો કરતો, પર'તુ બિત-સુરિલિમ પ્રશ્ન 
માટે રા” માત્ર સલામતી કે રહ્ષગુ આપવા જેવુ' ફાય કરતે] અને મહેસૂલ 
ઉધરાવતે।, ”નહેર્‌ (િક્ષણુ એ રાજ્યની ફર% ન હતી, મુધલ સમયમાં સામાજિક 
કાર્યોય રાજ્ય પર નહિ, પણુ તે કે।મ જાતિ કે સમાજ પર છેડી દેવામાં આવતાં. 


ગુજરાત સૂબેપ અને એના પેઢાવિભાગ 

મુધજ સાસ્રાજય “મુધલ હિ'દ!'! અતે 'તાખેદાર રાજ્યે? એવા ખે વિસ્તૃત 
ભ્રાગોમાં વહેંચાયેલું હતુ. “મુધ્ દિ'દ'તા વહીવટ સીધો શાહી અયવ । કૈ'ીય્‌ 
સત્તા નીચે હતા, જ્યારે તાબેદાર રાજ્યો જુદી જીદી કક્ષાનું સ્વાત'ત્ય ભોગવતા 
રાજઓનાં ર્‌ાજવ હતાં, 

અકબરે શાહો ઝુધલ ગ્દેશતે ૧૫૯૫ માં ખાર સૂબ!ઓ(માંતે!)માં વહે'ચ્યે. 
હતો; સમય જતાં એમાં ખાનદેશ વરાડ અને અહમદનગર જેવ! પ્રદેશ ઉમેરાતાં 
પદર્‌ સબા! થયા હતા. એ પ્રાંતો દૂર હોવાથી અને તેઓને ગુજરાત 3 માળવા 
સાથે જેડી દેવાતુ' રાજકીય રીતે પ્રતિકૂળ હોવાથી, તેએને દખ્ખણુના અલગ 
સુખા રાખવામાં આવ્યા. 

અકબરે જ્યારે ગુજરાત જત્યુ' ત્યારે એણે એ મુબાના વિભાગોની પુનર્‌- 
વહેંચણી કરી અને સરહદી વિસ્ત્તારાને એના અગાઉનાં અધિકારક્ષેત્ર સૉપ્યાં, 
અ'થો એ સૂમામાં તાજના સીવા તાબા નીચે ન1 સરકાર હતી: અમદ વાદ પાટણ 
નાંદોદ વડેરા ભરૂચ ચાંપાતેર્‌ સુરત ગોધરા અને સોરઠ. એમાં બધાં મળી ૧૯૮ 
પરગણાં અને ૧૩ બદર હતાં.૨ ઓ ગઝેમના સમયમાં ૧૬૬૧ માં તવાનગર ખાલસા 
થતાં સીધા વહીવટ તીચેની સરકારોની સખ્યા દસ થઈ,? એ સમયે ખ'ડિયા 


કઠે] રાજ્યભ'ત્ર (૧૬૨૯૭ 


રાજ્ય ૭ હૃતાં-ડું'ગરપુર, વાંસવાડા, સુંય (રેવાકાંઠામાં), સિરોહી, કચ્છ અને 
રામનગર (ધરમપુર).* તેઓને એમત। મૂળ પ્રદેશ પાછા સૉંપ્યા, પથ એમને પ્રાંતની 
સરકારના તાબા નીચે રાખવામાં આવ્યાં અને એ સરકારને ખ'ડણી તથા લશ્કરી 
સેવા આપવાનું કહેવામાં આવ્યુ*.૫ પરગણુના તાબાં નીચે ગામ હતાં, જેતે! વહોવટ 
ત્રામપ ચાયત ડરતી. 


પ્રોતના અધિકારીએ! 

અફબર્ત! સમયમાં પ્રાંતના વડાને સત્તાવાર રીતે સિપાહસાલાર (સૂબહદાર 
અને પાછળના સમયમાં સુખહ-મુખે।) કહેવામાં આવતા. એના અનુગામીએના 
સમયમાં એ “નાઝિમ' તરીકે આળખાચે..ઃ સિપાહસાલાર એ બાદશાહને! પ્રતિનિધિ 
હતે. એનાથી ખીન્ ક્રમે અને કેદ્રનાં તાબા નીચે દીવાન હતો, આ ખને મુખ્ય 
અધિકારીએ વચ્ચે મોટે ભાગે પ્રાંતની સમમ્ર વહીવટી કામગીરી વહેંચાયેલી 
હતી. સિપાહસાલાર કારે।બારી, સરક્ષણ, ફોજદારી ન્યાય અને સામાન્ય વહીવટ 
માટે જવાબદાર 6તે।, જ્યારે દીવાન મદેસૂલી વ્યવસ્થા, દીવાની ન્યાય અને 
સદર આધેકારીના ક્ષેત્રમાં આવતી ફરજે પર્‌ સામાત્ય દેખરેખ રાખતો. આ 
બ'ને અધિકારીઓની મદદમાં બક્ષી ( પગાર ચૂકવનાર, જેને અનેકવિધ ક્રજે 
ખનવવી પડતો), સદર (મુખ્યત્વે ધમ વિભાગ દાત અતે અનુદાનને] વડો), કાઝી 
(પ્રાંતને મુખ્ય ન્યાયાધીશ), કોટવાલ (જે આંતરિક સ'રક્ષણુ તદુરસ્તી આરોગ્ય 
અને ખીક્ન સુધરાઈ કાર્ય સ'ભાળતે), મીર બદ (બદર કર્‌ જકાત હોડી અને 
નાવડીએ। વગેરેના કર વમૂલ લેતાર હતે। ) તથા વકાએનવીસ (દરબારને સમાન 
ચાર-તોંધક) જેવા અધિકારી હતા. આ ઉપરાંત કૈટલાક મ્રાંતોમાં પ્રસગોપાત્ત 
“અમીન નામતે! અધિકારી નીમવામાં આવતો. એના હોદદાના પ્રકાર અતે કાર્યો 
વિશે નિશ્રિત રૂપમાં કહેગુ' મુશ્કેલ છે. ૧૫૮૩ માં ઈતિમાદખાન ગુજરાતીને 
ગુજરાતનો મૂખેદ્ાર નીમવામાં આવ્યો ત્યારે મીર તુરાબવલીતે “ અમીન 'પદે 
નીમવામાં આવ્યો હતે,“ “અમીન 'તો હોદ્દો પ્રાંતીય વહીવટીત'ત્રમાં અ'કુશ અને 
મદદ માટે હતો એમ લાગે છે. 

મુધલ સખ્રાટ માટે આ અધિકારીખો ઉપરાંત ઘણા બીન્ન ઉમરાવોને એ 
જ પ્રાંતમાં જગીરો આપીને મોકલવાનો રિવાજ થઈ પડયો હતો, એમને 
મોકકલગાતે હેતુ પ્રાંતીય સૂબેદારને મદદ ફરવાતો હતો. :આવા ઉમરાવ! અને 
ઉચ્ચ અધિકારીએ એ સૂમાતી ઘણી મદત્ત્તતી બાબતે અ'ગે ચર્યાદ્રિચારણા કરવા 
મટે અનોપચારિક સમતિરૂપ બનતા. મજ 

₹ઇન્૬-૧૩ 


1૬૪] મુધલ કાલ [ પ્ર. 


સૂબેદાર 

પ્રાંતમાં સમેદારપટે નિમાતી વ્યક્તિએ બાહોશ નિપુણુ અનુભવી અને કાર્ય- 
દક્ષ હોવા જરૂરી મતાતુ, પણુ શાહજાદાએા અયન ઉચ્ચ કક્ષાના ઉમરાવોના 
પુત્રાની બાખતમાં અપવાદ યતા. એમને મહત્વના પ્રાંતાના સૃખેદાર તરીકે તીમવામાં 
આવતા, પરતુ તેઓ જુવાન અતે બિનઅતૃસવી હોવાથી એમતા માગદશક 
અને ગુરુ તરીકે 'અતાલીક' નામની કાર્યક્ષમ અતે અતુભવી વ્યક્તિઓને નીમવામાં 
આવતી, જુવાન સૂખેદારોતે “અતાલીક'તી સલાંહનુ' હમેશાં પાલન કરવાતું કહેવા 
આવતુ. મૂમેદારનૅ મદદ કરવા ધણા ઉચ્ય અધિકારીઓની ર્સામૃતિ પણુ રહેતી. 
મીરઝા અબ્દુર્રડોમખાનતા અતાલીક વઝીરખાનતા સમયમાં યુજરાતમાં રાજકીય 
અધાધૂ'ધી ફેલાતાં એની બદલી સરહદ પરના ઈડર્તા ફે।જદાર તરીકે કરવામાં 
આવી હતી અંતે એતા બધા કર્મચારીઓને પરત ખોલાવી લેવામાં આવ્યા.* 


કોઈ વાર જે વ્યક્તિને સુખેદાર તરીકે તીમવામાં આવી હોય તે વ્યક્તિ 
અગત કારણુશર્‌ કે બાદશ્ાહતી મરજીથી અને સ મતિથી, પોતાના વતી પોતાની 
પસ'દમીતી વ્યક્તિને પોતાના નાયબ તરીકે પ્રાંતમાં મોકલતી અને પોતે રાજ- 
ઘાતીમાં રહેલી. આવા ગેરહાજર સૂમેદારોતા પ્રતિતિધિએ। દ્દારા ગુજરાતમાં 
વહીવટ ચલાવવામાં આવ્યે! હતે।. 


જ્યારે સૂબેદારતી નિમણૂક કરવામાં આવતી ત્યારે બાદશાહ એતે પટતું 
પ્રતીક તથા યોગ્ય બિરુદ ભેટ આપતો, સૂખેદ્દાર પ્રાંતમાં જવા નીકળે તે 
પહેલાં એ કરતા વઝીર પાસે જતે!, જ્યાં એને સૂચનાપત્ર આપવામાં આવતે! 
એમાં એની ્ૂરજે કાર્ય જવાબદારી વગેરે બાબતોની સૂચના અને સમજ 
આલેખવામાં આવતાં.1” સખેદારોએ શું કરવુ' જેઈએ અને શું નિવણવુ 
ઈએ એ અગેની શિખામણો, જે ૪૦ જેટલી છે તે, અકબરતા ર્રમાનમાં 
આખડામાં આવી છે.૧૫ એમાં વિશેષાધિકારો અને મર્યાદાએ। પણુ સમનનવવામાં 
આવતાં. ખડિયા શજએ પાસેથી ખડણી વસુ લઈ બધી રકમ શાહી 
દરબારમાં પૂરતા બ'દોબર્ત અને સલામતીથી પહોંચાડવાની પણુ એની ફરજ રહેતી. 
સખેદારાને આવા વિસ્તૃત અધિકાર હતા, છતાં એમને બાદશાહના દરબારતી જેમ 
પ્રાંતમાં દબદ્બાભર્યોં દબાર યોજવાની મનાઈ હતી, કેમકે એ શાહી વિશૈષાધિકાર 
હતો. વળી બાદશાહતી જેમ ઝરૂખા-દર્શન્‌ આપવાની કે શાહી તોકરો પાસે 
મુર્નિશ્ન ભરાવવાતી સ્પષ્ટ મનાઈ કરાવવામાં આવતી : ૨ 


૬કૃ'] રાજ્યત'ત્ર [૧૬૫ 


દવાન 


પ્રાંતમ દીવાન સખેદારથી ખીક્ન કમે આવતે મહત્ત્વતો પદાધિકારી હતે. 
એનો પસ*દગી સખ્રાટને! વઝીર કરતો અને એની નિમણૂક શાહી દર્મારમાંથી 
બાદશાહના હુકમથી વઝીસ્તા હાથે લખાયેલા ફરમાતથી અતે વઝીરની મહેર 
અ'કિત કરેલી સનદથી કરવામાં આવતી. એ કોઈ રીતે પ્રાંતીય સુખેદાર્ના તાબામાં 
ન હતો, અને એ શાહી વઝીરના હુકમ પ્રમાણે ચાલતો અને એની સાથે પત્ર" 
વ્યવહાર કરતે1, દીવાન ગ્રાંતના નાણાં-વિભ્રાગનો વડે। રહેતો. દીવાનને ખેતી- 
વાડીના વિકાસ માટે શકય તેટલાં પ્રયાસ કરાવવાના હતા, એશઞે રાજ્યની તિજ્નેરી 
પર કડક અને ચાંપતી નજર રાખવાના હતી અને કોઈ બિનઅધિકૃત રીતે નાણાં 
કપડે તહિ એ જેવાનું ઉતુ. કોઈ પણુ અધિકારી નિષેધ ફરમાવેલ વેરા 
ઉઘરાવે તહિ તેની કાળજી રાખવાની કતી. એને “ આ મેલ ' નામના 
અધિકારીઓના [હિસાબે!ની ચકાસણી પૂરતી રીતે કરવાંતી હતી. ભ્રજાયારી 
આશિલેને બરતરફ કરવા ભલામણુ કરવાની એને સસ્તા હતી. આમિલની ગએ 
તિષ્કાળજીના કારણે મહેસલ-વસૂત્ષાત બાકી પડે તે! દરેક ગઠતુમાં પ ટકાતા 
હપ્તાથી વસૂલ લેવાની નજેગવાઈ કરવાની રહેતી. તમાવી લોન પણુ પરત 
ઉવ્રરાવવાની રહેતી, ખેડૂતોની સગવડ ખાતર મહેસૂલ ઉધરાવવાનો પ્રકાર એ બદલી 
શકતે, ટ્રકમાં, દીવાનને મહેસૂલ અ'ગે અને એની વસૂલાત માટે વિસ્તૃત સત્તા 
આપવામાં આવતી, કોઈ વાર્‌ દીવાનને છિસાબ-તપાસણી-વિભાંગ પણ 
સે!પવામાં આવતે।. 


દીવાનના કાર્યાલયમાં પેશકર્‌ અથવા મ'ત્રો તમા અગત મદદનીશ જેવા 
કમમચારી રહેતા, જેમની નિમણૂક કેદમાંથી શાહી દીવાન દાર! કરવામાં આવતી. 
કાર્યાલય-નિરીક્ષરક એટલે કે દારોગાહ ( દારેગા ) પણુ દીવાનની અદ્દાલત અને 
કાર્યાલયનો મહત્ત્વતતા અધિકારી હતે. 'સુશરિક' (ઘણુ કરીને મુખ્ય કારકૂન ) 
પણુ શાહી સતદ દ્રારા નિમાતે।. અન્ય કમચારીએ મ! તહવીલદાર-ઇ-દર્તરખ'તા 
ર્કોશાજ્યક્ષ) મુન્શોફ્‌ ૯ઝૃરનવીસ સૂબાનડીસ વગેરેનો સમાવેશ થતો, 


મદ્ર અને કાઝી 

દીવાનથી બીજી કક્ષાએ મહત્ત્વતા સ્થાતે આવતા અધિકારીઓમાં ન્યાય 
અને ધા્મિક ખાતાના આ વડા છતા, મુધલ સમયમાં આ ખને ખાતાંતે ઘણી 
વાર એક ખાતા તરી લેખવામાં આવતાં. 


૧૬૯૬] સુધલ ડાલ : [પ્ર. 


અન્ય ડકસ'ચારીએ 

પ્રાંતતા બક્ષીના પદ સાથે ર।જકીય ખખર નિવેદકનું ૫૬ પણુ સ'મિલિત 
ફરવામાં આવ્યુ હતુ. મુધલ દરખારના બક્ષીના કાર્યોલયમાંથી પ્રાંત માટે ચાર 
અક્ષી અતે કેટલાક વકાએનતવીસ ( ખબર-નિવેદક ) નીમવામાં આવતા હતા. બક્ષી 
પોતાના ખબરપત્રોએને નાઈઝિમ દીવાન ફ્ેજદાર ન્યાય-અદાલત અને પોલલોસતાં 
કાર્યાલષયોમાં રાખતો, એ ખબરપત્રીઓએ કાર્યાલલમાં બનતા રે।જખરે।જના 
બનાવોને! તથા સરકારી તોકરે અતે સરકારી વિભાગોની કામગીરીનો અહેવાલ 
મોકલતા, પરતુ કેટલીક વાર આવા ગુપ્ત રાજકીય ખબર-નેવેદકો અને સુખેદાર 
ફોજદાર તથા એમના કાર્યોલયન! કમ્‌ચારીએ વચ્ચે સંધર્ષ થતો, તેથી દષયુક્ત 
અહેવાલો રજૂ યતા. એ માટે સવાનેડન્વવીસ અથવા ખુફ્િયા-ત્વીસ નામના 
જદા પ્રકારના ગુષ્તચરો બધાં મઠત્વનાં સ્મળાએ રહેતા અને માત્ર સરકારી 
અધિકારીએ વિશૈની તહિ, પણુ ખીન્ન બતાવે વિશેતી માહિતી પણુ કૈદ્રમાં સીધી 
મોકલતા સમય જતાં સવાનેહં-તવીસે પશ્‌ . વકાએનવીસોનતી જેમ સમાંતર 
ખબરપત્રીએનું જૂથ બની જતાં, છરકારડુ નામતી એક ખીજ જાસૂસી મેવાતુ' 
તત્ર ઊભુ કરવું પડયું હતુ. પર 
ષ્રાંત સરકારના કે'દ સાથેના સ અધ 

પ્રાંતીય સત્તાવાળાઓ પર -ક્ેદ્ર સર્કારતો સૈદ્ધાંતિક અતે વ્યવહારુ અ કૃશ 
હતો. સુખેદાર અને એના મત્રીખોનાં ફાર્યૌતું' તિરીક્ષણ કરવા અતે એમના પર 
અકુગ્ર રાખવા કેંદ્ર સરકારે કેટલીક પદ્ધતિએ શોધી દેતી. સૂખેદારને એક 
જ ગ્રાંતમાં લાંતા સમય સુધી રહેવા દેવામાં આવતા નહિ, એમની બદલી વાર- 
વાર કરવામાં આવતી. સૂષેદ્રની જુલમી નિષ્કાળજ કે બિનકાયક્ષમ પદતિએઓતી 
નાણુ બાદશાહને ચતાં એતી બદલી તરત જ કરવામાં આવતી, બીજે અસરકારક 
અ'કુજ્ન જસૂસી ખાતા દ્રારા હતો. ત્રીજે અ ઝુશ્ન અગાઉ વણુવાયેલ ખે પ્રકારની 
વહીવટી બ્યવરયાતેો હતે, જે પ્રાતતા સુેદાર અતે એના મંત્રીમંડળ પર અ કુશ 
રાખતી. ગુપ્ત ખખર્પત્રોએ અતે હરકારહ ખબરપત્રીઓથી સુબેદાર સાવચેત રહી 
ડરતા, ચોથે! અ'કુશ બાદશાહતી અવારનવાર લેવાતી પ્રાંતની મુલાકાત દ્રારા 
રાખવામાં આવતે, આવી શારી મુલાકાત દરમ્યાન બાદશાહે ખેડૂતવર્ગનાં દુ:ખ 
કરિયાદે। તકલીફ0ે। વગેરે સાંભળતાં અને એન્‌ નિવાર્ણુ માટે તત્કાલ હુકમે! કરતા. 
બાદરાહેને એમની મુલાકાત દરમ્યાન સુધારા કરવાનું યોગ્ય લાગે તો તેએ એ 
માટે સ્થળ પર્‌ જ આદેશ આપતા, રાત ટોડર્મલને ચુજરાત પ્રાંતમાં પ્રવત તાં 
અનિષ દૂર કરી મહેસૂલી જમાબ'ધી ફરીથી ગોઠવવા હુકમ આપવામાં આવ્યે! હતે।, ર૪ 


ડ્ડે'] રાજ્યલ ત્ર [૧૯૭ 


હ 


 શર્કારતા વહીવટી તત્રમાં ચાર મુખ્ય અધિકારી મૂકવામાં આવતા : 
ફોજદાર કોટવાળ આમિલ અતે કાઝી. 


ફોજદાર કારોબારી અધિકારી હતે!, જેતું કાય કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવાનું, 
શાંતિ-સલામતીની ખાતરી આપવાનું અને બંડખોર સ્વભાવના લે.કેો તરફથી 
જયારે સરકારી કમ'ચારીએ!ને પોતાની કરજ બજવવામાં અવરોધ અતે મૃસ્કેલીઓ 
ઊભાં કરવામાં આવે ત્યારે કમ ચારીએઓતી મદદે જવાનું હતું, એ માટે એના 
તાતામાં લશ્કરી પોલીસનો એક ટુકડી રાખવામાં આવતી, પર'તુ ફેજદાર પાસે 
કેઈ «યાયથીય સત્તા ન હતી, 


સરકારતુ' વહીવટીત ત્ર 


ફે।જદારને મહેસલ પે।!લીસ અતે લશ્કર એવી વહીવટની ત્રણ શાખા 
સ'ભાળવી પડતી, મહેસૂલી બાબતમાં એ પરોક્ષ રીતે ભાગ લેતા. સરકારને 
આજો એક અધિકારી-અમલગુઝાર-મહેસલ ખાતુ' સ'ભાળતે।, ખેડૂતાજો મહેસૂલ 
બાપવાનું ટાળી બ'ડખોાર ૬ૃત્તિ ખતાવે તે વસૂલાતના કામમાં મદદ કરવાની 
જવાબદારી ફે।જદારની રહેતો. ફેજદારનું' મુખ્ય ક'ય એના તાબાતી સરકારોના 
આવેલા પ્રદેશે અને મ્રામવિસ્તારેનું રક્ષણુ કરવાનું હતું. એ સ્થાનિક લડાયક 
ડ્ુકડીતી નિયમિત દેખભાળ રાખતો, એતે શસ્સનજ રાખતો, અતે કોઇ, પણ 
શ્ષમયે કામગીરી ખજવવા જવુ પડે એ માટે વૈયાર્‌ રખતે. 


પરગણામાં ઠેર ઠેર થાણાં રાખવામાં આવતાં, જયાં તાબેદાર ફે।જદાર અયવ! 
શાણાદાર્‌ રાખવામાં આવતા, થાણાદાર્‌ ફેજદારને અધીન હતા, 


ફરોજદારોની નિમણૂક વખતે તે તે સરકારનું મહત્ત્વ પ્રથમ જેવામ: આવતુ. 
સ્થાનિક જમાંતદારો નિયમિત મહેમૂલ ભરે એ જેવાતું અને બ ડખે।ર તત્ત્વોને 
રામી દેવાનું કત ય ફોજદારનું હતુ. રમખાણુ લૂંટફાટ ધાડ કે તાતા સ્વરૂપનાં 
અ'ડ-ખળવા નત થાય એ માટે ચાંપતી દેખરેખ રાખવાનું અતે થાય તો એ 
દબાવી દેવાનુ' કાય એતું હતુ. ટ કમાં કરીએ તો! ફોજદાર એ પ્રાદેશિક કક્ષાને 
લશ્કરી સેનાપતિ હતે।.3૫ 


સરકારમાં ફોજદાર અને અમલગુઝાર કાંઝી અને કે।#વાળ ન્યાયજીય કાર્ય 
ભજવતા, એ સરકારતા મુખ્ય નગર માટે જ નહિ, પણ સમત્ર સરકાર માટે 
મેજિસ્ટ્રેટતા અધિકાર ધરાવતા હતા, કોટવાળ અને કાઝી વચ્ચે ત્યાયફીય અધિક!ર 
તુહે'ચાઈ ગયા હતા. કોટવાળ નગર-પેોલીસનો વડો હતો. એતી કામગીરી 


૧૪૮] મુઘલ કાલ 1 પ્ર. 


સબધ ધરાવતા પોલીસો, સાધનસામમી, ગુનેગારો, કેદીઓ, ન્યાય, ચોકિયાતે, 
માછિતી મેળવનાર ન્યૂસે!, નૃત્યાંમનાઓ, દારૂ અને માદક પીણાં વેચનારાએ। 
વગેરેને અતુલક્ષીને રહેતી. 


આખ્લિ સરકારમાં મુખ્ય મહેસૂલી અધિકારીની અને કાઝી મુખ્ય ન્યાય!" 
ધીગ્નતી ફરજો અદા કરતા. એમતા વિશે આગળ ઉપર વિગતવાર નિરૂપણું થશે. 


પરગણુ' અને એના અધિકારીએપ 


શેરથાદ્નના સમયથી પરગણામાં ત્રણુ પ્રકારતા મહત્વના અધિકારી ચે!ક્ફસ* 
પણે કામગોરી બન્નવતા હતા. એમાં રશિકદાર્‌ અમીન અતે કાનૂનગો દતા. 
એમતી મદદમાં ખજતચીએ। કારકૂનો પટવારીએ અને પટાવાળા ઘણી સ'ખ્યામાં 
રહેતા, રિકદારમાં ફોજદાર અને કોટવાળની ફરજે સયુક્ત કરવામાં આવી હતી. 
એ પરગણામાં કાયદો અતે વ્યવસ્થા તથા ફોજદારી ન્યાયતું કાય સ'ભ્ાળતો, 
શ્રિકદર પરગણુતો કારોબારી વડો હેઈ સામાન્ય વહીવટ સ'ભાળતા એ 
મર્યાદિત અધિકાર સાથે ફોજદારી મેજિસ્ટ્રેટનું ફાય" કરતે, પર'તુ જે બાખતો 
એના અધિકાર્ક્ષેત્રમાં ત આવતી હોય તે પરગણાતા કે.ટવાળ તરફ મેફથી 
આપતે।, પરગણાને! અમીન કૅ આમિલ સરકારના અમલગુઝાર જેવી જ ફરજે 
બજાવતો, એ મહેસૂલ આંકવાના અતે એની વસુલાંતના કાર્યમાં ખેડૂતો સાથે. 
સીધા સ પકમાં આવતો, એ ઉપરાંત એતી કામગીરી શિકદારતે અતે ગ'મના 
મુખીને મદદ કરવાની રહેતી. આમ આ ત્રણેય અધિકારી એકબીજાતા કામમાં 
મઃદ કરતા અને પરગણાનું ત ત્ર ચલાવત!, દરેક પરગણામાં અતે નાના નગરમાં ન્યાય- 
અદાલત સ્થાપવામાં આવતી. 


ત્રમન્ય વહી વટી એ કસા 


મુધલ સામ્રાજ્યમાં સરકાર અને પરગણું ઉપરાંત દરિયાઈ બ'દરે।, સર6દ 
પ્રતી ચોકીએ। અતે કિટ્લાએ!, ચકલા અને થાણાંઓનું પણુ અલગ વહીવટી" 
તત્ર હતુ .?35 

સામાત્ય રીતે બદર સુબાના પેટાવિજ્ઞાગોમાં હતાં છતાં વહીવટી હેતુ માટે 
મહત્ત્તન સુરત જેવાં બ દરને પ્રાંતીય સત્તાવાળાઓતા ર્આધકારથી સ્વતત્ર 
બનાવવામાં આવતાં. મુઘલ ખાંદશાહેને કોઈ નોકાદળની જરૂર પડતી તહિ તેમજ 
પ્રસગોપાત્ત મઝાતી જત્રાએ જવાં સિવાય કેઈ દરિયાઈ ગ્રદૃત્તિ કરવી પડતી 


૬ હે] રાન્યત'ત્ર [ ૧૯૯ 


નહિ, પરતુ સિંધ ગુજરાત સોરાષ્ટ્ર અને ખાતદેશ જેવા પ્રદેશ જીત્યા બાદ 
મુધલોના અધિકારમાં વણાં બદર આવ્યાં, એમાંનાં કેટલાંક બ'દરોએથી પરદેરો 
સાથે વેપાર ચાસતે!. 


પ્રથમ કક્ષાનાં બ દોને! વહીવટ કૈવે] હતો! એનું ઉત્તમ ઉદાહરણુ સુરતના 
બદર પરથી જંમુવાં મળે છે. સુરતનું બદર એ 'સરકાર' જેવું હતું, જેમાં એની 
આજુબાજુને। પ્રદેશ આવી જતો. અતે એમાં કુલ ૩૧ મહાલ હતા. ' આઈને 
અકબરી' મૃજબ સુરત સરકારમાં છક મહાલ હતા, જેમાં ૧૩ બદર્‌ હતાં, 


સુરત સરકાર અતે બ'દરતે! વહીવટ મોટે ભાગે 'મૃત્સદદી' નામના અધિકારી 
દારા ચલાવવામાં આંવતે!. કવચિત્‌ એને! ફોજદાર તરીકે ઉલ્લેખ થયે। છે. 
મૃભદ્દીનો મોભા પ્રાંતીય મૂબેદાર જેવો હતો અતે એ સીધી રીતે કેદ્રોય 
સરકારને જવાઞદાર રહેતે. મુત્સદ્દી બ દરને લગતા મુખ્ય કોમ ઉપરાંત બૉન્ન 
પણુ હેદા સ'ભાળતે, જેમાં દીવાની ન્યાયાધીશ તચા ટ'કશાળના નિરીક્ષક 
જેવાના સમાવેશ થતે', કિલ્લાને લસ્કરી સરદાર, જે અન્ય પરગણાંનેો પણ 
વહીવ: ચલાવતો, તેની કામગીરી પ્રદેશમાં પે!લીસ-વ્યવસ્થા જાળવવાની દતી; 
ફોજદાર એતી મદદમાં રહેતો. બંદરના સમમ ઉચ્ચ કમ ચારીગણુની નિમણૂક 
કેદ્રના જુદા જુદા વિભાગના વડાએ દારા ચતી, આવા સદ્ર અતે કાઝી 
(બતે હોદ્દા ઘણી વાર સ યુક્ત કરાતા ), બક્ષી અતે વકાએ-1નગાર, સવાનેહ- 
તવીસ, ફરકાર6, તથા નાષ્ઠાં જકાત વેરા કારખાનાં ઇત્યાદિતે લગતા 
અધિકારીઓને સમાવૈશ થતે,, સર ટોમસ રે! ૧૬૧૫માં જ્યારે ગુજરાતમાં 
આગ્યે (યારે મુકરબખાન સુરત અને ખ'ભાતતે] મુત્સદ્દી હતો અને એ પોતાના 
મદદતીશે દારા બને બ'દરોતો વહીવટ ચલાવતો હતે, પછીના સભયમાં 
ખ'ભાતને ચોરાસી પરગણાને! મહાલ બતાવવામાં આવ્યું. એ પછી ખ'ભાત 
ચોરાસી અતે ધ્યા બ'દર એવા કૃલ ત્રણુ મહાલ કરવામાં આવ્યા. ધોધા બ દર 
સાથે કધાર (ગ'ધાર) તામતું નાતું બ'દર જેડી દેવામાં આવ્યું હતુ'. ખ ભાતમાં 
મુત્સદ્દી અતે ફોજદાર અલગ અલગ હતા. તેઓની તશ્રા કાઝી સુટ્તાસબ ટ કશાળ- 
તિરીક્ષક હિસાબનીશ તથા તિજેરી ખાતાતા અધિકારીએ વગેરેની નિમણૂક હૈદર 
માંયી થતી, દરિયાઈ ભ દરેએ જકાતી અમલદારો પરદેશથી આવતી દરેક 
વ્યક્તિની અને એના માલસામાંનતી કેવી કડકાઈથી તપાસ કરતા ફતા અને 
પ્રવાસીકોાતે કનડગત થતી હતી એનું તાદૃશ વણન થેવેનો નામના પ્રવાસીએ 
કરેલુ છે, 


-૨૦૦ મુઘલ કાલ [9. 


શાહજકાંતા સમયમાં વઝીર સદુલ્લાહુખાને પરગણાંએને ચકલામાં વહેં'ચ્યાં 
હતાં, દરેક ચકલામાં એક અમીન અને ફેોજદારતી તિમણૂક કરેલી, ગુજરાતના 
સ'દ્ભમાં જેઈએ તે પેોલીસ-કાર્યો માટે રાહેર્તે ચકલા અથવા વોર્ડમાં 
વહે'ચવામાં આવતુ. અમદાવાદમાં આવાં ૧૭ ચકલાં હતાં, એ દરેકમાં 
શેરીએનતી ચેકી કરવા સિપાઈએ રાખવામાં આવતા, પ૮ 

અમદાવાદ વિભાગમાં જે ૧૬ સરકાર હતી તેઓના દરેક પરગણામાં એક 
ફોજદાર હતો અને એ ફેાજદારતા અધિકાર નીચે ધણાં થાણાં હતાં, જેનો 
ઉપરી “થાણદાર” કહેવાતો. સામાન્યત: ખે કે ત્રયુથી ૧ર સુધીનાં થોડાં ગામડાંનાં 
ઠૅ'દ્રોમાં એક એક થાણુ' રહેતુ. 
નગર-વહીવઢ : કેપટવાળનાં કાય* 

'મિરાતે અડમદી'તો લેખક અમદાવાદની પોલીસ-વ્યવસ્યા અતે સુધરાઈ 
વહીવ્ટતે! વિગતવાર અહેતાલ આપે છે : 

નગરને! વડે કેટવાળ હેતો. એતી નિમણૂક શાહી સરકાર્તા વડા મયકેથી 
. ભલામણુ અતુસાર્‌ કરવામાં આવતી. કોટવાળતા અધિકારો! અને કાયોતી બાબતમાં 
દેશનાં અને પરદેશી સાધતેમાંથી ધણી માહિતી મળે છેં, એમાં બે ભ્રાગ પડે 
છે; એક વિભાગનાં સાધનો કે દ્રીય સરકાર કેટવાળ પાસે કયા પ્રકારનાં કાર્યોની 
અપેહ્ઞા રાખે છે એ વિશે અને ખીક્નત વિભાગનાં સાધને! જુદી જુદી જગ્યાએ 
જુદા જુદા પ્રસગાએ કેઢટવાળે કેવા પ્રકારનાં કાર્ય ખરેખર બજવ્યાં હતાં એ 
વિશે માહિતી આપે જે. કોટવાળની ફરજે અને અધિકારોને નીચે પ્રમાણેનાં 
થડા જૂથોમાં વહેંચી શકાય : તગરતી સ'ભાળ રાખવી અતે ચોકીદારી કરવી, 
'અજાર-અ'કુશ, બિતવારસી મિલકતતી સ ભાળ અને એને કાયદેસર્‌ નિકાલ, 
લેકેતી હિલચાલ પર દેખરેખ રાખવી અતે ગુના અટકાવવા, સતી જેવાં 
સામાજિક દૂષણુ અઢકાવવાં અતે કબ્રસ્તાન દફનક્રિયા અતે કતલખાનાંનું 
નિયમન કર્વુ',1૯ 


%ાટવાળની નિમણૂક-સનદમાં એ શહેર-તગરમાં ચોરી ન થાય, લોકે 
સલામતી અનુભવે અને વેપારધ'ધા શાંતિથી ચલાવે એવી રિર્થાતનું નિર્માણુ 
કરવા, કેદમાં રખાયેલા આરોપીઓની કૅ કેદમાંથી મુક્ત કરનારાઓતી બાબતમાં 
કાઝીના લિખિત હુકમો! વિરુહ્ઠ નહિ વતવા; નદીકાંઠે આવેલા તગર માટે દોડી- 
સેવા અને એતે લગતા તમામ પ્રશ્નો માટે તકેદારી રાખવા તેમજ અન્ય બાબતો 
અગે કાળજ રાખવા એતે જણાવવામાં આવતુ. 


$ફે] રાજ્યત ત્ર [૨૦૧ 


“મામ-વહોવટ 
મુધલ શાસકોએ ગ્રામ-પ્રનનાં ઉત્કપ" માટે કોઈ સ'ગીન યોજનાઓ 


નહોતી કરી, પણુ સદીએથી ચાલી આવતી સ'સ્થાગત પર્હાતિએ, જેતા દારા 
ત્રામ-ત'ત્ર સારી રીતે ચાલતુ હતુ, તેને પરે।હ્ષ રીતે આશ્રય આપ્યો હતે, છતાં 
'ખૂત ચોરી દેશદ્રોહ જેવા અથવા વધુ ભય કર રવરૂપના ગુના માટે ગામની કૅ.મે।નાં 
આગેવાનોની જવાખદારી ગણુવામાં આવતી. દીવાની ફોજદારી ધામિ'ક ફે 
સામાજિક જેવા તમામ પ્રકાર્નાવિવાદોમાં સ્થાનિક સત્તાવાળાએ।ના ચુકાદાએ।થી 


બનેમાંથી એક પણુ પક્ષને સ'તેોષ ન મળે તે એ પક્ષ સરકારના કમશ: અવતા 
ન્યાયકીય અધિકારીઓ સમક્ષ અપીલ કરી શકતો, 
ગામતે મુખી ગામની બાબતે! પર્‌ સામાન્ય [નરીક્ષણુ રાખતો, ઝધડાઓને 


નિકાલ લાવતે।, પે।[લીસ-સેવામાં મદદરૂપ બનતે!, અને ગામતું મહેસૂલ ઉધરાવતે।. 
હિસાબર્તસ ખેતીને લગતા તમાંમ હિસાખે! અને પત્રકે રાખતો, ચોકીદારમાં બે 
કક્ષા હતી : એક કક્ષાના ચોકીદારોતું કાય ફોજદારી ગુતાએ અને કાયદાભ ગની 
'માહિતી એકત્ર કરવાતું અને એક ગામથી ખીજે ગામ જતા લેકે રક્ષણ 
આપવાનુ હતુ', બીજ કક્ષાના ચોકીદારેતું કાય ગામતે અનુલક્ષીને પાકનું રહ્ષશુ 
કરેવાતું અને જમીનની માપણી કરવામાં મદદ કરવાનું હતુ. 

આર'ભન!ા સમયમાં તમામ પ્રકારના ઝધડાઓનું નિરાકરણુ મ્રામપ ચાયતે। 
દ્વારા થતું, પરતુ ઝુધલ સમયમાં પ'ચાયતના અધિકાર ગભીર સ્વરૂપના ગુનાની 
બાબતમાં ક ઈક મર્યાદિતિ ખનાવી દેવાયા હતા, એમ ક્તાં કોમ જનીન લગ્ન 
મહેમુક્ન ભાડુ' તેમ ખેતરને પાણી પૂ રુ પાડવાના, પાકમાં ભાગીદારી જેવા પ્રશ્નોર્મા 
અતે લેકેોના સામાજિક અતે આથિક જવનમાં ઉદ્ભવતા તમામ પ્રેશ્ષ પચાયત 
પાસે નિક્રાલ માટે આવતા. પ'ચાયતનાં કાર્યમાં ઝધડા-1વવાદનો 1નકાલ, રક્ષણ 
અતે ચોકી, શિક્ષણ, આરેગ્ય, જાહેર બાંધકામો, ગરીબ-રાહત સહાય, ઓષધ- 
જીય સારવાર તથા આનડપ્રમાદ અતે ઉત્સવોની જોગવાઈઓ કરવાનાં કાર્યોને 
સમાવેશ થતો હતો. ગ્રામપંચાયતની સમા મદિર કે તળાવ પાસેની જગ્યામાં કે 
એક «નહેર સ્થળે મળતી.. ગામને! મુખી સભાને પ્રમૃખ બનતો અને સભામાં 
“દરેક કુટુબતો આગેવાન હાજર રહેતે! મૃતદારનાં મોભા અને સ્થાંત પ્રમાણે 
એના મત(અભિગ્રાય)નું વજન પડતું. જ્યાં કોઈ બાબત કે વિવાદતું નિરાકરણુ 
યઈ શકતુ નડે તેવા સ'જેગે માં ગામના મુખીને લવાદ બતાવી એના પર એ 
છોડી દેવામાં આવતુ. મુખી નાના કિસ્સામાં નર્યુય પોતે લઈ લેતે, જ્યારે 
વધુ મહત્ત્તની બાખતે!માં ગામના વડીલોની સમિતિની મદદ મેળવતો. મુખી પાસે 
ફોજદારી ત્યાયતો પણુ અધિકાર હતે. 


૨૦૨] મુઘલ કાલ 1પ્ર- 


પ્રાતામાં લર્કરી સ'ગઢૅન 

લશ્કરમાં મોર! જ્ઞાગની ભરતી કરવાનું, એને તાલીમ આપી શિસ્તબહ્દ 
બનાવવાનું, એનો નિભાવ કરવાતું અને સરજામ પૃરો પાડવાનું, ચડાઈએ।ની 
ચે।1જતા કરવાનુ' અને લશ્કરી છાવગરીએ ઊભી કરવાનું કાય પ્રાંતના દીવાની 
અથવા મુલકી વહીવટ કરતારા જે અધિકારીકો હતા તેમને કરવાનું” રહેતુ. 


અકબરે સત્તા પર આવતાં સમથ લર્કરી સ ગડેતનું સ્વ૩્પ બદલવાતી 
જરૂરિયાતથી સભાન બતી એ દિશામાં પગલાં લીધેલાં. એણે દાગપ્રયાને (ઘોડાએ ને 
ચિઠ્ઠ કરવાતી પ્રથાને) પુનઃ અમલમાં મૂકી એતે વિગ્તૃત બનાવી તયા લશ્કરી 
નાંધપ્ત્રકો અ ગેના તિયમ ઘડયા અતે એતો અમલ કર્‌ાવ્યો. અકબરે મોટા પાયા 
પરતી લશ્કરી જરૂરિયાતને લક્ષમાં લઈને કનસબદાર! પહ્દતિ અમલમાં મૂકી હતી. 
અકબરની «્વયાતી સુધી એ પહૃદતિતો સારી રીતે અમલ થયે।, પરતુ એના પછી 
આવેલ! મુધલ બાદશારે એમાં કરેલા ફેરફારથી અને અસરકારક અંકુશ ન 
રાખ્યાથી એ પહૃતિતી કાય'હ્ઞમતા ધટી ગઈ, આર'ભમાં અકબરે વિતિધ મનસબ 
અથવા કક્ષાની એક જ શ્રેણી બનાવી, પરતુ શાસનના અત ભાગમાં ૫,૦૦૦થી 
નીચેની સ'ખ્યાની દરેક કક્ષાની ત્રણ ત્રણુ શ્રેણી બનાવાઈ. મનસબદારની નિમણૂક 
ખાદશાહ પોતે કરતે અતે દરેકને અમુક સંખ્યાનું લસ્કર રાખવા પરવાનગી 
આપતે અતે એ માટે મનસબદારનતે અમુક રકમ આપવામાં આવતી, મતસબ-- 
દારના દરેક સૈનેક પોતાના સરદાર કે ઉમર્‌ાવના ફ્ેરમાન પ્રમાણે વત'તો અને 
એની પાસેથી પગાર મેળવતે।. લશ્કરી અધિકારીએ કૅ જેસાં ઉમરાવ અને ખ ડિયા 
રાજળઓતે: પણુ સમાવેરા યતે હતે : એમતે દસ હજારથી સાત હજાર સુધીતા 
સૈનિકોના સેતાપતિનો મતસબ (દરજ્જે) આપવામાં આવતે. શાહી કુટુંબના. 
સભ્યોને મતસબ દસ ઉર સુધીનો અતે પછીના સમયતા મૃધલ બાદશાહોતા- 
સમયમાં ૫૦ હજર સુધીને। હતે. ર૦ થી ૪૦૦ સુધીતા સૈનિકોના ઉપરીને' 
સામાત્યત: “ મતસબદાર, ' ૫૦૦થી ૨,૫૦૦ સુધીનાને ' ઉમર ', અતે ૩,૦૦૦ 
અચવા એતાથી વધુ સ'ખ્યાના ઉપરીનતે ' ઉમરા-ઈ-આઝમ' કહેવામાં આવતા. 
મનતસખદારેને! પગાર એમની કાય ક્ષમતા અને કક્ષા પરથી નહો થતો, બક્ષી 
એટલે કે સરકરતે! ખ'્નનચી એ બધાંતી તેતર કરતે અતે વે।ડાને તપાસી 
એના પર્‌ “દગ'-1તરાન પાડતો. સૈનિક્રતું વણત એને અપાયેલા ઓળખપત્રમાં 
લખવામાં આવતુ. 

મુધલ લશ્કરની મુખ્ય પાંખ સવારઇળ (અશ્ચદળ) હતુ. એ ઉપરાંત પાયદળ,. 
સ્ફ્રેટક રાસ્રસર'જામ (તોપખાના સહિત), ગજદળ અને યુદ્દ-તોકાએના વિભાગ. 


હુ રો ] રાત્યત'ત્ર [૨૦૨૬ 


હતા. સવારદળામાં બારમીર અને સિલદુદાર એવા ખે પેટાવિભાગ હતા. ખ!રગીર્‌ 
વિભાગમાં સવારને રાજ્ય તરફથી ધેડે। અતે સામત્રી અપાતાં, અને પગાર ઓછે 
અપાતો, જ્યારે સિલ૬દાર વિભાગના સૌનકને પે।!તાનો ઘોડો અને સામગ્રી 
લાવવાં પડતાં અને એ કારણે એને પગાર વધુ આપવામાં આવતે1, પાયદળમાં. 
જામગીરીવાળા બદૂકધારીએ, ધનુર્ધારીએ, તલવારધારીએ, ભલાધારીએ,. 
ગદાધારીએ અને તમામ પ્રેકારતી નોકરસેવાએ આપનારા અને પારિચારકેને: 
સમાવેશ થતે! હતે. 


પ્રાંતીય લરકર 

પ્રાંતીય લશ્કર ત્રણુ પ્રેકારનું' બનેલું હતું : પહેલા પ્રકારમાં સુખેદારથી માંડીને' 
નીચેતી કક્ષાના દરેક અધિકારીને પોતાના મનસબ પ્રમાણે રાખવી પડતી ડુકડીએ!' 
હતી. એ બાદશાહતા નિર્યામૃત સ્થાયી લક્કરના ભાગરૂપે ગણાતી. અકખરે મન-: 
સબદારે।ને શાહી તિન્નેરીમાંથી રોકડી રકમ આપવાની પહદતિ અપનાવેલી. બીજ. 
પ્રકારમાં પ્રાંતીય સૃખેદારતે જયારે જરૂર પડે અતે એતા તરરથી ખોલાવવામાં 
આવે ત્યારે મદદ કરવા બંધાયેલા એવા નાની કક્ષાના અસુક જમીનદારોનુ' 
લરકર હતુ. મોટી કક્ષાના જમીનદારેને એમની સાથે થયેલી શરત પ્રમાણે કે દ્રોય- 
સરકારતે સીધી રીતે નાણાં અથવા માણુસે। પૂરાં પાડવાનાં રહેતાં. એ ત્રોશ્ન. 
પ્રકારમાં સરકાર અને મહાલે માટે નિયત કરવામાં આવેલા હિસ્સા મુજબના: 
પાયદળ તયા હયદળતેો! સમાવેશ થતે। હતે।..૨* 


જમસીન-સહૈસૂલન્વ્યવસ્થા 


જમીન-મહેસૂલ રાજ્યની આવકનું મુખ્ય અને મહત્ત્તતું સાધન હતુ. 
અકબરના સમયમાં શરૂઆતના સમયમાં વઝીર્‌ (અને દીવાન પણ) અતે પાછળન।' 
સમયમાં દીવાન-ઈ--અલા નાણાકીય વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે હતા. બાહોશ. 
વ્યકિત મળી આવતાં એને વઝીર અને વકીલ એવા ભારે જવાબદારીનાળા ખે ફે દા 
આપવામાં આવતા રાન ટાડરમલને અશરપૂ-ધ-દીવાન અને મૃખ્યમત્રી એવા 
ખે હોદા અકબરે આધ્યા હતા. ટૉડરમલનું અવસાન ચતાં, ખાલસા જયીતે. 
સહિતનું નાણાં-ખાતાનું કામ અનહદ વધી જતાં, ખાતાની કામગીરીતા ચાર 
ભાંગ પડાયા, જેમાં અમુક મ્રાંતેનું જૂય બનાવી, એક એક એવી ચાર વ્યક્તિઓને 
સોંપવામાં આવેલુ'. અજમેર ગુજરાત અતે માળવા ખ્વાજળ [(નઝામુદીન અહમદ 
બક્ષીને સોંપવામાં આગ્યાં હતાં, ચારેય અધિકારી મુખ્ય નાણાંમ'ત્રીને જતાબ-- 
દાર રહેતા, 


-૦૪] મુઘલ કાલ (%. 


પ્રાંતમાં નાણાંત'ત્ર પ્રાંતીય દીવાતતા હસ્તક રાખવામાં આવતુ, પ્રાંતીય 
દીવાન છેવટે કે'દ્રના દીવાનને જવાબદાર રહેતે ને કેદ્રીય દીવાન પાસેથી દુકમેો 
મેળવતો, જહાંગીર અતે શાહજહાંતા સમયમાં દીવાન સૂભેદારથી વધુ ને વધુ 
-સ્વત'ત્ર બનતો ગયો. ઓર્‌'ગઝેમ પછીના નબળા મુધલ બાદશાહે! આવા પ્રાંતીય 
'દીવાને પર અ'કશા રાખી શકષા નહિ, 


દીવાનતી મુખ્ય જૂને અતે કામગીરી આ પ્રેમાણું હની : દીવાને ખેતીવ।ડી 
વધારી ખેડૂતવમ નું અને. છેવટે પ્રન્નતુ' કહયાણ્‌ કરવું. આવા હેતુએ ને ધ્યાનમાં રાખી 
'અધિકારીઓમે પ્રન્નને જે રીતે અનુકૂળ પડે તેવી આકારણી અતે વસુલાત- 
યહ્ીતિ અપન.વવી અતે લેકે! પાસેથી બળજબરાઈથી યત રકમ ઉપરાંત 
“વધારાની રકમ કે ગેરકાયદેસર લેવાતી રકમો! લેવાતું સદતર બધ કરવું, ખેતી 
વિકાસને ઉરોજત આપવા અને પડતર પડી રહેલી જમીનતે ખેડવા ખેડૂતોને 
સમજવવા અને એ માટે એમતે લેન આપીતે અને સિચાઈ-કાર્યો કરીને એમના 
'પાસેતી વસૂલાત જેમ બને તેમ્‌ સરળ બતાવવી. બાકી લણેણી પડતી રકમ સરળ 
'હૃપ્તેથી વસૂલ લેવા અતે જે અધિકારએ એ જુલમ મુજ્તયો હોય તેમને શિક્ષા 
કરવા તથા રૈયતને મતાવી લેવા પ્રયાસે! કરવા, કેઈ જગ્યાએ ઊભેત્રા પાક પર્‌ 
કેઈ આફત આવી પડે તો અધિકારીઓએ મહેસૂલમાં પ્રમાણુસર ધટાડો કરવો 
“અથવા સજાગે! પ્રમાણે એ માર્‌ પણ્‌ કરવું. વધારાની રકમ કડકાઈથી વસૂલ 
કરનાર અધિકારીએને રિક્ષા કરવી અતે જે કરોડી અમલદારે! કૈ જાગીરદારોએ 
અપ્રામાણિક કે અન્યાયી વતત કયું” હોય તેમતા પર અદાલતમાં કામ ચલાવવુ . 
ઊતરતી કક્ષાના અમલદારો અને ક્મચારીઓતી કામમીરીને ઝીણુવટપૂવ'ક ચકાસી 
લેવી, એતા પર્‌ દેખરેખ રાખવી તથા તેએ! પાસેથી એમના ખાતાના સંબધિત 
કાગળપત્ર એકત્ર કરી, કે'તા મ'ત્રાલયમાં મોકલી આપવા. સરકારી લેણાંની 
વસૂલાતમાં અધિકારીઓને કડક રહેવા અને જે હમેશાં કસૂર કરવા ટેવાયેકા 
“હેય તેમતી ખાબતમાં ખાસ ફડકાઈ રાખી સમત્તવટતો માગ નિષ્કૂળી જતાં 
'કૃટકા મારવાની રીત અપનાવવી, 


સરકાર્મ મુખ્ય મહેચૂલી અધિકારી અમલગુઝાર અથવા આામિલયુઝાર 
“અથ આ મેલ હતે, એતી મદદમાં મોટી સંખ્યામાં કમચારીએ। રહેતા, જેમાં 
બિતીકચી વધુ કહુત્વને! હતે. આશમિલતા તાબા તીચેતા અન્ય કમ ચારીઓમાં 
કારફૂતે। ફે; જદાર્‌ અથવા ખન્નનાદાર અને પરગણા એકમના અધિકારીએ હતા. 
“રટવાળને મફેસૂલ-ત'ત્રમાં કોઈ કાય ફરવાનું ત હતું, બંડખોર અને મહેસલ 


૧ ફે" ં રાજ્યત'ત્ર 1૨૦૫- 


આપવાનુ ટાળવા માગતા લેકે! પાસેથી મહેસૂલ ઉધરાવવાંતા કામમાં જારે જરૂર. 
પડે ત્યારે ફે!જદાર્‌ અમલગુઝારને મદદ કરવા તૈયાર રરતે!, 


પરગણ્‌। એકમમાં રાકદાર આમિલ કાર રટૂન અને ફેતદટદાર (પોતદાર) આધિકાઃ 
રીએ। હતા, 


સરક્રારના સ્રુખ્ય અમલગુઝારતી મદદમાં વિપુલ સ ખ્યામાં અમલદારે અને 
નાના કમચારીએ રહેના તેથી એનું કાય સરળ અતે ઓછુ બોજારૂપ બતતું.. 
અમલગચુઝારની પ્રાથમિક ફરજોમાં ખેતી માટે ઉરોજન આપવાની તથા ખેતીનેઃ 
વધારી પાકતી જત અતે જથ્થે! સુધારવાના મુખ્યત્વે હતી, મરેસૂલતી આંકણી 
કરી એ વસૂલ કરવાતી જવાળદારી એતી હતી, 

મહેસૂલ-વસૂકષાતમાં અમલગુઝાર્‌ મળતાવડાપણુ' અને [વેવેક રાખે એ 
જરરી કતું. જે નાણાં ભરવામાં આવે તે શાહી તિજ્ેર્‌ીની રક્ષા કરવાની નાણાં 
પૂરો તકેદારી સાથે કે દ્ર તરજ મોકલવાતી જવાબદાર! એતી રહેતી, અમલગુઝાર 
આવક-ખચ્તા હિસાખ ૬ર મહિતે મોકલતે, એ પશવારી અને અન્ય તાખેદાર્‌ 
અધિકારીઓની કામગીરી પર દેખરેખ રાખતે।. સરકારમાં જે કે રવાળન્પટે કોઈ 
વ્યક્તિ ન હોય તે] એને કેતટવાળતી ફરકે પણુ બજવવી પડતો. અમલગુઝાર: 
સુખેદારતી દેખરેખ અને તપાસને અધીન હતે।. 


બિતીકચી એ સરકારમાં અમલચુઝાર્‌ માટે અનેવાય અધિકારી હતો. એ 
સરકારમાં મહેસૂલ ખાતાનો મ'ત્રી હતો. અમ્લગુઝાર જે મહેસૂલની આંફણી કરતે. 
અતે વસૂલાત લેતે તે સબધી તમામ જરૂરી પત્રકો તાંધો અહેવાલો દફતરે 
વગેરે તૈયાર કર્વાતી એની કામગીરી નોંધપાત્ર રહેતો, એ પટવારી મૃકાદમ અને' 
અન્ય સહાયકેનાં વમલાતનાં પત્રકો અતે દપૂતરે ઝીણુવટપૂવક તપાસતો. એ 
દૈતિક અને માસિક આવકે-ખચના હિસાબ રાખતે। અને માસિક અહેવાલ 
કેદ્રમાં મોકલતે।, વષ આખરે પણુ આંવા દિસાખનું સરવૈધું મોકલતે!, 


સરકારમાં ખજનાદાર્‌ અથવા જેને શેરશાહતા સમયથી 'ફેોતદ્‌દાર' તરીકે 
એળખવામાં આવતે તે શાહી તિજેરીને મુખ્ય અધિકાર હતે. નાણાં સ્વીટારવાની 
તેમ નાણાં રાખવાની પહદદતિતી અને આવેલ રકમતે। નિકલ કરવાની એતી કામ- 
ગીરી મહત્ત્વપૂણું હતી. 

ખજાનાદારની સહાયમાં રહેનાર કમ ચારીએમાં કારકૂન કમચારીતુ' મહત્ત્વ 
નોંધપાત્ર ગણાતુ'. એ મુખ્ય આમિલ(ખજાનાદાર) અને પરગણાના આંમિલની 
સાથે મુકામે મુકામે ફરતો રહેતે, કારકૂન અને ઉહસાબનીશની ફરજ બજવતે। તે 


4૨૦૬] "સુઘલ કાલ [1 પ્ર. 


કમચારી હેતો, ખેડૂત અને સરકારી અમલદારે વચ્ચે મહેસૂલ-આંકણી વખતે જે 
નષ્કો થતુ તેની સર્વ નોંધ આ કારકૂન રાખતો અને એ ગામના સુખી અને 
પટવારીના [હિસાખા સાથે સરખાવી જતે!, જેથી સરકારને મહેસૂલમાં નુકસાન ન થાય. 


પરગણુને! વહીવટી આંધકારી શિકદ્દાર હતો. તિજ્નેરીમાં નાણાંની આવફે 
શખવાની ખશાનચીતી સાથે એની પણુ ફરજ હતી, કટોકટીમાં એ તિજેરીમાંથી 
નાણાં ખર્ચી શકતે. 

પ્રાચીન સમયથી જૂના અધિકારી તરીકે કાનૂનગે પરગણામાં જણીતા 
નહતો. એ ગામોના પટવારીઓનેો વડે હતો, એ ખેતર અને પાક સંબ'ધી દપ્તરો 
રાખતો એટલું જ નહિ, પણ સ્થાનિક રીતરિવાજે વ્યવહાર વગેરે જણુતે!. 
'આરભર્માં કાતૂતગોતે એક ટકા જેટલુ કામશન આપવામાં આવતુ, અકબરે એ પ્રથા 
ખ'ધ કરાવી, અગત નિભાવ માટે જગીર તથા રાજ્ય તિજેરીમાંથી રોકડ પગાર 
“આપવાતું શ્રરૂ કરેલુ. રોકડ પગાર ત્રણુ શ્રેણીઓમાં એટલેકે માસિક રૂ।. ૫૦, ૩૦ 
અને ૨૦ આપનામાં આવતે,૨ કાનૃનગે।નાં કાર્યોમાં ગામ અને જિહ્્ાને લગતી 
મહેસૂલી બાબતો, વસૂલાત, ખાતેદાર, એના વારસે।, મિલડત નામફેર કરવી વગેરે- 
ને સમાવેશ થતો, અબુલ્કઝ્લના કહેવા મુજબ પટવારી ખેડૂતે રાખેલો લહિયે। હતે!. 


-મીતન્મહેસૂલની સોજણી 

મહેયૂલતી મોજણી-પહ્દતિ શેરશાહના સમવમાં જે ગોડવાઈ હતી તે અતિ 
ખર્ચાળ જણાતાં અકબરે માળવાથી શિહાખુદ્દીનને બોલાવી મહેસૂલ-ખાતાનો 
હવાલે! સૉંપેલો. શિહાળુદ્દીને મોજણી અને વસૂક્ષાતની જૂની પહતિ ર૬ કરી અતે 
“ત્સ્ક' નામની પહ્દતિ દાખલ કરી.૨૨ શિદાુદદીને દાખલ કરેલ એ પદ્દતિને 
ગામ કે પરગણાતી સામૂહિક મોજણી તરીકે ધટાવવામાં આવી છે,૨૩ 


“ગીર-જમીને1નો વહીવટ 


મુઘલ બાદશાહે તરફથી જેમને લશ્કર ખાતાના કમચારીએ ગણુવામાં 
આવતા તેમને પગાર્તા બદલે જમીને -જાગીરે આપવામાં આવતી, એ પછીને 
,ગીર-જમીનેોનો હિસ્સો, જેને “ મુયુધષ્લ જાગીર ' ડહેતામાં આવતો તે, દાન 
અથે વ્યક્તિખે કે ધામિક સરથાઓને આપવામાં આવતે. મુધલ વહીવટી- 
ત'ત્રમાં આવી બક્ષિસ અપાયેલી જગીરોતુ' મહેસૂલ જે આપતી વખતને અ દાજ- 
વાર્મા આવતુ તેતું ભારે મહત્ત્વ રહેતુ. જાગીર જમીનો અને શાહી માલિકીની 
ખાલ્સા જમીતેતા મહેયૂક્રતી આંકણી સરકારી નિયમે। પ્રમાણે કરવામાં આવતી. 
ભહેમૂલની વસૂક્નાત જમીર્દારો પોતાના પ્રતિનિધિએ મારજેતે કરતા. 


૬) રાક્ત્યત'ત્ર (૨૦૭ 


સહેસૂલી આવક 

મુધલ રાજ્યમાં પ્રાંતીય સરકારે પર્‌ તાયુ!કીય બોજ ઘણે એછે। પડતો 
હતે. કારકૂન અને અન્ય ગોણુ કમ'ચારીએ સિવાયના ઉચ્ચ કમ ચારીએ 
અધિકારીએ વગેરેનો ખર્ચ મતસબદારી પહદતિમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી આવકમાંથી 
પાડવામાં આવતે।. આવકના મોટા ભાગને હિસ્સે કૅ'દ્રોય કોશામારમાં જમા 
થતો, આથી પ્રાંતતે આવક માંટે સ્થાનિક અતે અ«૫ પ્રકારનાં સાધને પર 
આધાર રાખવો! પડતો, જેમાં આંતક માલ હેરફેર તથા આંતરિક અવરજવર્‌ 
પરને વેરો, મોઢાં શહેરોમાં વિવિધ બજર પરતો વેરો, બગીચા જેવાં જાહેર 
કામો!માંથી થતી આવક તયા જકાત જેવા વેરાનો સમાવેશ યતો. 


કપડ પાંત ઝવેરાત ઇંત્યાદદ બજરોાને સ્થાનિક વેરા લાગુ પડત!, બજારના 
રહાણુ માટે પોલીસ-બ્યવસ્થા અને વેરા ઉધરાવવા મહેસૂલી કમ ચારીઓનું તત્ર 
તેયાર રહેતુ. જે નનહેર્‌ બાંધકામામાંથી રાજ્યને થોડી આવક થતી તે બાદશાહના 
અતે ઉમરાવેઃતા ફ્‌ળ-ખગીચામાંથી થતી, બગીચાની આવકમાંથી બગીચાના 
નિભાવ, ને।કર્‌-ચાકર વગેરેમાં ખચ* થતે।. જે ખચ માટેતી રકમ આછી પડતી 
તે! પ્રાંતની તિજેરીમાંથી સહાય આપવામાં આવતી,૨૪ ખન્ર્માં વેચાંતી ચીજને 
પર જે કર લેવાતો તેતે ઘણું કરીને “જકાત' તરીકે એળખવામાં આવતો. 


શ્‌ 


“બચ 

સ્થાનિક બાબતોનો ખચ* પ્રાંતીય તિજેરીમાંથી યતો. નહેરો બધ પાળા 
આરામગ્ૃહો વગેરે માટે ધણી વાર રયાનિક તિજેરીમાંથી રકમ લેવામાં આવતી. 
સ્થાનિક ખર્ચની અન્ય બાબતોમાં ખાસ કરીને ગરીબ અતે 1નેરાધાર માટે 
આંધવામાં આવેલી હોસ્પિટલો, ગરીખે।ને વહેંચવા માટેતો ખોરાક, ધાબળાઓ, 
વસતો વગેરે તથા કાયમી રસે!ડાં, દાતગૃહો અને આરામગૃહોને સમાવેશ થતો. 
ઘણું કર્‌ને સ્થાનિક શાળાઓ અને મરિજદોને સ્થાનિક તિજેરીમાંથી સહાય 
મળતી. પ્રાંતની સેવાએ! અને વહીવટીત'ત્ર માટેતો "ખર્ચ સ્થરાઈતિક દીવાન અને 
ખઅક્ષો દારા યતો, પર'તુ એના પર કેદ્ર સરકારના અ કુશ રહેતો, 


કાયદો અને ન્યાય : પોલીસ અને કેદખાનાં 

 ત્યાયકીય ફરજો કાઝી તથા અન્ય ન્યાયફીય અધિકારીએ ખનવતા. 
ધાક કોમી કે સામાજિક ઝધડા જે તે કોમની ધામિક કે કોમી 
વ્ભદાલતે। દારા પતાવવાતું સ્વાત' ત્ય ચાલુ રાખવામાં આવ્યું હતુ. ખૂન કૅ 
'અણાર્વટા જેવા ગ'ભીર મુતાએ! સિતાયના અન્ય કેસો ગામતી પચાયતે પાસે 


૨૦૮] સુથલ કાલ [્ર- 


જતા, બ્‌'તેમાંથી કેઈ પક્ષતે ચુકાદાથી અસ'તોષ થાય તો એ પક્ષતે કાઝીની 
સરકારી અદાલતમાં અપીલ કરવાતી છૂટ રહેતી, 

કાઝીતી લાયકાતો અને ફરજે નક્કી કરવામાં આવતાં, 
ક્ષાહી અને પ્રાંતીય અડાલતે 

કૅદ્રમાં એક અલગ મુખ્ય સદ્ર અતે અલંગ મુખ્ય કાઝી ફતા, ન્તયારે 
પ્રાંતામાં સદ્ટ કાઝી મીર-અદલ અતે મુક્તી નામતા અધિકારીએ હતા. દરેક 
પ્રાંતમાં ચિપાહસાલાર દીવાત બક્ષી મીર-અદલ કોટવાળ મીર-મદૂ અને વકાએ- 
નવીસ જેવા અધિકારી નીમવામાં આવતા, 


સરકાર અને પરગણાંતી અદપ્લતે 

પ્રાયઃ બિતસાંપ્રદાવિક ફોજદારી ગુના કોટવાળ પાસે અને વારસે। લગ્તઃ 
લગ્નવિચ્છેદ્ જેવા દીવાની અતે ધામિ'ક સ્કરૂપતા કિસ્સા કાઝી પાસે નિકાલ 
માટે લઈ જવાતા આમ સરકારનું સમત્ર ન્યાયતત્ર ધર્‌ અરે આ ખે અધિ- 
કારીએમાં વહેંચાયેલું હતુ. 

આભિલને અધ પોલીસ અને ન્યાયકીય ફરજ બજાવવા આદેયુ અપાતે! 
અને એ રીતે એ થોડે અશે પ્રસ્તુત ખે અધિકારીઓના કાયમાં ભાગીદાર 
બનતે।. કોટવાળતી ગેરહાજરીમાં એ મોજિસ્ટ્રેટ કક્ષાની ફરજો સ'ભાળતે।. કો- 
વાળની કચેરાને 'ચખૂતરે!? તરીકે એળખવામાં આવતી, 

પરગણાતી અદાલતને વડા કાજ્ડી ઠંતે, જે દીવાતી અને ધામિક 
ફિસ્સાએને। નિકાલ કરતે।. પરગણામાં શિકદાર કે।ટવાળનાં મેજિસ્ટ્રેટ-કાર્ય તયા 
ફોજદારનાં સામાન્ય કારોબારો અને પોલીસ. કાય બજવતે।, પોતાની હફૂમતના 
ક્ષેત્રમાં શ્રિકદારની ફરજ સાંપ્રદાયિક ફોજદારી ડેહ્ઞાનાં ઠેસો ચલાવવાતી પણ હતી. 
મહત્ત્વ ધરાવતા દરેક તગરમાં અને મોટાં ગામદએમાં પણુ કાઝીની નિમણૂક 
કરવામાં આવતી, કાઝી મસ્જિદેોનો હવાલો સ ભાળતા અતે અધ્યાપન--કાય 
પણુ કરતા. 

સરકાર અતે પરગણામાં કાઝીએ મહેસૂક્ષી ડેસા ચલાવતા. એમના 
ચુકાદા સામે અપીલ દીવાત-ઈ-સૂમાં સમક્ષ થતી. સરકારમાં અને નીચલી 
અદ'લતોમાં કાઝીખ॥ તમામ પ્રકારતા દીવાતી દાવા અતે ધાર્મિક સ્વરૂપના 
ફોજદારી કૅસ ચલાવતા, એમતી સામે અપીલ્ષ પહેક્ાં પ્રાંતીય સદ્ર અથવા 
કાઝી અને મીર-ખદ્લ (જે એતી પ્રાંતમાં [નિમણૂક થઈ હોય તે!) સમક્ષ 
અને એ પછી સામ્રાજ્યના સદ-ઉસ્ર-સુદૂર અષવા મુખ્ય કાઝીતી અદાલતમાં 
થઈ શકતી, પરગણાન! શિકદારે ચલાવેલા નાના પ્રેકારતા કેજદારી ગુનાએ।માં 


૬૬)  શાજ્યત'ત્ર (૨૦૯ 


અપીલ સરકારના કેટવાઉ સમક્ષ યઈ શકતી અને કોટવાળના ચુકાદા સામે 
સૃખેદાર સમક્ષ અતે એ પછી બાદશાહ સમક્ષ યઈ શકતી. 

મુધલ કાલમાં અદાલતી કૅસે!નું પ્રમાણ નોંધપાત્રપણે થોડું હતું. આનુ 
મોટું કારયુ એ હતુ કૅ મામ-વસ્તીના અનેક નાતામાટા કિસ્સાએને। નિકાલ 
શ્રામપ ચાયતોમાં ચતો. 


કેક્જદારી ન્યાય :$ શુતપ અને શિક્ષા 

ઇસ્લામી કાનૂન પ્રમાણે શિક્ષાતા હદ કિસાસ અને તાઝીબ એવા ત્રશુ પ્રકાર 
હતા. હદ એ એવો પ્રકાર હેતે! જેમાં શિક્ષાતુ' ધોરણુ કુરાન અને હદીસમાં 
દર્શાવવામાં આવ્યું હતુ. “ કિસાસ 'તે અથ “ બદલે! લેવો ' એવો થતો. આ 
પ્રકારમાં કાનૂન દારા શિક્ષા મુકરર કરાયેલી વતી, છ્તાં જે વ્યક્ત સ'ડોવાઈ 
હોય તેના દારા અથવા તો હય! થયેલી વ્યક્તિખેોના વારેસે। દારા સજા ધટાડવા 
છૂટ આપવામાં આવતી. તાઝીબ એ એવી શિક્ષાને! પ્રકાર હતો, જેમાં શિહ્માનુ 
'પ્રમાણુ કાઝી અથવા ન્યાયાધીશ]ી તિવેકખુ હે પર છોડવામાં આવતુ. ૨૫ 


સુધલ ક્ષાસતમાં ગુનાએા બદલ વિવિધ શ્રિક્ષા કરવામાં આવતી : દંડ, 
જપતી, કક્ષા અને પદ પરથી ઉતારી પાડવું, નેકરીમાંથી બરતરકી, અન્ય 
પદ્ધતિએ દ્વારા માતહાનિ, કેદ અને અટકાયત અને દેશનિકાલ, ફટકા અતે 
શારીરિક શિક્ષાએ, અપરાધીતાં અગોતું છેદન, ફાંસી, ગ્રાહી ખષદામરજીના 
કિરસા વગેરે. સરકારી કર્મચારીઓ જે ચુતા આચરતા તેમાં પ્રજા પર દમન 
ગુનાના અને ફરજમાં નિષ્કાળજી અતે સર્વોપરી શાન્ન સામે- રાજદ્રોહ, બડ 
અથવા તિર્લ જ્જષણુાના કાય તે સમાવેશ યનો. ગેરઇન્સાક અથવા ગેરવહીવટની, 
. શિક્ષા એતા ચુતાના પ્રમાયુમાં થતી. 


કેદખાતા . 
મુબ કાલનાં કેદખાનાં બે જાતનાં હતાં.૨્? પ્રયમ, વિભાગનાં ડેદખાનાં. 
ઉચ્ચ દરજ્જાતી વ્યક્તિએ!, ઉચ્ચ સરકારી અધિકારીએ અતે શાહન્નદાએ--- 
ટ ડમાં, શાહી અતે ઉમરાવ વગના લોકો માટે હતાં, જ્યારે ખીજી કક્ષાતાં 
કેદખાનાં સામાન્ય દરજકતા લેકે એટલે કે બઆજીના લેકે! માટે હતાં. શાહી 
અતે ઉમરાવ વર્ગ માટે દેશભરમાં જુદી જુદી જગ્યાએ આવેલા કિલ્લા વપરાતા. 
માંતીય. રાજધાનીમાં મષ્યસ્થ કૅદખાનાં પણુ ઉચ્ચ પ્રકારના અને ઉશ્ચ અધિકારી 
રાજકીય મુનેગારે માટે વપરાતાં. રાજધાતીમાં કેદખાતાં અતે કિલ્લાઓ ઉપરાંત, 
સ-૬-૧૪ 


૨૬૦-] મુઘલ કાલ | ક. 


સરકાર અતે પરગણુૂ।ાનાં મુખ્ય મથકોએ પણુ કેદખાનાં હતાં, સાર્વજનિક હેદ્‌" 
ખનાંને “ બદદીખાનતાં ' કહેવામાં આવતાં. 

કૈેદખાનાંનો વહીવટ કાયક્ષમ ચાલે અતે ગુનેગારોને સારી રીતે રખાય એ 
જેવા બાદશાહો પોતે કૅદખખાનાંએની મુલાકાતે જતા. પ્રાંત અને જિલ્લાનાં કેદ- 
ખાનાંઓમાં પણુ સૂકાખએા અતે કાઝીઓને નિરીક્ષણ માટે નિર્યામત જવાતું 
ફરજતા ભાગરૂપે તફકી કરાયુ' હતુ. તેએ પણુ કેદોએની રહેણીકરણી તયા 
એમને જે રિથિતિમાં રાખવામાં આવતા તે જેતા અને જે કેઈ નિર્દોષ જણાય 
અને એને છેડી મૂકવા જેવો! લાગે તા એને છોડી દેવાં ફરમાવતા, ચોરી ખૂન 
લૂંટ છેતરપીંડી જેવા ગુતા વારવાર કરનાર શકમ'દ વ્યક્તિખોને નહેર 
સલામતી ખાતર કેદ કરવામાં આવતી,૨૭ 


પોલીસ-પદ્ટિ 


અકબરના અતુગામીઓતા સમયમાં સરકારતી પોલીસ ખાતાની જવાખદારી 
અને સત્તા ફેજદ્દાર અતે કોટવાળ વચ્ચે વહેંચગામાં આવેલી. ફેજદારતે મામ 
વિમ્તાર અને હેોટવાળતે મુખ્ય નગર અને એનાં પરાંએને।! વિસ્તાર સૉંપવાર્મા 
આવેલે,૨૬ પરગણામાં એ ખે અધિકારીઓની મદદમાં શિકદાર અને આમિલ 
રહેતા. જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં પરગણાને અમુક ગામતું એકમ બનાવી ચાણુદારતી 
' હરૂમત તીચે મૂકવામાં આવતુ .૨૬ 


શરિટ્ષણણુ ઝને પમ* 

શિક્ષણુ પણુ ધાર્મિક અને ન્યાયખાતા સાથે ન્ેડાયેલુ' હતુ, એ કાઝી 
'અને હિંદુ પંડિતો જેવા ધમ-તેતાઓને હસ્તક દેતું. ધાર્મિક શાળાએ। સામાન્ય 
રીતે મસ્જિદોમાં હૈ મ દિશિમાં અથવા કાઝીના કૈ પડિતોના નિવાસસ્થાને ચાલતી. 

અકબરન! સમયમાં રાજ્યનું ધમ ખાતું લાયક સ'રઘાએ। અને વ્યક્તિઓને 
રાન્ય તરફ્થી આપવામાં આવતાં દાત ધમોદા સુયૂર્ધલ વગેરેની વ્યવસ્ચા કરતુ, 
હરીફ દાવેદારે વચ્ચે સુયૂર્ધલ જેવા ઝઘડાનો નિકાલ કરવાની સત્તા એ 
ખઆતાતા વડા પાસે હતી. 


ગ્રતોપયેઃમી કાર્ચેા 

મુધલ સરકાર તરફથી જે પ્રજેપયોગી 3ાર્યો અતે બીજી સામાન્ય કહ્યાણુની 
ચાજનાઓ હાથ ધરવામાં આવતાં તે મુખ્યત્વે કે દ્રીય સરકાર તરફથી થતાં અને 
“આતો ખર્ચ પસ એ સરકાર ભોગવતી. એમ ૭તાં એમાંનાં કેટલાંક કાય સ્યાનિક 
સત્તાવાળાએ। તરફથી થતાં અતે ખચ'તેા અમૃક ભાગ તેએ આપતા. 


જૂન ફે ] ૨જ્યલ'ત્ર [ ૨૧૧ 


મુધલ શાસકેએ પોતાની પ્રજાને ખરેખર ઉપયોગી નીવડે તેવા બાંવકામ 
પણુ કરાવ્યાં. એમાં કૂવા તળાવ મુડો પુલો નહેરો બગીચા વાવ બંધો! ઓવારા 
ગ્નાનઘાટો સ્નાનગ્રહો ધર્મશાળાએા અને આર્ામગૃહો ન્નહેર-રસાડાં માગો 
હોસ્પિટલો મદિરો મરિજદો વગેરેનો સમાવેશ ચેતે. જુદા જુદા મૃધલ શાસકોએ, 
એમના સૂખેદારાએ, ઉમરાવોએ અને અમીરોએ આવા ક્કારનાં બાધકામ ત્યાં 
ત્યાં કરાવ્યાં હતાં. 


ટપાલ 

મુલ સમયમાં સરકારી ટપાલની સાથે સાથે ખાનગી «પાલ પુ એવી જ 
સગવડ નિયમિતતા અને ઝડપથી લઈ જવાતી. સરકારી ટપાલ માટે તત્ર ધણુ 
વિસ્તૃત હતુ. સરકારી ફરમાનો અને સ રેશા હલકારાએ મારફતે મોકલાતા અને 
રચાનિક પો!લીસ અમલદારને પોતપોતાના અધિકારવાળા પ્રદેશમાં હલકારાએ। સાથે 
ચોકિયાતે! મોકલવાના હુકમ પત્ર દ્દારા આપવામાં આવતા. 

ટપાલ મારે ખે પ્રકારની વ્યવસ્થા હતી : જ્ારે અને વજનદાર ટપાલ ઝડપી 
ઘ્વોડાવાળી ગાડીમાં લઈ જવાતી. આઠ માણ્લના અ'“તરે ઝડપી ધોડા અને ટપાલના 
અન્ય જરૂરી સાધન સાગ પર ભાવે આરામગ્રહોમાં તૈયાર રખાતાં, જેથી 
બહારથી આવેલ ટપાલ એમાં સત્વર બદલી નાખી વિના વિલ'બે આગળ લર્હ્ધ 
જવાતી. બીજી વ્યવસ્થા હતી ખેપિયાની, જે એક દિવસમાં ધોડા જેટલી ઝડપે 
દોડતો અને નિયત અ“તરે ટપાલ પહોંચાડતો. આવા ખેષિયાને “પથમાર' અથવા 
*પટમાર' કહેવામાં આવતે1. સરકારી ખેપિયાઓ સાથે ખાનગી લોક પણુ પૉતતાની 
ટપાલ મોકલતા. 


ડુષ્કાળ--વીસેપ અને ગરીઅ સપ્ટે સહાય 

અકબરે દૃષ્કાળ-વીમા અને ગરીબો માટે સહાય અગે દરેક જગ્યાએ 
અભનાજ-ભડારેી સ્થાપી કાયમી પગલાં લીપ્રાં હતાં, આવા અનાજ-ભ ડાર 
“દૂહસેરી' વેરામાંથી ઊભા કરવામાં આવતા, ખેડાષુ થયૅલી જમીનતા વીધા દીડ 
દસ શેર અનાજ વેરા તરીકે સરકાર લેતી અને એવું ઉધરાવેલુ' અનાજ પ્રત્યેક 
જિલ્લામાં ખાસ બાંધવામાં આવેલો અનાજની વખારેમાં રાખવામાં આવતુ. 
આવા ભ-ડારોના ઘણા હેતુ વતા, એ ભ'ડારામાંથી સરકારી પશુધન, જેને માટે 
ખુલ્લા બજારમાંથી ખરીદ ચતી નહિ, તેને માટે અનાજ લેવામાં આવતુ* વાવણી 
માટે ગરીબ ખેડૂતો અરી'થો જિયારણુ મેળવતા. દુષ્કાળના સમયમાં ગરીબ લેક 
સસ્તા ભાવે અનાજ વેચાતુ' લઈ ચ્રકતા. આ ઉપરાંત અડબરે સાખ્રાજ્યભરમાં 


૨૧૨] મુધલ ડ૩પ્લ [. 


ધર્માદામ્ૃરહ સ્યાપ્યાં હતાં, જ્યાંથી ગરીબ લેકે! ખોરાક મેળવી શકતા, એ માટે 
એક દારોાગો અથવા નિરીક્ષક અને કારફૂનોનો બનેલો કર્મચારીગણુ નીમવામાં 
આવતો. દુષ્કાળના સમયમાં ગરીષોને રાહત આપવાનાં પગલાં સત્વર અને 
સ ગીતપણે લેવાતાં. રસોડાં અને ધર્માદાગૃહેો વધુ ખોલવામાં આવતાં. કેટલાક 
ગરીબો અને ભિક્ષુકની સોંપણી શ્રીમંત ઉમરાવ-અમીરેને કરવામાં આવતી. 
તેએ એમતે ખવડાવવા-પિવડાવવાતી વ્યવસ્યા કરતા. 


પાદટીપેો 


૧. 1). 'પં. 58121, 1#૬// 447775//€//07, 10. 4-5 

ર. પ. 5. €૦ળાળા1ં55181, 27:75/07# 0/7 ₹%7/૮/77/, 10. 11, 8. 1; 
છે।. ર, નાયક, “મધ્યયુગ', “ગુજરાત ; એક પ[રેચ્ય”, પૂ. ૬૦૪ 

૩-૪. 1. 5. €૦ 1153811, 0/7. €/?., ૪. 2 


૫. ઇં. 540410, /700/0૮74/ 6002777120/ 0 7 (4/2 47#%8/4/5 (1226-1658 
4-7.) 00: 148-149 


૬, 490 *્વિટાં, 40-1-4584 7203. 8) ઈ. 3100111411, 1/01. 1, ૪- 280 
ટલું 9% 38110, ૦/7. ૮/., 9. 170 


' છ, વદ્વાત્ધળ, 77. ૮4., 1. 171 


૮. 'પાંદઘળપતતીંળ તાત કટલા, 00270/-૮-746૮7, પબ. 1, [* 368 
તૉલઉં 89 58:81, 97. €7., ૪. 171 


«. “મૌરાતે એદમદી', (ણુજ. ભાષા. નિઝામુર્દીત), ગ. 1, પૃ. 12૮ 

" ૧૬, 3&481, 97. ૮/., 9. 49-20 

૬૧ 'મીરાતે એહમદી' ઊુજ. જ્ાષા.), ગ. ૨, પૃ. ૬૬૪-૧૬૭૨ 

૬૨, 27૪7707 ૭/ 72741#/7, 71305. 99 20કુટા" દ્રાતં 8ટપ્તાાંતંટદ, ૪01, 1, 
9. 125 

13. 581810, ૦/. €4/.; [. 199 ૨૪. કઠ.7., 207 


૧૫. //8-/-44620//, 101. 11, 90. 40-41 ૬45. 58780, ૦7. ૮6-# - 214 
1૭, 9%, 108૯7 (3તં.) 77૮ 4715૭740777 57# 74671૮9 7૮ ૦7 77742 
( 26/5-767?, 4./.). 90. 28-34 


૧૮. 4//72/-૮-4/7147/ (300901600€01 ), 18. 1109. 93 €. પપ. ડટ્તે્તં૦0 
તું 9) ૯6 ૫દ્ર#&ઈ 411, ૩. 8 


૧] ર રામ્યત ત્ર [૨૬૩ 


કૃ ગુન 
૨૧. 
૨૨. 


રેડ. 
૨૪, 
ર૬, 
૨૮. 


રૃ. 


34૧11, 07. ૮«/૮.. [. 230 ર૦. 58180, ૦7. €.. 20. 259-260 
417-૮-4%5૭#& 101. 1, ॥. 300; 101. 1, ૪0. 23-25 


કંપા £દ21, 47547770710, 08. 17845. 0% ટાળ કટલા વ૩૦, 
૧, 1, ૪. 333 & 11, ૩. 488 


1/0181ત્તં, 2 72 #₹70/7740? 57/7/77 07 27047277 70417, 0). 85 તં 0. 236 
92:21, 07. ૮//., ૪- 327 ૨૫. 2847., 9- 380 
75/4., ૩. 390 ૨૪, 28/46. 0. 392 


“227 42 71૮01૮77024 7740૮7૬ 176 #/7૮2 70625, 02. 11805. 01 4. 
1.0૫૪ ?11 11, 100. 19-20 


58૮811, ૦/7. ૮//., ૪. 397 


. પરિશિષ્ટ 
ગુજરાતની ટ'કશાળોમાં પડાચેલા સિફા 


(૧) અમદાવાદ 


મુધક બાદરાહેના સમયમાં પણુ ગુજરાતના સૂખેદારતી રાજધાની અમદાવારરર્સા 
રાખવામાં આવી હતી, સલ્તનત કાલમાં સ્થપાયેલી અશી ' જે ટ'કશાળ હરતી તે પણુ 
મુઘલ કાલમાં ચાલુ હતી, મુધલ બાદશાહ અકબરના ગુજરાત પરના વિજયતા વર્ષ થી, 
એટલે હિ.સ. ૯૮૦ થી જ અહીથી મુવરલ સિક્કા બહાર પડવા લાગ્યા હતા, 


આ ટ'કશાળતા અકબરના સોના ચાંદી તથા તાંબા એમ ત્રણેય ધાતુના 
સિક્કા પ્રાપ્ય છે. આ સિક્ઠા મોટે ભાગે ગોળ આકારના અતે થે[ડા ચે[ર્સ છે, 
સોના અને ચાંદીના હિ,સ. ૯૮૦ ના સિક્કાઓમાં 'અહમદાબાદ,' પણુ એ જ 
વષના થડા સિક્ાઓરમાં “દારુલખિલાપ્રતે અહમદાબાદ એટલે કે અહ્મમદાબાદ નામ 
સાથે “દારુલૂખિલાફત( ખિલાફતતી રાજધાતી )'તા ઉપતામને। પ્રયોગ થમે! છે. 
ખાલી “અહમદાબાદ લખેલા સિક્ઠા વજતમાં એછેવરો અકખરતી સોતામહોરના 
વજન-ધોરણુ પ્રમાણે--સોનાતા ૧૭૦ ગ્રેત અને ચાંદીના ૧૮૦ ગશ્રેત વજનન।--- 
આ સિક્કાઓ પર એક તરક ઇસ્ત્ામ ધર્મનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત એવે કલમે! 
તેમજ પહેલા ચાર ખલીફા હઝરત અબતક, ઉમર, ઉસ્માન અને અલીતા 
ગુઝે] દર્શાવતું એક સુત્ર અને ખીજ તરફ અકબરતાં નામં અતે લકબ, ટ ક” 
શાળનૃ નામ અને સિજ બહાર પાડવાનું વષ જેવામાં મળે છે. 


અકબરના સિક્કાઓ પર વતુળ અથવા ખૂણાદાર કૅ ખૂણે ગાંઠ વાળેલી 
બાજુઓવાળા ચોરસ કે એવી જતતી બીજી ભૌમિતિક આકૃતિએ નાં ક્ષેત્રમાં 
તથા આજુબાજુ હાંસિયામાં જબાણ આપવામાં આવ્યું હોય છે. અમુક સિકાએ। 
પર આ ટ'કશાળ માટે જ વપરાતું ટકશાળ-ચિહ્ પણુ મળે છે. 

હિ.સ. ૯૮૦ પછી તરત જ પહેલાં હિ.સ. ૯૮૧ માં અને ફરી પાછુ 
હિસ. ૯૯૨ માં ઉપરાઉપરી સોના તેમજ ચાંદી બતે ધાતુઓના િકાઓનો 
ભાતમાં ફેરફાર કરવામાં આબ્યો. હવે “દાર્લૂખિલાષ્ત ' ઉપનામને બદલે 
“રસ્સલ્તતત'સધ્તનતની રાજધાતી)નું ઉપનામ વાપરવામાં આવ્યું. હિ.સ. ૯૮૧ ના 


બારેશિષ્ટ ] ઝુજરપ્તની ટ'કશાળાસા પડાચેલા સિકકા (૨૧૫ 


ચાંદીના સિકાએ। માં અહમદાબાદ ટ'કશાળ-નામ સાથે 'દારુસ્સલ્તનતે શહે મુઅજ્જમ'- 
(સલ્તતતની રાજધાની એવા સવથી મહાન શહેર)તા ઉપનામને પ્રયોગ યય છે. 


હિ.સ. ૯૮૪ માં “ દારુસ્સલ્તતતે અહમદાવાદઇ' ટ'કશાળ-તામ ધરાવતી સોના 
અને ચાંદીના એક ચોરસ આકારના સિપ્કાએની ભાત શર્‌ ચઈ, જેમાં આગલી 
ખાજુના કલમાવાળા લખાણુ માટે ચોકડી આકારનું અતે ચાંદીના સિજાએ માં 
ચોરસ ક્ષેત્ર રાખવામાં આવ્યુ'. આ ભાતમાં નાગપુરના સેન્ટ્રલ મ્યુઝિયમતે એક 
સોનાનો સિક્કો લગભમ ૧,૮૪૦ ગ્રેન વજનને! છે. આ ભાતના ચાંદીના સક્કા 
પર્‌ એક ટ'કશાળ-ચિહ્ન જવામાં આવે છે. અમદાવાદી ટ કશ્યાળીને [હ.સ, ૯૮૮ 
પછીતો કોઈ સોનાનો સિક્કો મળ્યો નથી, પણુ ચાંદીમાં ચોર્સ સિક્કા હિ.સ. 
૧૦૦૦ સુધી બહાર પડવા ચાલુ રહ્યા હતા. 

હિ.સ. ૧૦૦૦ અને (હે.સ. ૧૦૦૧ માં સિક્કાઓના ધા્મિક લખાણુમાં 
ફેર ન થયે।, પણ 1હજરી વર્ષને બદલે અકબરે શરૂ કરેલા નવા છંલાહી સનતાં 
વષ ૩૭ અને ૩૮ ને। પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો અતે ટ કશાળ માટે વપરાતું 
 “દારુસ્સલ્તનત' ઉપનામ પડતું સુકાયુ, આ સિક્કા પણુ ચોરસ છે, 

હિ.સ. ૧૦૦૧ દરમ્યાત અકબરતા સે।તા અને ચાંદીના સિકાઓમાં એક 
તવી ભાત શરૂ થઈ, જેને સિક્કાશારત્રીએએ પ્રલાહી સક્કામ્રેણીનું નામ આપ્યુ. 
આ સિકાએ માં ધામિક લખાણુને બદલે એક નવુ લખાણુ તેમજ ઇધ્લાહી વષ* 
સાથે એ વર્ષના જે મઃસમાં સિક્કો ટકાથયેો હોય તે માસનું નામ પણુ 
આપવામાં આવ્યુ. 

આ 1સિકા વિપુલ સ ખ્યામાં અને અકબરના રાજ્યકાલનાં પછીનાં લગભગ 
ખધાં વર્ષોના પ્રાપ્ય છે, શરૂઆતમાં એ ચોરસ આકારમાં જ બહાર પાડવામાં 
મ્રાવ્યા હતા, પણ પ્રતાહી વષ ૩૯ દરમ્યાન ચોરસ સાથે ગોળ આકાન્ના ને એ 
પછી માત્ર ગૅે;ળ આકારના બહાર પાડવામાં આવ્યા. 

ઇલાહી સિક્કાએના લખાણુમાં એક તરફ બાદશાઠનાં તામ અતે લકબ 
“જલાલુદ્દીન અકબર' પર *લેષ ધરાવતુ' અરખી સુત્ર ગદ્ય ગજવર ગણ ગછાછોટ 
(અલ્લાહ સવથી મહાન છે, એતું ગોરવ ગૌરવવત હો! ) અને ખીજ તર્જ 
ઇલાહી વર્ષ અને માસ તથા ટ'કશાળ-નામ “ અહમદાબાદ ' આપતા સૂત્રવાળું 
લખાણુ હોય છે. 

આ ભાતતા અમુક સિક્રાઓ પર પણુ ૮'કશાળ-ચિક્ટ મળે છે, 


આ ઉપરાંત ચાંદીમાં અકબરનાં તામ તથા લકબ ધરાવતા એક જુદી 
ભાતતા સિક્કા મળયા છે, જેમાં એક તરફ પચકૅણ ક્ષેત્રમાં કલમાવાળુ' 


૨૧૨] ' ગુલ કાલ (પ્ર. દડ 


ધામિક લખાણુ અને ખીજી બાજુ “જલાલુદ્દીન મુહમ્મદ અકબર બાદશાહ ગાજી' 
તેમજ હિજરી વષની સ'ખ્યાવાળા લખાણને પ્રયોગ થયે છે, આ સિક્કા વજનમાં 
લગભગ ૯૦ ગ્રેતતા હોઈ એ અર્ધા રૂપિયા કે (ગુજરાતના મુલતાનેોતી) મહમૂદ 
માટે વપરાતા હોય એમ લાગે છે. આ સિજ્ઠાઓમાં અસુક ૫૬ આપવામાં આવેલા 
વર્ષોના આંકડા--દ.ત. ૧૨૧૪ વગેરે પરથી એમ લાગે છે કે અકબરની આ 
ભાતના સિક્કા પાછળથી લાંબા સમય સુધી કચ્છ અને તવાનગર નવાં દેશી 
રાજ્યોમાં પાડવામાં આવ્યા હતા. આ સિક્ઠઠા ગુજરાત-બનાવટવાળા સિકાઓના 
નામે મશ્ચટટર્‌ છે. ૨ 

અમદાવાદ ૮ કશ્રાળના અકબરના તાંબાના સિક્કા સારી સ'ખ્યાતા તેમજ 
વિવિધ ભાતન! મળે છે. આ સિક્ઠાએમાં અમુક પર લખાણુમાં એનું મૂલ્ય ટ'કા 
રો-ટાંકી ચાર-ટાંકી વગેરે આપવામાં આવ્યુ" છે. શરૂઆતનાં વર્ષોમાં એટલે કે 
હિ.સ. ૯૮૦, ૯૮૧ માં ટ'કાયેલા તાંબાના સિક્રાએની એક ભાતમાં એક તરદ 
ત્રણુ પ કિતમાં “જણે ગલે મટ્સશાશાર ( અઠમદાબાદમાં ટ'કાયેલો પૈસો ) અને 
ખઔજી તરફે એટલી પ'્તિઓમાં માત્ર હિજરી વષષ શખ્દો તેમજ આંકડાએામાં 
આપ]ામાં આવેલુ' છે. હિ.સ. ૯૮૨ થી “દારુસ્સલ્તનત' ઉપનામ સાથૅના ટ'ક- 
શાળના નામવાળી એક ભાત શરૂ થઈ, આ સિજ્ા અકબરના રાજ્યારાહષયુના 
૩૮ મા વષ (એટલે ઇલાહી ૩૮-હિ.સ. ૧૦૦૧-૨) સુધી ચાલુ રદ્રા પછી 
ઝે જ ભાતના, પણુ ટ કશાળના ઉપનામ વગર અને હિજરી વષ'તે બલ્લે માત્ર 
આંકડામાં ઇલાહી વષ" અને માસના નામના લખાણુવાળા, સિઝ્કા બહાર પડુષા. 
આ જ અરસામાં કે એ પછી ફ્લૂસ નામને બદલે રંજ-ણ-ઝકવરશારી (અકબરી 
ટ કે) તામ ધરાવતા સિક્કા તથા એતા ભાગ--એક-ટાંકી ખેન્ટાંકી, ચારન્ટાંકી વગેરે 
મૂહ્યન્નામો ધરાવત સિજ્ઠા બહાર પડષા અને અકબરના રાજ્યનાં છેહલાં વષે 
સુધી પડવા ચાલુ રલ્યા. તાંબાના આ સિક્રાઓમાં પૂરા ' ફુલૂસ ' કે “ ટક! 'તું 
વજત ૩૧૦થી ૨૧૫ ગ્રેત સુધી મળે છે, જ્યારે ચાર-ટાંકી આશરે ૨૪૦ ચગ્રૅન, 
એકન્ટાં?! આશ્ચરે પછ ગ્રેત (મૂળ ૬૦ ચેત) અને બે-ટ કી આશરે 1૨૦ ગ્રેત 
તજનતી મળે છે. #કામાં ખેવડા વજનના ૬૨૦ થી ૬૩૦ ગેતના મળે છે, 

જહાંગીરના અમદાવાદના સિક્કા લખાણુ ખૂનાવટ વજન વગેરેની દૃણ્િએ 
વતની ભાતના છે. સોના અને તાંબાના મુકાબલે ચાંદીના સિક્કા વધારે સ'ખ્યામાં 
મળે છે. લખાશ્યુમાં ગઘ કરતાં પઘ્યનો વપરાશ વધુ રહે છે, 

અમદાવાદતે જહાંગીરનેો સોનાનો જે સિક્કો અત્યાર સુધી નોંધાયે] છે તે 
એતા રાન્ત્યકાલના ૧૪ મા વર્ષમાં બહાર પડયો હોઈ એમ ધારણ! કરવામાં 


“પારરિષ્ટ ] ગુજરાતની ટ'કકાળોામાં પડાચેલા સછા [ ૨૧૭ 


“આવી છે કે આ વષ (હે.સ, ૧૦૨૮) પહેલાં જહાંગીરને] સિષ્ઠો સોતાની ધાતુમાં 
અહી ટ'કાયે! નહે હેય, આ સિક્કાનું લખાણુ જહાંગીરના ભારતની બીજી 
ટ કશાળેના સિક્કાઓના લખાણુની જેમ પદ્યમાં છે અને વજનમાં એ લગભગ 
૧૭૦ ગેનનતેો છે, આવા સ્ઉિકા હિ.સ, ૧૦૩૩--૨!, વ. (રાજ્ય વષ) ૧૮ સુધી 
“અહાર પડયા હતા. 


હિ.સ, ૧૦૩૨૩ પછી નરજકાંના વર્ચસવાળા જહાંગીરના રાજ્ય-અમલનાં 
'જૈહલાં ચાર વર્ષો દરમ્યાન એતા નામના શિકાં ટકાયા, જેનું લખાષ્યુ 
“આ પ્રમાણે છે : 

ઓક તરજ : (કડીનું પહેલું' ચરણ) : 

થ છુવસે શાદ ગઝટાંમીર યાજ ર૧ જ્વર 
અને રાજ્યવષ*ની અને હિજરી વષ'તી સખ્યા 
ખીજ તરફ ; ( કડીનું બોજી' ચરણ : ) 
ગનાસે ગૂરગછાં વારસાઈ બમમ ગ્ર 
અને ટ'કશાળ-નામ 


(પ'ક્તિનો અચ : સમ્રાટ જહાંગીરની આત્તાથી સેતું અર્થોત્‌ નાણુ નર- 
“જહાં ખાદશહ-બેમમનું નામ એના પર અ કિત ચવાથી સે। આભૃષણેથી 
સુશોભિત થયું.) 

આ ભાતને નરજકાના તામવાળે અમદાવાદ ટ'કશાળને। સોનાનો સક્કો 
માત્ર હિ.સ. ૧૦૩૪ ને મળ્યો છે, 


જહાંગીરના અમદાવાદ ૮'કશાળના ચાંદીના સિક્કા વધુ સ'ખ્યામાં અને વધુ 
*ભાતોનતા મળે છે. એના રાજ્યકાલના પહેલા વર્ષના સિક્કાએને મૂળ નામ . 
“સલીમ'ને લીધે “સલામી સિષ્કાએ!' પણુ કહેવામાં આવે છે, વજનમાં આ સિકકા 
"અકબરતા સિષ્કાઓ જેટલા છે. 


આ પછીના ચાંદીના સિક્કા વજનમાં સહેજ વધ।રે ૨૦૦ થી ૨૦૫ ગ્રેતના 
છે. એમાં એક તરક માત્ર કલમા અને ટ કશાળ-તામ અને ખીજ તરફ બાદશાહ- 
નામ અને લકબ નૂઘદટીન સુદ્ન્મ ગદર વારશાઇ ચગી અને રાજ્ય ગષ ની સખ્યા 
આપવામાં આવેલ છે. 


ખે કૅ ત્રણુ વવ પછી, હિ.સ. ૧૦૧૪ માં, આથી પણુ વધારે વજનવાળા 
“(૨૨૦ ગ્રૅન સુધીના) સિક્કા બહાર પડયા. જેના લખાણુની પદ્ય-પ'ક્તિમાં ઢ'કશ્ાળ 
“નામને! પણ સમાવેશ થયે! છે. 


૨૧૮] સુઘડ કાલ ગિવ કું” 


આ ભાતના સકા માત્ર ત્રણેક વષ સુધી બહાર પડયા હેય એમ લાગે 
છે, આ જ લપ્માણુ અને બનાવટના, પણુ હલકા એટલે કે પહેલાંતા વજન 
(૧૬૯ થી ૧૭૪ ગ્રેત)તા તેમજ ખીજ બાજુવાળા લખાણુના શખ્દો કે અક્ષરોની 
સહેજ જુદી ગે!ઠતરણુ ધરાવતા સિષ્કા હિ,સ. ૧૦૨૭ અને ૧૦૩૩ વચ્ચે બહર 
પાડવામાં આવ્યા. એ પહેલાં હિ.સ. ૧૦૨૪(રા. વ. ૧૩) દરમ્યાન નવા પઘ્ય- 
લખાણુવાળે સિક્કો પણુ બહાર્‌ પડયો હતે, 


આ જ વષ એટલે પે।તાના રાજ્યકાલના ૧૩ મા વર્ષ(હિ સ ૧૦૨૭)માં 
જહાંગીર ગુજરાતની મુલાકાતે. આવ્યો! ત્યારે એને એક નવી જ ન્નતને (સક્કો 
બહાર પાડવાનો વિચાર આવ્યે!, જેણે માત્ર એની નહિ, પણુ આખા હિ'દતી 
સિક્કાઃશેણીમાં તવી જ ભાત પાડી, આ સિઝાએ પર દક્ષઃદી વર્ષના જે 
માસમાં સિક્કો ટ'કાયો તે મહિનાનું રાશિ-ચિદ્દ આપ્યું' છે અતે એ “ રાશિવાળા 
સિક'એ।? તરીકે ઓળખાય છે. અમદાવાદની ટ'કશાળ માત્ર ચાંદીના આ-। 
સિક્કાખા માટે મર્યાદિત રાખવામાં આવી હતી એમ લાગે છે, કેમકે અત્યાર 
સુધી અહીના સે!તાતો એક પણુ રારશિ-સિજો મળ્યે હોવાની જાણુ નથી. 
લ'ડનતા બ્રિટિશ મ્યુઝિયમમાં ગમેક કુશ રારિવાળે! સોનાનો સિકો છે,ર જેની 
પાઠથી બાજુ કુભ રાશિતું ચિટ્ અતે આગલી બાજુ જહાંગૌરતી અમદાવાદ 
ટ કશાળના તામતે સમાવા લેતી કપયુક્ત ચાંદીના સિક્ઠાવાળી પદ્યપક્ત છે, 
પણુ એતી હિજરી વર્ષસખ્યા તેમજ પધ્યપ'ક્તિતું લખાણુ ભૂલભરેલુ' હોઈ 
તેમજ એની બનાવટની દૃણ્રિએ એ ખતાવટી સાબિત થયે! છે.૪ 

જહાંગોરતા અમદાવાદના ચાંદીના રાશિ-સિક્કા પણુ માત્ર હિ.સ. 
૧૦૨૪(રા. વ. ૧૩)ના ઉપલખ્ધ છે અને વજનમાં ૧૭૧ થી ૧૪૫ ગ્રેન છે. જે 
રાશતા સિક્કા મળ્યા છે તે આ છે : મેષ શભ મિયુન કક શિ'હ અને વૃશ્ચિક, 
નેં એવી આગલી બાજુ પર બાદરાઉતું તામ, ટ કરાળ-તામ તેમજ હિજરી વષ ની 
સખ્યાજાળું લખાણુ, ગધ અથવા પધમાં છે. ગઘનું લખાણ તણાંમોર શાર ૩૧થર 
થ)૧જ્ઞાદ છે, જ્યારે પદ્ય-પકિતમાં ટકશાળ-તામ પણુ સમાવી લેવામાં આવ્યું છે, 

વચગાળામાં એટલે કૈ હિ.સ. ૧૦૨૦ અતે ૧૦૨૭ વચ્ચે હિજરી વષની 
સાથે ઇલાહી વષ' તથા ધલાહી માસનું નામ દર્શાવતા ખે જુદો જુદી ભાતના 
એક ગધ અને બીન પદ્ય લખાણુવાળા સિજ્ટા બહાર પડથા, ગધ લખાણુવાળા 
સિક્કા હિ.સ.૧૦૨૨ (ર1. વ. ૮) સુધી રહ્યા અને એ જ વષથી પઘલખાણવાળા 
સિફકા બહાર પડયા, ગધવાળા લખાણુમાં એક તરફ બાદશાદનુ' તામ સૂહ્ટીન 
ઝદાંનીર શાછ ગરરરશાઇ અતે બીજી તરક ટ કશાળ નામ અને ઇલાહી વષર અને 


પરિશિષ્ટ ] ગુજરાતની ટ'ક્શાળેપ્સા પડાચેલા સિકકા [ ૨૫૯-: 


માસ તેમજ હિજરી વષ'તાળું લખાશ છે. પઘલખાણમાં ટ'કશાળના નામતે! 
સમાવેશ થયે! ઝેપ, 


અમદાવાદ ટ'કશાળના નૂરજહાંતા નામવાળા સિજઠાએની ભાત એના 
સોનાના સિક્કાએની ભાતથી સહેજ જીદી છે. બનેનું' લખાયુ એકસરખું છે,. 
પણ શાખ્રોની ગેોઠવણુના ફેર ઉપરાંત ચાંદીના સિક્કામાં રાન્ય તેમજ હિજરી 
વર્ષ સેનાના સિક્કાની અપેક્ષા પાછી ખાજુ પર્‌ અને ટ'કશાળતું નામ આગલી 
ખાજું પર અપાયુ' છે. હિ.સ. ૧૦૩૫ શિવાય નૂરજહાના નામવાળા ચાંદીના 
સિકકા મળ્યા છે, 


જહાંગીરે ચાંદીમાં એક ખીજી નવી ભાતના બહુ હલક! વજનના સિક્કા 
પડાવ્યા, જે સાધાર્ણુ ચલણુ માટે ર્નાહ, પણુ વિશેષ અવસરે! પર ન્યે1છાવર- 
કરવા વગેરે હેતુસર વાપરવા માટે ટ'કાયા હતા એમ એના ઉપર્‌ આપેલાં નામો. 
પરથી જણાય છે, અમદાવાદ ટ'કશાળન્‌ા નિથાર પ્રકારના બે સિક્કા મળ્યા છે, 
૪૩ ગ્રેત વજનતી ઉપક્ષખ્ધ નિથાર્‌ હિ.સ, ૧૦રછ (૨1, વ. ૧૩ )કાં બહાર 
પાડી હતી. 


અમદાવાદતા જહાંગૌરના તાંબાના સિષ્ઠાએની ત્રણુ ભાત મળી છે એકમાં* 
સજ્ીમી તજી (એટલે ટાંકી) એવુ સિક્કા-નામ એક તરક અતે બીજી તરફે ટ કરાળ- 
નામ અને છંલાહી વષ" અને માસ, ખીજમાં આગલી બાજુ ઝદાંમીરી ( જહાં- 
ગોરનો) અતે ખીજી ખાજી જીન્સ ગદમવાવાર (અહમદાવાદનો પૈસો) અને હિજરી 
વર્ષ્સ”ખ્યા અતે ત્રોજમાં એક તરફ ખાની ( ચલણી ) અને રાજ્યવર્ષ અને' 
ખીજ તરફ જીતે સરમથશાઇ અને હિજરી વર્ષની સ'ખ્યા એવાં લખાણુ છે. મળી 
આવેલા તાંબા-સક્કાએનું વજત આશરે ર૩૬, ર૪૬ અતે ૩૦૬ ગ્રેનતુ' છે.. 
આ સિક્કા અતિ અલ્પ સ ખ્યામાં મળી આવે છે એનું એક મુખ્ય ફારણુ 
અકબરતું તાંમા-નાણું' વિપુલ સ'ખ્યામાં ચલણુમાં હોવાથી આ ધાતુમાં વધુ 
સિકા બહાર પાડવાની જરૂર ન હતી એવું મનાય છે. 


શાહુજહાંતા સિકકાએ।માં ફરી ક્લમાં અને ચાર્‌ ખલીફાએ તાં નામ-ગુષુ- 
વાળું લખઃણુ અપનાવવામાં આવ્યુ'. એના રાજ્યકાલન! પહેલા વષના અમદા- 
વાદના સિક્કાગ્માની એક ભાતમાં પ્રથમ વખત હિજરી વર્ષનો સખ્યા સાથે. 
સના રિંગરી (હિજરી સત) એ સ'વત-નતામથી અને રાજ્યકાલના પહેલા વષષનો 
પણુ આંકડાને બદલે શખ્દોમાં લના બદૃથ (પહેલું વષ) ખે પ્રમાણે ઉલ્લેખ થયે!" 
છે, બીજા વર્ષના સિક્કાએ માં પ્રી ઇલાહી વષ'તે! ઉપયોગ શયે!, 


8૨૦] સુઘલ ફાલ [%. ૬ ફે” 


ગ્રાહજહાંના અમદાવાદની ૮'કશાળમાં ત્રણે ધાતુએમાં સિક્કા બહ્ઠાર પડયા 
“હતા, જેમાં સોના અતે તાબા-તાણું' અલ્પ સ'ખ્યામાં પ્રાપ્ય છે, સોનામાં ૧૭૦ 
[કત અને ચાંદીમાં ૧૮૦ ગ્રેત વજન નિર્ધોરિત હતુ. 

અત્યાર સુધી મળી આવેલા સોનાના સિક્રાએની એક ભાત એ છે કે 
જેમાં એક તરક ત્રણુ પ'ક્તિમાં કલમો અતે નીચે ટ કશાળતું તામ અને ંલાફી 
“વર્ષતી સ“ખ્યા તયા માસતું તામ અતે ખીજ તરફ્‌ બાદશાહનું નામ અને પુરા લકબ 
અતે હિજરી વર્ષતી સ'ખ્યાવાળું લખાણુ છે. 


આ ભાતના સિક્કો દિ.રઃ. ૧૦૪૩ માં બહ્ઠાર પડયો હતે. એ પછીના 
'સિષ્ઠાઆમાં એક તર% ચોરસ ક્ષેત્રમાં કલમે! અને હિજરી વર્ષની સ ખ્યા અને 
આજુબાજી હાંસિયામાં ચાર ખલીફાએોનાં નામવાળું' સૂત્ર અતે બીજી તરક ચે।રસ 
ક્ષેત્રમાં શાદ્વેગદીન ચ1૨શ]ઇ્‌ શગી અતે રાજ્યવર્ભ-સખ્યા અને આજુબાજુ ઉસિયા- 
માં એનાં નામ અને લકકતા બાકીના અ'શે। અને ટ કશાળન્તામવાળી લખાણુ 
છે. શાહજહાંના સિષ્કાએની આ મુખ્ય ભ્ાત છે, જે એના અમલના છેલ્લા 
.વ્ષ સુધી ચાલુ રડી હતી, 

શાહુજહાંતા અમદાવાદના ચાંદીના સિષ્ઠાએતી પણુ આવી ખે જ્ઞાત છે, 
જેમાંની બીજ ભાતના સિક્ટા એના રાજ્યકાલતાં મોટા ભ્રાગનાં વર્ષોનાં ઉપલબ્ધ 
“છે, તદુપરાંત એતા આ ધાતુતા સિક્કાતી ત્રીજ ભાત છે, જે એના રાજ્યાઃ 
રાહણુના વર્ષમાં બહાર પડી હતી. એમાં અમુક પર વષ-સ“ખ્યા સાથે [હજરી 
-સ'વતના નામને નિર્દેશ પણુ થયે! છે. આ ભાતતા 1સિકફામાં એક તરફ કમો, 
ટકશાળનું નામ અને નિદેષ્શ સાથે અથવા વગર હિજરી વર્ષસ ખ્યા અને બીજ 
“આજુ બાદશાહનું નામ અને લકષવાળું' લખાણુ છે. આ ભાતના અમુક સિક્કાઓ 
પર હિજરી વ્ષષતા બદલે બાજી તરફ રાજ્યવષષ સખ્યા પણુ મળે છે. 

શાહુજહાંતા અહી'ત! તાંબા-નાણાની ખે ભ્રાત પ્રાપ્ત થઈ છે. એકમાં 
ઝેક તરફ જુજ શાદગણાની (શાહજલાંતો પૈસે) અને રાજ્યવષ'તી-સ'ખ્યા તથા 
જી તરફ ટકશાળ-તામ અતે દૃલાહી માસ-તામતું લખાણુ છે. બીજી ભાતમાં 
સિજ્ઠાતી બીજી તરદૃનાં લખાણુ તેમજ ગોઠવણુમાં સહેજ ફરક છે. આ તાણુ 
“જહાંગીરના તાંબા-તાણાની જેમ જૂજ છે. 

શાહજહાંના સમયથી જ પરદેશ સાથેના વધતા વેપાર તેમજ મકામદીનાની 
હજયાત્રા માટે મુખ્ય બદર બતેલા એવા સુરત શહેરની ટકશાળ વધુ કાય શીલ 
“બની હુતી, પરિણામે શાહજહાં અને એના અતુગામીઓતા અમદાવાદ ટ કશાળઃન 
તસક્કાએની સખ્યા રકતે રફતે આછી થતી ગઈ. 


પારિરિપષ્ટ ] ગુજરપ્તની ટ'કરાળોાસાં પડાચેલા સિકા [૨૨૬. 


ય્રાહજદ્ાંતા અતિમ સમયમાં ગુજરાતના સુખેદાર મુરાદબખ્શે હિ.સ. 
૧૦૬૮ માં રાજ્યપદતો દાવો કરી પોતાતા તામના સિઝ્કા પાડયા, એમાં અમદા-: 
વાદતી ટ'કશ્રાળનું નાણુ સોના અને ચાંદીની ધાતુએ।માં છે, પણ તાંખાતાણુ 
મળ્યાતી નણુ નથો. મુરાદ્બખ્શનતા આ સિક્કા એક જ પોકાર અને રાદજહાના. 
સિક્કાએની મુખ્ય ભાતના છે. એનો સેનાનો એક જ 1સપ્કો ઉપલખ્ધ છેઃ 
અમને એ લડતના ષ્િેશ્વ મ્યુઝિયમમાં છે,.ઈ આ 1સક્કફા વજન વનેરેમાં 
શાહઝહાંતા ધોરષુના છે. 


આઓર'ગઝેબનેો અહી નો સો।તાતો સિક્કો બહાર પડયો હોય એમ લાગતું" 
નથી. એના ચાંદીના સિષ્કાએની પણુ અહીથી મુખ્યત્વે એફ જ ભાત બહાર: 
પડી હોય એમ લાગે છે, જેમાં એક તરક પદયપ'ક્તિમાં લખાણુ અને હિજરી. 
વષસ ખ્યા અને બીજી તરફ ૮ કશાળ-નામ અને રાજ્ય-વપસખ્યા દર્શાવતુ 
આઓર'ગઝેમે શરૂ કરેલું ગધસૂત્ર. 


ઔર'ગઝેબના સિશ્કાઆની આ સુખ્ય ભાતમાં 1૯.સ. ૧૦૯૧ સુધી આગલી' 
બાજુમાં વષ*-થાંકડે છેલ્લી પ*ક્તિમાં અતે એ પછી પહેલાં પક્તિમાં અ'કિત. 
થયે1, એ સિવાય બીજે કેઈ ફેરપ્રાર્‌ નથી. વજતમાં પરુ એ આ કે આ પછીના. 
સિક્ઠા સગભગ પૂરા અને શુદ્દ ટચતા છે. ઓરગઝેમનું અમદાવાદનું તાંબાનાણુ” 
મળ્યુ નથી. 


ઓર ગઝેબના અતુગામીમત! અમદાવાદના સિષ્કા ધણી ઓછી સ“ખ્યામાં 
તેમજ ભાતની દૃણિએ પણુ બહુધા એક જ પ્રકારના મળે છે, જેમાં એક તરક 
દિજરી વર્ષસ'ખ્યા સાથૅ પઘપ ક્તિ હોય છે, ખીજ તરફ ૮'કશાળનામ અને 
ગજ્ય-વર્ષ આપતું ઓર'ગઝેબે શર્‌ કરેલુ ગઘમૃત્ર સરેજ ફેર સાંથે છે. 


શાહઆલમ ખઠ્ડાદુર(શાહઆલમ ૧ લે!)તા આ ટ કરાળનતા અધોએક ડઝન. 
જેટલા ચાંદીનાં સિક્કા મળ્ધા છે, જેમાં બાદશાહનું તામ ધરાવતી પદ્યપક્તિને 
બદલે નવા ગઘમૃત્રનો પ્રયોગ થયે, જે એના મોટા ભાગતા અનુગામીઓના- 
સિક્કાએમાં વપરાયું. 


આ સિક્કાખામાં એક તરફ એ ગધમૂત અને હિજરી વષષની સખ્યા અને 
બીજી તરફ ઓર'ગઝેમવાળા ટ કશાળ-તામ શરતે રાજ્ય-વર્ષ સ'ખ્યાવાળા સૂઝતું. 
 લખાશથુ છે. 


૨૨૨ ] શુઘલ ફાલ | ગ. ૬" 


જહાંદારશાહના ત્રણુક ચાંદીના સિક્કા મળ્યા છે, જે એક જ ભાતના છે. 
“આમાં એક બાજુ હિજરી વર્ષની સ'ખ્યા અને એના નામની પદ્યપક્તિ તેમન 
બીજી બાજુ ઢકશાળ*નામ વગેરેવાળુ' સૂત્ર છે. એને પણુ તાંખાતો સિક્કો એક 
ખાતગો સગ્રહમાં હોવાનું કહેવાય છે. 


ફર“ખાસયરતે અમદાવાદની ટ'કથાળતે સોનાને એક પણુ સિક્કો મળ્યો 
નથી, ચાંદીમાં દસેક સિક્કા તાંધાયા છે, જેમાં એક બાજુ હિજરી વર્ષસ'ખ્ય 
અતે એતા નામવાળી પઘપક્તિ છે અતે બીજી બાજુ ટ કશાળાન્નામ વગેરે- 
વાળું ચૃત્ર છે. ફરું ખસિયરતું તાંબાવાણું અતિદુર્લ ભ છે અને એ માત્ર કલકત્તાતા 
ઇન્ડિયન મ્યુઝિયમમાં છે. ફુલૂુક્ભાતના આ [સકકા પર એક તર્‌ જીક્તે જર્રેલસિથર 
થાદ્શાદ (ફર ખસિયર બાદશાહને પેસા ) અને બીજી તરક ટ કશ્રાળ-નામ વગેરે- 
વાણી ઉપ્યુક્ત સૂત્રતુ લખાણુ છે. વજનમાં આ સિક્ો ૨૧૨.૫ ગ્રોનને! છે. 

રફોઉદ્રજાતનું પણુ માત્ર ચાંદીનું અને એ પણુ એક જ્ઞાતનું નાણુ' મળ્યુ 
જે, જે દુલભ છે, સચિખએ માં નોંધાયેલા ત્રણેક સિક્કા ભાતમાં ઉપર જણાવેલા 
ફરું ખસિયરના સિકકા જેવા છે. 

રદ્રઉદરજાતતા સિક્કાએમાં ટ કથળતું ઉપનામ ગીતતુસ્લિણટ” (નગરેનું 
આભૂષણ) તોંધપાત્ર છે. 

રદ્રોઉદ્વલા શાહજહાં ર જાના અમદાવાદના માત્ર ચાંદીના [સિક્કા મળ્યા 
છે, જે અતિદુલભ છે. આ સિક્કાએ પર બતે બાજુ ગઘમુત્રવાળુ' લખાણુ છે. 

મુહમ્મદશાહના સિઝ્કા ઓર ગઝેમતા બીન્ત અનુગામીઓ કરતાં વધુ છે. 
એને સોનાનો એક સિક્કો ખાનમી સંગ્રહમાં હોવાનું કહેવાય છે, જ્યારે ચાંદીના 
"સિક્કા લગભમ બધાં મ્યુઝિયમોમાં છે. આ સિક્કા ભાતમાં શાહઆલમ બહાદૃરતા 
ગુત્રવાળા સિક્રામા જેવા છે. 

અહમદશાહતે! અમદાવાદનો માત્ર ચાંદીનો જ એક સિક્કો મહયે। છે, જે 
લખાણુ તથા ભાંતમાં મુદ્મ્મદશાહના ટ કશાળ-નામવાળા સિક્કા જેવો છે. 
આલમગીર ર “તે મોનાનો સિક્કો ખાનગી સ ્રહોમાં હોવાનું કહેવાય છે. એના 
ચાંદીના ત્રષુચાર સિક્કા મળ્યા છે, જે લખાણુ તેમજ ભાતની દૃષ્ટિએ મુહમ્મદ- 
શાહ અને અહમદશાહના સિક્કા જેવા જ છે, શાહજહાં ૩ “નતા પણુ માત્ર ચાંદીના 
'ત્રણુચાર સિકકા પ્રાધ્ત થાય છે તેએ પણુ એ જ ભાતના છે. 

શાહઆલમ ર નના ત્રણે ધાતુમાં સિક્ઠા મળ્યા છે, પણુ એતી સખ્યા 
અદપ છે. સોનાનો જે એક સિક્કો મળ્યે! છે તે તથા ચાંદીના સિક્ઠા પણુ 
“ફરું ખાસિયર વગેરેની પદ્યપ'ક્તિવાળા લખાણની ભાતના છે. 


પરિશિષ્ટ ] ગુજરાતની ટ'કશાળોામાં પડાયેલા સિકા [ ૨૨૩ 


એના તાંબાના સિષ્કા શાહજડાંના તાંબાના સિક્કાની બોજી ભાતના એટલે 
જીર્લે શાદ્ચાશની (શાહઆકલમતો પૈસે) અતે રાજ્ય-વર્ષ તથા ટ'કશાળ-નામના 
મુત્રવાળ। છે. 

બોદર બખ્તના પણ ત્રણે ધાતુએ મ સિક્કા મળ્યા છે. સોનાના ઓછામાં એકા 
ચાર સિક્!એ।ના અરિતત્વના માહિતી છે. એના પણુ સોતા અતે ચાંદીના સિક્ાએ:તી 
ભાત એક છે, તટે પાછલા મુધલ સમ્રાટાના પધલખાણવાળા સિક્કા જેવી છે. 
ખૌદર બખ્તતે! તાંબાનો સિજ્મો ખાનગી સ'મ્રહમાં હોવાનું કહેવાય છે. 


મુહમ્મદ અકખર ર જતા ચાંદી“ અતે તાંબાના સિક્કા મળ્યા છે, ચાંદીનો 
સિજ પાછલ! મુધસ સન્નાટોતા [હજ્ઞકે મુશારજ વગેરે ગઘસુત્રવાળા લખાણની 
ભાતના છે, એની બીજી બાજુના લખાણમાં અટ્નાર નાગરીમાં અકિત છે, ૦7 
સૂચવે છે કે આ [સક્કા વડોદરાનાં ગાયકવાડ તરફથી બહાર પાડવામાં આવ્યા 
હતા. તાંબામાં પણુ એતા સક્કા એના પુરેગામીએની ફુલસવાળી ભાતના છે, 

આ છેહલા પાંચ બાદશાહાતા (સિજાએ પર પણ ટ કશાળ--ચિઠ્દો જેવા 
મળે છે. 


૨. પાટણુ 


ગુજરાતના જુના પાટનગર (અણુહિલવાડ) પાટણુ માટે સિક્કા પર 'તહરવાલા 
પત્તન' કે “શહરે પત્તત' નામો અ કિત મળે છે, 

ગુજરાંતત! મુલતાતોના સમયમાં અહીં #'કશાળ ત હતી, મુધલ સમયમાં 
માત્ર અકબરના મજ્યકાલતી શર આનાં થે!ડાં વર્ષો દરમ્ય ત અહીં 2 ડશાળમાં 
માત્ર હિસ. ૬૮૪ અતે ૯૮૫માં બહાર પડેકા મિષ્કા મળે છે એ ન્તતાં એ 
હિ.સ ૯૬૮૫ પછી બધ કરવામાં આવી હોય એમ લાગે છે, 

અડબરતાં અડી થા ત્રણે ધાતુએમાં 1સક્કા બહાર પડતા હતા, જેમાં 
સોનાના સિકા અત્તેટૃલ સ છે. યાંદો અતે વાંબાતા સિકાએોની પણુ સખ્યા 
ઝાઝી તથી, આ બધા સિકકા એનાં ભાત ધ ખાણ વગેરે બાબતોમાં અમદાવાદના 
શિષ્કાઓને મળતા છે. 

અકબરને મોનાના એક સિક્કો લ'ડનનાં બ્રિરિશ મ્યુઝિયમમાં છે એમ 
તાંધાયું' છે, પશુ એતું વણુત ઉપલખ્ધ નથી. 

એના ચાંદીના ગણ્યામાંદયા સિકાએ માં ભારતમાં લખનોના પ્રોવિન્શિયલ 
મ્યુંઝિયમની સિક્ક'-સાચિમાં બં તમૂર તોંધાયાં 8.૬* એ ઉપરાત બોજા એકબે 


૨૨૪] મુઘલ કાણ [ પ્ર. ૬ ફે” 


સિક્કા વિશે માહિતી પ્રકાશિત થઈ છે,15 આ બધા સિષ્ઠા ભાતમાં એકસરખા 
છે, જે અમદાવાદતી દારુસ્સલ્તનત ઉપનતામવાળી ભાતોમાંનતી એક ભાતને મળતી 
છે. એમાં એક બાજુ ગોળ સિક્કા પર વચમાં ટપર્કાવાળી ખે લીટીએથી બનેલા 
ચોરસ ક્ષેત્રમાં કલમો અને ભાજુબાજુ દાંસિયામાં ચાર ખલીફાએવાળું' અને 
ખોજી બાજુ એવાં જ ક્ષેત્રમાં સમ્રાટતુ નામ તથા [હિજરી વષષસ'ખ્યા અને 
હાંસિયામાં માનસૂંચંક લકબ, રાજ્યતા અમરત્વ માટે પ્રાથતા અતે ટ કશાળન્તામ 
ઝર્ઢ ૬ર શદરે નદૃરવાછા વત્તત (નહર્વાા। પારણું શહેરમાં ટકાયે) એ લખાણુ છે.3૨ 

ગુજરાત બનાવટતા અકબરના ચાંદીતા સિકા।--૩ુજરાતતી મહમૂદી જેવા, 
જેઓના પર ટકશાળ-નતામ નથી અતે રે4. ટેલરના મતે જે સુરત ખાતે. 
ટકાયા હતા તે સિકકા પાટણુની ૮કશાળમાંથી બહાર પડેષાતું |વેધાન શ્રી, સો. 
આર, સિ'ધલે કયું' છે. થ્રો. સિધલે આવા જે ૮૦ શિક્ઠાએોાના અભ્યાસ પછી 
પોતાનો મત બાંધ્યો! છે, તેમાંના અમુક પર્‌ હિજરી વષસ ખ્યા ૯૭૬, ૯૯૦. 
૯૯છ, ૯૯૯ વગેરે અપાઈ હોવાતું તેમજ અમુક પર્‌ પાટુ ટ કશ્ચાળતું નામ પણુ 
વાંચી શકાય છે એમ નૉંધ્યુ' છે, પણુ અ સિક્કાએનતી આપેલી હાપમાં એ સ્પષ્ટ 
આવ્યુ નથી,?2 એકલે શ્રાો સિવે ચચેષ્લા [સક્કા જયા સિવાય આ વિષય પર 
નિર્ણયાત્મક અભિપ્રાય આપી શકાય એમ નથી. 


અકખરતા પાટણુતા સિકા પણુ દુલ'ભ કહી શકાય, અત્યાર સુધી એને. 
એક ફુલૂસ રેવ. ટેલરે પ્રકાશિત ક્યો હોવાની માહિતી છે. આ સિકો અમદાવાદના! 
તાંબાના સિકાખોતી એ ભાતના જેવો છે, જેમાં ગોળ સિક્કા પર વચોવચ વચમાં 
ટપકાંવાળા ખે આંડી થીટીઓથી વહે'ચાયેલા ક્ષૅગ્ર પર નીચે લખાષુ છે. આગલી 
ખાજુ પર જુલે ઝર નરવર યસત (તઇરવાલા પટછુ-શહેરમાં ટ કાયેલો પૈસે ) 
અને બીજી ખાજુ હિજરી વષ રાખ્દો અને સખ્યા બ'તેમાં અપાયું છે. 1૪ 


૩. માક્પપુર 

અકખબરતા સિક્કાએ પર ટ'કશાળનું નામ “માલપુર! મળે છે. આ માલપુર 
અગાઉતી મફકાંઠા એજન્સીમાં અને હાલ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં અમદાવાદથી 
આશરે ૧૦૦ કિલેમીટર ઉત્તરપૂવ* દિશ!માં આવેલુ' માક્ષપુર્‌ એવે। સિકાશાસ્તી ખોને! 
મત છે, જેકે ટકશાળવાળી રાજધાતી અમદાવાદથી આટલી તજક બીજી 
ટ'કશાળતી શી આવશ્યકત! હશે એ એમતે મત કેોયડારૂપ છે, પણુ અહી તી ઢ કશાળ 
પાટણુની જેમ અલ્પજીવી અતે માત્ર હિ, શ. ૯૮૭ થી ૯૮૫ દરમ્યાન જ કાર્યશીલ 
રહી તેમજ એમાં ટ કાયેલા સિષ્કા પણુ જૂજ સ ખ્યામાં પ્રાપ્ય છે, હિ. સ. ૯૮૫ 


પરિશિષ્ટ] ગુજરાતની ઢ*ડશાળેોપાં પડાચેલા સિકપ (૨૨૫ 


પછી બહાર પડેલો અહી'ને! કેઈ સિક્કો મળ્યો તથી, એટલે એ વષમાં એ 
ટકશાળ ખધ કરવામાં આવી હશે. 


માલપુર્તા ત્રણે ધાતુએમાં સિક્કા મળ્યા છે, સોતા અને ચાંદીમાં એક 
એક અને તાંબામાં ચાર-છ સિક્કા નોંધાયા છે એ જેતાં અહી'તા સિક્કા દુર્લભ 
ગષ્યાવ, સેનાના ' ઉસક્કા પર અમદાવાદતી જેમ માલપુરને ૬1૯સ્થિઝાજા 
((ખલારેતતી રાજધાની)તા માતમુચક ઉપનામથી બિરદાવવામાં આવ્યું છે એ એક 
રીતે માલપુરતી રાજકીય અગત્યનું ઘોતક છે, ઉપ અહી'નેો સોનાને! જે સિષ્કો પ્રકાશિત 
થયો છે તે આકારમાં ગોળ, ૧૬૮ ગ્રેત વજતતો અતે દિ.સ, ૯૮૪માં 
ટ કાયેલે હતો તેમજ લખાણુ વગેરેમાં ગે જ વષષમાં અમદાવાદમાં ટકાયેલા 
સિક્કા જેવે ઝે, ૧ ૬ 


માલપુરતે ચાંદીનો સિક્કો માત્ર લંડનના બટિશ મ્યુઝિયમમાં છે, સોનાતા 
સિક્કાની ભાતને। હોવાનું કરેવાય છે, પણ એમાં વર્ષન્સ'ખ્યા પાછલી બાજુ 
પર્‌ આપવામાં આવેલી છે, ૧૪ 


માલષુરના તાંબાના સિક્કા લખાણુમાં અકબરના અમદાવાદતા તાંબાના 
સાદા ક્ષેત્રવાળી એક ભાત જેવા છે, પણુ લખાણુતી ગે!ઠવણુ સહૅજ છીદી છે. 
આંગલી બાજુ પર પાંચ પક્તિમાં સિક્કાનું અતે ટ કશાળનું નામ સિયજ બે ખુસ 
ગે સાજવુર અને બીજી બાજુ ત્રણુ પ'ક્તિમાં હિજરી વર્ષ શખ્દ અને સ'ખ્યામાં 
આપવામાં આગ્યુ' છે, આ સિક્કાએા પર ટ'કથાળ-ચિટ્ટ પણુ છે. તાંબાના 
સિકકા હિ,સ. ૯૮૪ અને ૯૮૫ માં ટ કાયા હતા, 


૪. સુરત 


સુરત ખાતે સલ્તનત સમયમાં ટકશાળ હોય એમ લાગતુ' નથી. મુઘલ 
સમયમાં અકબરે અહીં' ટ'કશાળ સ્થાપી હતી. સુરતે ટ'કશાળ તરીકે અગત્યનું 
સ્થાત તો જહાંગીરના સમયમાં ધારણુ કયુ. શાહજહાંના સમયથી તો એ 
ગુજરાતની પ્રધાન ટકશાળ ખની ગઈ હતી એમ કહી શકાય. 


સમમ રીતે જેઈએ તે પણુ સુરતત। સોતા અતે ચાંદીના સિક્કા અમદ્દાવાદ 
સુષ્ધાં ગુજરાતતી બીજી કોઈ એક ટ કશાળના સિક્કાએ કરતાં સ'ખ્યામાં વધારે છે. 


અકખરના સુરતના સિક્કા અતિદુલ'ભ છે. અત્યાર સુધી માત્ર ચાંદીના બે 
સિષ્કા તાંધાયા હેવાતી માહિતી છે. આમાંના લાફેરતા પબ મ્યુઝિયમવાળા 


પ્-૬-૧૫ 


૨૨૬] સુધલ ડાલ "શ. ૧ડૂ' 
નમૃતામાં “સુરત' તેમજ “આબાન'તી નેડણીમાં ભૂલ છે, પણ્‌ એતો ખીજ્ને 
નમૂનો એ જ વર્ષ માં અતે એ જ માસમાં બહાર પડેલે પ્રકાશિત થયે] છે તેમાં 
'સૂરત' અને “આબાન'તી જેડણી ખરી છે.૨૯ 


સુરતના જહાંગીરના સિક્કા પ્રમાણમાં એછા મળે છે. અત્યાર સુધી પ્રાપ્ત 
[સિક્કામાં કોઈ સિક્કા પર હિસ. ૧૦૨૯ પહેલાંનું વર્ષ મળ્યું' નથી, એટ્લે 
લાગે છે કે સુરતની ટ'કશ્ઞાળમાં સિક્કા એના રાજ્યકાલના ઉત્તરાધ માં બહાર 
પાડવામાં આવ્યા હશે. 

જહાંગીરતે! સોનાને એક સિક્કો લ'ડનના બ્િિટિશ મ્યુંઝયમમાં છે, જે 
નૂરજહાંતા નામે હિ.સ. ૧૦૩૬ માં ટ કાથો હતો, એ અમદાવાદતા નૂરજહાંના 
સિક્કાની ભાતતે! છે. 

ચાંદીના સિક્કાએમાં એક ભાત તે આવી જ છે અતે બીજ ભાત પણુ 
અમદાવાદતા ઇલાહી વષ' અને માંસ દર્શાવતી અને બાદશાહનું નામ ગઘતા 
લખ॥ાણુમાં ધરાવતી ભાત જેવી છે, 


જહાંગીરને તાંબાનો સિછ્જો એક ખાનગી સ'ગહમાં રોવાનું કહેવાય છે, 
પણુ એ વિશે વિગત ઉપલખ્ધ નથા. 


શાહુજડાંતાં સુરતના સિક્કા લખાણ અને ભ્રાતની દૃષ્ટિએ લગભગ 
અમદાવાદના એન! સિક્કા જેવા છે, એક ભાત તે] સાવ અહમદાવાદ જેવી છે. 
વતું ળક્ષેત્રમાં એક તરક કલમે, ૮કશાળ-તામ અતે ઇલાહી વર્ષ-સખ્યા અને 
માસ તથા બીજી તરક બાદશાહતું નામ, લકબ અને હિજરી વષસ ખ્યા: આ 
ભાત માત્ર એતા સોનાના સિક્કામાં છે, જે અતિ દુર્લભ છે. સોનાના સિક્કાની 
બીજી ભાંત ઉપર વણુવેલી એના ચોરસ ક્ષેત્રવાળી અતિ સાધારણુ ભ્રાત છે. 
ચાંદીમાં સોનાનો ઇલાહી વષ" અને માસવાળી ભાતને સિક્કો હજી મળ્યે! નથી, 


જ્યારે ચોરસ ક્ષેત્રવાળી ભાતના સુરતતા સિક્કા સારી સ ખ્યામાં પ્રાપ્ય છે. 


સુરતની ટ'કશાળમાં શાહજછાંના રાજ્યકાલના પહેલા વર્ષમાં ચાંદીનો એક 
નવી ભાતનો સિષ્્ો બહાર પડયો તેમાં એક તરફ કલમે! અને હિજરી વષ્‌'- 
સખ્યા અને બીજી તરજ ટકશાળ-નામ તથા એના તામવાળી પધપ'ક્તિ છે. 
આ જ વર્ષમાં હિજરી સનત! તામનેદષ્શવાળા સિક્કા! બહાર પડયા, જે ઓછામાં 
એછા હિ.સ. ૧૦૪૨ સુધી બહાર પડયા હતા, 


શાહજકાંતા ૨1.૧, ૬ થા ચોરસ ક્ષેત્રવાળી ભાત ચાલુ થઈ, જે ર1,વ. ૩૦ 
સુધી ચાલુ ર્હી. 


યરિફ્રિષ્ટ | ગુજરાતની ઢ'કશાળોામાં પડપ્યેલા સક [૨૨૭ 


એના સુરતના તાંબાના સિક્કા જૂજ સ'ખ્યામાં અને એક ભ્રાતના મળે જે. 


મુરાદબખ્શનતે સોનાને એક સિક્કો ખાનગી સ-્રહ્માં હોવાનું કહેવાય છે, 
એના ચાંડીના સિષ્કાઓમાં એક નવી ધાર્મિક લખાષણુ અને પદ્યપ ક્તિવાળી 
ભાત છે. આ ભાતતા સિજ્ઠા અતિ દુલ'ભ છે અને લડતના ષ્વિટિશ મ્યુઝિયમ 
ઉપરદત ભારતમાં માત્ર નાગપુરના સેન્ટ્રલ મ્યુઝિયમમાં છે.૨૦ આમાં એક તરફ 
કલમો ટક્શાળ-નામ અને હિજરી વવબ-સ ખ્યા છે અન બીજ તરફ આ પધણ- 
પ'ક્તિ છે. 

અમદાવાદવાળી એની ભાતના ચાંદીના સિક્કા ટીક ડીક સ'ખ્યામાં મળે છે. 

મુરાદબખ્શનું સુરતનું તાંબાનાણુ' સોતઃના નાણાતી જેમ દુર્લભ છે. એ 
એક જ સશાતનું અત કશા વૈવિષ્ય વગચતું છે, આ 1સક્કા પર એક તરર્‌ જીજે 
સુરાર્શાટ્ી અતે બીજી તરક 2 કશાળ-તામ અને રાજ્ય-ત્રધનુ' લખાણુ છે.૨૧ 

સુરત ટ કશાળના ત્રણે ધાતુમાં સંખ્યામાં સૌથી વધુ સિષ્ઠા ઓર ગઝેબના 
છે. એના ૨જ્યકાલનુ ભાગ્યેજ કોઈ વર્ષ હરે, જેમાં ૮ કાયેલે ચાંદીનો! સિક્કો 
ન મળ્યો હેય. એના પહેલ! વર્ષતા સોના તેમજ ચાંદોના સિક્કાઓમાં ટ'ક- 
શાળન્નામમાં સુરત સાથે 'વર્‌રે મુવારક' (શુભ બદર) ઉપનામને। પ્રયોગ તેમજ 
એ પછીના સિક્કાએમાં આગલી બાજુ પર હિજરી વર્ષના આંકડા ઉપલી કૅ 
વચલી પકિતમાં અપાયા હોવા સિવાય ભાતની દષ્ટિએ એના સિક્કાઓમાં ક'ઈ 
ૈવિષ્ય કે તવીતતા ૬ૃષ્ટિગાચર થતી નથી. સો।ના અને ચાંદીના સિક્કાઓની 
એક જ મુખ્ય ભ્રાત છે, જેમાં એક તરક એના નામવાળી પદ્યપક્તિ અતે બીજી 
તરફ ટ કશાળ-તામ વગેરેવાળા સૂત્રતું લખાણુ છે. 

આઓરગઝેબતું અરી'તુ' તાંબા-તાણું બે ભાતનુ પ્રાપ્ત છે : એકમાં એક 
તરફ જીતે ગોરમગતશાણી (ઓર ગઝેબશાહનો પૈસે) અને બીજી તરજ ટ કશાળ- 
નામ અતે રાજ્ય વષ"-સખ્યાવાળું' લ'ખખાણુ છે, આ ભાતતાં અમુક સિક્કા- 
એમાં બીજી બાજુના લખાણ્ુનાં ગાઠવષ્યુ સહેજ જુદી છે. બીજી ભાતમાં એક 
તરૂ ટ'કશાળનું નામ અને હિજરી વ્ષ-સ“ખ્યા અને બીજી તરફ સુહ્સે સુવ(ર% 
સના (શુકનવ'તુ રાન્યારાહષ્યુ વષ ફ્લાણુ) એ લખાણુ છે. 

આઝમટ્રાહતા સુરતના માત્ર ચાંદીના સિક્ઠા મહયા છે, જે ધણા દુલષ્ભ 


શ ડામ 


છે ભાતમાં એ એના અમદાવાદના સિક્કા જેવાં છે. 


શાહઆલમ બહાદુરના આ 2 કશાળના સેના અને ચાંદીમાં સિક્કા ઠીક 
સ'ખ્યામાં પ્રાપ્ય છે. આ સિક્કાએ પર્‌ આગલી ખાજુનું લખાણુ એના અમદાવાદના 


૨૨૮] . મુઘલ કાલ | પ. ૬ ડું” 


સિક્ટાએ જેવુ, પણુ ગોડવણુમાં સહેજ ફેરવાઈ છે તેમજ બીજ ખાજુવાળુ' 
લખાણુ કશ્ચા ફેરફાર વિનાની ઓર ગઝેમવાળી ટકશાળ-તામ વગેરે સુત્રવાળુ' 
છે. એને સુરતને તાંબાતો સિક્કો છેવાતું ટેલરે નૉંષ્યું' છે, પણુ એ વિશે કાંઈ 
વિગત આંપી લાગતી નથી,૨૨ 


સુરતમાં ટ'કાયેલો જહાંદારચ્ાહનો એક સોતાને સિક્કો લ ડનતા બ્િરિશ 
મ્યુઝિયમમાં છે, જ્યારે એના ચાંદીના સિક્કા એકાદ ડઝન જેટલા મળે છે, બ'તે 
ધાતુત 1સિક્કાઓનું પધપ'ક્તિ વગેરેવાળુ બતે બાજુનું લખાણ એના અમદાવાદતા 
સિક્કાએના લખાણુ જેવુ' છે, માત્ર ગોઠંવણુમાં સહેજ ફેર છે. એના ચાંદીના 
સુરતના સિક્કાની એક બીજી ભાત છે, જેમાં આગલી બાજી પર્‌ હિજરી વષ*- 
સખ્યા સાથે એના નામવાળી બીજી પધપ-ક્તિ છે. 


જદોંદારશાહતે] તાંબાતો સિક્કો રેવ. ટેલરની પાસે હતે, જે ફુહુસ- 
જાતનો છે. એમાં એફ તરજ જીરસે ગછીંઢારશાદી અને બોજ તરફ ટ કરાળ- 
નામ અતે રાજ્ય-તષષ જે.૨૩ 


' સુર્તતી ટ'કશાળના સિક્રાએનતી સ'ખ્યામાં ઓરગઝેમના અનુગામી- 
એમાં ફરું ખસિયરનો સુહમ્મદશાહ પછી બીજે નબર આવે છે, એતો સોનાનેદ 
એેકડ જ સિષ્ઠો મળ્યો] હોવાતી જાષખુ છે, જે કલકત્તાના ઇન્ડિયન મ્યુઝિયમમાં છે. 
આ તેષક એન! ચાંદીતા સિજ્ી એતા રાજ્યના છેલ્લા વષ માં અમદાવાદમાં 
ટ કાયેયા એના ચાંદીતન! સિષ્ઠાતી ભાત જેવા છે. માત્ર બ ને 2 કશાળે।ના સિક્ક!- 
એમાં આગલી ખાજુનાં પઘ્પક્તિવાળા લખાણુ અતે [હિજરી વષ-સ'ખ્યાની 
ગોડવશુમાં સહેજ ફેર છે. ફરું ખસિયરના ચાંદીના સિક્કા એના રાજ્યકાલનાં 
બધાં વર્ષોતા ઉપલબ્ધ છે. એને! તાંબાનો ફુલૂસ એક ખાનગી સગ્રહમાં હતે, 
જે રેવ. ટેલરે પ્રકાશિત કર્યો છે. એમાં એક તરક જીર્લે જર્મ્લસિયર વારશાઇ 
તથા બૌજી બાજુ ઓર્‌ ગઝેબવાળું' ટ'કશાળ-નાંમ વગેરે સૂત્ર છે, આ સિક્કા પર્‌ 
કેઈ વષ નથી. 


રફીઉદ્દરન્નતના સુરતના સોના અને ચાંદીના એકએક સિક્કાની ભાત મળી 
છે. આ અતુકમે કલકત્તાના ઇન્ડિયન મ્યુઝિયમમાં અને સુબઈમાં મહારાષ્ટ્ર 
રાજ્યના પુર્‌ાતત્્વખાતામાં છે.૨૪ બને સિષ્કા લખાણુ અતે ગેઠંવણુ અને રીતે 
એક જ ભ્રાત1। અને આ બાદશાહના અમદાવાદના ચાંદીના સિક્ાઓને મળતા 
છે. એતે તાંબાતો સિક્કો રેવ, ટેલર પાસે હતે, જેમાં લખાણુ અપૃણું છે, રપ 


જરિશિષ્ટ ] ગુજરાતની ટ'કશાળેમકમાં પડાચેલા સિકા [ ર૨૯૬ 
પ 


રફીઉદૃદોલા શાહજહાં ર જાના સિક્કા ત્રણે ધાતુએ।માં મળે છે : સોનામાં 
એક, ચાંદીમાં અધીએક ડઝન અને તાંબાર્માં એક. સોના અને ચાંદીના સિક્કા 
એક જેવા છે અને “ સિજ્ઞ એ સુમારજ 'વાળી ભાતના છે. એના તાંબાના સિક્કામાં 
એક તરક જીરે શાટ્ઝદાં વારશાઇું ( શાહજહાં બાદશાહને પૈસે) અતે હિજરી 
વર્ષ-સખ્યા અને ખીજ તરફ ટ કશાળ-નામ વગેરૅવાળુ સૂત્ર. 

મુહમ્મદશાહના સુરતના ચાંદીના સિક્કા સારી સ“ખ્યામાં ઉપલબ્ધ છે, પહ્યુ 
સોના નાણું દુલભ છે. આ બને ધાતુએના એના સિક્કાઓની ખે મુખ્ય ભાત 
છો ; એકમાં એક તરક હિજરી વષ અને એના નામવાળી પધ્ધપક્તિ અને 
આજી તરક ટકચ્રાળ-તામ અતે રાજ્યવષવાળ' પ્રર્યાલત સૂત્ર છે. આ ભાતના 
સિક્કા એના રાજ્યકાલનાં-પ્રાર'ભનાં ચાર-પાંચ વર્ષો સુધી ટ કાયા હોય એમ 
જણાય છે, ખૌજી ભાતના સિષ્કા એના અમદાવાદના સિષ્ફાની જેમ “ સિજ બે 
સુવાઃજ 'વાળી શ્રેણીના છે. આ ભાતના સિક્કા એના રાજ્યકાલમાં પહેલ્લેથી છેવટ 
સુધી : કાયા હતા. 

મુહમ્મદશાહના સુરતના તાંખા-નાણામાં રેવ. ટેલરે ખે ભાત નોંધી જે.૨૬ 


અહમદશાહ, આલમગીર ૨ જે, શાહજહાં ૩ જો અને શાહઆલમ ર જનનાં 
દીના મળેલા સિક્ાઓની સખ્યા નાની છે એ મુવમ્મદશાહના ગધ લખાણુ- 
વાળી ભાતના છે. શાહઆલમ ૨ જાનો સોનાતો એક સિક્કો ખાતગી સંગ્રહમાં 
હોવાનું કહેવાય છે.૨૪ એના તેમજ આલમગીર ર “તતા ખે રાંપેયાના સિકેકા પણુ 
નોંધાયા છે.૨૦ આ ચારમાંથી કોઈ બાદશાડતો તાંબાતાો સિક્ટો મળ્યે! નથી. 


સુરતની ટ'કરાળમાં કે એત! તામે ઈસ્ટ ્ખન્ડુયા ક'પતીએ ઈ.સ. ૧૮૦૦માં 
શાહઆલમ ર જાના નામથી સોના અતે ચાંદોતા સિક્કા બહાર પાડયા હતા.૨૬ 

અકખરતા ગુજરાંત-બનાવટતા સિક્કા પણ આ અરસામાં સુરતની ટ કશાળમાં 
કૂરી પાડવામાં આવ્યા હતા એવી સિજ્ાશાસ્રીઓની માન્યતા છે,3* 

સુરતની ટ'ક્શાળ વિશે એક બીજી નોંધપાત્ર હકીક1 એ છે કે ત્યાં આ 
આદશાશેનાં નામથી ટ'કાયેલા અર્ધા રૂપિયા પણ ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે ભારતની 
બીજ ૮ કશાળેાના અર્ધા દુર્લભ છે. 


પ. ખેભાત 


મૃસ્લિમ તવારીખકારોએે 'ખ'ભાતનું નામ ' કબાયત ? તથા “ ખ'ભાયત ' 
લખ્યુ છે. ગજરાતતા સુલતાનોના સમયમાં ત્યાં «કરાળ સ્થપાઈ હોય એમ 


૨૩૦] મુઘલ કાલ 1 ગ્ર. ૬ફુ' 


લાગતું નથી. મુધલ બાદશારોતા સમયમાં પણુ ત્યાં કયારે ટ કશાળી સ્થપાઈ એ 
નિશ્ચિત કરવુ મુશ્કેલ છે, અકબર કૅ જહાંગીરતો આ ટ'કરાળતેો કેઈ સિકો 
મળ્યે! નથી, જહાંગીરે એના રાજ્યકાલનાં ૧ર મા વષ ( હિ. ૧૦૨૭ )માં 
ખ'ભાતની મુલાકાત લીધી ત્યારે એણે ખ ભાતતી ટકશાળમાંથી [વશેષ વજનના 
ચાંદી અને તાંબાના સિકકા! પડાવેલા એમ એણે પોતાતી રે!જનીશીમાં જણાવ્યુ 
છે, એટલુ' જ નહિ, પણ એ સિક્ઠાએનાં વજન લખાણુ વગેરે બાબતોની 
વિગતો પણુ આપા ૭ે,3૧ પણુ આપાંતો એક પણુ સિજ્ો મળ્યો નથી. 


ખ'ભાતને શાહજહાંનો રાજ્યવર્વ ૧૪/હિ.સ. ૧૦૫૧ માં બહાર પડેલે! 
ચાંદીનો સિષ્કો આ ટ કશાળનતા ઉપલખ્ધ સિક્કાઓમાં સર્વ પ્રથમ સુધલ સિક્કો 
છે.2૨ યાર્‌ પછી આંક્ષમગીર ર જતા સમય સુધી આ ટકશાળ સકિય રહી, 
ઓર'ગઝેબ, રાઉઆલમ ખહઠાદુર અતે મુઠમ્મદશાહ સિવાય બીન કે!ઈ બાદશાહતે!ઃ 
આ ટ કશાળમાંથી બહાર પડેલો સોનાનો સિકો તેમજકે ।ઈ પણુ મુઘલ બાદશાહને! 
તાંમાનો સિક્કો મળ્યો તથી. 

ખ'ભાતનું નામ ખાસ કરીતે ૮કશાળતી સક્રિયતાતી શરૂઆતનાં વર્ષોમાં 
બહાર્‌ પડેલા સિઝ્ાએ પર જુદી જુદી રીતે લખાયુ છે. શ!હજહાં અને હે ર[૬- 
બખ્શના સિક્કા પર ગામનું નામ “ખભાયત' મળે છે. આ જ તામ ઓર્‌'ગ- 
ઝેબતા રાજ્યકાલનાં પહેલાં થોડાં વર્ષોના સિકાએ પર અંકિત મળે છે, પણુ 
એના રાજ્યકાલતા ૬ કં! અતે ૧૩ મા વષ વચ્ચે, ઘણું કરીને રા, વ. ૯/હિ,સ. 
૧૦૪૭ માં, “ખ'ભાયત'ને બધ્લે “ક બાયત' જેડણી અપનાવાણ. એના તેમજ 
એના અનુગામીએતા સિઝાએ! પર્‌ છેલ્લે સુધી “ ક'બાયત ' નામ મળે છે. 
શાડજહાંના છેલ્લા વણ એટલે કે હિ.સ. ૧૦$૯/રા. વ. ટર્‌ તા એફ સિફ,માં 
ટકશાળ-તામ “ખ'ભાત' અ'કિત થયુ' હોવાનું થ્રી. સી. આર્‌. સિ'ઘલે તે.ષ્યુ 
છે,€3 પણુ એમણે આ સિક્કાની છાપ આપી નથી. 


આ ટ'કશાળતા શાહજહાંના સિક્રાએમાં કઈ ખાસ વેવિષ્ય નથ. ઉપ- 
લખ્ધ સિક્કા ચોરસ સિક્કાવાળી પ્રચક્ષિત ભાતના લખાણુવાળા તેમજ અમદાવાદ 
અતે સુરતના લખાણુતા સિક્કાએની ભાતના છે, સોનામાં એના અહીના 
માત્ર બે સિકાએના અરિતિત્તતી જાણુ છે અતે ચાંદીમાં પણુ ખેએક ડઝતથી 
વધુ તાંધાયા લાગતા નથી. 


મુરાધ્બખ્શે પણુ ખ'ભાતમાં સિક્કા પડાવ્યા હતા. ક્ષેત્ર લખાણ ગૌડંગણ 
વગેરે બાબતમાં આ સિક્કા એતા અમદાવાદ અને સુરતતી ટ કશાળતા સિજઠાએ! 


પોરેશિષ્ટ ] ગુજરાતતી ટ'કશાળાસાં પડાચેલા સિકા ૨૩૧ 


જેવા છે. મુર!દબખ્શને અહીંનો સે!નાનો સિક્કો ખાનગી સ મ્રહમાં હોવાનું જ 
કહેવાય છે. એના ચાંદીના સિષ્કા સાવ દુલ'ભ નથી. 


ઓર ગઝેમતું ખ'ભાતનું નાણું સોના અને ચાંદી બ'ને ધાતુઓમાં મળે છે. 
એના સિક્કા સોતામાં ડઝતેક જેટલા અતે ચાંદીમાં સારી સંખ્યામાં મળે છે, 
આ સિક્કા ગુજરાતતી, બલે ભારતની, બીજી ટ કશાળોાતા એતા સિક્ઝાઓની 
મુખ્ય ભાતના છે, 


ચાંદીના સિક્રાએ માં પણુ લમભગ આંમ જ છે. પહેલા વર્ષના ચાંદીના 
સિકા આખેહ્બ સો!તાતા સિડ્કાં જેવા છે, 


આઝમશાહતો અહીંથી કોઈ સકો બહાર પડ્યો તથી, પણુ થાહઅલમ 
ખહાદુરતી ટકશાળેમાં સુરત પછી ખભાતતે। નબર આવે, એતે! સોનાનો એક 
સિક્કો ખાનમી સ'મઠમાં હોવાનું કહવાય છે, પણુ એ અપ્રકારિત હોઈ એના 
લખાણુ કે ભાત વિરી માહિતી ઉપલખ્ધ તથી. એતા ચાંદીના . સિક્કા અમદા- 
તાદતા એના સિક્કાએઓની બે ભાતના જેવા છે. એમાં પહેલી ભાતતા સિક્કા 
પહેલાથી છેલ્લા વષપ સુધી મળે છે, ન્ય!રે બીજ ભાતના માત્ર એતા રાજ્યારોહ'મુતા 
પહેલા વષના. 


આખરી મુધ્લ બાદશાહેમાં જહાંદારશાહ, ફરું ખસિયર, રફીઉેદ્દર#નત, રફી- 
ઉદ્દોલા શાહજહાં ર જે, અહમદશાહ અને આલમગીર ર જમાંથી કેઈ પણ્‌ 
બાદશાહનો સે!તાનો સિક્કો પ્રાપ્ત નથી થવે।. એમત! ચાંદીના સિકકાએ!વં લખાણુ 
એમતાં અમદાવાદ અતે સુરતતા સિક્કાઓના જેવું છે, પણુ અની ગોઠેવણુમાં સહેજ 
ફેર છે, 


મુહમ્મદ્શાહુને! 'મ ભાતને! સોનાને! સિષ્કો ખાતગી સગ્રવમાં હાવાનુ' 
કહેવાય છે, 


અલમત્ત, આમ તે] ખ'ભાત મુધલાઈ સલ્તનતથી ઈ.સ. ૧૭૩૦ માં એટલે 
કે મુહમ્મદશાહના સમયમાં જ જુદુ પડી ગયું” હતુ, પણુ ભારતનાં ખી 
સ્થળોની નેમ અહી થીય અ! સમય પછી પણુ મુધલ બાદશાહના નામના 


સિકકા બહાર પડતા રલ. છેલ્લામાં છેલ્લે ખ' ભાતને સિક્કો આલમગીર 2 જાનો 
મળે છે, 


અમદાવાદ સુરત વગેરે જેમ ખ'ભાતની ટકશાળતાં પણુ એતાં આમવાં 
ટકશાળર-ચહ્દ મળે છે. 


૨૩૨ ] સુઘલ કાલ [પ્ર.૬ 


૬, જૂતાગઢ 


સુધલ ક!લમાં જૂનાગઢમાં શાહજહાં પડેલાં ટ'કશાળા સક્રિય હોય એમ લાગતું 
તથી. ગુજરાતના સુલતાનોમાં મહમૂદ બેગડાના જૂનાગઢ-વિજય પછી અહી' 
ટકરાળ સ્થપાર્ટ હતી, પણુ અકબરે જૂનાગહ પૂતેહ કયુ” એ પછી એના કે 
જહાંગોરના સમયમાં અહી ટ'કશાળ કાર્યશીલ રહી હોય એમ લાગતુ નથી,2૪ 
સોથી પહેલાં શાહજહાંના સમયને હિ.સ. ૧૦૪૯ માં અહીં ટ કાયેલે સિક્કો 
મળે છે ત્યાંથી લઈ દિ.સ. ૧૧૩૧ સુધી શાહજહાં ઉપરાંત ઓરગઝેમ, ચાહ- 
આલમ ખઠાદુર, ફરું ખસિયર, શાહજહાં ર તે અતે મુહમ્મદશાહના સિક્કા 
અદી'થૉ બહાર પડષા હતા. 


આ ટકશાળમાં તાંબાનો સિક્કો પડયો હોવાનું જણાતુ' નથી. સેોહતાના 
સિક્કા પણુ ઘણા દુર્લભ છે. શાહજહાં અતે ઓર'ગઝેબ સિવાય બીન્ન કોઈ 
ખાદશાહતેો અહીતો સોતાતો સિજ મળ્યા તથી. ચાંદીના સિક્કા ઉપર 
જણાવેલા બધા બાદશાહેના ઉપલખ્ધ છે, 


આ ટ કશાળના સિક્ાઓની એક નોંધપાત્ર હઉઇકત એ છે કે #'કશાળ-તામ 
જૂનાગ4તા તામતી જેડણી ત્રણુ જુદી રીતે કરવામાં આવી છે : શાહજહાંતા 
સિકાએમાં એકધારી ગુત(મર (-ગુન0ર) એટલે કે ગુતામરટુ અકંત છે, જ્યારે 
ઓર'મઝેબના હિ.સ, ૧૦૪૦ થી ૧૦૭૨ અતે ૧૦૭૭ થી ૧૦૬૬ દરમ્યાત ટ'કાયેલા 
સિક્કાઓ પર સુતામષ (-જુનાગઢ) લખાયેલું છે અતે હિ.સ. ૧૦૯૯ પછીના 
સિક્ાએ પર્‌ ફરી ઝુમાશર (-ઝુત૫() મળે છે, હિ.સ. ૧૦૭૮ રા.વ. પ અને 
દેના સિફ્ાએમાં નામ જુનાગરગધ ( સુનાયરળટ ) અર્થાત્‌ ઝુમારરફનોા 
મહ મળે છે. 

શાહજકાંની સોનાની મહેર કલકત્તાના પ્રેત્ડિયન મ્યુઝિયમમાં છે તે એના 
અ જ ટ કશાળતા અમુક ચાંદોનાં સિકાએઓ જેવી ચેરસક્ષેત્ર અને હ સિયાવાળા 
લખાણુની સાધારણુ ભાતની છે, ચાંદીમાં હિ.સ. ૧૦૫૦ ર1, વ. ૧૪ સુધી આ 
ભાત ચાલુ રહી, પણુ એજ વષ'થી બહાર પડૅલા સિક્કાએમાં ખીજી બાજુ પર 
રાજ્યવ્ષ અ'કિત નથી. રાજ્યવષ' વગરની આ ભાતતે! એક અધો રૂપિયો. પણુ 
ખાનગી સંગ્રહમાં હોવાતું કહેવાય છે. 


જૂનાગઢ «કશાળતેો મુરાદબખ્શનેો એક પણુ સિક્કો મળ્યો નથી એ સૂચક 
ગણાય, જ્યારે ઓર'ગઝેમતઃ સિક્કા પ્રમાણમાં સારી સખ્યામાં મળ્યા છે. 
ઓર'ગઝેમભના અદી'તા સિષ્કાએની એક મુખ્ય વિશિષ્ટતા એ છે કે ગુજરાતની 


'પારિરિષ્ટ ] ગુજરાતની ટ'ડશાળોામાં પડાચેલા સિક્કા [ ૨૩૩ 


#'કશાળેમાં માત્ર અ જ ૮'કરાળના એના શાજ્યકાલનાં લગભગ પહેલાં ૩૦ વર્ષાના 
સિક્કાઓતું, એના સિક્કાએ। પર અળતું અતિ સાધારણુ પદ્યપક્તિવાળુ તેમજ 
ગજ્યવર્ષ અતે ટ'કશાળ નપમવાળા સૂત્રતું લખાણુ એ સિક્ઠાઓન! પૂર! ગોળ 
ક્ષેત્રમાં છ કે પાંચ પંક્તિએ માં નહિ, પણુ શાહજહાંના અતિ સાધારણુ ભાત- 
વાળા સિક્કાની જેમ ચોરસક્ષેમ્ર અને આજુબાજુ હાંસિયાઓવાળી ગોઠવણ 
પ્રમાણે આપવામાં આવ્યું છે. 


ઓર'ગઝેબતા જે સોનાને! સિક્કા નોંધાયો છે તે પણુ ચોરસ ક્ષેત્રવાળી 
ભાતને! છે. એક બોને સોનાને સિક્કા ખાતગી સ સહમાં હોવાનું કહેવાય છે, 
પણુ એની વિગત મળતી નયા, ચાદ્દીમાં પુ મોટા ભાગનાં સિક્કા આ ચોરસ 
ક્વેમવાળી ભાતના છે, અલબત્ત, જીદ્ાં જુદાં વર્ષોમાં હૉંસિયાના લખાણુની ગોઠ- 
વણુમાં ફેર હોય છે. 

ચાંદીના સિકાકાતી બીજ ભાત ઓર ગઝેબતા અતિસાધારશ્‌ ગે ક્ષેત્રવાળી 
ભાત છે. આમાં હિજરી વષષ આગલી બાજી પર્‌ બાજ પક્તિમાં અ“કિત છે, 
' જ્યારે ખીજી બાજુતું રાજ્યવષ* વગેરેને લગના, ઓર'ગઝેખે શરૂ કરેલાં સડાવાળું' 
લખાણુ અમદાવાદ અતે સુરતની 2'કશાળના શસિક્કાએ। જેવી ગે!ઠવણુવાળી' છે. 

અઆંર'ગઝેમતા અનુગામીએઓના અહી'ના સિક્કા પ્રમાણમાં દુલભ છે. 
આઝમશાહના તે કેઈ સિક્કા મળ્યે! નથી. જ્યારે બારીના બાદશાહોના, શાહઆલમ 
બહાદુર અને કરું ખાસિયરને બાદ કરતાં, એકબે એકબે સિક્કા મળ્યા છે. શાહ- 
આલમ ખહાદુરના ચ'દાના થે!ડા સિકા મળ્યા છે, જે એના અમદાવાદ અને 
ખ્‌ ભાતની ટ કશાળમાંથી પહેલા રાજ્યવષ પછી પડેલા સિક્કાએની ભાતતા છે. 
શાહઆલમ બહાદુરના સિક્કા પર ૮ કશાળતું નામ “જુતાગર' લખાયુ છે. નામની 
આ જેડણી બાકીના મુધલ બાદરાહોના સિક્કાએ પર અ કિત છે. 

જર ખાસયરના ચાંદ્દીના (સિઝ્કા લખાણુ ગે!ઠેવણુ તગેરે બાબતમાં એના 
મુજરાતની બીજ ટ કશાળે।ના સિકકાથી ભિન્ન ભાતના નથી. રેવ. ટેલરે એમના 
લેખમાં રફીરેદ્વલા શાહજહાં ર કનો ચાંદીનો એક સિક્કો વણુવ્યો છે. લખાણુ 
અતે ગેઠઠવણુમાં એના બીજી ૮'કશાળેના [સિક્કા જેવી (જ્ઞ મે સુજારજે શાદ ગહ 
' થાદ્શાદં શગ્નોવાળી ભાત છે 3પ પી 

મુહુમ્મદશાહના જૂતાગઢની ૮ કશાળમાં પહેલા રાજ્યવર્ષભાં ટ'કાયેલા એક 
જ ખે સિક્કા મળ્યા છે, જે અતિસાધારણ ગઘસૂત્ર સિજ બે સુમરજ વગેરેવાળો 
' ભાતના છે, મુહમ્મદશાહું પછીના કેઈ સુધલ બાદશાહતે। જૂનાગઢને સિક્કો મળને 


૨૩૪] મુઘલ કાલ પ્ર. ૬ૃઠું 


ત્ર 


હોવાની નોંધ તથી, આશરે ઈ.સ, ૧૮૨૫ માં જૂતાગ«ના તવાબના સિક્કા પડાવા 
શરૂ થયા ત્યાં સુધી મુધલ બાદશાહના નામતા સિક્કા પડત્રા તે હોવા જેઈએ, 
પણુ એમાંતો એક પણુ નમૂનો હાથ લાગ્યો નથી. 


૭, પ્રભાસ પાટણ 


સૌરાષ્ટ્રના વિખ્યાત તીર્થધામ પ્રભાસમાં શાહજહાંના સમયમાં 2 કશાળ 
હોવાનુ ત્યાંધા બહાર પડેલા સિક્કાઓ પરથી. જણાય છે. સિષ્ઠાએ પર ટ કશાળ- 
નામ “પત્તત (પટ્ટણ) દેર'3૬ (-રેવ પટ્દણ) અ કિત થયું છે, 

શાહજહાં સિવાય બીજા કોઈ મુધલ બાદશાહને! સિક્કો અહી થી બહાર પડેલે 
મળ્યો નથી અને ખુદ શાહજહાંતા બધા ઉપકબ્વ સિષ્ઠા પણ એના રાજ્ય- 
કના વર્ષ ૧૦--હિ.સ. ૧૦૪૭ માં જ 2'કાયા છતા, 

આ ટકશાળમાં સોતા અતે ચાંદીના સિક્કા! :'કાયાં હતા. સોનાનો એક 
સિક્કો મળ્યો! છે, જે ખાનગી સમ્રહમાં હોવાનુ' કહેવાય છે. એ પ્રક શિત થયે 
ન હોવાથી એની ભાત તેમ લખાણ્‌ વિશે કઈ કહી શકાય એ નથી, પણુ 
ત્યાંથી બહાર પહેલા રૂપિયા-ચાંદીના સિક્કા જેવી ભાતનો હશે એરા તક 
અસ્થાને તથી. અહીંના ચાંદીના સિકકા પણુ ચાર પાચથી વધુ મળ્યા 'નશ્યો, 
એટલે એ દુલ ભ ગણાય, તાંબાતો એક પણુ સિક્કો મળ્યે! નથી. 

ચાંદીના સિક્કા શાજહાંતી અતિસાધારણુ ચેો!રસક્ષેત્ર અન હાંસિયાવાળી 
ભાતના સિક્કા જેવ। છે, એનુ લખાયુ અને એતી ગો#વણુ અમદાવાદ ટ કશાળના 
આવ સિક્કાંએ જેવાં છે, 


6* જામનગર્‌ 


માંત્ર બાદશાહ ઓર'ગઝેમના અત્યાર સુધી તાંવાયેલા ચાંદીના બે સિપ્કાએ ર 
પરથી એના સમયમાં જામતગર(એ સમથે નવાનગર)માં ટ'કશાળ હતી એમ 
જણુવા મળે છે, આ સિફ્રાએ। પર ૮ કશાળ-તામ “કરલામનગર' અ'કિત થયુ 
છે. 'છરલામનગર્‌' એટલે સૌરખ્ટ્રના હાલાર પ્રાંતમાં આવેલું નવાતગર (જામનગર). 
એ સાતિત થયુ છે.ર૬ 

આ ટક્શાળતે! ચાંદીના આ ખે નમૂનાએ સિવાય, ખીન્ને કોઈ સિક્કો 
મળ્યો તથી, એટલે આ સિક્કા પણુ અતિદુલભ્ર ગણાય. પ્રભાસપાટણુવાળી 
ટકશ,ળની જેમ અહીં'તી ટ ડંસાળ પણુ વધુ સમય માટે કાયશીલ નહિ રહી 
હોય. આમ પણુ ઓરગઝેબના મૃવ્યુ પછી તવાનગર રાજ્ય જામને પાછું સોંપવામાં 
આવ્યુ હતુ. 


જપારિશિષ્ટ ] ગુજરાતની ટ'કશાળેોપ્માં પડાચેલા સિક્કા (૨૩ ૫- 


હૈ* જેતપુર 


સૌરાષ્ટ્રમાં ભ!દરના દક્ષિણુ કાંઠે હસાં-જેતલ્સર તેમજ રાજકેોટ-જેતલસર 
લાઇન પર્‌ આવેલાં નવાગહતી પૂવે" નજીકમાંના એક વખતના જેતપુર રજવાડાના 
મુખ્ય મથક જેતપુરમાં પણુ મુઘલ ટકશાળ હોવાનું અ નામ ધરાવતા અહમદ- 
શાહતા એક સિક્કા પરથી માલૂમ પડે છે. આ સિક્કાની તેમજ નવી ટ'કશાળની 
પ્રથમ માહિતી પણુ ખ્વા'ન મુહમ્મદ અહમદ સાહેબ દ્રાઃ। મળી ફસલી વષ 
૧૩૩૯ (ઈ.સ. ૧૯૨૯-૩૬) મ!ં દૈદરાબાદતા સ્ટેટ મ્યુઝિયમમાં અઃવેલા સ્િક્ાા- 
ઓમાં એક (ક્કા પર 'ખ્ગા?ન સાહેબે 'જેતપુર' ટ કશાળ નામ વાંચી એ ઉપ- 
યુક્ત જેતપુર એમ સુચવ્યુ'.2૯ 

એ પછી શ્રી સિ'ધલે એમતી મૃધલ ટકશાળ-શહેર-સૂચિમાં સોરાષ્ટ્રમાં 
જેતપુર નામનું એક નહ, પણુ ચાર રજવાડાં હતાં અતે આ ચારે રજવાડાં- 
એતે અસ્તિત્વમાં આવ્યાતે બહુ સમય થયા ન હોવાથી એમાંતા એક પણુ 
જેતપુરમાં મુધલ ટ'કશાળ હોય એમ બતે નછિ એવુ' મતવ્ય રજૂ ક્યું. સાથે 
સાથે “જઝેતપૂર' શખ્દ પર્‌ [સિક્કામાં “તશ્દીદ'-માત્રા હોઈ ટકશાળ નામ “ઝેતપુર' 
ર્નાહે, પણુ “જય્યતપૂર' અને એ એમના મતે હાલ એ મહારાષ્ટ્રના રત્તાગિરિ 
જિહ્લામાં રાકનપુર ગામ પાસે આવેલું 'જચ્તપુર' (એ જ લેખમાં બીજી 
જગ્યાએ જ્નેડણી 'જયતપુર' છે) એમ એમણે જણાવ્યુ. પે!ાતાના આ કથનની 
પૂંતપમાં એમણે એ હકીકત પણુ રજૂ કરી 9 “જયતપુર| થી ચાર્‌ બાદલ દૂર 
આવેલા રાજપુર(ઇસ્લામ બ'દર)નતી ટ'કશાળમાં ઓર ગઝેબ અને મૃહમ્મદશાહના. 
સિક્કા બહાર પડચા હતા એટલે અહમદશાહે પણુ પિતા અને ડપ્રાપતામહની 
જેમ “જયતૃપુર' ખાતે શિક્કા પડાગ્યા હોય એ વધુ બનવાજ્ેેગ છે. ૨૦ 


શ્રી. સિધલના આ વિધાન સાચે મળતા ચવું મુશ્કેસ છે. પહેલાં તે 
છપાયેલો પ્લેટ પરથી 2'કશાળનું નામ 'જેતપૂર્‌' નાડ, પણુ “જેતપર* કૈ “જેતપુર” 
છે, જ્યારે '"ખ્તાળ સાહેબ અને શ્રો સિ'ધલ બંનેએ '“જેતપૂર' વાંચ્ચુ' છે, બોજુ' 
શ્રો સિ'ધલે જણાવેલ 'તશ્દીદ' જેવુ ચિટ્ટ છે ખરું, પણુ એ “ તશ્દીદ ' નહિ, 
પણુ એક સુશેાભત-રૂપાંકત પણુ હેઈ શકે, એમ ન હોય તોપષ્ુ એમના જ 
કહેવા પ્રમાણે જે તશ્દીદવાળ! નામના ખરા પાઠવાળું જચ્યતપૂર ( જે 'જષ્યિત- 
પૂર' પણુ વાંચી શકાય) એમણુ સૂચવેલા રાજપુરવાળું જયતપૂર કેં જયત્પૂર 
હોય તો પછી જેતપુર ડેમ ત હોઈ શકે ? બીજુ અહમદશાહના તાની «કશળ 
માત્ર છએક કિલોમીટર પાસે આવેલા રાજપુર ખાતે હતી, તો પછી પુત્રના 
સમયમાં ત્યાંથી જયત્પૂર લાવવાનું પ્રયોજત સમજી શકાય એમ તથી, 


-૨૩૬] મુઘલ ફાલ [પ્ર.$ડ' . 


મારા મતે ટકશાળ નામતે! ઉચ્ચાર “જેતપુર! કે 'જેતપૂર' કેં “જય્યતપૂરઃ 
નહિ, પણુ “જેતપર' છે, જે.આ શહેરનો પ્ર્ચાલેત સોરાષ્ટ્રી ઉચ્ચાર છે. શ્રી, 
સિ'ધલે જેતપુરને અદ્યતન રજવાડું ગણ્યુ' છે, પણુ ટ કશ્ાળ હોવી કૅ ન હોવી 
એ સુદ્દા અગે ૨૪વાડું નહે, પણુ શહેર અઘતન કે પુરાતન છે એ જેવું 
જેઈએ, એટલે અયાર પૃર્તુ' તો આ ટ કરાળ હાલ રાજકે।ટ જિહ્લામાં આવેલ 
જેતપુર શહેરમાં હતી એમ માનવુ રહ્યું. 


આ #કશ્રાળનો માત્ર ઉપર જણાવેલો એક જ સિક્કો નોંધાયો હોઈ એ 
'સ્પજૃત? અતિદુર્લભ છે, આ સિકો અહમદશાઉના રાન્ત્યકાલના સાતમાં વર્ષમાં 
'€કાયેલો હતે અને ભાતમાં એટલે કે લખાણ અને ગોડંવણુ વગેરે બાખતોમાં 
એવા અમદાવાદ ખ'ભાત અતે સુરતમાંથી બહાર પડેલા સિષ્ઠાએ જેવો છે. 


૧૦, ભરૂચ 


ભરૂચમાં ઈ સ, ૧૭૪૮ માં ત્યાંના બીન્ન નવાબ તેકઆલમખાન ર્‌ “એ 
સુધલ બાદશાહ અહમદરાહ ર્‌ જાતી ટ'કશાળ ચાલુ કરી હેોવાતું' કહેવાય છે,* ૫ 
'પણ એ બાદશાહનો ત્યાંથા બહાર પડેલો સિક્કો હજુ સુધી મળ્યો નથી. આલચં- 
ગીર ર જતે! ભરૂચતો ચાંદીના સિક્કો રેવ. ટેલર પાસે હોવાનું કહેવાય છે, પણ 
એનું વણન કેઈ જગ્યાએ પ્રકારિત થયુ' હોવાતી માહિતી નથી, એટલે એતી 
“ભાત વગેરે વિશે ક'ઈ કહેવું શકય નથી, છતાં એના અમદાવાદ સુરત અને 
ખ'ભાતના જે ડઝતેક ચાંદીન! સિક્કા મળ્યા છે તે બધા એના ગદ્ય લખાણુ-તિજ્ઞા બે 
સુવારજ ઝાતતનીર વાજા શઝી-( આલમગીર બાદશાહ ગાજતા શુભ સિક્કો ) 
વગેરે વાળા હોઈ ભરૂચતો સક્કો પણુ એ ભાતને! હોય એ વધુ બનવાજેમ છે. 


આલમમીર ર્‌ નના અતુગામીએ માં માત્ર રાહઆલમ ર્‌ નતા અહી' 
ટ કાયનૅલા ચાંદીના સિષ્કા નોંધાયા છે, જે નેક આલમખાનત ર્‌ જા તરફથી બહાર 
“પાડુવાર્મા આવ્યાવું કહેવાય છે,*૨ ઈં,સ. ૧૭૭૨ માં ઈમ્ટ ઇન્ડિયા ક'પનીએ 
“ભરૂચ કબજે ક્યું એ પછી એણે મુધલ બાદશાહતા નામના એ જ પ્રકારના સિક્કા 
'અહીથચી બહાર પાડતા ચાલુ રાખ્યા, કયે! સિક્કો કયા નવા4 તરફથી અતે કયે 
[સિક્કો કપતી તરકફ્ષી ટકાયે હતો એ અ કિત વષ ઉપરાંત એનાં પૃથફૂ ટ'કશાળ- 
'ચિહ્ધો પરથૌ તિશ્ચિત થાય છે. 

ભરૂચતા શાઇહુઆલમ ર જતા સકા લખાણુ વગેરેમાં એના સુરતના 
'સિક્ાઓ જેવા છે, પુ ભરૂચના સિક્કા કટમાં તાના જાડા અતે સુલેખનતતી 
નદૃણ્ટિકે ઊતરતી કક્ષાતા છે અને વળી સિકાતો ડપ્પા મોટો હોવાથી અને 


જારેરિષ્ટ] ઝુજરપ્તની ટ'ડરાળેપ્માં પડપ્ચેલપ સિકકા [૨૩૫ 


ધાતુતું કદ નાનું હોવાયા મોટા ભાગતું લખાણ અ'કેત થયું' નથી છતાં, જે 
ખેત્રણુ શખ્દ આવ્યા છે તે પરથી આ સિક્કા શાહઆલમના ગદ લખાણુવાળા 
સિષ્કાએ। જેવા છે.*3 


૧૬૨, વડેદર્‌। 
વડે[દરાની ટ'કશાળમાંથી બહાર પડેલા શાહઆલમ ર્‌ જો અને મુહમ્મદ 


અક"ખર ર જના નામવાળા સિક્કા ઉપલખ્ધ છે, જે વડે[દરાના ગાંયકવાડ રાજા- 
એએ ટ'કાબ્યા રોવા જેઈ એ, પણ બનાવટ લખાણ વગેરેમાં એ આ બાદ- 
શાહેતી બીજી ટ કશાળાના સિક્કા જેવા છે, 1સક્કાએ પર ટક્શાળન-્નામ વરો 
(-મરોર[) અર'કૃત છે. 

અહીના શાહઆલમ ર નના ચાંદી અને તાંખું એ બ'ને ધાતુઓના સિક્કા 
નોંધાયા છે. ચાંદીનો સિક્કો લ'ડનના જિટિશ મ્યુઝિયમમાં હોવાનું કહેવાય છે, 
પણુ એ અપ્રકટ હોઈ એનાં લખાંણુ અતે ભાત [વશે માહિતી તથી, એના 
તાંખાના સિકાનો એકમાત્ર નમૂતેો લાહોરના પન્નબ મ્યુઝિયમની સિક્કા-સુચિમાં 
નોંધાયો! છે, જે એના રાજ્યકાલના ૪૪ મા વષમાં બહાર પડષો ડતો અને 
એના નામની પઘ્યપ ક્તગાળું લખાણુ ધરાવતી ભાતતે। છે.*૨ 

આ સિક્કા પર મોટા ભાગનું ટ કશાળતા નામ સહિતનું લખાષ્યુ કપાઈ ગયુ છે, 
પણ્‌ એ વડેરા ખાતે 2'કાયે! હતે! એ ત્યાંના ટકશાળ-ચિહ્ટ પરથી (નિશ્ચિત થાય છે. 


અકબર ર્‌ જને! તાંબાતો એક સિક્કો ઈ.સ. ૧૯૦૪ માં લખનો મ્યુઝિયમ 
માટે ખરીદવામાં આવેલા એક ખાનગી સમ્રડમાં હતો એમ એ વિશેની એક 
નોંધ પરથી જણાય છે,*૫ પણુ ત્યાર પછી પ્રકાશિત થયેલી લખનો મ્યુઝિયમની 
ખે સિકા-સુચિઓમાંથી એકેયમાં પણ એતું વણન અપાયું તથી એટલે આવા 
સિક્કા વિરી ક'ઈ વધુ વિગત આપવી શકય નથી, ર 


૧૨. ઇતર ટઢ'કશાળે 


આ ઉપરાંત પોરબ દર અતે સિહ્મપુરને સિષ્કા-સાંહિત્યમાં થોડા સમય 
પહેલાં સુધલ 2'કશ્ાળનાં સ્થળ તરીકે સૂચવવાષાં આવ્યાં હતાં, પરતુ પછ 
માલૂમ પડયું છે %ે ત્યાં સુબલ ટ કશાળ હતી નહિ. 

અકબરના સમયમાં એક ટ કશાળ સીતપુર ખાતે હતી. તેલ્સત રાઇટ અને 
ખન સિક્કાશાઓએ ના મતે આ સીતપુર તે પ“નનબતા મુલતાન પાસે આવેલુ 
છે, આ ભાતત! અમુક છિય્કાએ પર “સીમૂર' જેવી નેડણી હતી અતે એર્વ 
સ્પ જેડણીવાળેા એક સિક્કો ડૉ. વાસુદેર્શરણ અમ્રવાલ પાસે અ.વ્યો ત્યારે 


“૨૩૮ ] મુઘલ કાલ (ક. ૬ 


એમણે એ વિશે લખેલા એક લેખમાં બીજા સિક્કાએ પર સ્પજ મળતા “સીતપુર? * 
વિશે એ સૂચત કયું કે તિહપુરમાં અકબરે એના માતા હમીદાબાનૂ ખેમમની 
:અમુક ધામિ“ક વિધિએ કરી હતી ત્યારે ત્યાં સિક્કા પડાવ્યો હશે અને એ પર 
'કશાળતું તામ “સીતપુર' અકેત કર્‌ાવ્યુ' હશે, બીજ શબ્દોમાં, એમણે “સીતપુર' 
એ ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા જહલામાં આવેલુ' સિદ્ધપુર એવુ' સૂચન કયુ” 
(77757, 1/01, 3, 7. 761.), ૫૨'તુ સિદ્ધપુર વિશેના મુસ્લિમ તવારીખોમાં 
આવેલા ઉહ્લેખોમાં સિહ્ધષુરતું આ રૂપ મળતુ' નથી, એટલે “સીતપુર' સિહપુર 
સાટે વપરાયું હેય એમ લાગતુ નથી, 


મહમૂદ બેત્રડાતા સમયમાં ચાંપાતેરમાં ટ કશાળ સ્થપાઈ હતી. મુધલ સમ્રાટ 
“હુમાયૂ'એ 1િ.સ. ૯૪૨( ઈ.સ. ૧૫૩૫ )માં ચાંપાનેર જીત્યું ત્યારે એ વષષ્માં 
અદી'થાં ચાંદી અને તાંબાના સિક્કા “હાર્‌ પડેચા હતા. આમાંતા ઉપ્લબ્ધ 
સિક્કાઓતી સખ્યા થોડી છે. ચાંદીના સિક્કા હુમાયૂ'એ ભારતની બીજી ટક- 
શાળમાંયી પાડેલા સિક્કાએની જ!તતા છે. ચાંપાનેરવાળા ચાંદીના સિક્કા પર એક 
તર્ક ધાક કલમે! અને ચાર ખલીકાતાં નામ તેમજ બીજી તરક બાદશાહતું 
તામ, લકબ, #'કશાળ-તામ તેમ હિજરી વષ'વાળું' લખાણ છે.₹૭ 


તાંભામાં લાહોરના ૫જબ મ્યુઝિયમમાં ખે ભ્રાત તૉંધાર્ણ છે, જે લગભગ 
એક જેવી છે. એક તર્ક થતારીલે ૨૪૨ સાને? ( ૯૪૨ વષમાં ચ'પાતેર ) અતે 
બીજી તરફ ગલે કે મુકર્ન (વ'દતીય શહેરમાં ₹'કાગે) એવુ' લખાણુ છે.*૬ 
આજ ભાતમાં આગલી તરક પસ્ટે શખ્દ ઉમેરાયા છે, જેથી આખ! લખાણુને 
અર્થ “«હ૪ર્‌ માં ચ'પાતેરનતી ક્તેહ' એવે થાય.₹૬ 


હિ.સ, ૪ર ના આ થેીડા સિક્કાએ પછી અહીથી કોઈ મુધલ સિક્કો 
“પડયો નથી, કેમકે ગુજરાતમાં ફેરી ગુજરાતના સુલતાને: તું” રાજ્ય રચપાયું' અતે 
પછી અકબરે ગુજરાત જીત્યુ એ અરસામાં તો ચાંપાતેર વેરાન થઈ ગયુ હતુ. 


પાદઢીપો 


“૧. આતે! અય? આમ પણુ ઘટાવી શકાય : અલ્લાહ અકબર છે, તેતો “જલાલ' (ગોરવ) 
ગોરવવ'ત હે! ! 

૨. વિગત માટે જુએ 2/%0/5714/€ 5%/77/270૮10/ (7/5), 1૫0* 11, 0. 235; 
૫0. 11, ૪. 266; 1₹01. 72511, 0. 463. 


પરિશિષ્ટ ] ગુજરાતની ઢ'કશષાળસાં પડાચેલા 1સકા [૨૩૯ 


- કૈ, 


૧૨. 
૨૨. 


૮4/4/0૬૪2 07 774747 €૦/75 7/2 ટ 28/7/75 73૮%, 7.077707), 70#5. 
2 4 77: 27૪૪77 2797૮7૦075, (817૮), 1૫૦. 357 


* ૬૪/2/08%€ 97 ૮૯૦.૭5 0 /7૮ 77/00/0076 275૮107, 2૪૮47009, (£47૮), 


101. 1 [. 20, ઉ. 1 


આ પધ્ય-પ'ક્તિને અત્યાર સુધી બધા સિકારાઆ્રીઓએ--€. 7. 8:૦%7 જેવા પ્રખર 
સિકાશાસ્ત્ર સુથ્ધાએ-ગવલખાણુ માન્યુ' છે (જુએ 277૮, 101, 1, .: 20, £૫૦. 
17), પણ ખરી રીતે એ કાવ્ય-કડી છે. 2 'કશાળનુ્‌' નામ આપતો] શબ્દસમૂહ અલગ 
સમજવાથી એટલે કે ખીજ બાજુના લખાણમાં સુ્ત્યનવાવને મણના નુ વિરોષણ્‌ 
સમજવાથી આ ભૂલ થઈ. પણુ બ્રાઉન ફે બીત્ત સૂચિકારે/ “બુઝુરયતવટ'' ને 
અમદાવાદ ટ'કરાળનુ' ઉપનામ ગણુવાની ભૂલનો ભોગ બન્યા નથી, પણુ નાગપુરના 
સેન્ટ્રલ મ્યુઝિયમની સૂચિસ।| “સુઝુક્યનવાર્‌'ને ઉપનામ લેખવાની ભૂલ કરી છે [જુએ। 
૮૮/૦/૦૯૪૦ 07 ૮૦૪ # /2 €૯૮૦///૮/ :#,5૮#/7. 774₹,/5/ (7/7૮), 3૫૦. 
3225-30]. મહારાષ્ટ્ર પુરાતત્ત્તખાતાના સિકાએની સૂચિમાં આ શબ્દને “સુઝી તાવાર' 
વાંચી એને અહમદાબાદ-ટ'કશાળનુ' ઉપનામ ગણયુ" છે. [જુઓ ૮૮/૮/0૪૪2 ૦/ 
૮૦/# ૦07 27૪9746? 7707€/૦/5 7 //૮ .2૮૮7£77૮7£ 9/ 47૮7૮470700), 
1/4/07૮5/7/74 45/4/2૮, 80778૮0) (17846) 3૫95. 19-20]. આ શખ્દને 
ખરો ઉચ્ચાર 'સુઝુમ્યનવા[ર' અને અથ “સુશે!ભત હે !' તેમ થાય છે, “સુજ્ઞીનાવા૬' 


અથ'વિહીન છે. 


સાહજહાના બધા સિક્રાએમાં વટુયાઈ ૩થસાત ના ખદલે થાસુસે રરાત નો પ્રયોગ 
થયે! છે. બ'નેને! અથ એક જ છે. 


ન 27૮% 1૫0. 692 
* “બિલાદ'નો અર્થ “નગરો' થાય છે પણુ અરખીમાં એ સાશ્રાજ્ય કે પૃથ્વીના સામાન્ય 


અ્યમાં પણુ વપરાય છે. 


. મુહમ્મદ અકબર ૨ ન્તના ચાૉદૌના સિકાએ સાવ અપ્રાપ્ય નથી. ઈ.સ. ૨૯છર ના 


માચ માસમાં અ!ણુ'દના મામલતદાર શ્રી એમ. એ. દેસાઈ દ્રાર! રિપે।ટ માટે આવેલા 
સિકાઓમાં તેના અ ટ'કશાળના થોડા સિક્કા હતા. 


* “£: 7૮, 4૫05. 319-320 


275, ૧૦. 1, 0૪. 322-23; 0. %7૧1, 8. 493 


હજુ સુધી પૂરા લખાણવાળે।! સિક્કો મળ્યો! નથી, પણુ જુદા સિક્રાએ પરના લખાણેા 
તેમજ અમદાવાદના ઉપયુક્ત ભાતવાળા સિકાના લખ'ણુને સરખાનતી આખુ લખાણ 
આમ હરો એમ તિર્ચત થાય છે. 


૨૪૦] સુઘલ કાલ [પ્ર. ૬ફુ” 


૧૩. 


૧૪. 


૧૫. 


જઉ. 


૧૭, 


૬૮ 


૧૯. 
ર૦. 


૨૧% 


3૨. 


૨ર 


૨૪. 
રપ. 
૨૬, 
૨, 


૧૮. 
ર્લ 


ઝદ. 


૩૨, 


707747 07 7/2 26/71/57774/7€ 50૮72/) ૦/ 71772 (7757), 199. »1,. 
80. 57-63, દાટ 11 4, 1403, 1-13 


2/5, 40. »%&11, 80-479-80 (પ1 11પડ((1101) 
પણુ માલપુરને। તવારીખોમાં ઉલ્લેખ નથી મળતો! એ આશ્ચર્યજનક ડહેવાચ. 
ઈક 57, 961. 1, 2. 45 


78/#., આ રૃપિયો 7/%7745/776//૮૭ક €//૦/#162 (77૮), 10. 11(31 
5૯£1લ૯5)માં છપાયે! છે પણ આ સામથચિક નવા મળ્યું નથી. 


€774/78%2 97 ૯૪/45 1. //2 //77775 25૮077 £2007૪, ૧01. 11 (747૮), 
(€૦15 ૦ 100 પટ્ટ દ્ં 2010670135), 40. 355 દ્વઇઉં 1012. રેવ. ટેલર આને 
સુરત ટ'કગાળના માતતા નથી, જુએ 70%/74/ 7/ ૮ 877782) 5/7૮ ૦/ 
//€ /67૮# 45/07/૮૮ 50૮17/)7 (/5#8જ45), *બં. કકા1, ૪. 249. 1. 1] 
7/9 ૫0, %2631, [09. 493-94. આ [સિકાનું' વજત ૧૬૦ ચેન છે. 


584706, પ0. 699; 2/1#€, 310. 972 

ઉપયુષ્ત બ'તે કેટલે॥ગેમાં આ પ'ક્તિતા પહેલા ચરણને પાઠ અપૂણું' તેમજ અશુદ્ધ 
છે. શ્રી સિ'ઘલે 7//5/, %%111(1961) માં આ કડીના પાઠસાં જે સુધારે સૂચવ્યે।. 
છે તે તો। વધુ ગોટાળાભર્યો છે. 


7/5, 5૫0. 1, ૪- 73; 2/4#૮, 3૫0$. 974-735 
77-45, 101. કક, 0- 249 


/514., 101. %5%11 (1907), ૩. 264. રેવ. ટેલરે 76, 101. 577 (111૪6 
૩૦£1૯5)માં પણ્‌ ફરુખસિયરને। તાંબાનો! સિકો પ્રકાશિત યયાતુ' નોંખ્યુ' છે. 


£.&#૮, 1૫0. 1815 : 7/4/#૯, 3૫૦. 704 
957-૮75, ૫ના. %2&11, 0. 264 
7574., 301% 42711, 9. 266 


7/5, 1૫૦. %%2%1 1, 8. 18, એના સુરતના (સીસા પર ચાંદીને। હોળ ચડાવેલા)' 
આશરે નવ તોલાના સિકા માટે જુએ 7/57, 101. 25%, ૪. 48. 


788745 11. %%11, 0). 267-268 
આ ખાખતમાં વિસ્તારપૂર્ણ ચર્ચા માટે જુએ #87., 0. 268-:70. 


. 2577., 0. 268. થી સિ'ધલતા આ વિરેના મ'તગ્યનેો હષર્‌ પાટઢણું ટકશાળના 


વર્ણનમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યે છે. 
2270004725 ૦ / 72/478//, છુ. દ. 99. ૨0૪" તે કદપલાાતંટ્ટ, ૩. 418. 


શોડા સમય પહેલાં હિ.સ. ૬૦૪૭ ને] શ્ઞાહજહાંને સિક્કો ખ'ભાતતી ટ'કશ્ષાળને. 
પ્રથમ ઉપલખ્ધ સિક્ટો મનાતે। હતે।, પણ આ ખર્‌' નથી (17૮, 101. 1, 8. 18). 


પારેફિષ્ટ ] ગુજરાતની ઢ'કશાળમાં પડાચેલા સિક્નપ [૨૪૨ 


ગ. 


ર૪. 


૩૫. 
૩3૧. 


૩૭. 


૩૮. 


૩૯. 


4.14, 1૨0. 512 


શ્રી સરો. આર. શસિ'ઘલ મુ'બઈના પ્રિન્સ ઓક વેલ્સ સ્જુઝિયમના ચાંદીના - એક 
સિક્ાતે અકબરના જૂનાગઢની ટ*કરાળના સિકઠા તરીકે લેખે છે. આ સિક્ાનુ' ૭૨ 
ઞ્રેન વજન અકખરના ભારતની ખીજ કોઈ પણુ ટ'કશાળના સિકાએના વજન કરતાં 
સાવ જુદુ છે. માટે એને એ પર અકખરના અ્જાદી કરવર ગનજ ગ્ઝારારૃ 
વાળા પાઠે (સવાય વષ કે ટ ક્શાળ-તામ નથી પણુ સિકો જૂનાગઢમાં ખરીદવામાં 
આવ્યા છે તે નેતા સિકો જૂનાગઢ તરફનો હોય તેમ તેએ માને છે ( 77/57, 
₹બં. ઝ%1, ૪. 67); પણુ આ દલીલ વિચિત્ર નહિ તે પાંગળી તે! જરૂર કહેવાય. 
775, 140. %ા%, %-. 422 


અરબો લિષિમાં લખાયેલ “દેવ'ને “દીવ' તરીકે પણુ વાંચી શકાચ, એ જેતાં આ જગ્ય? 
પ્રભાસ નહિ પણુ સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલ “દીવ” હેય તેમ પહેલી નજશે લાગે, પણુ 
મુસ્લિમ તવારીખાસાં દીનને અચૂક “દીબ' લખવામાં આવે છે અને “પત્તન' (પટટણુ » 
એની સાથે ન્નેડીને લખવામાં આવ્યુ' નથી. 


477407 70૦7077 97 /# ૮ :47૮/720708-4૮4/ 22/૮7/72 ૦7 7. ક. ક. 
2772607775 07/1/7775 (7.0.4), ઉ 1340(1930-31 ..0.). 70૪9૯0ત% 
1, 9. 45. 


7/97, 11. %5, [9- 108--09, 1812 1, 9 
4/77. [8511 1339 (1929-30 6.12.), 9. 52; 775, ૪. *141, 0. 23, 


* €. રિ, 308, 2#/-/0॥75 07 /7€ 2૬7૮47 7027075 ૦/ 74477, 


0૪9* 23-24 


૪૧-૪૨. 7 754, 10. 59, ?. 97 


૪૩. 


૪૪. 
૪૫. 
૪૬. 


શાહઆલમ ર નતા સિકાઓ રૅવ. ટેલર ઉપરાંત થ્રી એમ. કે. ઠાકોરના સ'ગહમાં 
હતા જે પર એમણે એક વિસ્વૃત લેખ એની છાપ સાથે 77/57, 301. 1, 120. 
૦7-103માં પ્રગટ કર્યા હતે।. 


“1#€. 3૫0, 3198 


778, 1૫૦. 157, ૩. 375 

મી, એચ. નેલ્સન રાઈટ અને આર. બી. વ્હાઈટહેડ જેવા પ્રખર સિકાશાસ્ત્રીએએ 
ઓર'ગઝેમ, શાહઆલમ બહાદ્‌ર, ક્રખસિયર અને મુહમ્મદરાહના સિક્કાએ પર 
ટ'કશાળ નામ કપાઈ ગયુ' હોવાથી એના અ'શે। પરથી “પુરખ'દર' વાંચી આ રાહેર 
તે સોર ટનુ' મશહૂર શહેર પેોરખ દર એમ જણાવ્યું' હતુ' (775, ૧701, 15, 0. 108; 


' ૬1, કા, ૪. 571; ₹0. 4110 ૪. 702 વગેરે), ત્યાર ષછી ઈ.સ. ૧૯૧૭માં 


પ્રિન્સિપાલ શાપુસ્રા હોડીવાળાએ સવ પ્રથમ પોતાતી એક દલીલખદ્દ વિસ્તારપૂણ' 


,-૨૪૨] ર - સુઘલ કાલ (ગ્ર. ડડ" 
નદ 


નોંધમાં આ ટ'કથાળ નામ વાંચવામાં થચેલી ભૂલ તરક ધ્યાન દોરી એ પોારબ'દર 
નહિ પણુ એ સમયે નિઝામૅ-હેદરાબાદ રાન્યમાં આવેલ પ્રખ્યાત કિલ્લો “પરે'ડા' 


ફહેવાને તર્ક કર્ચા હતે! ( 275, 101. %%%1, 00. 368 [[.). ત્યાર પછી ઈ.સ. 


૧૯૨૬-૨૪ દરમ્યાત મળી આવેલા એ ભાતના અમુક સિકાએ પર આ નામ પુરુ 
તેમજ સ્પ૪ રીતે 'પરે'ડ? અ'કંત મળ્યું' હોવાથી (7.4.7, છડ 1331-34, 
૪». 29) પ, હોડીવાળાતુ' વિધાન સત્ય ઠ્યું'. એ પછી પણ “પરેડ!” સ્પષ્ટ તામ 


.. જરાવતા [સિકા મળી આવ્યા છે (2/5, 2૫૦, 2215, 0. 11; .74/5/, 101. 
. 51. [. 65). એટલે પો।ર્બ'દરમ| મુધલ ટ'કશાાળ હતી નહિં એ વિષે કેઈ શ“કાને 


ર૭, 
૪૯. 


સ્ધાન નચી, 
47. 1૫0$: 44-46. ૪૮. »ઇ2., 1૫૦૩, 90-91. 
4/4. 0. 92 


ખડ૩”% 
સાસ્કૃતિક ઇતિહાસ 


પકરણ ૭ 
સામાજિક સ્થિતિ 


(૨) હિંદુ સમાજ 


મુધલકાલીન ગુજરાતમાં હિંદુ સમાજની સ્થિતિ અગાઉતા સહતનત 
કલમાં હતી એ કરતાં કેઈ વિશિજ પ્રકારે ભિન્ન નહોતી. સોલી કાલરમાં 
ત્ાતિભેદ થયા દતા તે વધારે સાંકડા અને ઝીષઠ! થયા તથા રારી-ેટી વ્યવહ્ઠાર 
ખગાઉ કદી નહોતો એટલો સ'ઇુચિત થતે। ગયે. પ્રથમ ઉત્તર ભારત ઉપર્‌ અને 
પછી ખાકીના ભારત ઉપર તુર્કો અને ઇસ્લામ ધર્મ પાળતા અન્ય પરદેશીઓનો 
[વિજય થયો ત્યારે ધામિ'ક-સામાંજિક અનેકવિધ નવા પ્રશ્ન ઊભા થયા. એના 
પ્રશ્નોના સદભ માં ભારતીય સ'સ્કારિતાતા એક નવા યુગને--અનેકવિધ ત ગ- 
દિલીએ અને સધર્ષોનું અનિવાર્ય અસ્તિત્વ હોવા ૭તાં---ઉદય થયો, એતે અભિ- 
વ્યક્તિ આપનાનું કામ પૂવકાલીન હિ'દુયુગમાં બન્યું” હતુ તેમ, સ સ્કૂત-પ્રાકૃત 
ભાષાએ નહિ, પણુ લે!કપ્રચલિત નવ્ય ભારતીય ભાષાઓએ ઉપાડી લીધુ, આ 
ભાષાઓએ તત્કાલીન સમાજની નયાવશકાર્‌િક જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાતી હતી તે 
સાથે દેશની અદર જ દેશની સ'સ્કારિતા માટે લડત ચલાવવાની હતી. ભારતીય 
વિચારકવાઠના નાયકોએ પોતાતા પૂજતા ઉચ્ચ સાંસ્કારિક અને આષ્યાત્મિક 
વિચારોનો આભતવર્ગમાં પ્રચાર કરવા માટે લોકભાષાઓનું માષ્યમ સ્વીકાયુ”; 
હિંદુઓના તાત્વિક એકેશ્રવાદનાો એમણે આધાર લીધો અતે મુંરિલમે!ના 
ગએકૅધરવાદ સાથે એને! સ્વાભાવિક સમન્તય સાધવાનો પ્યતન ક્યોં, આ પ્રયત્નોનું 
વાદન મુખ્યત્વે નબ્ય ભારતીય ભાષાએ। ખતી. મ્રાર્દોચરક સાહિત્યાતે આ રીતે 
વિક્ઠાસ થતાં વિભિન્ન પ્રદેશોના વ્યક્તિત્વના વિકાસતે વેગ મળ્યે।. સાંસ્કારિક અને 
'ભાષાકીય પ્રદેશના ધડતરને રાજકીય એકમની ઘટતા દ્દારા પણ ઉત્તેજન મળ્યુ” 


૨૪૪] મુઘલ કાલ [પ્ર 


પ્રદેશના ઘડતરમાં ખીજ' તરવેો. સાથે વાહતવ્યવહારતાં સાધતે!-માગોનુ'યે [વશિણ 
મહર છે; જેમકે ગુજરાતના સ્વભાવ-ધડતરમાં એના લાંભા સમુદકિતારાએ 
અતે વિદેશી વેપારે અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે તેમ પહેલાં પાટણમાં અને પછી 
અમદ!વાદમાં રવતત્ર ગુજરાતી સલ્તનતતી સ્ધાપતાએ તયા એતી સ્થિર્‌ યયેલી 
દહતાએ ગુજરાંત-મારવાડતી પ્રાવઃ સમાન ભાષાતે ગુજરાત અને મારવાડની મે 
ભાવાએના ર્‌પમાં વિકસવાને અવકાશ આધ્યે..? 


એ સમમતું ગુજરાતી સાહિત્ય વિપુલ પ્રમાણુમાં ઉપલખ્ધ છે. એમાંતા 
મો ભાગના સાહિયને--પ્રેમાન દાદિનાં આખ્યાનોને, જૈત રાસાઓને અતે અન્ય 
સાહિત્યપ્રકારાતે ચીલાચાલુ અથ'માં એતિહાસિક સાધન ગણી શકાય એમ નધી, 
તેપણ ખાસ કરીતે ગુજરાતના હિંદુ સમાજતા જીવનને સમજવા માટે એ અમૂલ 
છે. આમાંતી જે કૃતિઓ બૈતિહાસિક વ્યક્તિઓ અથવા ઘટનાઓને કેદ્રમાં રાખીને 
રચાયેલી છે તેઓને બાજુએ રાખીશ્ે તોપણુ પોરાણિક કથાએ કે ધામિક 
અનુશ્રુતિના વસ્તુતે અતુલક્ષીને લખાયેલી કૃતિએ। ગુજરાતના સાંસ્કારિક અતે 
સામાજિક જીવનતું, વ્યાપક અથ'માં, દરપણુ બતી જાય છે, મુષલ કાલમાં યયેલા 
મઇત્વના ગુજરાતી કવિ પ્રેમાન'દર્ના આખ્યાનાતે તે આ વિધાન સવિશેય લાગુ 
પડે છે અને એની લોકપ્િયતાનું રહસ્ય પણ ધણુ અશૈ આ વસ્તુમાં રહેલું કે. 


વેપારી ચુજરાતનેઇ- દેશ-વિદેશ! સાથેનો! આધિ ક વ્યવકાર પૂવવત્‌ ચાકુ 
હોવા ૭તાં અતે ચુજ્સતનાં મુખ્ય બ દરો અને નગરોમાં પરદેશી અરે! તુર્ષે 
તચા યુરેપિષનેોની વસ્તી સારા પ્રમાણમાં હોતા હતાં તેમજ ઈરાનથી આવેશ 
પાર્સીએ ગુજરાત સાધે એકત્વ પામી ગયા હોવા છતાં ગુજરાતતા હિ'દુખોતું 
સામાજિક જીવન નાની જ્ઞાતિઓ અને જ્ઞાતિના પાછા ગોળો અને નાનકડા 
એકડાએ માં વહે ચાઈને ઉત્તરત્તર સ'કુચિત બતતુ' ગયુ' હતુ”. બાહ્મણેર અતે વાણિયા 
ઓતી ૮૪ જ્ઞાતિખાનાં' નામ તથા જેતોતા ૮૪ ગચ્છેનાં તામ એ સમયતા 
ગુજરાતી સર્યાહત્યમાં મળે છે તેમ  મિરાતે અહમદી ? જેવી સમકાલીન ફારસી 
તવારીખમાં પષ્]ુ મળે છે.૨ અગા3ના સાહિત્યમાં આવી યાદીએ મળતી નયી 
એ સૂચક છે. વળી પ્રાપ્ત યાદીએ!માં તામાવલિમાં મરક હોય અથવા નામ જ 
એછાવત્તાં હોય તેથી મુખ્ય વિધાનમાં ફરક પડતે! નથી. વ્યક્તિના અને કુટુંબના 
જીવતમાં જાતિતું અભૂતપૂર્સ વચસ આ કાલની લાક્ષણિકતા જણાય છે, હિંદુ 
સમાજને એની પર'પર્‌ાખે પ્રત્યે ખાસ સહાનુભૂતિ નહિ ધરાવનાર રાજશતા 
અને રાજ્યાધિકારીએ તરકથી જે. સ'ઘષ વેઠવા પડતા હતા તે સામે સાતિસ સ્થા 
આમરક્ષણુ માટેનું એક પ્રકારનું કવચ શતી. એમાંથી વળી અનેક ત'ગદિલીઝો 


૨મુ'] સ્રાસમા(ક સ્થિતિ (૨૪૫ 


અતે અનિષ્ટો ઉપસ્થિત થયાં એ એક જુદા અભ્થાસતા વિષય છે, અભ્યાસપાત્ર 
કાલખ'ડમાં રાજ્યકર્તાઓનું હિ દુ પ્રા ઉપર ધામિ"ક દમન હતું તેમ ધામિક 
સહિષ્ણુતાતી ધઃતાએ હતી અતે અકબર જેવાએ ગે ઘટતાનાં પ્રેવ્ત"ક બળને 
પોષ્યાં પણુ હતાં, પણુ હિંદુ સમાજ પોતાતાં દત'દેત કાર્યોને સ્વસ્થતા અને 
આસ્ષાપૂરક એ સમયમાં વળગી રહી રાકજો હોર તે] એમાં સાતિસ સ્થાતે! ફાળે 
ગણનાપાત્ર કહતે. 

ગુજરાતમાં મુધલ રાજ્યસત્તાની ઊતરતી કળા થઈ અને મરડી સત્તા 
પ્રસરવા લામી તેમ હિંદુ પ્રજમાં આત્માવેશ્ાસ વધતો જણાયે!, પણ મરાડાએ]તું 
મુખ્ય ધ્યાત મૂલકગીરી દ્રારા શક તેટલું ધન એકત્ર કરવા તરફ હોઈ 
સામાજિક રાંતિતી આશા અલ્પજીવી જ નીવડી અતે અ ગ્રેજ રાજ્યસત્તાની સ્થાપતા 
ચઈ ત્યાંસુધી સમાજ પ્રતિસ્પધી શાસકે!ની સાઠંમારીમાં અટવાયા કર્યો, દર વર્ષે 
ગુજરાત ઉપર ઊતરી આવતા મરાડી સૈનિકો માટે અરખી રાખ્દ ' ગતીમ ' 
(ધાડપાફુ ') અઢારમા સૈકામાં ગુજરાતમાં પ્રચલિત થર્ડ ગયો હતો એ સૂચક 
જે, વીર્મગામતો કિલ્લો ઈ.સ. ૧૭૨૪ પછી તુર્તમાં મરાડા સામે રક્ષણ માટે 
બધાયે હતે!. 


ઓર્‌ગઝેમે ઈ.સ. ૧૬૬૫ માં બહાર પાડેઠા એક ફૂરમાનતો સંપૂણ પોડ 
“શિરાતે અડમદી'એ આપ્યો છે. એ ફૂરમાનમાં કુલ ૩૬ કલમ છે અને 
ગુજરાતની પ્રનત પાસેથી અમલદારે! દ્દારા લેવાના કેટલાક ગેરકાયદે વેરા રદ કરવા 
માટેતો! એમાં હુકમ છે, પણ્‌ ઓર'ગઝેતરની સામાજિક અને ધામિ"ક રાજનીતિ 
ઉપર એમાં*! અમુક કલમે! પ્રકાશ પાંડે છે. હિંદુ વેપારીએ પાંચમ એકાદશી 
અતે અમાસતે દિવસે પોતાની દુકાતા બધ રાખતા હતા; આ રિરાજ બધ કરી 
દુકાનો હમેશાં ખુલ્લી રહે અતે ખરીદ-તેચાણુ બધો સમય ચાલુ રહે એ ન્ેવાતું 
અમલદારોતે એમાં ફરમાવામાં આવ્યું છે, હિ દુ પ્રનન દિવાળીની રાત્રે રોશની 
ઝરે નહિં અને હોળાના તહેવારમાં અશ્લીલ ભાષા બોલાય નહિ તથા હોળીમાં 
તાખવા માટે લોકોનાં લાકડાં ઉપાડી જવાય નહિ એનો બ'દોબસ્ત કરવાનો પણુ 
એમાં હુકમ છે. એ પછીને ગુજરાતતે। સામા૬૪ક પ્તિદાસ ન્તેતાં આ પ્રકારના 
હુકમોનો મો! પાયા ઉપર અમલ થયે હશે કે કેમ એ શ'કાસ્પદ છે.2 વડનગરતું 
સુપ્રસિદ્ધ હાટકેશરતું' મ1૬ર તોડવાતો હુકમ ઓર ગઝેબે ઈ.સ. ૧૬૯૪ માં આપ્યે! 
હતે. એ જ વષમાં શાહી ફરમાન બહાર પડયું હતું કે રાજપૂત સિવાય બીન્ન 
હિદુએએ ૬થિયાર ધારણુ કરવાં નહિ, હાથી 3પર કે પાલખીમાં કે આર્બ કે 
રાકી ધોડા ઉપર ખેસવું નહિ. પ્રભાસપાટણ ખાતેનું સોમનાયનું મ 'દિર્‌ અગાઉ 


૨૪૬] સુધલ કાલ [પ્ર 


શાહી હુકમથી તોડવામાં આવ્યું હતુ' એતી તત્કાલીન સ્થિતિતે! અહેવાક 
ઓરગઝેમે ઈ.સ. ૧૭૦૨ માં મંગાવ્યો! હતો, હિદુઓએ એમાં પૂજા-ઉપાસનાને 
આર્ભ કયો હેય તો એ મ'દિરતો ફેરી વાર પૂરો તાશ કરી નાખવે। એવુ 
પષ્યુ એ પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું હતુ'.૫ દ્ારકાનું વિખ્યાત જગત્‌ મ્‌ દિર તેડી 
નાખવાતો હુકમ ઓરગઝેબે ઈ.સ. ૧૭૦૬ માં કર્યો હતે, પણુ ઓર'ગઝેમતા 
છવતને એ લગભગ અ'તકાળ હતે। અને સૌરાષ્ટ્રની રાજકીય સ્થિતિ અરિથર 
હતી, એ જોતાં આ હુકમતે અમલ ચયે। હશે કે કેમ એ શ કાસ્પદ છે.્ડ 


અમદાવાદ પાસે બીંબીપુર્‌-સરસપુરમાં સુપ્રસિદ્ધ શાંતિદાસ ઝવેરીએ બ ધાવેલા 
ચિતામણિ પારશ્રતાથના ભવ્ય જેન મ'દિરતે શાહુજહાાંના રાજ્યકાલમાં ઈ.સ, 
૧૬૪૫માં પોતાતી ટકી સૂબાગીરી દરમ્યાન શાહજાદા ઓર'ગઝેમે ગોહૃત્યા 
ઢરાવીને બ્રણુ કયું' હતુ' અને એમાં મહેરાબો ચણાવી એતે મસ્જિદના રૂપમાં 
ફેરવી દીધુ' છતું. આ સામે શાહજહાંએ ઈ.સ, ૧૬૪૮ માં ફરમાન કાઢીને મહેરાબ 
અને સદિર્તી વચ્ચે ભીત ચણાવી દેવાનું, મ દિરમાં અડ્ડો નાખીને પડેલા 
ફકીરને હાંકી કાઢવાનું, કેટલાક વહોરા એમાંથી અનેક વસ્તુએા ચેરી ગયેલા 
તે એમની પાસેથી, પાછી મેળવવાનું સ્પથવા એ ત મળે તો! એની કિ'મત વસૂલ 
કરીને ચાંતિદાસતે આપવાતું ફરમાન ગુજરાતના સુખા શ્રાહન્નદા દારા રિકોદના 
અમદાવાદ ખાતેના તાયબ વેરાતખાનતે જણાવ્યું હતુ, આમ છતાં ત્રણુ વર્ષ 
સુધી ભ્રર અતે અપૂન્ય ટ્થિતિમાં પડી રફેલ! મદિર તરફ ઉપાસકો ફરી વાર 
ન જ વળ્યા, પણુ શ્રાહજનદા ઓર'ગઝેમરના હુકમથી જે થયુ' તે પાદ્શ'હ પાસે 
ઉલટાવવા માટે શાંતિદાસે શું કયું" હશે એતી કહપના જ ફરવાની રહે છે,છ 
ચાંતિદ્યસ એ સમયના મોટ શરાફ, શાહી ઝવેરી અને શ્વેતાંબર જૈનોના સોથી 
મોટા આગેવાન હતા. ગુજરાતના સામજિક જીવતમાં મહાજનેનેો જે પ્રભાવ 
હતે। અને શાસકો ઉપર એમનું ચલણુ હતુ તે ઉપર આ વટના ઉદાઠરણાત્મક 
પ્રકાશ પાડે છે. “ ધ્મષસ પ્રદાથો 'વાળા પ્રકરણુમાં એ વિશે ફેટલે।ક વધુ નિર્દેશ 
ચશે, ટપાલ લઈ જનારા હલકાર! તરીકે હિ'દુ સમાજમાં ખાહ્મણે પણ કામ કરતા 
હતા. ».સ. ૧૬૯૯ માં નમદાકેનારે રિતોર્‌ પરગણાતા બ્રાહ્મણોએ સખમેદાર 
શુજતખાનતને અરજ કરી હતી કે ફોજદાર અતે બીના અમલદારે એમને ટપાલ 
લઈ જવાતી વેઠ કરવા માટે ફરજ પાડે છે, એમને અટકાવવા સૂબાએ બ્યાહ્ણોતી 
તરફેગુમાં હુકમ બહાર પાડયો હતે.“ 


ઈ.સ. ૧૭૧૪ માં અમદાવાદના જાણીતા શરાફ મદનગોપાલને મુનીમ 
હરિરામ પે।તાતા મિત્રે સાથે હોળીતે। તહેવાર ઊજવતે। હતે ત્યારે એક મુસ્લિમ 


ફઝુ'] સામાનસિક સ્થિતિ [૨૪૭ 


ઉપર રગ છાંટવાના બતાવમાંથી અમદાવાદમાં હિ'દુ-મૂંસ્લિમતું તાકાત ચયુ હતુ 
અને એમાં જનમાલનતી ધણી ખુવારી થઈ હતી. બ'તે પક્ષતા આગેવાન પાદશાઇ 
ફરું ખશ્િયર પાસે દિહ્હી ગયા હતા અતે છેવટે એમાં સમાધાન થયું હતુ .* 
ઈ.સ. ૧૭૧૬ માં મહારાજ અજિતશસિ તી મૂખેદારી દર્મ્યાત કાળપુરના સુઃનતી 
વહે!રાએા ઈદના દિવસે ગાયતી કુરબાની કરવાને પ્રયત્ત કરતા હતા એમાથી 
પણુ અમદાવદમાં એક તે/ફ/ત થયુ હછુ.?* 

પ્રાચીન કાલથી ભારતતા સામાજિક જવતમાં કેણિએ વું અર્થાત્‌ 
વ્યવસાયીઓનતાં મહાજતોનું વિશિણ મહત્ત્વ હતુ અને ગુજરાતમાં તો એ કેઠ 
અર્વાચીન સમય સુધી ચાલુ રહેલું છે. સમરત મહાજનોના અતે તાર્ગારકોના 
અગ્રણી તે તગરશૈઠ, ગુજરાતમાં પ્રતયેક મહત્ત્વના નગરના નગરશેઠ હેય છે. 
શાંતિના સમયમાં એમતાં કામગીરી ઓપચારિક હતી, તો અશાંતિના સમયમાં 
એમતું સ્થાત અને કામ અનેક રીતે મહત્ત્વનું ખતી જતુ', એનું એક તોધપાત્ર 
ઉદાહરણુ ગુજરાતના આ સમયના ઇતિહાસમાંથી મળે છે, સુપ્રસિદ્ધ શાંતદાસ 
ઝવેરીના પૌત્ર ખુશાલચ'દ ૧૮ મા સૈકાતી પહેલી પચીસીમાં અમદાવાદના નગર- 
શેઠ હતા. સતને ૧૭ર્‌પ માં મર!ઠાતા આકમણુમાંઘા અમદાવાદને લૂ'ટાતુ બચાવવા 
માટે ખુશાલચ'દે નનતું જેખમ વેઠીને તથા પોતાની અગત મિલકતમાંથી મોટી 
રકમ આપીતે આકરમણકારાને પાછા કાહયા હતા, આ કામગીરીતી કદર તરીકે 
અમદાવાદતા તમામ મહાજનોએ સ. ૧૭૮૧ના આસો સુદ ૧૩ (તા. ૮ ઓકટોખર, 
૧૭૨૫)તા રોજ અમદ્દાવાદમાં આવતા અને અમદાવાદતી બહાર જતા બવા 
માલ ઉપર સે'કડે ચાર્‌ આતાને] લાગે! ખુશાલચ'દ અતે એમના વ'શવારસોને 
કાયમને માટે આપવાનો દસ્તાવેજ કરી આપ્યો હતે1. જુદાં જુદાં મહાજને!તા 
હિ*દુ-મૃસ્લિમ પ્્તાનેધિએ મળી કુલ પ૩ આસામીઓની સહી-સાક્ષૌં આ 
દસ્તાવેજમાં છે તથા વલદા અગ્રેજ અને ફ્રેન્ચ વેપારીએની પણુ આ વિશે 
અનુમતિ હેવાતી એમાં તાંધ છે. ૨૫ મ્ષ્યકાલીત ગુજરાતના ધતિહાસમાં અજોડ 
સામાજિક મહત્ત્ઝતે આ એક દસ્તાવેજ છે. તત્કાલીન વ્યવહારુ ચુજરાતી ગદ્યમાં 
લખાયેલા એ દસ્તાવેજમાંથી એક ખ'ડક અકી' ટાંકવો પ્રસ્‍તુત થશે : 


“......વગેરે મહાજન સમસ્ત રાહેર્‌ અમદાવાદતા મલિતે રાજ થઈને 
ર1%નાંમૂ કર્‌ આપૂ છે જે નખાપ હૈમદ્ધાનજનતા અમલ મજ્યે ગતીમંતિ ફેશ્ને 
શહેર લૂટવાને કાજે આવી હતિ તે સમા મધ્યે શેઠ ખુસાલચદજ લક્ટ્મીચ ૬%એ 
પઇસા પોતાના ધરથિ ખરચ ર્કરતે પોતાના જીવ સુધિ આધરીને અમને તથા 
શહેરતે લૂડાટુ રાક્ષ છે તે વાસ્તી માઠુજત સમસ્ત મલિતે રાજ થઈતે લખિ આપૂ 


૨૪૮] સુઘલ કાલ [38. 


છે. જે કોઈ માલ કોઠે છપાવે તથા બાહારથિ વસ્તુવાનું તથા કિરિઆનુ તથા 
રેસમ આમદનિ લાવે તથા લેઈ જય તે રુપૈયા શત એકતે માલે રામ ચાર લેખે 
દર શત્‌ આપે તથા જે કોઈ કોઠાનો વેપાર કરે તે આપે શૈઠજી મજકુરના પુત્ર 


પુત્રાદિકૃતે અમારા પુત્રપુત્રાદિક આપે *તય. એ લક્ષાયિ ન કેઈ ફરે તે તે પોતાના 
માખાપથિ રે... .....''૧૨ 


એ સમયના રાજકીય જીવનતી અનિશ્રિતાને કારણે પૈસા આપીતે “શાંતિ 
ખરીદવાતું' સાધારણુ બની ગયુ' હતુ, પણુ એવી રીતે ખરીદેલી શાંતિ 28 જ 
એેવુ' નહોતુ, બલકે એને પરિણામે આકમણુકારોતો લોભ વધે એવુ ભતતું. 
ઈ.સ. ૧૭૨૬ માં પેશ્ષવાના સેનાપતિએ।એ ઉત્તર ગુજરાતના સમૃદ્દ શહેર વડનગર 
ઉપર હુમલે। કર્યો, ઉમરેઠની જેમ વડનગરમાં પણુ શરાફીને ધધો કરતા ધનિક 
ખ્ાહમણોની સારી વસ્તી હતી; આક્રમકેને ચાર લાખ રૂપિયા આપીને એમણે પાછા 
ક!હયા, પણુ થે।ડા સમય પછી બૌજુ' મરાડી સૈન્ય ગેધધરાથી ઈડેર્‌ ચઈને વડતગર 
આવ્યુ, તેણે એ નગરતે લૂટચુ' અને બાળ્યું'.૧૩ વડનગરના નાગર બાહમણે એ 
સમયે બીજે ચાલ્યા ગયા અતે કેટલાક તો ઉત્તર ભારતમાં જધતે વસ્યા, જ્યાં 
આજે પણુ એમની વસ્તી સારા પ્રમાણમાં છે. સને ૧૭૩૦ માં પેશવાના ભાઈ 
ચિમતાજી આપાએ પેટલાદ શહેર પાસેથી ખે લાખ રૂપિયા કહાવ્યા હતા તથા 
ધોળકા લૂટયુ' હતુ',૨૪ એ જ વર્ષમાં અમદાવાદના સૂબા સરભુલ 'દખાને નગરશેઠ 
ખુશાલચદની મે.ટી સેવાઆતી અવગણુના કરીને કેટલાક ખટપટી લેકેની 
ચડવણીથી એમને કૈદ કર્યા હતા અને રૅશમના વેપારીઓના મહાજનના શેઠ 
ગગાદાસને તગરશૈઠ તરડ નીમ્યા હતા, છેવટે સાઠં હજાર રૂપિયા લઈને ખુશાલ- 
ચતો છુટકારો કરવામાં આવ્યે હતેો,૧૫ ઈં,સ. ૧૭૩૦ માં ભૂજ ઉપરતી 
ચડાઈમાંથી મુધઝ સેન્વ પાછુ જયુ” ત્યારે સિપાઈએ।ના પગાર ચડી ગયા હતા 
અતે તેએ બળવે। કરવાતી તૈયારીમાં હતા ત્યારે સરખુલ દખ્પાને અમદાવાદ શહેર- 
માંથી મોટી રકમ કહાવવાનું નકકી કયું, જેનો ખેન્તૃતીયાંશ ભાગ હિ'દુ વેપારીએ 
પાસેથી અને એક-તૃતીયાંશ ભાગ વેર! વેપારીઓ પાસેથી લેવાને! હતે!.૬ 
ખનેલી ધટતાઓતી આ આઇછી પણુ તોંધ નથી, પ્રવત માત સામાજિક પરિસ્થિતિને 
ખ્યાલ આવે એ પુરતાં થોડાંક ઉદાફરણુ માત્ર છે. 


આ કાલનાં કેટલાંક પૂત કાર્યોની નોંધ લેવી અહી પ્રરતુત થશે. વસ્તુત: આ 
નોંધ “બાંધકામ'ના શીષ'ક તીચે આવે, પણુ સામાન્કિ જીવન ઉપર્‌ એના દારા 
પ્રકાશ પડે છે, એટલે અશે એ પૈજી કેટલાંકતો ઉદાહરણાત્મક ઉલ્લેખ અહી 
કર્યો છે. 


“કમુ સામા?િ7ક શ્થાત £ ૨૪૯ 


અકબરતા દૂધભાઈ ખાત અજીઝ કોકાએ પાટણુતા પાદરમાં બ,ધેલુ 
ખાનસરાવર--જે આજે પણુ લમભ્રમ અખ'ડ મોજૂદ છે--અગુહિલવાડમાં સિદરાજે 
આંધેલા સહસ્લિ'ગ સરોવરના સ્થાપત્યકાય નમૂના અતુસાર હતું એમ સહસ્- 
'લિગગનો જે અશ ઉત્ખનન પામ્યો છે એની સાથે તુલના કરતાં જષ્યાય છે. 
પ્રાચીન અણહિલવાડનાં સામાજિક જવનમાં સહસ્રલિ'ગ સરોવરનું જે સ્થાન 
હતુ' લગભગ તેવું સ્થાન મૂસ્લિમકાલીન પાટણુના જવનમાં ખાનસરેવરતું હતુ" 
અતે આજે પણુ પાટષનું એ પ્રેધાત જળાશ્ચય છે. 


ઇ.સ. ૧૬૯૯ માં પેટ્લ!દમાં પાંડવ તળાવ પાસે શિકેતરી માતાની વાવ 
'નાગર્‌ ખાહ્ણુ રામજછીએ ખ'*ધાવી હતી એ હકીકત નોંધતો ત્રિભાધાં શિલાલેખ 
ત્યાં છે, પ્રાર'ભમાં થોડે ભાગ ફારસીમાં, યાર્‌ પછી સકૃતમાં અને છેલ્લે થોડીક 
પ'ક્તિઓ ગુજરાતીમાં છે, સ સ્કૃત લેખ અનુસાર આ વાવનું બાંધકામ વિ,સ.* 
૧૭૫૫ ના આસે। વદ ૧૩-ધનતેરશના દિવસે (તા, ૧૦ ઓકટોબર, ઈ.સ. ૧૬૯૯ 
ના રજ) પૃરુ' થયુ હતું. વળી એ લેખ તૉંધે છે કે “પેટપદ”માં નાગર 
આહમાણાનાં ધણાં ધર છે અને એમાંના ભીમજસુત રામજએ નાગરિકોના લાભાથે* 
શા વાવ કરાવી છે, ગુજરાતી લેખ આ જ વિગતે! આપવા ઉપરાંત સ્થાનિક 
અધિકારીએનાં તામ આપે છે તથા વાવ બાંધનાર સ્થપતિને!, શિલાલેખ 
લખનારને તથા એ કોતરનાર સલાટને ઉટ્લેખ કરે છે. 


પાટણુનાં પટોળાં વણુનાર સાળવીઓ[તી જ્ઞાતિની વાડાના “હલ્‌ ફૂવા' નામે 
'એળખાતા કૂવા ઉપરતો સ. ૧૭૫૭(ઈ.સ. ૧૭૦૧) ને! શિલાલેખ પણુ સામાજિક 
અભ્યાસતી દણિએ મહર્વતે! છે. વસ્તુત: એ કૂવા ઉપર ખે [શિલાલેખ છે-- 
ઈ.સ, ૧૪૧૯ ને1 ફારસી લેખ અને ઈ,સ. ૧૭૦૧ ને! પ્રસ્તુત ચુજરાતી લેખ. ૬ ફારસી 
લેખ અતુસાર્‌ તહરવાલા(અણુહિલવાડ)તા કે।ટવાલ અખ્દુલહ્લા-ઉસ-સુલ્તાતાએ 
એ ફૂવો બધાવ્યો હતો; અર્થાત્‌ એ ફૂવો રાન્યની માલિકીનો હતો. ઈ.સ. 
૧૭૦૧ ના ગુજરાતી લેખમાં એને “સમસ્ત સાલવીતો ફૂએ કણેવામાં આવ્યો 
છે, સપણ છે કે એ વષ*માં જૂના કૂવાના ઓર ગજેબ મહાબલી કલ્યાણુવિજય- 
રાજ્યે ' જર્ણાદ્દાર કરવામાં આવ્યે! હશે, એતા ખચને અમુક ભાંગ સ'ધવી 
રિખ્વ નાનજએ આપ્યો! અને બા#નો ભાગ સમસ્ત નાતે આપ્યો! એની નોંધ 
ગુજરાતી લેખમાં છે, એટલે દેખીતું છે કે રાન્યતી માલિકીનો કૂવે! વચ્ચેતા 
સમયમાં કથ્‌ારેક સાળવી જ્ઞાતિના! કબજામાં આવી ગયો હતો. સાળવીએ।માં એવી 
કિ'વદતી છે કૅ મુધલ સુબા તરફથી પટાળાંતો મશર ધેવા માટે એમની જ્ઞાતિને 
“એ ભેટ આપવામાં આવ્યો હતે. પટોળાંનતી અસાધારણુ કારીંગરીથી પ્રસન્‍્ત ચઈ 


૨૫૦] મુઘલ કાલ 1 પ.. 


આસપાસની જગા સાથે કૂવો! રાજ્ય તરફથી સાળવી જ્તાતિતે મળ્યો હોય એ 
શકય છે, સલ્તનતના સમયને ફારસી શિલાલેખ અતે પ્રસ્તુત ગુજરાતી શિલા 
લેખ--જેમતી વચ્ચે અઢીસો-ત્રણુસા વપ નું અ તર છે--જેડાજેડ સુકાયેલા છે તથા 
એ સ્થળે ધમશાળા અને શિવાલય બધાયાં છે એ પણુ ગમે સિવાય શકય ન. 
બતે. વિશેજ્ કારીગરીને રાજ્ય તરફથી મળેલા વિશિજ સામાજિક આશ્રયતું એકઃ 
સમથક પ્રમાણુ આ શિલાલેખમાંથા પ્રાપ્ત થાય જે. 


મુવ્રલ મબ દેદરફુલીખાનના દીવાન રધુતાયદાસે અમદાવાદમાં કાલુપુર અને 
સારંગપુર દરવાજાની વચ્ચે, હાલના પાંચફૂવા દરવાજાની બહાર, ઈ.સ. ૧૭૨૧-- 
ર્ર માં એક વાવ કરાવી હતી એમ “મરાતે અહમદી? નોંધે છે. એ વાવ હાલ 
મોજુદ છે. 


મુધલ કાલમાં ગુજરાતી હિ'દુએ પૈકી નાગરે। અને કાયસ્થેએ સરકારી તોકરીમાં 
અગત્યના છૉદા સંભાળ્યા હતા તયા ફારસી રાજભાષા હોઈ ફારસી ભાષા" 
સાહિત્યનું પણ્‌ સારું ખેડાણુ એમણે કરેલુ છે. એવા હિંદુ રાજ્યાધિકારી- 
એમાં ઈશ્ષરદાસ નાગરનું નામ અગ્રગણ્ય છે, ઈશ્વરદાસ એક મુશળ વહીવ#કર્તો. 
અને મુત્સદ્દી દોવા ઉપરાંત વિદ્દાન પણુ હતે અને ઓર ગઝેબની નોકરીમાં હતે!, 
ઓર ગઝેબના રાજ્યકાલની, હિંદુઓને હાથે ફારસીમાં લખાયેલી, સમકાલીન 
તવારીખો ખે છે--એક ખુરાતપુરના ભીમસેન કાયસ્થે રચેલ “નુશ્ક"ઇ દિલકશ ' 
અતે બીજી પાંટણુના નાગર્‌ ઈશ્વરદાસે રચેલ “ફુતુહાતે આલમગીરી ” 
અથવા “આલમગીરની ફૂતેહે'.૨* નેધપુરતા વીર દુર્માદાસ રાઠોડ અને 
ઓર'ગઝેબ વચ્ચે સંધિ કરાવી એ ઈશ્વરદોસના જીવનનું મહત્વનું રાજકીય કાય 
હતુ. દુર્ગાદાસ અતે ઓર્‌ગઝેબ વચ્ચેની મુલાકાત અમદાવાદમાં ચે।જાઈ એનુ” 
ઝીણુવટભયુ” વણુ'ન પશ્રદાસે પોતાના શ્રથમાં કયું છે. ઓર ગઝેમે ઈશ્વરદાસતે- 
ઊચો લશ્કરી હોદ્દો અને મેડતાતી “ગોર આપી હતી એવે! ઉદ્લેખ એ 
ગ્રંથમાં જ છે, એ ચ'થ ઈકરદાયસે ૭૬ વર્ષતી રદ્દ વચે ઈ,સ. ૧૭૩૧ માં પૂરે 
કથી હુતો.૨૫ રર છબોલારામ બહાદુર તથા એમના કુટુ બીએ અતે વશજેઃ 
ગિરધર ખહાદુર, દયા બહાદુર, ચમન બહાદુર્‌ ઉર્ફે ભવાનીરામ, રાજા ગુલાખરામ, 
રાજ આન'દરામ વગેરેએ ઓરગઝેમ પછીન! ઉત્તર મુધલકાલમાં રાજ્યપ્રકરણુઃ 
અતે યુદ્ધકલાના વિષયમાં મેરી તામતા મેળવી હતી, છબીલારામ ગુજરાતી તાગર 
હતા, પણુ એમની કર્મભૂમિ દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશમાં હતી. છબિલરામના પુત્ર' 
દ્યાતદાદુરની પુત્રી વેણીકુ'વરતું લગ્ત જૂતાંગદ્રનાં નાગર ગૃહસ્થ કૃવર્‌ 
મહેતા સાથે થયુ' હતુ. ફ'વરજી અતે વેણીકુવરના પુત્ર તે પછીથી જૂનાગઢત! 


હસુ] સામર્પ૪ક સ્થિતિ [ ૨૫૧. 


સુગ્રસિદ્ઠ દવાન અતે વીર સુત્સદી અમરજી. ઓર્‌ગઝેબના સમયથી ચાલ્યે। આવતે 
જજિયાવેરે। રદ કરવાંતુ' ફરમાન પાદશાહ ફરું ખશિયર પાસેથી પ્રાપ્ત કરીને 
છબીલારામે સમસ્ત હિ'દુ પ્રનના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા,૨૨ 1દલ્હીમાં રાજ- 
સત્તાના દોર હુસેત અલીખાં અને હુસન અલીખાં એ સૈયદ ભ્રાઈઓના હાથમાં 
હતા ત્યારે એ પૈદી હુસેત અલાખાંનો વિશ્ચાસપાત્ર બની સાત હન્નરની 
મતસખદારી, “રાજા બોર્બલ'તું બિરુદ અને વજરને! હોદ્દો મેળવનાર, પણુ. 
વ્યવસાયે વૈધ્ય [મત્રસેન ત્રિવેદો ગુજરાતને! નાગર બ્ાહ્યાણુ શતો. ફારસી તવારીખો- 
માં એનું નામ ન્નણીતું છે.૨૨ ખીન્ન અતેક નાનામોટા મુત્સદ્રીએ ર્‌ાજ્યા- 
ધિકારીએ વહીવટકર્તાએ। અતે લશ્કરી અમલદારે! વિશે વિવિધ તવારીખો! અને 
એતિહાસિક્ર સાધને।માંથાં જણુવા મળે છે, પર'તુ એ સવનો નામોલ્લેખ પણુ 
અહી શકય નથી, 


સત્તરમો। સૈકો એ ગુજરાતમાં સામાન્યત: શાંતિનો કાલ હતો, જ્યારે 
અહઢારમો સૈકા મુખ્યત્વે રાજકીય કારણોસર અશાંતિનો કાલ હતે, પણુ દુષ્કાળની 
માઠી અસર બને સમયૅ લગભગ સરખો જ રહેતી. વાહનવ્યવહારના ઝડપી. 
સાધનોના અભાવને કારણે દેશમાં એક સ્થળે અનાજની છત હોવા છતાં અન્ય 
સ્થળતી અછત એકાએક તિવારી શકાતી નહે અને ગરીબ વસ્તી ભૂખમરાને!. 
ભાગ જલદી ખની જતી. દુષ્કાળ-નિવારણુની પ્રવૃત્તિ પુરાતન કાલથી ચાલતી 
ખાવતી પ્રમાણુમઃ કાર્યક્ષમ પ્રણાણિકા અનુરાર મહાજત સસ્થા કરતી તથા 
મહાજને દ્દારા સ ચાલત પાંજરાપોળેર* પશુધનના રહ્ષણૂતું' અને પશુઓને. 
ધાસચારા પૂરે! પાડવાતુ' કામ કરતી. આમ છતાં રાન્ય તરફથી દુષ્કાળનિવારણુ 
માટે કોઈ વિધિસર પ્રબંધ ર્નાહ હોવાને કારણે જ્યારે દુષ્કાળ પડે, આતવૃણ્રિ 
જૈ અના્જણિ થાય, તીડની કૅ એવી કેઈ કુદરતી આફત આવે ત્યારે, અર્વાચીન 
કાલતી તુલનાએ, ભારે સામાજિક આત'ક ઊભે। થતો. દૃષ્કાળની પરિણામી અસરેાનાં 
ભારે કમકમાટી ઉપજાવે તેવાં વણન મળે છે.રપ સમકાલીન સાહિત્યમાં તથા. 
પરદેશી મુસાફરેન' પ્રવાસન્વણનોમાં પણુ દુષ્કાળના ભયાનક આત કનાં વર્ણુન 
કે ઉલ્લેખો છે. સુધલ કાલના ગુજરાતમાં આવા કેટલાક દુકાળ પડચા હુત!, 

શાહજહાંના સત્યમાં, સ. ૧૬૮છ(ઈ,સ. ૧૬૩૦-૩૧) માં પડેલે। દુષ્કાળ 
“સત્યાશિયો કરાળ” તરીકે ઓળખાય છે. એ વષે અનારૃદ્રિ હતી, પણુ બીજે: 
વર્ષે અતિજવૃષ્દિ થઈ અને સુરત સમેત આખુ દક્ષિણ ચુજરાત એમાં સપડાયુ' 
હતુ.૨૬ સને ૧૬૮૫ અતે ૧૬૮૬ નાં વર્ષ" પણુ દુષ્કાળનાં હતાં અને ૧૬૯૪-- 
| હૃપર્સાસુર્ત ભરૂચ અમદાવાદ વગેરે સ્થળોએ દુષ્કાળ અતિજજિ અને રોગચાળાને 


“પરે ] સુધલ કાલ [પ્. 


લીધે ભારે ખરાબી થઈ હતી. સને ૧૬૯૬-૯૭ માં એવે। દુકાળ હતો, કે ' મિરાતે 
અઠમદી 'ના કથન મુજબ, પાટણુથી જેધપુર સુધી પાણી હૈ ધાસ મળે એમ 
નહોતુ'. આમ સને ૧૬૮૫થી ૧૬૯૭ સુધીનાં બારેક વર્ષોમાં અર્ધા તે! દુષ્કાળ કે 
કુદરતી આપત્તિનાં હતાં.૨૪ શ”, ૧૭૭૪ (ઇં.સ, ૧૭૧૮) ને। દુષ્કાળ “ ચુમાતરે 
કાળ' તરીકે એળખાય છે, એ સમયની મોંઘવારીમાં બાજરી રાપિયાતી ચાર સેર 
વેચાતી, અતે એ ભાવે પણુ જોઈતા પ્રમામુમાં મળતી નહોતી. અમદાવાદમાં 
આવતું બધુ' અનાજ સભેદાર હૈદર ક્લીખાનના હુકમથી દીશાન રધુતાથદાસતે ધેર 
લઈ જવાતુ' અને ત્યાંથી અમુક નિય ત્રણે અનુસાર વેચાતુ', 'મિરાતે અહમદી'માં 
લખ્યુ છે હે લેકે! એકબે રપિયામાં પોતાનાં બાળકે! પણ્‌ વેચી નાખતા હતા.૨૬ 
આવે] જ દુષ્કાળ ઈ.સ. ૧૭૩૨ માં પડયો હતો અને એ જ વર્ષે અમદાતાદમાં 
પ્લેગ ફાટી તીકળ્યે! હતે, આમ છતાં આસપાસનાં પરાં અને ગામડાંમાંથી 
'ભૂખમરાતે કાઃણે લેકે મોટી સંખ્યામાં અમદાવાદમાં આવતા હતા.૨€ વિ.સ. 
૧૮૦૩(ઈ.સ. ૧૭૪૫) માં પાછે! મે.ટો દુષ્કાળ પડયો, જે જગશ્રૃતિમાં “તરલે[તરે।' 
તરીકે આળખાય છે, એને પરિણામે ઊભુ' થયેલું' સ કર પણુ અશ્રુતપૂન તુ. 
અમદાવાદતા હાકેમ જવાંમ્ર્દખાને તાંગરિકોને એકત્ર કરીને બદગીએ। ઠરી, 
પણુ વરસાદ આવ્યો ર્નાહે. ગામડાંના લોકો અનાજના અભાવે ઘાસનાં મૂળિયાં 
ખાતા તેથી  અપર્યામ પોષણુ અને રેગચાળાને કારણે મરણ-પ્રમાણુ વધી 
ગયુ, ધાસના અભાવે ટોર પણુ નાશ્ન પામ્યાં, માણુસનું માંસ ખાવાતું સાધારણુ 
બનતી ગયુ, તળાવ અને કૂવા સુકાઈ ગયાં, ખાસ કરીતે પાટણુવાડામાં પાણીતી 
અછત ધણી આકરી હતી. એતે કારણે મોરી સ ખ્યામાં લોકે! માળવા તરક ચાલ્યા 
ગયા હતા અને ગામનાં ગામ ઉજજડ બતી ગયાં હતાં, પછીના ચે(માસામાં 
વરસાદ પડયા પછી જ આ સ કટ ઉંળબુ થયુ હતુ.3* 


(૨) મુસ્લિમ સમાજ 
“અ) સસાજ 


ગુજરાતમાં જે પર જેટલા સુધલ સૂમેદારો આવ્યા તેઓમાંના મોટા ભાગના 
તા બાદશાહેતા નિકટના સ્તેહીએ શાહશદાએ તથા સરદારે હતા. તેએ। પોતાની 
સાથે મુધલ દરબારના દબદ્બાને લઈતે ગુજરાતમાં આવતા અને લઘુ મુધલ 
દરબાર જેનું વાતાવરષ્યુ ગુજરાતમાં પ્રવર્તાવતા. મબલખ આવકને કારણે મુધલ 
સાગ્રાજ્યમાં ગુજરાતતી સુખેદારીં અત્યત મહત્વનું સ્થાત ધરાવતી હતી. અલમત્ત, 
ગુજરાતના મુસલમાનોની પોતાની આગવી સાર્માઈજક વ્યવસ્થા હતી, પરતુ આ 


હસુ'] સાસારિક સ્થિતિ [ ૨૫૩- 


રીતે દિલ્હીના સત્તાધાશે। ઠારા મોકલાતા સૂમેદારો પણુ પોતાની સાથે સામાજિક 
નવીનતા લાવતા અને એની અસર ગજરાતના આ મુસ્ત્તિમ સમાજ પર થતી. 


ગુજરાતમાં મુધલ સુળાગીરીનો પ્રયમ ૧૦૦ વર્ષનો સમય સામાજિક 
સ્થિર્તાની દાર્િએ સુખ સમ્રહ્ધિ અને શાંનિનો કાલ ગણી શકાય, ગુજરાતના 
મુસલમાનો સુધલ સુખેદારીના અમલ નીચે શાંતિથી જીવન નિગ'મન કરતા,. 
દરવ્યાપાર્જન કરી પોનાને સમૃદ્દ બનાવી શકતા અને પોતાના ધમ' તથા ઈમાનનું 
પાલન કરી શકતા હતા; હિ'દુ-મુસલમાને કે શિયા-સુન્તીના ભેદભાવ હોય તે! . 
પણુ એ બાલ્ર સતરે દણટ્રિગેોચર થતા ન હતા, સોને સમાત ન્યાય આપવામાં. 
આવતે! હતે, એટલું જ નહિ, પરતુ જે કોઈ સુખેદાર ધામિક અતિરેક કરતે।,. 
તો એને એમ કરવામાંથી વાર્વામાં આવતો અતે પાછે! ખોલાવી લેવામાં આવતે. 


આખા દેરમાં જે પ્રકારનું શાસન પ્રવર્તમાંત હતુ' તે જ પ્રકારનું શાસન 
ગુજરાતમાં પણુ ચાલુ હતુ'. ઉપર કહ્યું તેમ ગુજરાતના સૃખેદ્રેો દિલ્હીશ્વરાનીઃ 
લઘુ આજૃત્તિ જેવા હોઈ મુધલ બાદશાહેની બધી જ સારીનર્સી પ્રહૃત્તિઓઆ 
એમનામાં સ્પણ્ઠપણે ન્નેઈ શકાય છે. ખાદશાહી મોજશોખ, ભોગવિલાસ, ડ્રેશન-- 
પરસ્તી, સત્તા તથા સપત્તિતું પ્રદરાત, શિલ્પ-સ્થાપત્ય પ્રતયે અનુરાગ આદિ 
બાબતોમાં તેઓ બાદશાણહેથી ભિત્ર ન હેતા. ટૂ'કમાં, તેના શાહી સ સ્કારો તેમઃ 
કુસ'સ્કારાથી વિભૂષિત હતા. 

એે સમયને સામાન્ય સુસલમાન, પછી એ ગુજરાતને। હેય કે દેશના ઉત્તરીય 
પ્રદેશનો હેય, સવ'ત્ર સમાન હતો. ઉચ્ચ મપ્યમ કૅ ગરીબ વર્ગતો! સુસ્લિમ,. 
પ્રાદેશિક વિશ્ેષતાઓને બાદ કરતાં, સામાજિક દણિએ સમાત હતો. એની 
ધામિક આશિક કૅ સામાજિક પરિરિયિતિમાં ઝાઝા ફરક ન હતે. ગુજરાતના 
સાગરકાંઠાનાં શહેરોમાં વસતો મુસલમાન વેપારી વધુ સમૃદ્દ હોય તે! બંગાળ. 
બિહારને! એવા જ વેપારી એટલે સમૃહ્દ ન હોય તેમ બને. પરતુ એતું કારષુ 
જે તે પ્રદેશના વ્યાપારી વ્યાપને ગણી શકાય. એવુ જ કેળવણી અને ક ઈફે 
અશે ધાનિક, માન્યતાઓને વિશે કરી શકાય. પરતુ સમમ્રતયા, મુધૂલકાલઃ 
દરમ્યાન, ગુજરાતનો મુસ્લિમ સમાજ દેશના અન્ય કા સ્થિ સમાજ સાથૅ. 
ધણું અશે સામ્ય ધરાવતા હતે. 

આ સમય દરમ્યાન ગુજરાતનો મુર્લિમ સમાજ ધીર્‌ ધીરે પોતાની 
મૌલિક વિશેષતાઓ ગુમાવીતે ભારતીય ર'ગે ર્‌ ગાતે ગયે]. આ સ્થિતિ તવ- 
નિમિત સુસ્લિમ સમાજ પુરતી મર્યાદિત ન ૨હેતાં, બધા જ ' મુસ્લિમ વર્ગોમાં 
'ત્રચાલિત ખની. બીજી બાજી સહ્તનત કાલમાં શરૂ થયેલ! વર્ગ ભેદ હતે ૬4 યવ! 


૨૫૪] મુઘલ કાલ 0... 


લાગ્યો, વર્ગો વર્ગો વચ્ચેના ઊચાનીચા સ્તર સ્પજુ થવા લાગ્યા, ઉચ્ચ વર્ગના 
મુસ્લિમો શજ્યત'ત્રમાં ઊંચા હોદા ધરાવતા હતા, રાજ્યની અગત્યતી જવાખદારી- 
વાળી નોકરીઓ ઉપર મુખ્યત્વે કલીન રાસ્લિમોને તીમવામાં આવતા. સાધારણુ 
વગ'તા મૂસ્લિમો સેનામાં ભરતી થતા અથના પોત!ાતા વારસાગત વ્યવસાય કરતા. 


ડો. આશીર્વાદીલાલ શ્રીવાસ્તવના મત પ્રમાણ્‌૨? ગુજરાતના મુસ્લિમ સમાજને 
પણુ ખે સ્તરમાં વડે'ચા શકાય : ઉપલા સ્તરના મુસ્લિમાં અને નીચલા સ્તરના 
મુસ્લિમો. ઉપલા સ્તરના મુશ્લિમોને બે પેટાવિભાગોમાં વહેચી શકાય : રાસ્ર- 
ધારી અને કલમધારી. પ્રથમ ભાગમાં વિદેશી તરતવે।તા બનેલા સિપાહીવગ ને12૨ 
સમાવેશ થતે!. તેઓ “ખાન' “મલેક' “અમીર? “સપાહસાલાર' વગેરે દરજ્જે ભોગવતા. 
'ઔન્ત [વેભાગમાં ધામિક અને શેક્ષણિક સેવાએ[માં વ્યસ્ત મુસલમાનોને! સમાવેશ 
ચતો. તેઓમાં સોથી વધુ અગત્યતે! વર્ગ ઉલેમાએ અર્થાત્‌ ધાર્મિક નેતાઓનો 
“હેતો, ઉલેમાએોમાં ધામિક પુરષો શિક્ષકો અને કાજએ જેવ! મુરિલિમ હતા, 
તેએ મુસ્લિમ સમાજના તમામ વર્ગો ઉપર અતે રાજ્ય કારોબાર ઉપર્‌ પોતાતો 
પ્રભાવ પાડી રાક્તા, 

ખીજા અર્થાત્‌ નીચલા સામાંજક સ્તરતા મુસલમાતેોમાં કારીગરે, દુકાત* 
“દારો, તાના વેપારીએ અને સામાન્ય કારકુતી કામ્‌ કરનારાએનેો સમાવેશ થતો. 
સૌથી નીચા સ્તરે ફલદરો અને શિક્ષકો હતા, 


એ ઉપરાંત એક અગત્યતે। વગ' સફી સ તોને! હતે, તેએ! આધ્યાત્મિક જ્ઞાત 
ધરાવતા, પોતાના ખાતકાહો (રહેઠાણ) શહેરની બહાર રાખતા અને લોકમાનસ પર 
ઘણે! પ્રભાવ ધરાવતા. ખાટશાહો પણુ એમને આશ્રય આપતા. શાહઆલમના 
રાજના બ્યવરથાપક બુખારી સૈયદ્દોને એર ગઝેમે આશ્રય આપ્યો હતો, એ ઉપરાંત 
વટત્રાના સ'ત કૃત્મે-આલમતી ગાદીના ગાદીપતિ સૈયદ મૃહમ્મદ સલીહ બ્ુખારીને 
પણુ ઘણી ભેઃસેગાટ આપવામાં આવી હતી.55 પાટસુના શેખ અખ્દુલ્‌ વહહાબને 
એર્‌ ગઝેમે મુધલ સામ્રાજ્યના કાઝી-3લ્‌-કુરૂઝાત બતાવ્યા હતા,27 

વિદેશી મુસલમાતો ગ્વભાવતઃ થહેરી પ્રન્નજત હતા, તેએતે પ્રામજવન 
ગમતુ તહિ. એમનો મુખ્ય ધધો સિપાહીગીરી અને રાજ્ય-કારેબારમાં હેદ્ા 
“ધરાવવાનો! હોઈ મામ વિસ્તારમાં જવાના પ્રસંગ એમતે માટે ધણા એછા ઉપસ્થિત 
થતા, એમ છતાં જે લોકે! ધધેરોજગાર કે શિક્ષણકાર્ય માં પ્રૃત્ત રહેતા તેએતે 
ગામડામાં જવુ' પડતુ. 

મૂળ ભારતીય મુસલમાને(માં મોટા જાગતા કારીગર હતા. કેટલાક તાતા 
ડુકાતદાર હતા. ધણા એછા મુસ્લિમોએ ખેતીને સ્વીકાર કર્ય હેતે. વિજેતા 


*$સુ'] સાર્માાભક સ્થિતિ (૨૫૫ 


મુસલમાનોએ ઇસ્લામમાં ધર્મા'તર કરાવેલ વગ* મોટે જ્ાગે તે! કારીગર લોકોને! 
જ હતે. એ ઉપરાંત મુસ્લિમ સમાજમાં ખાટકી, 1ભસ્તી, કોતરકામ કરનાર વગેરે 
લેકે! પણુ હતા, કેટલાક મૃસ્કિમે। ચિત્રકાર, હકીમ, લેખનકાર અને કુરાને શરીકતી 
નકલ કરનારાઓએ પણ હતા. આમ તત્કાલીન ગ્ુસ્લિમ સમાજ અનેક ધ'ધાકીય 
અતે વ્યાવસાવિક વર્ગોમાં વહે'ચાયેલે હતે. 

રહેણીકરણીની દજ્િએ ગુજરાતના મુંરેલમ સમાજમાં ત્રષ્યુ વગ રપણપણે 
દેખાઇ આવતા : ઉચ્ચ (અમીર) વર્ગ, મધ્યમ વગમ અતે નીચલો (ગરીબ) વગર". 
ઉચ્ચ વગ સામ'તશાહી સ્વરૂપનો હતો. આ વગ'તા લોક એશ્ચય માં આળોટતા, 
તેએ પ્રજાના પૈસે ભોગવિલાસ અને અમનચભન કરતા, સામ'તોના જલસાઓ, 
નૃત્યસભાએ।, મહેફ્લિ।, ભાજનસમાર'ભે।, શિકાર વગેરેમાં લખલૂટ ખચ થતે!, 


મષ્યમ વર્ગની સ્થિતિ સાધારણુ હતી. તેએ સાદુ પણુ સુખી જીગન 
ગાળતા, પરતુ સમાજના નીચલા વગની (સ્થતિ ઘણી શૅચતીય હતી, તેઓને 
“શે!ઇજનના સાંસા હતા, પહેરવા પૂરતાં વસ્ત ન મળતાં. ગરમ કપડાં કે જેડા 
પહેરવાની તો તેએ કહપના પણુ કરી શકતા ર્નાહે. અવારનવાર પડતા દુકાળ, 
ભૂખમરે।, પ્લેગ અને ફૈકેરા જેવા રોગચાળા ખે!, રાજ્ય અને વેપારીએ તરકૂથા થતુ 
-શૈષણુ અને કુદરની આફ્તાોએ એમને દયાપાત્ર બનાવી મૂકયા હતા. ગરીબ મજરા 
પાસે મામૂકી દરે તતતોડ કામ લેવામાં આવતું. બદલામાં દિવસમાં એક વાર 
એમને થોડીક ખીચડી મળતી. તેએ વાંસ-માટીનાં ઝૂ'પડામાં રહેતા. પેટપૂરતુ 
ખાવાનું ન મળતુ હોય ત્યાં એમની પાસેથી નીતતિમયતા, સચ્ચાઈ કે ઈમાનદારીની 
શી આશા ર્‌ાખી જકાય? રપ 
અપ) ભે।જન 

ગુજરાતના મુસ્લિમ સમાજના ઉચ્ચ વગ માટે ભોજન વૈભવન્પ્રદ્શ નનું 
સાધન હતુ, તેએ પ્રાત:કાળે અલ્પાહાર, મપ્યાદૂને ભોજન અને સાંજના વાળી- 
એેમ ત્રણુ વખત ઠાઠમાડથાં ભોજન કરતા, ત્રણે સમયે ઉત્તમ ખાધા પદાથો સાથે 
મેવા મીઠાઈ પણુ લેવામાં આવતાં. મુસ્લિમો માંસાહાર કરતા. તેએ સુગ'ધીદાર્‌ 
1બિરજ બનાવતા, જેવા કે કાખુલ્ી, દુઝદ બિરયાની, પુલાવ વગેરે. હલવે! એમની 
“માતીતી મીઠાઈ હતો, પાળેલાં અને જગલી પશુપક્ષીઓનું માંસ તળીને, રેકીને 
અથવા સ્રપ બનાવીને તેએ ખાતા. તેતર, ખતક અતે સસલાનું માંસ રોજના 
આહારમાં લેતા. પ્રવાસી મેન્ડેલસ્લોએ ગુજરાતના સુખેદ્દારે આપેલ એક ન્ત્યાક્તનું 
વર્ણન કયું” છે એ પરથી એ સમયના ઉચ્ચ વર્ગીય મુસ્લિમોના ખોરાકની વાનગી- 
એને ખ્યાલ આવી શકે છે. 


૨૫૬] . ગુઘદ્ કાલ [પ્ર.. 


શરાબ મુસલમાતો માટે વજ્ય છે, છતાં ખોરાકની સાથે શરાબ લેવાવુ” 
સવષસામાન્ય દતુ. ધણા' ચ્રુજરાતી મુસ્લિમો શરાબ કરતાં અડ્ડીણુને વધુ 
પસ૬ કરતા. 


ભોજન પછી કાથો ચૂતો અતે સે।પારીવાળું પાન ખાવાતો સામાન્ય 
શિરસ્તે! હતો. શ્રોમંતો અતે અમીરોના પાતમાં કપૂર અને કસ્તૂરી ન!ખવા- 
માં આવતી, 


સર ટૉમસ રે લખે છે કે મુસ્લિમ અમીર-ઉમરાવો પોતાના ભોજનમાં 
સામાન્ય રીતે ર૦ વાતગીઓ વૈયાર કરાવતા. ખાસ પ્રસંગોએ ૫૦ વાત્‌ગો 
બન્તી--એ ઉપરાંત ફળે વધારામાં. 

મધ્યમ વગ'તા લેક ખે વખત પેટ ભરીને ભોજન કરી શકતા, તેએ 
એમના ભોજનમાં રોટલી પૂરી પરેઠાં શક દૂધ દહીં ધી માખણુ તેલ 
વગેરેને ઉપયે।ગ કરતા. તહેવારોના દિવસોમાં મેવા મીઠાઈ અને ફ્રસાણુનેો 
ઉપયોગ થતે!. 

ગરીબ લેકે! દિવસમાં માત્ર એક વખત ભોજન લઈ શકતા. ખીચડી 
દરી' અને અથાણુ એમતે! રજિ દો ખોરાક હતે, ખીર એમતું મિષ્ટાન્ન ગણાતું. 
આ ફાલ ૬*મ્યાત આવેલ બધા જ મુસાફરોએ ખીચડીનાો ઉલ્લેખ કર્યો છે. 
ખીચડીમાં થોડુક મીઠું અને મળી શકે તો સહેજ માખણુ તાખીને તેએ ખાતા. 
શહેનશાદ જહાંગીર ખ ભાત ગયે! ત્યારે એણે ખોચડીને સ્વાદ માણ્યો હતો, ૬ 


(8) પોક્ષાક 

શ્રીમ'ત મુસલમાતો અને અમીર ઉમર્‌ાવેો પોતાના પોશાક અગે ખૂબ 
ચોકસાઈ રાખતા. તેઓ ખમીસ અને લેંધો પહેરતા, એના ઉપર કબા નામને! 
(કોટ જેવો) પોશાક પહેરતા. ઠ'ડી મોસમમાં તેએ “ડગલા' નામથી એળખાતે 
એ[વરકે!ટ પહેરતા. ધરમાં તેઓ લે'ધાતે બદલે “લૂંગી' પહેરતા. તેએ કયારેક 
સલવાર્‌ કે પમે ચુસ્ત ચારણે પહેરતા, પોતાતા પોશાક પાછળ તેએ ધણો 
ખર્ચ કરતા, 

ઉલેમાએ વિશિષ્ટ પ્રકારતી પાઘડી તેમ કબા અને પાયજમે। પહેરતા 

મજૂરો કારીગરે અને ખેડૂતો માત્ર લગેટી વાળતા, તેએ ઘૂટણુ 
સુધી પણેંચે તેવે સુતરાઉ કાપડુતો એક ટુકડો પોતાતી કમરે વી'ટાળતા, અબૂલૂ 
ફઝલ 'લગે!ઢા'તું વણુન કરતાં કહે છે કે “એ શરીરના માત્ર ખે ભાગને હાંકતુ 
કમર્‌ પર્‌ પહેરવાતુ' કપડું છે.' 


૭સુ'] સાર્ક સ્થિતિ [૨૫૭ 


આ કાલમાં ઉઘાડા માથાવાળા લેકે! સ'માનતીય ગણાતા ન શતા. ધરની 
બહાર જતાં તેએ માથા પર ટોધી કે પાઘડી અચૂક પહેરતા, મુસ્લિમોને એ 
આમ-રિવાજ હતે!. તેએ સફેદ ગોળ પાધડી પહેરતા, પોતાના વડીલોની 
હાજરીમાં તેઓએ એને માથા પરથી ઉતારતા ન હતા. રઈસેો। પોતાની પાધડી માટે 
રપથી ૩૦ વાર્‌ લાંબું બારીક મલમલતું કાપડ વાપરતા, એનું વજન ચાર 
ઓ'સથી વધુ ભાગ્યેજ યતુ. ગુજરાતમાં પણેરાતી કેટલીક રાપીએને ૧૦ 
ખાજુઓ ફતી.2૬ 

સ્રીએના પોશાકમાં ખાસ વિશેષતા ન હતી. મુસ્લિમ સ્રીઓ મોરે ભાગે 

સલવાર અને કમીઝ પહેરતી. એમની સલવાર પુરુષોના ચેઆરણા કરતાં ખાસ જુદી 
ન દતી. તેએમાં કૅટલીક ધાઘરા પણુ પરેરતી. ફલવાર અને ધાઘરામાં રેશમી 
દોરી પરોવી એ કમર પર્‌ બાંધવામાં આવતી. કયારેક તે! દોરીનું ફૂમતું' ઘૂ'ટણુ 
સુધી, લટકતુ' રાખવામાં આવતુ, સત્રીએના આર્ાથક અને સામાજિક દરજ 
મમાણે એમની સલવાર સુતરા9, રેશમી કૅ કિનખાબના કાપડમાંથી બનાવવ!- 
માં આવતી, 
. ઉચ્ચ તથા મધ્યમ વગની મુસ્લિમ સ્રીએ માં પડદાની પ્રચા ધણી ચુસ્ત 
રીતે પળાતી. ઉચ્ચ વગ'ની મહિલા બુરખા વગર ભાગ્યેજ દેખાતી, મુસ્લિમોમાં 
સ્રીનું સુખ લોરીતી સગાઈ સિવાયતાં બીશક્ન એનાં નિકટનાં સમાં પણુ નનેઈ 
ન ચશષ્ટ એવો ચાલ હોવાથી બુરખા વગરની સ્રી કર્વાચત જ જેવા મળતી. 
સજ્ેગવશાત્‌ અગર આકસ્મિક રીતે ને કોઈ સ્રીનો પડદો થોડા સમય માટે 
પણુ ખૂલી “નય તો એ માટે એને ધણું સહન કરવું પડતુ. 

નીચા વગની, ખાસ કરીતે ખેડૂત કૈ મજૂર વગતી, સ્ત્રીએ બુરખાના 
બ'ધનથી મુક્ત રહેતી. તેએએ પોતાના પતિને બધાં કાર્યોમાં મદદ કરવી પડતી. 
પરિણામે બુરખો રાખવાનું એમતે માટે મુશ્કેલ હતુ. 
 કુર્‌ાતેક્ષરીફ્માં એક મુસલમાનને ચાર આ્રીઓ સાથે લગ્ન કરવાતી પરવાનગી 
આપવામાં આવી હોવા છતાં ગરીબ નીચલા વગના મૃસલમાતામાં એકપત્નીગ્રથા 
પળાતી. ઉલેમાએતા નિર્ણય પ્રમાણે મુસ્લિમ, નિકાડે દારા માત્ર ચાર, 
પરતુ સુતા દ્વારા ગમે તેટલી સ્ત્રીએ સાથે લગ્ન કરી શકે. પરતુ શરેનશાહ 
અકબરે ફર્માત બહાર પાડયું હતુ' કે, “સામાન્ય સ્થિતિને! મુસલમાન, એકથી 
વધુ સ્રી કરી શકે નહિ--સિવાય કે એની પત્ની વાંઝણી હોય, બહુપત્તીપ્રથા, 
સરદારે! અને શ્રીમ'તોનું દૂષણુ અને મષ્યમ વર્ગના શૈખનું સાધન હતુ, . 


૨૫૮] મુઘલ કાલ * | પ. 


પ્રલામ પ્રમાણું સૌને મિલકતતે। અમુક ચોગ્કસ ભાગ વારસામાં મેળવવાને 
અધિકાર હતો અતે એ રીતે મેળવેલ મિલકત ઉપર એને! સર્વાધિકાર રહેતે. પોતાની 
એ મિલકતતે એ યથેચ્છ ઉપભોગ કરી શ્રકતી. 


ગુજરાતતા મુસલમાને।માં અન્ય ભારતીય મુસલમાનોની જેમ અલ કારનું 
ધામિક મહત્વ હતુ . તેઓ સે!તા-ચાંદીતાં તાવીજ પહેરતા. એમાં ખુદા તાલાતું 
નામ કેોતરાવતા, સ્રીએ! સે યીમાં સિ દૂર, કાનમાં કડી કે ચપાકળી, નાકમાં 
તય કે વેસર, ગળાર્માં હાર કૅ ગલૂબ દ, હાય ઉપર ખાજુબંધ અને ચૂડી ઠે 
કગનત, આંગળી પર્‌ વીંટી અને પગમાં પાયલ પહેરતી, 


કમતગમતોાં 

શતર જ ચોપાટ અને પત્તાંતી રમતો ઉચ્ચ મધ્ય કે ગરીમ બધા વમનતા 
સુસલમાને માટે મનોર'જતના સાધનરૂપ હતી, મેદાની રમતોમાં કુસ્તી મૃહ્કાબાજી 
શિકાર ચોગાત અને કબૂતરો ઉડાડવાની રમતે। મુખ્ય હતી. . 

એ ઉપરાંત પ્રાણીઓની સાઠમારી જેતરાનો શેખ સો મુસ્લિમોને હતે. 
ઘેટાં બકરાં ફૂકડા ફૂતરા આખલા કૈ હરશુતી સાઠમારી મેદતમાં થતી અને 
ેનારાઓને પૂરતું મતોરજત પુરું પાડતી. 


ઉચ્ચ વર્ગના મુસલમાને।ઃમાં જ ગલી પ્રાણીએની સાઠમારી વધુ પ્રિય હતી. 
વાધ [ચિત્તા હાથી અને દીપડાની જીવસટૉસરતી લડાઈ જેવાનું તેએતે વધુ 
પસદ પડતુ. “તુઝુકે જહાંગીરી'માં આખલા અને વાધ વગ્ચેતી ફુસ્તીઓને। ઉલ્શેખ 
છે. વોડદાડતી 6રફાઈ અમીર ઉમરાવે માં પ્રચર્તિ હતી. તેએ પોતાના તેજી 
થોડા ઉપર બેસી ધે।ડદેાડની હરીષ્ાઈર્માં ભાગ લેતા. 
ભિન્ન ભિત્ત પ્રકારતી પોલે।ની રમત, જેવી કે ધોડા પર્‌ ખેસીને રમાતી 
પોલે, પાણીમાં રમાતી પોલે, પ્રકાશિત દડા વડે રાત્રે રમાતી પોલો વગેરે શાહી 
રમતો ગણાતી,2૬ 

' પૃત'ગ ઉડાડવાની રમત બધા વર્ગોમાં સામાન્ય ફી, વહેતા પાણીમાં 

તરવાતુ સ્વાસ્થ્યપ્રદ ગણાતું અને તેથી તરવાની રપત ઘણી પ્રખ્યાત બતી હતી, 

બાદશાહે અતે અમીર ઉમરાવોતે શિકારતા ઘણો શેખ હતો. પોતાની 
ગુજરાતની મુલાકાતના પ્રસગે બાદશાહ જહાંગીર દાહોદથી ૧૦ કિ.મી. દૂર 
કદાચ પાવાગઢતા પહાડી તયા જ'ગલેવાળા પ્રદેરામાં હાથીઓના શિકાર માટે 
ગયે હુતો.,** 


હ ખુ'] સામાજિક સ્થિતિ [ ર૫૯ 


ગુજરાતતા મુસલમાતોને રંગભૂમિ પર ભજવાતાં નાટકે-દશ્યે! જેવાને 
શોખ પણુ હતો. ગુજરાતના કેટલાક નયોએ ગુજરાતમાં ચાલતા ગેરવહીવટને 
દશોવતો એક અભિનય શહેનશાહ શાહજહાં પાસે રજ કયો હતે..* 1 


સામાન્ય મૃસ્ત્તિમતે ઞમે તેવી અને વધુ મનેરજન આપતી રમતોમાં, 
વાર્તાકથા અને શ્રવણ બહુ મહત્તતતી રમત છે, સુશિક્ષિત વર્ગોમાં ગુલિસ્તાન 
ખુસ્તાન અને અન્ય પુસ્તકોમાંથી વાર્તાએ કહેવામાં આવતી, સૌતે એમાં રસ 
પડતો અને જ્ઞાન સાથે ગમ્મતની લહાશ્‌ થતી, એ ઉપરાંત ઉખાણાં-ચીરતાત-ની 
રમત પણુ લોકપ્રિય હતી, સામસામાં ઉખાણાં અપાતાં અને એના ઉકેલમાં 
ખ્રુદ્ધિશક્તિની કસે।રી થતી. 


મુસ્લિમો પોતાના ધાર્મિક ઉત્સવ ધામધૂમથી ડજવતા. ઈદે મિલાઇ 
ઈદ-ઉલ-ફ્રિત્ર, ઈદ-ઉલ-ગૂહા, રાબે બરાત, બારા વષ્નાત વગેરે તહેવારો આન્‌ ૬ 
પૂવક ઉજવાતા, મે[ઉરમને પ્રસંગ પણુ સારી ંતે પસાર થતે!, સુધત્ 
બાદશાહો સુન્તી હોવા હતાં તેએએએ મોહરમની ઉજવણી ઉપર કૅઈ નિય-ત્રણુ 
જ નાખ્યાં ન હતાં. અલબત્ત ઓર'ગઝેખે પોતાના અમલ દરમ્યાન મોઇરભની 
ઉજવણી પર પ્રતિમધ ફરમાવ્યો હતે, *૨ 

મુસલમાતે! શુકન--અપશુકનમાં માનતા. વશેમી માન્યત્ાએની બાબતમાં 
ગુજરાતના હિ'દુ અને મુસલમાન સરખા હતા. મુસ્લિમો પણુ શુકન જેવડાવતા 
શહેતશાહો અને સૂમેટારે! પોતાના દરબારમાં જ્યોતિષીએ।તે રાખતા. જાદુ તાવીજ 
અને એવી ખીજ ખાબતે। માં તેઆતી ૬4 માન્યતા હતી, *2 


ઝેળવષ્ટ્ઠી 


મુધલ કાલમાં ત્રણુ પકારની શૈક્ષણિક સ સ્યાઓા હતી : ૧. મકતબ, ર. 
મસ્જિદો અને ખાતકાહો સાથે સ'લગ્ત શાળાઓ અને ૩. મદ્રેસા. પ્રથમ ખે 
પ્રકારની શાળાએ । પ્રાર્થામિક્ર કક્ષાની હતી. એમાં અરબી-ફારસીતું, એ ખાસ કરીને 
ફારસીનુ', અક્ષરત્ાત અપાતુ. એમાં કુરાતે રરીકૂનું' શિક્ષણ પણુ અપાતુ. 
મરતે શરીફ કસ્ય કરવાતું એમાં શીખવાતુ'. મસ્જિદ અને ખાનકાહે સાથે 
સ'લગ્ન શાળાએમાં અષ્યાત્માવિદ્યા શીખવાતી. આવી મક્તમોા અતે શાળાઓ 
ગુજરાતનાં તમામ શહેરે! કસ્બાઓ અને ગામડાંઓમાં વિઘમાન હતી. 

મદ્દેસાએ માષ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણતી રાળા-કેોલેજ હતી. પેટલીક 
મદ્રેસામે! તા ઉત્તમ જાનકે'્રો તરીકે ખ્યાતિ પામી હતી. હિ.સ. ૧૦૯૨ માં 
_નદરવાલા(પાટણ) માં “ ફેઝ સકા” તામતીં મદ્રેસા સ્થાંપવામાં આવી હતી. એ 


એક મારેજદ સાથે સ'લગ્ત હતી. શિયા સ પ્રદાયના શિક્ષણ અથે" અમદાવાદમ્‌ 
“યુ'ગર દ્રાજદા છમામ” તામની એક ઉચ્ચ શિક્ષણ આપતો સસ્થા બુરહાન 
નિઝામશાહ પહેલાએ સ્થાપી કતી. તેમાં ઇરાક ઈરાન અરબરતાન .અતે ઉત્તર 
ભારતમાંથી ખ્યાતનામ વિદ્દાનોને ખોલાવી શિક્ષક તરીકે નીમવામાં આવ્યા હતા. 
અકામુદ્દને પણુ ઈ.સ. ૧૬૯૭ માં આરરે રૂપિયા ૧,૪૦,૦૦૦ ના ખચે. એક ભવ્ય 
કોલેજની સ્પ્રાપના કરી હતો.₹₹ એ “મદ્રેસા-એ હિદ્દાયત બખ્શ' નામે એળખાતી. 
આવી મદ્રેસાઓ માત્ર શહેરોમાં જ હતી, ગામડાંઓમાં શિહાણુ માત્ર 
મકતખ પૂરતુ જ મર્યાદત રહેતુ . ત્યાર બાદ ઉચ્ચ શિક્ષણુ માટે શહેરની મદ્રેસા- 
એમાં જનુ પડતુ. 
 ગ્રુસ્લિમ બાળકોનુ શિક્ષષ્ુ રાજ્ય દારા મિત શતુ. રાજ્ય તરમૂથી 
શિક્ષકો નિમાતા, ઓર'ગઝેબે મુજરાતના દીગાનતે સૂચના આપી હતી કૈ રાજ્યના 
સદ્રની સક્ાહેં લઈ શિક્ષકની નિયુક્તિ કરે. એવા શિક્ષકોને રાજ્ય તરફથી દરમામે! 
અપાતો અને વિઘાર્થીઓને શિષ્યજત્તિ પણુ અપાતી, 


જે મુસ્લિમને છેસ્લામી સાળાએઓમાં અપાતા શિક્ષણ ઉપરાંતતુ' સિક્ષણ 
મેળવવું હોય તે હિ'દુ પાઠશાળામાં પષુ જેડાતે, ત્યાં એને ખગોળ ગણિત અને 
આયુવેદતું' શિક્ષમુ અપાતુ. 


મુસ્લિમ મદ્રેસાઓમાં ૧૦ થી ૧૨ વર્ષ શિક્ષણ અપાતુ. (યાર પછી કોઈ 
નામી વિદ્દાન પાસે કેટલાંક વર્ષી સુધી શીખનારને ડૉફૂટરેટ જેવી ઊચી ઉપાધિ 
મળતી, એનાથી પણુ વધુ ઉચ્ચ શશક્ષણ મેળતવા માટે મકા મદીના બસર કફ 
યમન દમાસ્કસ કેરે! બગદાદ કે ખોરાસાન જનુ પડતુ, 


છે।કરીએ માટે કોઈ અલગ શાળાએ! ન હતી, નાતી ઉ'મરતી બાલિકાએ। 
 છે।કરાએ સાથે મકતબોામાં ભણુતી, ત્યાં તેઓઆતે ખાસ કરીને કુરાતે રારીફ 
શીખવવામાં આવતું. શ્રીમંત વગ પોતાની દીકરીઓના ફિક્ષણુ માટે ખાનગી 
રક્ષક! રાખતે. 

ઈસુની ૧૮ મી સદીના પ્રાર્‌'ભ્રકાલ માં એક મુરિલમ 1દ્દાન મુહ્લા નિઝામ્દીને 
મદેસાએઓ માં શીખવાતે! અભ્યાસક્રમ નિયત કકે હતો, એ અભ્યાસક્રમ ત્યાર 
સુધીમાં શીખવાતા અભ્યાસક્રમતે આધારે પદ્દતિસર રજૂ કરવામાં આવ્યે હતે. 
એ “દસે તિઝામિયા” નામથી જીતો છે, અભ્યાસક્રમમાં ૧૧ વિષય છે 
અને એ દરેક વિષય માટે અમુક સૂચિત પુસ્તકોતી યાદી આપવામાં આવી છે, 
એ વિષવો આ પ્રમાણે છે : ૧. સફ, ૨. નહૂવ (વ્યાકરણુ વગેરે), ૩. મન્તિક 


જસુ'] . સ્પામરરજડ સ્થિતિ (૨૬૧ 


(તક સાસર), ૪, હિકમત (તરવત્તાન), પ, રિયાઝો (ગથિતશાસ્), ૬. બલાંગત 
(વક્તૃત્વકલા), ૭. ફિકહ (ન્યાયશોાસ્), ૮. ઉસલે ફ્રિકહ (ન્યાયશાસ્રના સિદ્ધાંતો), 
'€, કલામ, ૧૦, તપ્સીર અને ૧૧. હદીસ. 


સુધલ સમય દરમ્યાન ગુજરાતમાં ઘષુાં પુસ્તકાલય વિધમાન ઉતાં, દરેક 
'દ્રેસામાં એકાદ નાતું હૈ મોટું પુસ્તકાલય રાખવામાં આવતું . અમદાવાદનું “શમ 
એ બુખારી' નામે પુસ્તકાલય, અકબરે જ્યારે ગુજરાત જીત્યું ત્યારે, હયાત હતુ. 
ઓજ કેટલાંક નામી કિતાબખાતાંએમાં (૧) ઈ.સ. ૧૬૫૪ માં અમદાવાદમાં શરૂ 
કરવામાં આવેલ વલી કે દાની મદ્દેસાનું પુસ્તકાલય, (ર ) ઈ.સ. ૧૬૮૧ માં 
સ્થપાયેલ ફેઝ સજરાતુ' પુસ્તકાલય, (૩) સૌરાછૂના મુતિયાજા શહેરમાં શૈખ 
ઈબ્રાહીમે ઈ.સ. ૧૬ ૮૯ માં રથાપેલી મદ્રેસાતું પુસ્તકાલય, અને (૪) શેખ મુહમ્મદ 
અકરામ કે જે અમદાવાદના સદ્ર હતા તેઓએ ઈ.સ. ૧૬૯૭ માં ર્‌।, ૧,૨૪,૦૦૦- 
ના ખર્ચે અમદાવાદમાં મસ્જિદ મદ્રેસા અને કિતાબખાના બ ધાવ્યાં હતાં, આ 
અધાં પુસ્તકાલય ધણાં સમૃદ્દ હતાં. આ ઉપરાંત અમદાવાદના સરખેજમાં 
સુલતાત અદુમદ ખ'તવીએ એક મસ્જિદ ખાતકા$ મદ્રેસા અતે કિતાબખાના 
ખ્‌'ધાવ્યાં હતાં, અ! બધાં પુસ્તકાલયો તથા શાહી પુસ્તકાલયોનો લાભ વિદાને। 
લઈ શકતા, 


પાદટીપેા 


૧. ભે!ગીલાલ સાંડેસરા, “ મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય, “સ્વાપ્યાચ ”, પુ. ૧૨, 
“. ૧૩૭-૩૮ ર 

* “મીરાતે એહમદી” (શણુજરાતી ભાષાંતર), ભાગ ૨, પૃ. ૨૬૩૯-૪૩ 

€£૦1101934121, 77/9/707૩ ૦/ 6૪/47૮#, 101. 11, ૪. 173 

* 76/#., ૪૩. 189 

. 7111 5871, 77/75/07) 07 7૪7772૪227, 101. 11, [. 320 

€૦ળતા13511દ1, ૦૪. ૮//., 9- 214 

ભોગીલાલ સાંડેસરા, “ ગુજરાતનાં રાહી મસુધલ ફરમાને। ?, “વસ્તુપાલનું વિધામ'ડળ 

અતે ખૌન્ત લેબે!”, પૃ. ૬૧૫ - 

૮. ૬૦૫11155111, 7૪. €#&., ૪- 191 

હ, રત્તમણ્‌રાવ ભીમરાવ, 'ગ્રજરાતનુ' પાટનગર અમદાવાદ, પૃ, ૨૧૨૫-૨૬ 

૧૦, એજન, પૃ. ૧ર૭-૨૮ ૧૧, €૦૧1111558181, 0/7. ૮/7., 0. 417-23 

૧૨. 26/47. ૪. 423 ૨3. 70#4.. 0. 425 ૧૪. 78:7., - 427 


«જ 


૨૬૨] અઘલ કાલ [ પ્ર. 


૧૫. 


૧૭. 


૧૮, 


૧૯, 


૨૦. 


2877., ]- 428 ૧૧, 78/4., ૪. 429 

4. ૨. 1/28] 0 પતંર7, 7757747 ૦/ //2 £01/775//77 0/7 50775૮0), 101. ૪. 
00. 144-51 ી 

ભે।!, જ. સાંડેસરા, “ પાટણના બે શિલાતેખો', “બઅુહ્દપ્રકાશ'', વર્ષ ૮3, પૃ. ૨૯ર- 
૨૯૧૬ અને “સ'શેોધનની કેડી”, પૃ. ૨૩૬-૨૪૩ 

જુએ। કૃષ્ણલાલ ઝવેરી, “ ગુજરાતીઓએ લખેલા ફારસી ત્રચે।' તયા છેોડુભાઈ 
નાયક, “ ગુજરાતતા નાગરોનું ફારસી ભાષ! અને સાહિત્યનું ખેડાણુ' એ બે પુસ્તક 

આ ફારસ તવારીખનું જદુતાથ સરકારે કરેલુ' સ'પાદન તથા અ'ચેજી ભાષાંતર. 
(ડો. સ્ધુવીરસિ'હુજના સુધારાવધારા સહિત ) વડોદરાની મ. સૂ. યુનિવસિ ટીના 
એ રિયૅન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ગાયકવાડ ઓરિયેન્ટ્લ સિરીઝમાં પ્રકાશિત કરવાની. 
આાચે(જના થઈ છે. 


૨૨-૨5. ભે।. જ. સાંડેસરા, “ મોગલકાલીન ગુજરાતના બે વીર મુત્સદ્દીએ। ', “સ્વાધ્યાય”, 


૨૪. 


રૃપ. 


૨૬. 


૨૮. 
૩૨. 
૩૨. 
કર, 
ર૪. 


. કપ, 
* જૈ. 5. €૦1001551 ત, ૪/7. ૮#/., 10. 11, 0. 60 


૩૭. 


૪૪. 


પુ. ૧, પૃ. (પર-૬૧૫૫. આ લેખ “અન્વેષણુ્‌!'(પૃ. ૨૦૭-૧૨)માં ઞ'થસ્થ યયે। છે, 
પાંજરાપે।ળની સ સ્થા કેટલી પ્રાચીન છે એ લિખિત કૈ અન્ય પુરાવાએને અભાવે 
નિશ્ચિતપણે કહેગુ' મુરકેલ છે. નિદ્ટાન સોલ'જી કાલમાં તે! વ્યવસ્થિત પાંજરાપે!ળ (પછી. 
ભે એ કોઈ જુદા તામ્ે એળખાતી હેય) હરો એમ આતુષ'ગિક પુરાવાએ। ઉપરથી 
અનુમાન થાય છે. મુધલ કાલમાં ગ્રુજરાતનાં સુખ્ય નગરોમાં પાંજ રાપોળે। હતી એના. 
સ્પષ્ટ સમકાલીન ગ્રેમાણુ છે. 

એદલજી જમરોટઈછ ખારી, “દુકાળ વિષે નિખધ “ 

€૦11153ત1121, 07. €#.. 0૪. 3513-17 ર૭, 77/7., 0. 188. 
7844,., ૪. 394-1. ૨૯. 29/4.-. ૪: 457 ૩૦, 7844, 0. 4951. 
પ્રવોણુ ચિ. પરીખ, “ભારતનો સાસ્કૃતિક ઇતિહાસ ', પૃ. ૬૬ 

451001 1.1 5171045181, 2/24/૮:4/ 274/4/2 €%/%7૮, 0: 29 

84. 5, €૦01101554181, 0/0. ૮//., 1/01. 1. ૪. 162 

46/₹., [1/. 158-539 

ગ્રવીણુ ચિ, પરીખ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૬૯-૭૦ 


4/7ન્‍-4*4/87#7, ૪. 274, ઢાલ છ) ?. 1પ. €|000#&, 57070૮ /52૮/& 9/ 
50૮12/7 ૮41 €0//%/ટ 47/75 [૮ :7/૮₹/૮#7 4૪૬૦, [. 7 


* ૪, &%, €107, /7:7., 2. 9 ન 

, 11 'રદ્ધળ 5121112, 47%5/૮/ ૦૦૭૫૮૦///7૮// 2014 4477/5£/0//07, 2-8 
* €£011115584181૯, ૦7. 7/., 101. 11, [॥. 72 

* 771 1૫1 €/00178, 0/7: ૮//., [* 80 ૪૨, &6/7., [. 101 
* 39111 રિદ્વાળ 3912118, 07. €7., ૪. 58 


0:80 પંદર €10074, 90. ૮. 0. 147 


કૈ 


મકરણ ૮ 


આથિ ક સ્થિતિ 


 પૈણુા બસો કરતાં વધુ વષ'તા આ સમયગાળાતા પૂર્વાધ માં ગુજરાત આ્ચિ ક 
અને હુનન્‍્નર-ઉઘોગતી દૃષ્ટિએ સમૃદ્દ હતુ, જ્યારે એના ઉત્તરાધ*માં રાજકીય 
દુર્વસ્થા, આંતરવિત્રહે! અને એતે પરિણામે ઉત્પન્ન થયેલી સામાજિક અરાંતિને 
કારણે હુન્નરઉઘોગ અને ધ'ધારોજગારની અવ્તાતે થઈ હતી. 


અકબર જહાંગીર અને શાહેજફાંને સમય એ માટે પૂણ શાંતિનો સમય 
દતો. ખુશ્કી અને તરી માગે' વેપારનો ભારે વિકાસ થયે, ઉધોગોને વેગ 
મલ્યો તથા વિવિધ પ્રકારના કાપડની અતે ગળીની નિકાસને પરિણામે ગુજરાતનાં 
મુખ્ય નગરનાં નામ આંતરરાષ્ટ્રિય બજારોમાં જાણીતાં થયાં, એતિહાસિક 
સાધને1ના અભ્યાસને પરિણામે એ છાપ ૬4 ખતે છે કે મામ-તગરેાનો વસ્તી 
પોતાના વ્યવસાય શાંતિમય રીતે ચલાવવાને એક'દરે સ્વત'ત્ર હતી. ખાસ કરીને 
ઔર ગઝેમતા સમયમાં હિંદુ પ્રજનની ધાસિ*ક સ્વતત્રતા જેખમાય એવા હુકમે 
નીકળ્યા હતા અને અકબરે નાબૂદ કરેલે જજિયાવેરો પાછે! લેવાનું શરૂ થયું' 
હતુ તોપણુ કાયદો અને. વ્યવસ્થાની એકંદરે સાબૂત સ્થિતિને કારશે આવિ*ક 
અને વેપારી આખાદીને બાધ આવ્યે! હોય એમ જણાતું નથી. સુરત ખાતેની 
અંગ્રેજ કૉઠીનાં દપ્તરોમાંથી અને ઈસ્ટ પ્ન્ડિયા કપનીના ડિરેકટરોના શ કોઠીના 
કમચારીએ। સાથેના આજ સુધી સચવાયેલા હગલાબ'ધ પત્રવ્યવહાર્માંથી આ 
વિધાતનું સમથન ચાય છે. ૧૭મી સદીનું સુરત મુઘલ સામ્રાજ્યના દરિયાઈ 
વેપારનું કૈદ્ર તથા, કવિશ્રી નાનાલાલે કહયું છે તેમ, હાજીએ માટે “ મષ્કાનું' 
મુખ્બાર' ખન્યુ' હતુ' અને તેથી “ બ દર-ઇ-મુબારક ' અતે “ બાખ-અલ્‌-હાજી * 
જેવાં બિરુદોથી એને નવાજવામાં આવ્યુ. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કપની ઉપરાંત 
અન્ય યુરોપીય વેપારી ક'પતીઓએ પણુ સુરત શહેરમાં કેઠીએ નાખી તેથી 
એના આયાત-નિકાસના વેપારને ભારે વેગ મળ્યો હતે. પૃરાણું' પાટનગર પાટષ્યુ 
પોતાનું વેપારી મહત્વ અરાતઃ જાળવી રહું હતુ, જ્યારે ગુજરાતનું રાજકીય 


રયૃ૪] મુધલ કાલ [%. 


કદ્ર અમદાવાદ અતે એતિઠાસિક બ'દર ખ ભાત હુભ્નરઉદ્યોગ અને વેપારનાં 
ધીકતાં કેદ્ર હતાં. પ્રાયઃ આ વસ્તુતે અનુલટ્યીને ' દીરસોભાગ્ય કાબ્ય તાં કર્તા 
દેવવિમલર્ગાણ કહે છે ; 
થ્રીહ્તસ્મ્તીકે પુરમેટતં ચ યત્રોમયત્ર સ્જમ્ત: વુરે ટે | 
બદૃટ્ણૃરાવાર્પુરતતાયા: કિ ુરછે મુર્તરરેશનદર૩$ || 


(સગ ૧, શ્લોક ૬૬) 


( અર્થાત્‌ અમદાવાદ જેનું મુખ છે તેવી ગુર્જરદેશની લદ્દ્મીનાં ખ ભાત 
અને પાટણુ એ જણે કે બ'તે બાજ રકુરાયમાણુ થતાં કુ ડળ છે.) 


૧૪મા સૈકામાં ગુજરાતતી મુલાકાતે આવેલ યુરે।પીય મુસાશ્રોનાં--મેન્ડેહ્્લે 
(ઈ.સ, ૧૬૩૮), ટેવરનિયર (ઈ.સ. ૧૬૪૧-૬૭), થેવેનો ( ઈ.સ. ૧૬૬૬ ) અને 
જ્હોન ફાયર(ઈ.સ, ૧૬૭૪-૭૫)નાં--પ્રવાસવણત ગુજરાતના હુન્નરઉધ્યોગ અતે 
વેપારની આખાદ સ્િતિતી સાક્ષી પૂરે છે, 1 


ખ'ભાતના અખાતનો બદર આગળને। ભાગ પુરાઈ જવાથી નાનાં વહાણુ જ 
સોાળમી-સત્તરમી સદીમાં ખ'ભાત બ'દર્‌ આવી શકતાં તથા ખંભાત આયાત- 
નિકાસ થતો માલ ધેલા અતે ગધાર બ'દરે અટકતો તે યાંથી હોડીએ ભરી 
ખંભાત લઈ જવાતો અતે શોડીઓમાં ખ'ભ!તથ્‌ી ચડતો; આમ છતાં ખંભાતની 
આબાદી લગભમ પૂર્વવત્‌ હતી.૨ 


એ સમયમાં મુખ્ય આયાત માલ આ પ્રમાણે હતે! : તાળું સીસું પારે 
હી'ગળાક અને ફ#કડી એડન ગોવા અતે ચેઉલયથાં, સોનું મકકા એરમઝ 
એબિર્સિનિયા અને આફ્રિકાનાં અન્ય સ્થળાએથી, ચાંદી રાતા સમુદ્ર અને ઈરાતી 
અખાતનાં બ દરોએથી, હીરા દક્ષિયુ ભારતમાંથી, માણેક પેગુ અતે લ કાથી, નીલમ 
ઈરાનથી, ચો।ઃખા એલચી સોપારી અને નારિયેળ મલબાર્થી, પાન મક્ષબાર અને 
વસઈથી, અફીણ મજીઠ અતે સૂંઠ અરબસ્તાનથી, કિસમિસ અતે ખજૂર ઈરાનથી, 
હરડે બહેડાં અતે તેળનતે! કાખુલથી, લવિ'ગ મોલ્યુકાસથી, શ*નયરળ અને જાવ'ત્રી 
પેગુથી; સુખડ ટીમે?થી; કપૃર ખોનિયો! અને સુમાત્રાયી, તજ લ'કા અને 
જવાથી, મરી બ'ગાળ મલખાર લકા સુમાત્રા અને જવાથી, વેડા ઈર્‌ાત 
અરખરતાત અતે કાખુલથી, ઠાથી લ'કા અને મલબારથી, હાથીદાંત આંફકાથી, 
લાખ પેમુ અને માર્તાભાનથી, અ'બર આફ્રિકા સોકેઠ્રા અને માલદીવથી 
મલમલ બંગાળ અતે કૉંકણુથી અતે બિલોરી કાચ ચીન તથા માર્તાભાનથી, 


-«સુ'] અપશે*ક સ્થિતે ' [ર૧૫ 


નિયસ થતો માલ મુખ્યત્વે આ પ્રમાણે હતો : ચોખા સિંધ કોંકણ મ્લબાર 
આફિકા અને અરબસ્તાતમાં, બઉ મલબાર અરબસ્તાન અતે આફ્રિકામાં, કઠોળ 
અને તલ મલબારમાં, રૂ મલબાર અતે અરબસ્તાનમાં, મરી ઈરાનમાં, અરીણુ 
“ઈશાન મલબાર પેગુ અતે મલાયામાં, ગળી ઈરાની અખાત અને રાતા સગ્%ના 
પ્રદેશમાં તથા કૉકણુમાં, ધોડા મલબાર અને કૉકણુમાં, અઝીકનાં ઘરેણાં મલબાર 
અરબસ્તાન રાતા સમુદ્રના પ્રદેશમાં તથા પૂવ આફ્રિકામાં અને સૂતર તેમ રેશમી 
અને સુતરાઉ કાપડ અને કમળ શેતર જીએ] પેટી પલગ ખરાદીકામ અને હાથી 
દાંતનાં રમકડાં જેવી ચીજને અતેક દેશે।માં જતી.૨ અમદાવાદને! કિનખાબ તયા 
રેશમાં અને સુતરાઉ કાપડ ખભ્ઞાત આવતાં અને યાંથી વહાણ ભરીને પશ્ચિમ 
અતે પૂર્વના વિદેશી બ'દરોએ જતાં, સુતરાઉ કાપડ તે! ખ ભાંતથી એટલુ' 
“ચડતું હૅ ખ ભાતને 'દુનિયાનું વસ્ત્ર' કહેતા. ઇંગ્લેન્ડની રાણી એલિઝાબેથે અકબર 
ઉપર લખેલા પત્રમાં અકબરને “ખ'ભાતનો રક” કલો છે. આફિકાના સમૃદ્ર- 
કિનારાના પ્રદેશમાં ગુજરાતના સુતરાઉ કાપડના એટલે! ખપ હતે કે એનાથી 
'સોમણી કિમત સોતામાં આપવામાં આવતી. મલાયાના ટાપુઓમાં માણુસની 
ઊંચાઈ જેટલો આ કાપડને! હગ અપાતે। ત્યારે પકડાયેલા ડેદીતે! છુટકારો થતે1.* 


સત્તરમાં સૈકામાં ગુજરાતનુ જ નહિ, પણુ મુધલ સામ્રાજ્યનું સૌથી 
આખાદ બ'દ? સુરત હતું, એ સમયના સુધરેલા જગતના પ્રત્યેક દેશના 
વેપારીએ અતે વહાશ સુરતમાં નજરે પડતાં, અ'ગ્રેજ વેપારીઓ પ્રયમ સને 
૧૬૦૮માં સુરતમાં આવ્યા અને એમણે ૧૬૧૧ માં સુરત અમદાવાદ ખ ભાત 
ઘોઘા વગેરેમાં વેપાર કરવાનો પરવાનો મેળવ્યો. ડચો અને ફ્રેન્ચેઃગે પણુ સરતમાં 
કોઠો તાખી અને ડચે!એ સુરત ઉપરાંત અમ્દાવાદ ભરૂચ વડેૅ।!દરા ખ ભાત 
અતે સરખેજમાં પણ કેડીએ! નાખી. પોટુંગીઝાને પષ્નુ સુરતના વેપારમાં રસ 
હતો અને જુદ્દા જુદા યુરોપીય દેશે!ના વેપારી જૂથો કૅ રાજ્યાશ્રિત વેપારી 
કંપનીએ! ત્યાં પરસ્પરની સ્પર્ધા કરતાં હતાં. સારાંશ કે સુરત આંતરરાષ્ટ્રિય 
વૈપરતુ અતે ગ્રવાસનુ કેદ્ર હતુ. ત્યાંનાં વહાયુ દક્ષિણમાં કેકણુ મલબાર લ કા, 
પાશ્રમે અરબઃતાત અ!ક્રિકા અને ઈરાની અખાતનાં બ'દરોએ તથા પૂર્ક બ'ગાળ 
પેગુ સુમાત્રા નનવા અતે ચીન સુધી અવરજવર કરતાં. સુરતથી બાર મ.છલ 
દૂર સુવાળી ગામે મોટાં વહાણુ લ ગર નાખતાં અને ત્યાંથી માલ ઉતાંરી ગાડામાં 
અથવા મછવામાં ભરી સુરતમાં લવાતેો. સુરતના ઘણાં હિંદુ વેપારીએ નનવા 
અને સુમાત્રામાં રહેતા. સુમાત્રાના પ્રાચીન બ'દરમાં એમતો એક જુદો મહોહલે। 
'હતે।. દેશ્યાવર્‌ સાથેના અ વહેવારને કારણે વહાણુ બાધવાને મોટે ઉદ્યોગ સુરતમાં 


૨૬3] મુઘલ કાલ [ઝ. 


શતો અતે આં કામ કરતાર કુરાળ કારીગરે! હતા.ધ ગમે તેટલા વજનના વહાણના 
પૂરા જેખમતા દરિયાઈ વીમા ઉતાઃ નાર પેઢાએ સુરતમાં હતી અને ભરેલાં 
વહાણના બારોબાર સેઇદા ઉતારતાર પ્રતિકિ1 દલાલ પણુ હતા. શિવાઈએ 
સુરત લૂશયુ', કૈમકે સુરત મુધલ સામ્રાજ્યનું અંતશય ધનિક અને પ્રેતિક્રિત 
નગર હતુ'. એ મહારાષ્ટ્રથી ખૂબ નજક હતું' અતે સુરત ઉપરનું આકમણુ એ મૃધરલ 
સાષ્રાજ્યના આચિષક દુગ ઉપર સફેળ આક્રમણુ બરાબર હતુ. 

આપણા અભ્યવાસપાત્ર કાલખ ડમાં ગુજરાતની મૃખ્ય ભૂમિ ઉપર ભરૂચ 
બદર પૂવ'કાલીન ગૌરવની સ્મૃતિ જાળવી રાખી * ભાગ્યું' ભાગ્યું તોયે ભરચ * 
એ કહેવતને સાર્થક ડરાગતું હતું. ભરચથી તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં વેરાવળ અને 
માંગરોળ બ'દરેએથી પરરદેશે સાથે સારે વેપાર ચાલતો હતે અતે એ બંદરે 
કેવળ ખ'ભાત અને સુરતથી દુચ્યમ કક્ષાનાં હતાં. સુરતતી ક્રમશ: ચડતી થતી 
ગઈ તેમ ખ'ભાતને! વેપાર અને દેશી-વિદેશી વેપારીએ સુરત તરફ વળ્યા. 
પાટશુતા સુપ્રાંસદ પટોળાં વણુનાર સાળવાએ]તું સ્થળાંતર આ વિષયમાં એક 
લાક્ષણિક ઉદાહરણુરૂપ છે. એ કુશળ કારીગરે। પાટણુથી અમદાવાદ આવ્યા 
( એના પુરાવારૂપો અમદાવાદમાં સરસપુર અને જમાલપુરમાં સાળવીવાડ છે; 
જેકે ત્યાં સાળવીએ પોતાને “ પટેલ ' તરીકે એળખાવે છે, તયાંથી ખ ભાત 
ગયા, ખ'ભાતથી અવતત થતાં સુરત ગયા, અને ત્યાંથી દખ્ખણુમાં જાલના વગેરે 
સ્થળેોત્મે ગયા. 

અમદાવાદ રાજધાની હોવા ઉપરાંત વેપારતુ' મોઢું મથક હતુ. “ત્રણ તાર' 
સૂતર તેમ રેશમ અતે કસબ માટે એ વિખ્યાત હતું, જે પૈકી સૂતર અને સુતરાઉ 
કાપડને ઉદ્યોગ ત્યાં આજ સુધી વિડસતે! રલ છે, અમદાવાદનું કાપડ ખ'ભાત 
અતે સુરત દ્રારા પરદેશ જતુ' અને જમીનમાગે ઉત્તર ભારત જતુ, અમદાવાદની 
સમ્હેનું ટ્ર'જુ પણુ વિગત-ભરપૂર વખત અખુલ્‌ ફક્લે 'આઈને અકબરી'માં 
કયું" છે. સત્તરમા-અદારમાં સૈકામાં રચામેલા જેત ગુર્જર સાહિઃયમાં અમદાવાદ 
ખભાત સુરત પાટણુ પાલણુપુર આદિ નગરેનાં પ્રસંગોપાત્ત જે વણષ્ત છે 
તેમાં કાન્યમય અ"યુક્તિ હોય તે।પણુ પર્યાપ્ત વસ્તુલક્ષિતા છે એમ સમકાલીન 
અન્ય એતિહાસિક સાધતે। સાથે એની તુલના કરતાં જણાય છે,૭ 

મહાજનો અતે કારીગરે દ્રારા ચાલતા “ત્રણુ તાર'તા ઉદ્યોગ ઉપરાંત 
ઊ'ચી જાતનાં સુતરાઉ કાપડ 1કતખાખ જરિયાન અને મખમલ વૈયાર્‌ કરવા 
માટેનાં શાહી કારખાનાં અમદાવાદમાં હતાં અતે એમાં બનતે! લાખે! રૂપિયાને . 
માલ શાહી દરબારમાં જતો તેમ બજરમાં પષ વેચાતે।.૬ 


તસુ] અકશિ'ડ સ્થિતિ [ ર૬૭- 


અમદાવાદ પાસેનું સરખેજ ગળીનાી પેદાશનું મોટું કેદ્ર હતુ અને પરદેશી. 
વેપારીઓને એમાં મોટો રસ હતે!. ગળીમાં થતા ભેળસેળ સામે શાહજફાંત! 
સબા આઝમખાતે આતરાય કડક પગલાં લીધાં હતાં, આ ઉપરાંત સુરાખારનો 
નિકાસ--વેષાર્‌ પણુ બહુ મહત્ત્તતેો હતે1, કેમકે સુરોખારતો ઉપથોગ બ દૂકનો. 
દારૂ બનાવવામાં થતો અતે યુરોપના દેશમાં એની ઘણી માંગ હતી. એની સુખ્ય * 
પેદાશ ગુજરાતમાં માલપુરમાં થતી. બહારમાં સુરેખાર્‌ મળ્યા પછી અ ગ્રેજ 
અત ડચ ડૈડીએ પટણામાં પણુ સ્થપાઈ હતી, પરંતુ મુઘલ સત્તાએ સુરોખારનીઃ 
નિકાસ ઉપર અનેક અકશ મૂકયા ઉતા અને પરદેશેમાં મઝુસલમાતો સામે 
લડવામાં એને! ઉપયોગ ટાળવા માટે આ અકુશે। મૂકથાનું જણાવાતુ' હતુ. 
પણ વસ્તુતઃ આ અંકુશ કે ગપ્રતિબધતું ખરું કારશુ ર!જ્વની સલામતી હતી. 
પરદેશી વેપારીએ સુરેખારનો જે જથ્થો મેળવી શકતા તેમાં તો અમલદારેને. 
લાંચ આપાતે મેળવતા અથવા ભાસ્તના જે પ્રદેશોમાં મુધલ સત્તા નહોતી. 
ત્યાંથી મેળવતા, ૨ * 


મેન્ડેલ્લો લખે છે કે અમદાવાદના વેપારીઓના આડતિયા એશિયાના બધા: 
ભાશોમાં અને કેન્સ્ટન્ટીનોપલમાં રહેતા અને આથા પર્દેરો ઉપરની ડૂ'ડીએ 
અહી સહેલાઈથા મેળવો શ્રકાતી. વળી એ નણાવે છે કે દારૂગોળો સીસું અને 
સુરોખાર સિવાય ખીન્નત સવ માતતો વેપાર કરવાના પરદેશીએતે છૂટ હતી, પણુ. 
આ ત્રણુ ચીજેની [તકાસ સૂખેદારના પરવાના વિના થઈ શકતી નાહ, 1 ૧ 


ગુજરાતનાં મુખ્ય નગરોના વેપારીઓની સમ્દની કેટલીક તોંધપાત્ર વિગને। 
એતિહાસિક સાધને. માંથી મળે છે. સુરતના વેપારીએ વતી હાજ મહમ્મદ ઝહીદ. 
ખએેગ અને વીરજી વોરાએ ખળવાખે।ર શાહજનદ્દા સુરાદતે ઈ.સ. ૧૬૫૭ માં પાંચ. 
લાખ રૂવિયા ધીર્યા હતા., જેકે આ ધિરાણુ બળાત્કારે કરાયું' જણાય છે. 1ર 
ગ્મમદાવાદના જાણીતા ઝવેરી શાંતિદાસ ઝવેરીતા પુત્રે પ સેથા મૃરાદે સાડાપાંચ. 
લાખ રૂપિયા લાંધા હતા અતે અમદાવાદના નાગરિકે પાસેથી એણે કુલ ૫૦ 
લાખ લીધા હોવાનુ' મનાય છે.325 શાંતિદાસ ઝવેરીના પુત્રેતે એમતા રકમ 
પરત કરવાનું ફરમાન થોડા સમય બાદ મુરાદે કાઢયું હતું, પણુ એવી ર્કમ્‌. 
ભરપાઈ થઈ હશે કે કેમ એે શ ક!ારપદ છે, કેટલાંક વધ બાદ, અમદાવાદની 
પડતીતા સમયમાં, ઈ,સ, ૧૭૨૫ માં શાંડિદાસ ઝવેરીન। વરાજ નગરશેઠ ખુશાલ-- 
ચદે પોતાતી અગત મિલકતમાંથી મોરી રકમ આપીને અમદાવાદને આક્રમણુ- 
કારોના પજમાંધી બચાવ્યું હતુ'.૫૪ અઢારમા સૈકાના આર ભમાં સુરતને! સોથી. 
ધનિક વેપારી અને સમૃદ્ધ વહાણવટી અખ્દુલ ગકૂર નામે વારે હતે1; યુરોપિયન. 


"૨૬૮ ]) મુઘલ કાજ પ્ર. 


ચાંચિયાખોએ એતાં વહાયુ કબજે કર્યા હોવાની હકીકત સુરતની અ ગ્રેજ કડીના 
પત્રવ્યવહારમાંથી મળે છે. એન! મૃત્યુ સમયે સરકર દ્દારા જપ્ત થયેલી એની 
શિલક્તતી કિંમતતેો! અદાજ ૮૫ લાખ રૃપિયા કાઢવામાં આવ્યો હતે[.ર૫ 


સમુદ્ર ઉપર્‌ મૃધ્રલ સાખ્રાજ્યની સત્તા ર્નાહે જેવી હતી, આથી મુજરાતનાં 
બ'દરોાખેધો ઊપડર્તા વહાણાએ પોડ ગીઝોને પરવાનો લેવો પડતો. રાજકુટડું'બના 
સભ્યો! સમેત મકકે જતા હાજીખા પણ એમાંથી બાકાત નહોતા. સોળમા સૈકાના 
અ'તમાં કાવીતા વતની વજિયા અતે ર[જિયા નામે જેત બધુએ ખ'ભાતર્મા 
મોટો વેપાર કરતા હતા અતે ગોવાતા પોટઠુગીઝ હાકેમ ઉપર એમનો સારે 
પ્રભાવ હતો, પોટુંગીક્રાએ એક ચાંચિયાનુ' વહાણ પકડયુ' અને પકડાયેલાઓને 
મારી નાખવાનો હુકમ આપ્યે।, એ દિવસ પું ષણના હતા. વજિયા અતે રાજિયા 
શેઠ1ા આ ધાશિ ક તહેવાર હોવાની યાદ ચાંચિયાએએ પોર્ટુગીઝ અધિકારી- 
એતે અ1૫નાં એમણે ચાંઈચચયાએને છોડી મૂકથા હતા. આમ સમૃદ્દ વેપારીએ 
“બધી સત્તાઓ સાથે સારાસારીં રાખતા હતા. દર્દ 


ઓર'ગઝેબના શજ્યમાં સત ૧૬૬૫ માં મુધલ સાષ્રાન્યતા બધા ભાગેમાં 
માલના વેચાણુ ઉપરની જકાત શાડી હુકમથી એકસરખી કરવામાં આવી. રેપિયા 
પર કરતાં આછી કિ'મતતા માલતી વેચાણુ-જકાત માંફ હતી, પણુ એ કરતાં 
વધુ કિ'મતના માલ ઉપર મોરિલમ વેપારીઓએ સે'કડે અઢી ટકા જકાત લરવાતી 
“તી, જ્યારે [હ'દુ વેપારીએએ એ કરતાં બમણી એટલે કે સેકડૅ પાંચ ટકા 
જકાત ભરવ્‌ાતી હતી ! ઓર'ગઝેમને આટલાથી સ'તોષ ન થયો, સતે૧૬૬૭ માં 
એણે બીજુ ફરમાન કાલયું' કે મુરિલિમ વેપારીએ। પાસેથ લેવામાં આવેલી અદી 
ટકા જકાત ભરવાનું ટાળવા માટે કોઈ હિંદુ પોતાને માલ મુસ્લિમ વેપારીના 
માલ સાથે ભેળવી દે નહિ એની તકેદારી રાખવી,૧૭ વેપારીએાના બે વગો વચ્ચે 
ધામિક દણિએ આવા ભેદ પાડવાતે પરિણામે પ્રજના મેક મોટા વગ માં કડવાશ 


ઊભી થઈ અતે ગુજરાત જેર! વેપારી પ્રદેશમાં મુધલ સાખ્રાજ્યની પડતીની ભૂમિકા 
એક પ્રકારે બ'ધાઈ. 


ઈ સ. ૧૭૦૭ માં ઓરગઝેખના અવસાન પછી મુત્રલ સાખ્નાજ્યની પડતી 
ઝડપી બતી, ગુજરાત ખાતે કાયદા અતે વ્યવસ્થાની 1સ્થાત વણુસવા લાગી તથા 
એતી અશર દુન્તર3ઘોમ અને વેપાર ઉપર પણુ થઈ, રજ્યકર્વા વર્ગાતું ધ્યાન 
ગ્રજાનું રહ્ૃણુ કરવાત બદ્શે એમાંતા ધનિક અને સુખી ગણાતા વગ પાસેથી 
કોઈ ને કોઈ નિમિત્તે તણાં કહ.વવા તરક ગયુ'. તાણાવટીએ શર્‌ાફો અને 


૮કુ'] અર્પ્રશ*ક સ્થિતિ [ ૨૧૬૯- 


તૈપારીઓની છડેચોક લૂટ કરવ!માં આવે અતે જેમના પ્રત્યે શાસકોની ખષ્ામરજ 
હોય તેમની મિલકતે! જપ્ત કરવામાં આવે ઝે્‌વી ધટતાએ। સામાન્ય બની ગદ, 1૬" 
અને સાધારણુ નાગરિકે પાસેથી પણુ ધાકધમકી ( 01801₹-100411102 ) ૬ઃ- 
તાણાં કઢાવવાની ધટનાએ। રજિ દી બની, આને કારણે સાધનસંપન્ન માણસે! 
પ્રોતાના જનમાલના રક્ષણ માટે વ્યવસ્થા કરવા લાગ્યા, જેથી ખાનગી સૈન્ય. 
ઊભાં થયાં ને જાતમાલતી સલામતી અને બદ્ોબસ્ત માટે વિશેષ ખતરે પેદા. 
થયે, મુધલ અમીરે।તા આંતરિક ઝઘડાને પશ્ણિમે મરાઠી સત્તાને અવકાશ મળ્યે।,. 
પણુ અકબરે ગુજરાત ઉપર મેળવ્યો! હતે। તેવો આ કોઈ સ4૫ટ અને નિણુષયાઃમક 
વિજય નહેતેો., મુધલ સુખેદાર કે સરદારે નેએ કૈદ્રીય સત્તાને વષ્ાદાર નહોતા 
તેમની અને મરાઠી સત્તા વચ્ચે અનિશ્ચિત બખેડામાં વર્ષા વીત્યાં અને કેટલેક 
સસય તો ગુજરાતત] પાટનગર અમદાવાદમાં દિમુખી રાજસત્તા હતી-બ્દ્રતા 
કિલ્લામાં સુધલ સુ'ત!ની અને ગાયકવાડની હવેલીમાં મરાડાએાની, પરિણામ' 
ગુજરાતની રાજકીય અને આથિક તારાજમાં આવ્યુ'. અમદાવાદનાં આબાદ પરાં 
ઉજ્જડે થઈ ગયાં, અમદાવાદની વસ્તી ઘટી ગઈ અને એના સમદ નાગરિકે! 
જ્યા ફૂાવ્યુ' ત્યાં ચાહ્યા ગયા તથા અમદાભદની તેમજ ગુજરાતનાં અન્ય મૃ"ખ્ય 
નગરોની ઔદધ્યોગિક અને આથિ ક પ્રગતિ નામશેષ થઈ ગઈ. 'મિરાતે અહમદી'નેા 
કતા અને ચુજરાતને। સુધલ દીવાન અલી મુહુમ્મદખાન, જેણે એ [ક મતી તવારીખ 
સને ૧૭૬૧માં પૂરી કરી છે, 'તેણે ગુજરાતની આ સર્વા'ગીણુ અવનતિને। લગભગ 
રાજેરાજનો અધિકૃત અહેભાલ આપ્યે। છે. “મરાતે અહમદી' લખે છે કૈ ઉમરેઠ- 
કર્મો અને વડનગર કસમાં એ ખે ગુજ્રાતતી સોનેરી પાંખો છે, કેમકે ધનિક 
બ્રાહ્મણે! ત્યાં વસે છે, પણુ કમણાં એ પાંખો ભાંગી જવાથી ગુજરાત ખાંખોા 
વિતાના પખી જેવુ' થઈ ગયું છે.૨* સને ૧૭૫૮ માં ગુજરાતમાંથી મુધત્ર સત્તા. 
નાશ પામી અને ગુજરાત મરાડી હફૂમત નીચે આવ્યુ ત્યારે પાટનગર અમદાવાદ 
એતા અગાઉતા વિશાળ અને તેજસ્વી રૂપના નાનકડા અને નિસ્તેજ પડછાયા. 
જેબુ' થઈ ગયુ' હતુ, 

ગુજરાતમાંથી મુધલ સત્તાના અરત થવાની તેયારી «તી અતે ગુજરાત. 
ર1જફીય અરિથરતા અને આંતરવિત્રહના વમળે।માં સપડાયેલુ હતુ' ત્યારે કચ્છમાં 
રાવ લખપતના રાજ્યકાલ(ઈ.સ, ૧૭૪૧-૬૧)માં હુન્‍્નરકલાનો સારે વિકાસ યય 
હતે.. પુરાતન કાલથી કચ્છ પ્રદેશ સમુદ્ર-વ્યવહારથી વિદેશે। સાથે સ કળાયેલે। હતે 
અને ત્યાંના વેપારીઓ અને વહાણુવરીએ દરિયે! ખેડતા હતા અને વિદેશેની 
સમૃદ્ધિ દેશમાં ખે'ચી લાવતા હુતા. રાવ લખપતને એના પિતા ર4 દેશ/- 


“૨૭૦ ] મુઘલ કાલ [3. 


તરફથી રાજ્યની તિજેરીમાં મોટા વારસે! મળ્યો હતો અતે લખપતજીએ પોતે 
એમાં વિવિધ સાધનો દારા વધારે] કયો હતો, રાર લખપતે પોતાના રાજ્યમાં 
વસવા માંટે વિદેશીઓને ઉરોજન આપ્યુ' હતુ' અને પે[તાતેો મહેલ યુરોપીય 
કલાન્કારીગરીથી સજવ્યો હતો એતું આયે!જન કરતાર્‌ સ્થર્પાતે રામસિ'હ માલમ 
નામે કુશળ કા?!ગર હતો, જે અનેક વાર્‌ યુરોપની મુલાકાત લઈ આવ્યે હતો 
“અતે લાંખે! સમય હેલૅન્ડમાં રહા હતો. રામસિહે કચ્છમાં તોપો! બનાવવાનુ 
કારખાનું નાખ્યું હતું' તથા રેશમ અને કાચનાં કારખાનાં સ્થાપ્યાં હતાં. કચ્છના 
કારીગરોને ધાડિયાળ બનાવવાનું કામ એણે શીખવ્યું હતું. આવી બાખતોમાં કચ્ક 
કારીગરેતી કૃશળતા ચમસિ'હ માલમતે આભારી હોવાનું મતાય છે.૨” 


અમદાવાદમાં કાલુપુરમાં આવેલું એક સ્થળ “ 'કશાળ ' તરીકે એળખાય 
'છે ત્યાં ગુજરાત ખાતે સુધલ સામ્રાજ્યવી મુખ્ય ટ કશાળ હતી એમ મનાય 
'છે, ગુજરાતી વેદાંતી કવિ અખો આ 2 કશાળમાં અધિકારી હોવાની અનુત્રુત 
છે. ચુજરાતતી બીજી મુખ્ય મુધલ #'કશાળ સુરતમાં હતી. શાહજહાંના રાન્ય- 
કાલમાં ગુજરાતતો સુબેદાર આઝમખાન હતો ત્યારે જૂનાગઢમાં અને ખ ભાતમાં 
ટકશાઈી સ્થપાઈ હતી. જૂતાગઢતી 2 ૩શાળને। પહેલે! પ્રાપ્ત સિક્કો હિજરી સત 
૧૦૪૯(ઈ,સ ૧૬૩૯-૪૦)તો છે, જ્યારે ખ'ભાતની ટકશાળતેો કોઈ શસિષ્ઠો 
હિજરી સન ૧૦૫૧(ઈ.સ. ૧૬૪૧-૪૨) પહેલાં પડેલો મળ્યો નથ!, જૂનાગઢની 
ટકશાળી લપભગ ૮૦ વષ સુધી એટલે કે ઈ.સ. ૧૭૧૮ માં સશ્રાટ મુહમ્મદશાદનું 
રાજ્યારોહષુ થયું ત્યાંસુધી નિદાન ચાકી હતી અને ખ'ભાતની ટ કશાળ 
'આલમગીર ર૨ જાતા *જ્યંકાલ (ઈ,સ. ૧૭૫૪-૫૯) સુધી ચાલુ હતી,૨૫ એમ 
જણાય છે કૈ જૂનાગઢ ખાતે ટ'કશાળ સ્થાપવાનો એક ઉદ્દેશ 'મહમૂદી' તામથી 
'એળખાતા ચાંદીન નાતના જૂના સિક્કા ગાળી તાખીને નવા સિજ બહાર 
પાડવાને] હતે, પણુ અમદાવાદતી મુખ્ય 2 કશાળ ઉપર્‌ આતી માઠી અસર યઈ, 
કેમકે દીવ અને આસપાસનાં ખ'દરોએ જે સોનું-ચાંદી આયાત થતાં હતાં તે 
અમદાવાદ લાવવાતે બદલે વેપારીએ જૂનાગઢતી ટકશાળમાં એતા સિષ્ફા પડાવવ, 
લાગ્યાં. “' મિરાતે અહમદી 'ને કર્તા લખે છે કે અમદાવાદ ખાતે ઘીતે! બધો વેપાર 
આ જૂતા 'મહમૂદી' સિષ્ઠામાં યતો અને ઉમેરે છે કે “મહમૂદી' વજન સાડાચાર 
માસા જેટલું હતું અતે એક રૂપિયા ખરાબર અઢી કે ત્રણુ ' મહમૂદી ' થતી.૨૨ 
ઓર્‌ ગકેખતા સૈન્યે તવાતગર્‌ કૈ જામનગરતે। કબજો લઈ એતુ' તામ “ઉસ્લામનગર' 
રાખ્યુ' હતુ' ત્યાં મુધલ સિક્કા પાડવામાં આવ્યા દશે, કેમકે ઓર્‌'ગઝેબતા 
ઈસ, ૧૬૬૪-૬૮ના એક રૂપિયા ઉપર્‌ દૃરલામનગરની ટ કશ્ાળનું નામ છે,૨ર * 


«સુ'| અધિ*ક સ્થિતિ [ ર૭૧ 


ગુજરાતમાં પોતાના સિક્કા પડાવનાર પહેલે! સુધલ ખાદશાહ અકબર છે. 
અકબરના ધામિક વિચારે ઇતિદાસ-રસિકેને સુપરિચિત છે. એણે “દીને છલાહી' 
તામે નવે સ'પ્રદાય શરૂ કર્યો હતે।. કેની પાછળના એના વિચારતો પડથેા 
સિષ્કાઓમાં પણુ છે. સિક્કાઆમાંથી પ્સ્લામન! પવિત્ર કલમા અને ખલીફાઓનાં 
નામ કાઢી નાખી એણે એક ખાજુએ “ અલ્લાહે અકબર જહ્લજલાલહૂ 'નુ' 
દ્‌િઅથો વાકચ મૂકયું, જેતે અથ “પ્રભુ મહાત છે અતે એનુ' તેજ પ્રકાશે છે' 
તેમજ “અકબર્‌ અલ્લાહ છે' એવો પણુ ચાય ષે. બીજી બાજુએ હિજરી સતની 


તાંધ બધ કરી પોતાના રાજ્યારોહણના વષષથી રારૂ થતા જુલાહી સન સાથે 
ફારસી માસ અને ટકશ્ચાળતું નામ ઉટ્ટકિત કરવા માંડયુ',** 


અકકરના ઉત્તરાધિકારી જહાંગીરે સિક્કાના ક્ષેત્રમાં મોટી પ્રગતિ કરી, જુદા 
જુદી ટકશાળેમાંથી બહાર પડેલા એના સિક્કાએમાં દાખલ થતી નવી નવાં 
કાવ્યપ'ક્તિએ અને અન્ય પરિવતષનો વિશે આખુ પુસ્તક લખાય એટલુ વૈવિષ્ય 
એમાં છે. અફબરતી માફક એણુ પણુ કલમા લખવાનુ કાઢી નાખ્યુ' અતે ધલાષી 
સત નોંધવાનું ચાલુ રાખ્યુ, જહાંગીર્તેો સરાપાનને શેખ જાણીતો છે. સોતાના 
એક સિજ્ઠામાં દાઢી બોડાવેક્લે જહાંગીર જમણા હાથમાં દારૂનો પ્યાલો અતે 
ડાબા હાથમાં પવિત્ર કુરાન લઈને ખેઠેલે! છે. અર્થાત્‌ દારૂ સામે કોઈ ધા[ક*ક 
બાધ નથી એવી મત જહાંગીર પ્રદશિત કરે છે એમ કેટલાક માતે છે, રૂઢિની 
અવગણુના કરવા અગે જહાંગીર કેટલીક બાબતોમાં અકબર્થી પ્રા આગળ 
હતે, સૂયસકાંતિમાં ર્પ્ાતેમાસ થતા ફેરપ્રારોને પણ સિક્કા ઉપર તોંધવાને। 
જહાંગીરે હુકમ કર્યો. આ સિક્કા “ [શના સિક્કા ' કહેવાય છે. જહાંગીરના 
સિક્ાઓમાં આ “રાશિના સિક્કા! સોથી સુ'દર છે. પ્રાય: જહાંગીરને જ્યાં 
નિવાસ હેય ત્યાં એ [સિક્કા પાડવામાં આવતા. પૅ।તાતા રાજ્યકાલના તેરમા વર્ષષમાં 
જહાંગીર પાંચ માસ અમદાવાદમાં રલ્યો હતે! તેથી એ વર્ષમાં મેષ વૃષભ મિથુન 
કઝ અતે સિહ એમ પાંચ રાશિમાં સુર્યની સ'ક્રૉંતેની તાંધવાળા જહાંગીરના 
સિક્કા એ રારિતાં ચિત્રો સહિત પાંડવામાં આવ્યા હુતા. એમાં એક બાજુએ 
સૂય સાથે રારિની હાપ અને વર્ષ અને બીજ બાજુએ વિવિધ ફારસી કાવ્ય- 
પ'ક્તિએ નજરૅ પડે છે.૨૫ જહાંગીર અને એની ખેગમ નૂરજહાંના સ યુક્ત નામે 
બહાર પડેલા સિક્કા પણુ ઘણા રસપ્રદ છે, -સુર્તતી ૮કશાળના આવા પુષ્કળ 
સિક્કા મળ્યા છે, પણુ અમદાવાદની ૮'કરશાળની પણુ આવી કેઈ કોઈ સોનામહોર 
ઠૈ રૂપિયા ન્નણવામાં આવેલ છે. આવા સયુક્ત સિક્કા જહાંગીરના રાજ્યકાલનાં 


છેલ્દાં ચાર વર્ષ(ઈ,સ. ૧૬૨૪--ર૭)માં મળ્યા છે અને જહાંગોર તયા એના રાન્ત્ય- 
વહીવટ ઉપર્‌ નૂરજહાંતેો અસઃવારણુ પ્રભાવ એમાંથી વ્યક્ત યાય જે.૨૬ 


ર૭૨] સુઘલ ડાલ (ગ્ર. 


જહાંગીરની આત્મકથા “તુઝુક-૪-જહાંગીરી'માં જહાંગીરના એક નવીન 
પ્રકારતા સિક્કા વિશે તાંધ છે. ઈ.સ, ૧૬૧૭ માં જહાંગૌરને 1નવાસ ખ ભાતમાં 
હતે! અને એ ઘટનાના સ્મરભુમાં આ સોનાના સિક્ક। બહાર પાડવાને! હુકમ 
ઝોણે આપ્યો! હતે. સામાન્ય મોતામહોર અતે ર્‌પિયાં કરતાં બમણા વજનતા 
ઝે।તા-૩પાના ટકા આ હુકમ અનુસાર પાડવામાં આવ્યા હતા. પોતાની આત્મ- 
કથામાં જહાંગીર અભિમાનપૂ્વક લખે છે કે “ મારા સિવાય ખીજ કોઈના 
રાજ્યમાં તાંબા સિવાય બીજ કોઈ ધાતુના ટકા પડયા નથી. સે!ના-યાંદીના 
ટકા એ મારી શોધ છે,' આ સિક્કાતી બને બાજુ ઉપરના લખાણુની તેઃધ પણુ 
“તુઝુક'માં આપેલી હોઈ એની વિશ્વસનીયના 1વશે કોઈ રકા રહેતી નથી, 
'ખૂ'ભાતતા આ જહાંગૉરી કાતો કેઈ નમૂને આજ સુધી જડ્યા તથી, પણુ 
તેથી ઉપથું કત હકીકતમાં ફેર પડતો નથી.ર૭ વજુ આ ટકા સર્વસામાન્ય જ 
ચલણુ માટે નહિ, પણુ જહાંગોરતા ખ'ભાત-નિવાસન! સ્મર્ણુમાં બહાર પડાયા 
હતા એટલે એની સખ્યા પણુ મે!ટી ત છે।!થ એવે। સ'ભવ છે, 


શાદજલાંનો રાન્યાભિષેક તા. ૪ ફેથ્રુખાઃ ૧૬૨૮ ના રોજ થયો, પણ્‌: 
એ તારીખ પહેલાં જ એના ટેકેદારોએ સુરતની ર કશાળમાંથી એના તામની 
સોનામહોરો બહાર પાડી હતી, પણુ પાટનમર અમદાવાદ ખાતે તો એના હુકમ 
મુજબ સલીમશાઠ અથવા જહાંમૌરતા સિક્કા પાડવાંતુ' ચાલુ રહ્યું હતુ. આથી 
રાજ્યાભિષેક પહેલાંતા શાહેજદદાંતા સિકાા પાં:નમરમાં સ્વીકારાતા નહોતા અને 
એ ચલાવવા માટે વટાવ આપવે। પડતે। હતે, ગુજરાતની ટ'કશાળેમાં પડેલા 
શાહુજહાંતા પુષ્કળ સિછ્ઠા મળ્યા છે. એ સિક્ઠા ઉપર કલમા અને ખલીકાનું 
તામ નેોંધવાનું શાહજહાંએ પાછુ શરૂ કયું અતે અકબરતો ધલાહી સનત આપ- 
વાનું બધ ફયુ.૨૮ 

શાહજથાંતા પુત્રો વચ્ચે આંતર્વિમ્રહ ફટી નીકળ્યે1 ત્યારે શાહ્જાદે] મુરાદ 
ગુજરાતને સૂ હતો તેણે તા. પ ડિસેમ્ખર ૧૬૫૭ ને રે।જ અમદાવાદમાં 
પોતાનો રાન્યાભિષેક જહેર કર્યો, “બાદશાહ ગાઝી'નું બિરુદ ધારણુ કયું” તથા 
અમદાવાદ સુરત અને ખ'ભાતની :કશાળેમાંથી પોતાના રૂપિયા અતે સોના- 
મહોર બહાર પાડયાં,૨૬ પણુ મુરાદનતી સત્તા ઔર ગગેબની ફૂટતીતિને પરિણામે 
ટુંક સમયમાં વિલીન થઈ ગઈ. * 

ઓરગઝેમ જેવા ધર્મચુસ્ત બાદશાહના સિક્કા ઉપરથો ફલમાં અને 
ખલીફાએતના નામતી તોંધતે લોપ થયે! એ આશ્રયજનક લાગે, પણુ મુર્લિભ 
દૃતિઠાસકારા આને! ખુલાસો આપતાં લખે છે કે રલામનાં પવિત્ર ધર્મવાકયોતે 


«૯ સુ'] જાઈથિષક ક્થિતિ (૨૭૩ 


વિધમી'એના દાથમાં કે અયોગ્ય સ્થળે નાહુ જવા દેવાની પશ્છાથી દરેકના 
હાથમાં જનાર સિજ્ઠામાં એનુ' લખાણુ નહિ આપવાની બાદશાહે આજ્ઞા ડરી 
હતી.3* ઓર્‌ ગઝેમ પછી શાહઆલમ ફરું ખસિયર જફાંદારશ્ાહે અહમદશાહ 
મુહમ્મદશ્ાહ વગેરેતા સિક્કા નજ૧। ફેરફાર સાથે આ મુજબના ચાલુ રશ હતા. 
પણુ ઈ.સ, ૧૭૩૯ તી સાલને, ઈરાની વિજેતા નાદિરિશ્ાહના તામને, મદા" 
વાદની ટ'કશ્ાળનો સિક્કો મળ્યો છે એ નોંધપાત્ર છે. નાદિરશાહ દલ્હીમાં ખે 
માસ રહ્રો ત્યાંસુધી મુધલ બાદશાદુ મુદમ્મધ્કાહે પાસે કોઈ સત્તા નહોતી તથા 
તાદિરશાઠના નામને! ખુતમે આખા સામ્રાન્ત્યમાં પઢવામાં આવ્યો હતો તથા 
એના નામના સિક્ઠા પડયા હતા. “મિરાતે અહમદી' સ્પજ્ લખે છે કે ' તાદિર્‌- 
શાહ દિલ્હીમાં રહ્યો ત્યાંસુધી એના નામના દિર્હમ અને દીનાર દિ'દુસ્તાનનાં 
કેટલાંક શહેરમાં પડયાં છુતા.' એતા કથન મુજખ અમદાવાદતો ₹માવેશ્ન પણુ 
એવાં શહેરામાં ચતો હતો. નાદિરશાહ ઈરાન ચાલેદ ગયો અતે મુહમ્મદશાહે 
પુનઃ સત્તા ધારણુ કરી એટલે સ્થાનિક ટ'કશાળમાં એના સિક્કા પડાવા શ્ર 
થયા અને નાદિર્શાહના નામના સોના-રૂપાના સિષ્્ા (જેઓની સખ્યા મોટી 
હોવાનો સભવ નથી) ગાળી નાખવામાં આવ્યા.*? 

તત્કાલીન મુજરાતની ઢ'કશાળ અને નાણાવટને લગતી કેટલીક રસપ્રદ અને 
પ્રમાણ, પણુ એતિહાસિક, વિગતે! અહી' તોંધવી ઉચિત ચશે. 

ઓર'મઝેબના રાજ્યકાળ દરમ્યાન સને ૧૬૯૨ આસપાસ અમદાવાદમાં 
રપિયાના ચલણુ માટે મુશ્કેલી ઊશી થઈ હતી, કેમકે ચલણુમાં હતા તે સિકા 
ખૂબ ઘસ્રાઈ ગયા હતા અતે શરાફેએ કાયદેસર કરતાં એછા વજનતા સિજ 
મારેતા વટાવતા દર ખૂબ વધારી દીધા હતા. ટ કચાળના અમલદારોએ શાહી 
હુકમ વિના આ બાખતમાં ક'ઈ ફરવાની અશક્તિ બતાવી, છેવટે ગુજરાતના 
દીવાન ઉપર દિહહીથી હુકમ આવ્યે! કે ઠરેલા વજન કરતાં ત્રષુ રતીથી ઓછા ન. 
હોય તેવા ફપિયા સ્વીકારવા માટેની લિગિત 'ભાંયધરી શરાફ્રો પાસેથી એણે 
લેવી અતે એ કરતાંયે વધુ ધસાયેલા ર્‌ાપયા ગાળીને નવેસરથી ચલણમાં મૂકવા માટે 
ટકચાળતે મોકલવા, અમદાવાદની ટકશાળના દારોગા તરફ્થી મળેલી ફરિયાદને 
આધારે ઈ.સ. ૧૬૯૭ માં દીવાન ઉપર હુકમ આવ્યે! હેતો કૅટ'કરાળ સિવાય 
ખીજે કેઈ સ્થળે સોનાચાંદીના સિષ્ટા ગાળનાર સામે પગલાં લેવાં.૨૨ વળા 
ઓર'ગઝેખના સમયમાં એક વાર્‌ તાંબાના સિક્કાની તાણુ પડવાથી અમદાવાદના 
રરાફોએ લોઢાના સિક્કા પાડી ચલાવ્યા હતા, એટલે સૂખેદારે દેશાવરથી તાંમુ 


ખરીદી તાંબાતા નવા [સિક્કા પડાવ્યા હંતા.35 
8-1-૧૮ 


૨1૩૪]  સશૃઘલ કાલ. [પ્. 


* “- ઈ.સ, ૧૭૧૫ માં અમદાવાદના રારાફેમાં કેટલાક મતભેદ થચે1. એ વ્ષ'માં 
નાશાંની ભીડે વધવાથી આંટને। વહેવાર?* વધતે। ગત્રો એટલે રોકડ નાણાંનો 
વહેવાર એછે થતાં સાધારણુ રૈયેતતે અગવડ પડવા મ'ડી. આંટનું કામ બધ 
કરવા માટે અમદાવાદના શરાફેોનતે સુખેદારે તાકીદ કેરી. જણીતા શરફ કપૂરચ'૬ 
ભણુસાલીએ એ વાત કખૂલ રાખી તેથી ખીનન જણીતા ઉત્તર ભારતીય શરાક્‌ 
મદનગે।પરલતા ગુમાસ્તા હરિરામ સાથે એને વેર બંધાયું અતે ખને પહ્ષો વચ્ચે 
લડાઈની તૈયારી થવા લાગી. ખે દિવસ વાતાવરણુ તગ રહ્યું, પણુ પછી અમદા- 
'વાદના બીજા મુખ્ય નાણાવટીઓએ વચ્ચે પડી શતિ કરાવી.ડેપે 


મફારાજા અભ્યાસ હતી સૂબાગીરી (ઈ.સ, ૧૭૩૦-૩૭) દરમ્યાન અનુચિત 
અમશકલદારી ફેરમદલીઓને કારણે અમદાવાદની ટ'કશાળતેો વહીવટ બગડ્યો હતે।, 
'€'કશાળનતી આવક વધારવા માટે સિક્કાએ માં તાંખાનું મિશ્રણ વધારવામાં આવ્યુ 
હતુ, આથી સોનામહોર અને કૃપિયાતી પ્રતિષ્ઠા ધટી હતી અતે આ પ્રકારના 
હેલકા સિકાએઓને પાટનમરની બહાર સ્વીકારવામાં આવ્તા નહેોતા.25 


“મેરાતે અહમદી'તી પૂર્તિ “ખતિમા') એ તતકાલીત ગુજરાતને! અધિકૃત 
સવ*સત્રહ છે, એમાં તોલ-માપ વિશે પણુ એક પ્રકરય્‌ છે. એતે! સારેહ્દાર 
અદી' આપ્યો છેડ ; 

ગુજરાતી .શેર--આલમગીરી ૩૦ દામ ખરાબર છે અને એતા શાહુ- 
જહાંના ૨૦ દામ યાય, જેને પાકે શેર કહે છે. કાચા ૪૦ રૈર્તે1એક ગુજરાતી 
મણુ ગણાય છે, પાકા ૪૦ શરતો પાકે એટલે શાહજ્કાંનો એક મણુ થાય છે. 

પાલી--લાકડાનુ એક માપ છે. શહેરમાં એ વપરાતી તથી. એનું વજન 
કેટલેક ઠેકાણે અદી શેરનું હોય છે, જે કાચા પાંચ શેર્‌ યાય છે. કોઈ ઠેકાણે 
પાલી ખે શેર્તી અતે કેઈ ઠેકાણુ એથી પણુ એઓઇછી હોય ખે. 

સહ્ી2?૬--ર૦ પાલીતું આ માષ છે. કોઈ ઠેકાણે એ કાચા ૩૬ શેરની 
પૃણુ થાય છે. 

કળશી--આ રાધનપુરતું માપ છે, ત્યાં એતા કાચા ૧૬ મણ ગણાય છે, 
જાઈ ઠેકાણે ૧૪ મણુ ૧૬ શૈર્તી કળશો ગણુ છે. 

મૂડે।--ખીજે ઠેકાણે ૧૪૪ મણુતો અતે અમદાવાદ રાફેરમાં ચૂનાતે! મૂડ 
કાયા ૫૦ મશતો યાય છે. 

ભાટ--નતવાનગર્‌માં ચાલે છે, એ ૪ પાથીતે! છે અને દરેક પાલી કાચા * 
પાંચ શૈરની છે. 

ખાંડી--કાચા ર૦ મણુની છે અને બ'દરોમાં વદાણેના વજનમાં વપરાય છે, 


«સુ'] ' ઝપ્શિષ્કઃસ્થિતિ [૨૦૫ 


ફુલી--ખ'ભાત બ'દરમાં ૩૨ શેરને કહે છે, 

ફુંકા--કાચા એક મણુ દસ શેરને કહે છે, 

કૉઢ૨--ડાંગર જેખવાતું વજન. ખ'ભાત બંદરે કાચા પાંચ મણ દસ 
શેરતું થાય છે. 

ભાર્‌--૧૬ મશતે! થાય છે. 

કુપા--લેહાની દાંડીવાળુ' આ ત્રાજવું છે, પણ્‌ એતે એક જ પલ્લુ' દોમ 
છે અને દાંડી ઉપર તેોલવા માટેનો એક પથર્‌ા બાંધે છે, એમાં એક મણુથી 
ર૮ મણુ સુધી તોળાય છે, 

જથાખ'ધ વેપારતી જુદી જીદી ચીજેમાં કેટલા શૈેરતો મષુ ગણાતો એતુ' 
વિગતવાર કોઇક “ મિરાતે અહમદી 'એ આપ્યું છે. સેતી ઝવેરીની ધધાદારી 
છૂપી ખોલી-“પારસી'તું પણુ એક પ્રકરણુ એમાં છે.૩3૬ ' 

મુધલ સત્તાની આચિક સમૃદ્ધિ અને લશ્કરી સામથ્યમાં ગુજરાતનાં જ'ગલે 
અતે વત્ય સૃષ્ટિતા ફાળા નગણ્ય નહે1તો એ છેલ્લે અહી' નોંધવુ' પ્રસ્તુત યશે. 
ગુજરાતતા કૈટલાક ભાગમાં ગાઢ જગલ હતાં. શાહેજહાાંતા સમયમાં ઈ.સ, 
૧૬૩૦ માં રાજપીપળાના જ ગલમાંથી ૧૩૦ હાથી પકડવામાં આવ્યા હતા, જે 
પૈકી ૭૦ છાથી-નર અતે માદા-જીવતા દિલ્હી પહોંચ્યા હતા અને પાદશાહને નજર 
કરવામાં આવ્યા હતા.** ઈ.સ. ૧૬૪૬ માં ઓર'ગઝેબની સૂતાગીરી દરમ્યાન 
દાહોદ અને ચાંપાતેરનાં જ ગલે માંથી ૭૩ હાથી પકડવામાં આવ્યા હતા.₹1 


પાદટીપો 


* €0૦1 1558181, 77/9/07) ૦07 ૦૬/૦7, 10. 11, ૪], 349-71 
ગુજરાત સવસ'ત્રહ, પૃ. ૨૫૪ 
ન એ જ, પૃ, ૨૫૪-પ૫પ ૪. એ જ, પૃ. ર૫૫ પ. એ જ, પૃ. ર૫૩ 


* ભૈ1. જ. સાંડેસરા, “પટોળાં વણુનાર સાળવીઓના ઇતિહાસ ઉષર્‌ કેટલોક પ્રકાકષ,' 
“સુ*રોાધનની કેરી,” પૃ. ર૪૪-૫૦ 


૭. ઉદાહરણું તરીકે જુએ આચાય જિનવિજયજ-સ'પાદિત 'જતિહાસિક જેન ગુજર 
કાબ્યસૂ'ચચ?', આચાય વિજયધર્મસૂરિ-સ' પાદિત “ એતિહાસિક રાસ-સ'મહ્‌ ' 
અદિમાંના કાવ્યો. 


૮. €૦ળાપાંડડક18, 07* 6. 9. 416 ૯. #80/#., 00. 120 :., 127, 303 
૧૦. 2644., 00. 306 શ દે ડે ૧1. 84% 0. 352 ? 


નૂ” દૂ#ફ #ૂચઃ £* 


૨૪3) મુઘલ કાલ ી [ 3. 


૬૨. 2677., 0. 155 પ ૧૩. #5847., 0- 136 


૧૪, «એ પાછળ પ્રકરમ્‌ ૪. 

૧૫. ₹.૦01101113527141, ૦/7. ૮//-, [. 391 

૧૬. રત્નમૃણિરાવ ભીમરાવ, “ખ'ભાતનો ઇતિહાસ', પૃ. 13૦ 

૧૭. £૦110153&1141, ૦/7. ૦., ૪. 172 

૧૮. સને 3૭૧૯ માં અમદાવાદમાં નણીતા શરાફ કપૂરચ'દ ભણ્સાલીનુ' મકાત જપ્ત 
કરવામાં આવ્યુ' હતુ' એતુ' મુખ્ય કારણુ એ જણાય છે કે સૂબેદાર અજ્તિસિ હ 
અને એના સહાચકેને એ અણુગમતે। હતે!, 

૧૯, “સિરાતે અહમરી' (ગુજ. ભાષાંતર), ભાગ ૨, પૃ. ર૦૪ 

૨૦, 509706૭)? 6૮2૮૮/2૮7. 10, 1 10. 140 1., 216, 2431. 

€૦10115581, 0/7. ૮૮/., 0. 165 ૨૨. #27/7., [* 121! 

૨૩.' નવાનગરના નમને “ મહમૃદી ' સિકા પાડવાનો અધિકાર સુલતાન મુઝફેફરરાહ 
ગુજરાતીએ આપ્યો! હતે. એ “કોરી' તરીકે પણુ એળખાતા હતા. “મહમૂદી' સિકકા 
પાડવાનુ' કેટલેક સમય ખ'ધ રહ્રું હોય તેપણ પાછળથી એ ચાક થયુ હડે, 
કેમકે “મિરાતે અહમદી' લખાઈ ત્યારે આ “મહમૂરદી'તુ' ચલણુ હતુ'. એ સિકકાની 
એક બાજએ ફારસીમાં મુઝફફરયાહનું' નામ અને બીજ ખાજુએ દેવતાગરીમાં 
«મનુ નામ રછેતુ' એ જ રીતે ગુજરાતી સલ્તનતને! નાશ થયે। ત્યાર પછી લાંખા 

સમય સુધી કચ્છની કેોરીએ ઉપર ફારસીમાં મુઝફૂફરશાહના નમ સાથે દેવનાગરીમાં 
કચ્છના રાવનું તામ રહેતુ. 

ર૪. રણુછેયડલાલ જ્ઞાની, “ગુજરાતના ઇતિહાસને લગતા સિક્કાએ”, ખુદ્ધિવધ'ક ગ્યાખ્યાન- 
માળા, પુષ્પ ૧-૨, પૃ. ૬૯ 

૨૫, એ ૪, પૃ. ૬૯-૭૦ 


57 
તક 


૨૬. €૦ળાળાંડડતા8&ા 0/7. ૮/., 0. 78. પણુ જહાંગીરના પછી દૂ'ક સમયમાં જ 
નૂરજહાંની સત્તાના પણુ અસ્ત થયો, અ'ગ્રેજ કોડીનાં દફતરોમાંથી રસપ્રદ હકીકત 
નાંણુવ! મળે છે કે જહાંગીરના અવસાન ખાદ થોડાક માસમાં આમા ખાતે નૂરજહાંના 
નામવાળા બધા રેપિયા પાછા ખે'ચી લેવામાં આવ્યા હતા (એ જ, પૃ. ૧૧૦ પાદટીપ), 


૨૭. 79/4., 110. 60 1. ૨૮. 7//7., [- 110; જ્ઞાતી, ઉપયુક્ત, પૃ. ૭1 
૨૯, 276/7., [- 136 ૩૦, રણુછે।ડલાલ જ્ઞાની, ઉપયુક્ત, પૃ. ૭૬-૭૨ 
૩૧, £૦0૧11135દ1દ(, 07. ૮/7. [. 471 [. ૩૨. 7#./4., ૪, 190 


૩3૩3, રત્તમણિરાવ, 'ગુન્ટરાતનું પાટનગર : અમદાવ3દ', પ. ૨૦૫ 
આંઢ એટલે કૅવળ ડ્ે'ડીથી લેવડદેવડ યાય તે 
૩૫. રૃતનમશ્તિરાવ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૧૨૭ 


ઝ૪ 


«મુ'] અપથિ'ક સ્થિતિ [ર૯૦ 


૩૬, €0૦॥110155281181, ૦7, ૮7/,, 0. 455. 


3૮. 
2૯, 


૪૨. 


23. 


ઓર'ગઝેબના સમયમાં સુરતની ટ'કશ!ળમાં પડતા સિષ્ઠાએની સોના-ચાંદીમાં 
ભેળસેળ થતી હોવાનુ' બહાર આવ્યુ' હતુ. સુરતમાં અને ખ ભાતમાં પડેલી અરારરીન 
ઓ અને રેપિયાતો કસ કઢાવી એ ખને વચ્ચેનો તફાવત નષી કરવામાં આવ્યે 
હતે।, ને પરૅણુ।મે સુરતની ટ'કશાળના અમલદાર અને કારીગરોને એક લાખ 
રૂપિયા દ'ડ કરવામાં આવ્યે! હતો (ઈશ્વરલાલ ઇ. દેસાઈ, “ સૂરત સેનાતી મૂરત, ' 
પૃ. ૮૪), 


* “મિરાતે અહમદી' (જુજ. ભાષાંતર), વા. ૨, પૃ. ૨૧૧૮-૭૦ 


“ગણિતસાર” જેવાં પ્રાચીનતર કોષ્ઠશમાં “સેઈ'”' એવૃ' તામાંતર પણુ મળે છે. 
એ જ; પૃ. ૧૭૬-૭ર. સવત? સુધલ કાલમાં લખાયેલા એક જૂતા હસ્તલિખિત 
પાનામાંથી “ સોનીની પારસી ડૈ.. ભે!ગીલાલ સાંડેસરાએ પ્રગટ કરી હતી ( ખુદ્ધિ- 
પ્રકાશ”, ઓગસ્ટ ૧૯૫૨ ). ગુજરાતના ધ ધાડારીએ અને તથાકથિત ગુનેગાર 
નતિએઓની “પાર્સી'ઓને। એક સ'ગ્રહ ડો. ભાનુપ્રસાદ ચોકસીએ તયાર કર્યો છે 
અને એ વડોદરા પ્રાચ્ચ વિદ્યામ દિરની શ્રી સયાજી સાહિત્યમાળામાં પ્રગટ કરવાની 
આયેાજતના થઈ છે. 
€૦॥ળાક5$8181, 07. ૮#., 00. 110 . 
7ર 811 51 77/5/07) 2/ 4/##40%228, 10. 1, 9. 8? 

અહી નોધવુ' પ્રસતુત થરો કે સૌરાષ્ટ્રમાં હાથી હતા અને એ હાથીતુ' કદ નાનુ” 
હંતુ' એવે ઉલ્લેખ કૌિલ્યના બથ શામાં છે. આ તે! મોર્યકાલની વાત થઈ, 
મુધલ કાલમાં તેમ એના ઘણા સમય પહેલાં સૌરાષ્ટ્રનાં જ'ગલે।ામાં હાથી થતા હોવાને 
કોઈ નિદેશ મળતે નથી. પાલનપુર સાચોર નવાનગર હળવદ અને કાંકરેજ 
આસપાસ ચિત્તા યતા હે1વાની નોંધ મિરાતે મરતી માં છે. શિકાર માટે એ 
ચિત્તાઓતી માંમ મુધલ દરબારમાં રહેતી. ચિત્તાને પકડવા માટે અને શિકારની 
તાલીમ આપવા માટે એક જુદુ' ખાતુ' ગુજરાતમાં હતુ. 


પદ્દશિષ્ટ 
સુરતનું બ'દર 

મુધલ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતનાં બ'દરેમાં અમ્રિમ સ્થાત ધર!વતું સુરત 
શહેર્‌ ગુજરાતનાં નગરમાં સહ્તનત કાલથી મહત્ત્વ પામ્યુ હતુ. ન કાલ . 
દરમ્યાન તો એ પ્રદેશનું વડુ' મથક કન્‍્તારમ્રામ (હાલનું કતારગામ) હતું.3 સુરત 
શહેર એતી દક્ષિણે વહેલામાં વહેલું સોલકી કાલતા અ તમાં અથવા પ્રાયઃ સલ્તનત 
કાલના આર'ભમાં વસ્યું લાગે છે, પ૫'દરમી સદીથી એ રાહેરના નિશ્ચિત નિદેશ 
થયેલા છે. સુલતાન મહમૂદ ખેગડાના સમયમાં સુરતનો બ્રાહમાણુ ગોપીનાથ 
વજીરતો। હોદ્દો પામ્યો હતે તે સુલતાન મુઝફ્જ્રશાહ ર જના સમયમાં એતી લાગવગ 
વધી હતી, જેનો ક'ઈક લાભ ગુજરાતનાં બ'દરોમાં હક મેળવવા મથતા ફિર ગી- 
એને મળ્યો હતે. ઈ.સ, ૧૫૧૫માં સુરતના પ્રભાસે આવેલા ફિર'ગી અવિકારી 
બારમોસાએ સુરતને રાદેર્થી' ઊતરતી કક્ષાના ને છતાં ચુજરાતના સુલતાનને : 
જકાતથી મોદી આવક કરી આપતા મહત્ત્વના ખ'દર તરીકે એળખાવ્યુ' છે.* 
એ અગાઉ ૧૫૧૨માં ફ્રિ ગીએએ સુરત્‌ હૂટયુ' હતુ એમ કહેવાય છે, 
પરતું મલિક ગોપીની હયાતી દરમ્યાન એવુ ભાગ્યેજ બંન્યું' હોય. એના દેહાંત 
(૧૫૧૪) પછી સુરતના બદર પર ફ્િરિગીએ વારવાર હુમલે! કરવ! લાગ્યા, 
૧૫૩૫ માં સુરત અતે રાંદેર ૫ પર્‌ શગ-લૂટતી આપત આવી પડી «યારે રાંદેર પડી 
ભાંગ્યું, જ્યારે સુરતતી નવેપ્ર- સાહસિક પ્રજાએ શહેરને એવુ' ખડું કયુ” કે એતી 
આખાદી વધતી રહી. સુલતાન મહમૂદ ૩ જતા હાકેમ ખુદાવ'દખાનના વરીવટ 
દરમ્યાન હિ.સ. €૪૭(ઈ.સ. ૧૫૪૦-૪૧)માં ધિરગીએ।થી શહેરનું રહ્ણુ કરવા ત્યાં 
બજબૂત કિલ્લો બ'ધાથે! ત્યારે સુરત શહેર 'બ'દર્‌ મુખારક' તરીકે ખ્યાતિ પામ્યું ધ 
મીરઝાએને વશ કરવા અકબરે ૧૫૭૩ માં સુરત પર ચડાઈ કરી એને! 
ઉકલ્લે! કમજે કરેલો), અકબરને જરથોગ્તી પાર્સીએને। પરિચય ત્યાં થયે! ને કિર્‌ગી 
એલચીમ'ડળ સાંથે મેત્રોતો સબ'ધ ત્યાં બધાયે, સુરતતું બદર સુળ્સદદી(હાકેમ)ના 
વહીવટ તીચે મુકાયું. હવે મકકાની હજને। માગ મોકળા થયે, બાદશાહનાં ફોઈ 
ગુલબદન બાનૂ વગેરે હજ માટે સફર કરવા સુરત આવ્યાં ત્યારે તેએતી સલામતી 
માટે સુરતના મુત્સદ્દી પાસે દ્રિર ગીએ સાથે ખાસ બંદોબસ્ત કરાવવો પડેલે.* 


પારેશિષ્ટ | સુરતત્તુ' ખ'દ૨ [ રેહફ- 


ઈ.સ. ૧૬૦૮ માં ઇંગ્લૅન્ડતી ઈસ્ટ દન્ડિયા ક'પતીનું વહાણુ તાપીતા સુખ પાસે 
લાંગયુ” ને એમાંતો માલ સુરતમાં વેચાવા લાગ્યો, પશુ ફ્રિરગીએગએ ત્યાંથી એ 
વહાણુને ચાલ્યા જવા મૂરજ પાડી. ૧૬૧૧ માં અગ્રેજેતાં વહાણ સુવાળી આગળ 
નાંમર્યાં તેઓની પણુ એ દશા થઈ, પરતુ અંગ્રેજ વેપારીઓ થોડા વખતમાં હક 
મેળવવામાં સફળ યયા તે ૧૬૧૩ માં સુરતમાં અશ્રેજ્નેની કાયમી કેદી સ્થપાઈ, 
૧૬૧૪-૧૫માં સુવાળીના બારા આંગળ ફ્િરગીએના અતે અ'ગ્રેજેતા કાફલા 
વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ, એમાં ફિર'ગોૌએ હારી ગયા. ઇંગ્લેન્ડના રાજના એલચી સર 
ટામસ રે!નાં કયત્તથી સુરતની અગ્ેજ કોડીની સ્થિતિ સધ્ધર થઈ, આમ્રા 
અમદાવાર અને ભરૂચતા અંગ્રેજ કેડીએ સુરતની હોડીનતી સત્તા તીચે મુકાર્થ 
(૧૬૧૮-૧૯). હવે ખ ભાતના બ દરતી પડેતી થઈ હતી ને ગુજરાતનાં મ'દરે।માં 
અગ્રિમ સ્થાન સુરતને મળ્યું હતુ. 

૧૬૦૮ માં સુરત આવેલા વિશ્િયમ ફ્રિન્ય તામે અ'ગ્રેજ વેપારીએ તૉંષ્યુ 
છે કે સુરત શહેર ધણું મોટું છે ને એમાં વેપારીઓનાં ધણાં મકાન છે; સુરતના 
કિલ્લા પાસે જકાતનાકું છે તે એની બહાર એક મોટું બજર છે, જેમાં તમામ 
જતને માલ વેચાય છે.૬ 

સુરતની કડીના પ્રેચિડન્ટે રાતા સમુદ્ર અને ઈરાનનાં બ'દરે સાથેતો વેપાર 

પણુ જમાવ્યો, આયી સુરતા અતે દ્રિરંગી વેપારીએાને નુકસાન થયું. 


 રૃર્મ્યાન વલ'દાએ એ પણુ વેપારતા હક મેળવી સુરતમાં કોડી નાખી, 
વારે મોટાં વહાણુ સુવાળી બદરૅ લાંગરતાં, શિયાળામાં સુરતના વેપારીએ પણુ 
ત્યાં ત'ષ્ુ નાખતા ને હીટ, ચિનાઈ સાટીત, ચિનાઈ વાસણુ, મોતી અને હાથી- 
દાતની ચીજ, અકીક ચોખા ખાંડ અને કેળાં વેચાતાં. સુરતતા શરાફ્‌ યુરોપીય 
વેપારીઓને નાણાં ધારતા, સુવવાળીથી સુતરાઉ કાપડ ગળી મરેખાર મરી 
પીપર્‌ સૂતર કરિયાશાં લાખ ખાંડ રેશમ વગેરેની નિકાસ થતી તે ઇંગ્ટ્‌ન્ડથી 
પહોળા પનાતું કાપડ સીસુ' પારો હિગળેકક પરવાળાં હાથીદાંત પદા સેત!- 
ચાંદીના તારતું ભરતકામ વગેરેની આયાત થતી. સુરતનું કાપડ ઇગ્હેન્ડમાં માતીતુ' 
ને સસ્તુ હોઈ એેની ધણી માંગ રહેતી અ ગ્રેશ્નેને મસાલાતા ટાપુએતો વેપાર ખેડતો 
વલ'દાએનતી હરીફાઈ નડતી હતી, પણુ ફેર ગાએ સાથેતી મેંત્રાથી રાહત થઈ.૬ 

૧૬૨૭માં સુસ્ત આવેલા અ ગ્રેજ આંધૅકારી ટોમસ હબ ટે સુરતને ચુજરાતતું 
અમદાવાદ અતે ખભાત પછીનું ત્રીજુ' ઉત્તમ નગર કહ્યુ છે. પ” 

શાહજહાંતા સમયમાં જર્મતીતે! મેન્ડેટ્સલે। ૧૬૩૮ માં સુરત આવ્યે! હતો. 
એ તોધે છે કે સુરતના ફરજમાં એનાં કપડાં અને ખિસ્સાંની તપાસ થઈ હતી. 


૨૮૦] સુધલ કાલ [ગ્ર.૮સયુ' 


સામાન્ય રીતે બધા માક્ષ પર સાડા ત્રણુ ટક! અતે સે।નારૂપા પર ખે ટકા જકાત 
લેવાતી, સુરતતું બ દર સુંવાળી 'ગામ પાસે હતુ. સુરત અખા હિ'દન્‌ી અ'ગ્રેજ 
કેઠોઓવું વડુ મથક હતુ' ને બીજી બધી કોઠીએ।ના વડાઓને પોતાતા વદીવટયા 
અહેવાલ આપવા વષમાં એક વાર સુરત આવવું પડતુ'. 33 


થોડા વખતમાં સુરતતી અ ગ્રેજ કોઠીના વેપારમાં તેજી થતી ગઈ. સુરતના 
અદરથી ધં વટાણા વાલ મગ ચોળી કસ્તૂરી પારો લાખ ઘી તેલ દિવેલ 
સામુ ખાંડ મુરખ્બા કાગળ મીથુ અફ્ડીશ અને ગળીની ભારે નિકાસ થતી. 
શહેરતી સાંકડી શેરીએ માં માલવાહી વાહનોની ભારે ભીડ રહેતી. રેશમી અને 
સુતરાઉ કાપડ અહીથી દેશાવર જતુ'. એ કાપડ પર સુરતમાં સોનેરી અને રૂપેરી 
જરીના સુ'દર મુદ્દા ભરવામાં આવતા, સારીન મખમલ વગેરે જાતતું કાપડ પણુ 
વિપુલ ગ્રમાણુમાં નિકાસ થતુ. સુદર સૂજતીએ1, ર્‌ગબેર ગી રૈતર'જએ, સુદર 
પલો તે ટેબલે, ચાંદીની શેભાવાળી ચામડાની હાલે! વગેરે દેશાવર જતુ. 
અગ્રેળ સીસું તલવાર ચપ્પુ ચશ્માં અરીસા દૃકકા ગુલાબજળ વગેરે અહીં 
લાવીતે વેચતા, ન્યારે વલ દાએ! લવિંગ જયર્‌ળ જવ'ત્રી તજ મરી એલચી 
કપૂર તાંખાનાં પતરાં લોબાન પારો હિ'ગળે!ક સોપારી હાથીદાંત સુખડ કલાઈ 
સીસુ' ઊનનું કાપડ ચા "ખાંડ પર્વાળાં વગેરેની આયાત કરતા, 1૨ 


સ્થાનિક હિ'દુ વેપારીએ નવા તરફતાં બદરો સાથે બહોળો વેપાર ખેડતા 
ને જવામાં પોતાની પેઢીએની શાખાએ રાખતા, જ્યારે મુસ્લિમ વેપારીએ 
માઆ તરફનાં બદરો સાથે ગાઢ વેપારી સંબ'ધ ધરાવતા ને મોઅતે! સોદાગર 
સુરતમાં રેતે।, ૫3 


હિ' અતે યુરોપ વચ્ચેના દરિયાઈ વેપારના એક મેો!ટા મથક તરોકે સુરતનુ' 
મદર્‌વ વધતુ ગયું તે હવે ત્યાં મુધધ બાદશાહની ટ'કશ્ાળ પણુ સ્થપાઈ, એ 
ઢકશાળ સુરતના ફુરજતી સામે આવેલી હતી. બાદશાહ શાઠજહાંએ સુરતતી 
ખદરી તથા મહેમૂથી આવક શાહઠન્નદી જહાાંઆરાતે બક્ષિસ કરી દતી. એ આવક 
૧૫ લાખ જેટલી હતી, જેમાં બ'દરતી આવક ૧૧*૫ લાખ જેટલી હતી. 
જહાંઆરામે તીમેલા કિહલેદારે ત્યાં મુસાફરો માટે મુધલ સરાઈ બ'ધાવી હતી 
(ઈ.સ. ૧૬૪૪), 


ફ્રેન્ચ પ્રવાસી ટેવનિયર ૧૬૪*-૪૧ માં અતે ૧૬૫૩ માં સુરત આવ્યે] હતે।. 
એણે સુરત વિશૈ ઘણી તોૉંધ કરી છે. એમાં એ જણાવે છે : સુરતવું વહાણ 
સારી હવામાં ૧૫ દિવસે હોરમુઝ પહોંચતું કાસીમ બજારમાં વષે ર્‌૦,૦૨૦ 


ચરિશિિષ્ટ ] સુરતનુ' અ'૬૨ ૨૮૬ 


ગાંસડી રેશમ થતું'. એમાંતું ઘણું વલ'દા વેપારીઓ “પાત અને હોલેન્ડ લઈ 
જતા, બાકી રહેતુ બધુ* રેશમ અમદાવાદ અને સુરતમાં ખપી જતુ. સુરતમાં 
એમાંથી ત્રણુ જાતતું કાપડ બન્યુ : રેશમી અને સોનેરી, રેશમી સોનેરી અનેરૂ પેરી, 
અને માત્ર રેશમી. ગળી સરખેજથી અને ગોવળકરંડાથી આવતી. તમાઝુ અને 
અફીણુ બુર્હાનપુરથી આવતાં. વલ દા વેપારીએ અશીથો ઝીણું અને નતડું કાપડ 
કાયમ મગાવતા, સુરત બ'દરે માલ ઊતરે કે તરત એને ફરજમાં લઈ જવામાં 
આવે છે ને આવનારાએઓની કાળજીપૂર્વક જટવી લેવામાં આવે છે. અ ગ્રેજ અને 
વલ'દા ક'પતી પાસેથી જકાત એછી લેવાય છે, પણુ ભેટસોગાદ આપવામાં તેઓને 
રીક ખર્ચ કરવુ પડે છે, મોટા ભાગનું સોનું વેપારીએ4 છુર્પાવીને લાવે છે, પકડાઈ 
“તય તે! થોડા વધુ ટકા જકાત ભરવી પડે છે. ચાંદીની આયાત અને જકાતને 
ઠિસાબ થતાં ઢ'કશાળનેો ઉપરી એના સકા પડાવી આપે છે.૨ ૪ 


૧૭મી સદીમાં સુરત મુઢ્લ બાદરાહના એક સમહ દહેર અતે બદર તરીકે 
તામાંકિત હતુ. ખાદશાહુ ઔરંગઝેબના સમયમાં શિવાજી અને મુધલ બાદશાહ 
વગ્ચે સ ધરષ" વધી ગયે! તયારે ૧૬૬૪ માં શિવાજીએ સુધલ ખાદશાહતા એ સમહ 
શહેર પર્‌ ચડાઈ કરી, ફુરન આગળથી ફૂચ કરી શ્રીમતોની સ'પત્તિ લૂટી. સુરતને 
લગભગ ત્રણ કરોડનું નુકસાન થયુ. એ સ'કટમાં અ કેજ અને વલ'દા વેપારીએ એ 
ભારે બહાદુરી બતાવી હતી. એની કદરમાં તેઓને વધુ વેપારી સવલત મળી. 


૧૬૬૬ માં ફેન્ચ પ્રવાસી ચેવેનો સુરત આવેલે।. એણે સુરત વિશે થેડી 
પણુ મહત્તતતી નોંધ કરી છે. એમાં એ ડુમસના બારામાં વહાણુ આવે ત્યાંથો 
માંડીને સુરતમાં કેવી રીતે દાખલ થવાય તથા વહાણુમાંતે! માલ કેવી રીતે 
તપાસ્રાય ને પાછ્ઠો મેળવાય એનું વિગતવાર વણુ*ન કરે છે. ત્યારે શહેરને ફરતા 
માટીના જૂના કોટની જગ્યાએ નવે[ઝુઈ ટેરી કોટ ' શહેરપતાહ' બધાતો હતે, 
«યારે તવેખબર-એપ્રિલ સુધીના ગાળામાં દેશાવરનાં વહુઃણુ ખાવતાં તે દરમ્યાન 
એટલી ભરપૂર વરતી ર્હેતી કૅ સારુ રહેવાનું મકાન મેળવવુ મુશ્કેલ પડે, વિદેથી 
સપારીએમાં અગ્રેજે અને વલ'દાએ ઉપરાંત આરખા ઈરાનીએ તુ અને 
આમે'નિયનેને સમાવેશ યતે।. શહેરમાં અનેક લક્ષાધિપતિ હતા. પ 

ર-ચોએ હિ'દ સાથેના વેપારના ક્ષેત્રમાં મોડો પ્રવેશ, કર્યો. ફેત્ય ઈસ્ટ છાત્ડિયા 
ક'પની ૧૬૬% માં સ્ત્રપાઈ. એતા ખે પ્રતિનિધિ પુવ વૈયારી માટે સુરત આવ્યા 
હતા તે તેએએ સુરતમાં વેપાર કરવા સુ'વાળીમાં કોઠી નાખવઃનો શાહી પરવાનો 
' મેળવ્યો હતે!. ફાન્સથી વેપારી .વહાણુ સુરતના એ બારે આવવાની શરૂઆત 
૧૨૬૮ માં થઈ, પણુ એ વેપાર ઝામ ખીલ્યો! નહિ. 1 


ક 


૨૮૨) મુઘલ ફાલ - [ પ્ર. «-ખુ*. 


૧૬૬૭માં મુબઈ ખેટતો હવાલે અ ગ્રેજ સરકારે પોતાની ઈસ્ટ ઇન્ડિયા 
ફપતીને આપ્યે1. શરૂઆતમાં ત્યાંતો ગવર્નર સુરતત! કોઠીના વડાતી તીચે કામ 
ઝરતો, પણ આમાં જ સુરતના વેપારતી મદીતાં મૂળ નખાયાં. ૧૬૭૦ સાં 
(સિતાજીએ સુરત પર ચડાઈ કરી છૂટ કરી, લૂંટમાં સુરતે દદ લાખ રૂપિયાની 
માલમતા ગુમાવી. આ ધટના! સમયે કૅટલાય વેપારીઓએ સુવાળી ખ દરમાં આશ્રય 
લીધે હતો. વિદેશી વેપારીઓ શિવાજી સાથે મળી ગયા હોવાનું માલૂમ પડતાં 
બાદ્શાહે તેઓતા વિશિષ્ટ હકક રદ કરવા ફેરેમાવ્યું. 15 


રિવાજીતી ચડા્ીતી ધાક એ પછી પણુ ચાલુ રહી, છતાં સુરતમાં વસ્તી 
વધતી ગઈ તે વેપારઉઘોગના ઘણી પ્રભૃત્તિ ચાલુ રહી. ફિરંગી વેપારીએની 
પ્રટૃત્તિમાં પાછે ઉછાળા આવ્યે. અગ્નૅજ વેપારીઓ ચાંચયાગોરીને અને દેવાદાર 
થઈ દાદાગોરી કરવાની તોતિને રેરોજન આપવા લાંગ્વા, ૧૬૮૭ માં અગ્રેજ 
ક પતીએ પોતાનું ચાણું સુરતથા સુબઈ ખસેડયુ ને ત્યાંયા અન્ય પ્રદેશે પર 
સત્તા જમાવવા મનસુખે! કર્યો.1૬ 

ફ્રિમર્‌ નામે અ મેજ તખીબ સુરતમાં ૧૬૭૪-૮૧ દરમ્યાન રહેલે।, એણે 
પોતાના ત્રથમાં સુરતતા અગ્રેજ કે!ઠીના વહીવટ વિશે તેમજ સુરતનાં કુર 
તથા ટ'કશાળ વિશે વિગતવાર માહિતી નોંધી છે. ૧૯ 


અંગ્રેજ કપતીના અધિકારીએ પોતાતા દુર્જર્તાવથી પ્રતિષ્ઠા ગુમાવતા ગયા. 
૧૬૯૮ માં 'ઇગ્લિશ ક પતીં' નામે નવી મંડળી સ્થપાઈ તેની હરફ!ઈ શરૂ થર્ટ. 
છેવટે ખે કપતા થાકીને ૧૭૦૨ માં એક થઈ. હિંદના કાપડની ધોધમાર 
આયાતથો ત્યાંન! વણુકર બેકાર થતાં ત્યાં હિંદના રેશમાં કાપડની તથા ર્‌ગેલા 
કૅાપેલા સુતરાઉ કાપડની આયાત પર પ્રતિબંધ ફરમાવાયે. ત્યારે સુરતતા 
શાણા વેપારીઓએ કાચું રેશમ સૂતર અતે સાદા કાપડની ધૂમ નિકાસ કરવા 
માંડી, તેપાસ્ધધો જરી ર્‌ાખ્યો, વળી ચાની નિકાસ પણુ વધારી દીધી,૨* 


એવિ'ગ્ટન નામે અગ્રેજ પાદરી ૧૬૮૯-૯૨ માં સુરત રહેલા. એ તોંધે 
છે : સુરત “નણે સમસ્ત 1હદ્નું એક ભવ્ય સંમહસ્થાન છે, તમામ લા 
માલ અહી' મળે છે, અરી થો માલ ખરંદી મોટા નફાથી બીજે વેચી શકાય છે 
યુરોપ ચીત ઈરાન ખર્ટોત્રયા અતે હિ'દતા બદરે બદરથી માલ સુરતના 
બળરમાં આવે છે. દિહ્હી આમ્રા ભરૂચ અમદાવાદ વગેરે શહેરોનો તેમજ 
દુનિયાના ઘણા દેશેને। માલ અણી" આવે છે, વહાણ બનાવનાર . સુથારો ઘણા 
હોશિયાર હોય છે, એમાં બદૂકની ગોળીથી તરડ પડતી તયો.૨* 


'પરિશિર્ષ્ટ ] સરતન''અ'હર [૨૮૩ 


૧૮ મી સદીનાં આરંભમાં યુરોપીય વેપારીઓને સુરતના મૃત્સદી સાથે સવષે 
ચતે! ગયે. ઓરગઝેબના મૃત્યુ પછી મુધલ સત્તા નબળી પડી. અ'ગ્રેશ્નેએ મુઘલ 
બાદશાહતતે સુરત બદરની જકાતના વરષેક ઊચક ર્‌. ૧૦,૦૦૦ આપવા એવુ 
નક્કી થયું. ફાન્સના વણકરોનો અસતોષ વધી પડતાં સુરતમાંથી ફ્રેન્ચ કોડી. 
ઉડાવી લેવામાં આવી (૧૭૧૯). શહેરને ફરતે! કેટ “ શહરપનાહ ' કોટની બહારનાં" 
પરાંતે આવરી લેતો તહિ તેથી બૃહત્‌ સુરતતી આખી આલમતે રહ્ષણુ આપે. 
તેવે બહારનો કેટ ' આલમપનતાહ ? બ'ધાવવામાં આવ્યેૅ!.૨ ૨ 

સુરતને મુત્સદ્દી રૂસ્તમ અલીખાન પિલાઈ ગાયકવાડ સાથેના ક માં. 
વસે! પાસે દગાથી માર્યા ગયો (૧૭૨૫). કવિ શામળ ભ્રટે આ ઘટતા વશે. 

“ રુસ્તમ ગુલીતે। પવાડે। ' :ચ્યે] છે.૨૨ 

દિહ્હીમાં ત્યારે મુહુમ્મદશાહ ર્‌1ન્ય કરતે! તે(૧૭૧ કીં ગુજરાતમાં 
ગાયકવાડની તથા પેશ્વાતી સત્તા વધતી જતી હતી, મુધલાઈ નબળી પડ્તા 
સુમેદારો અને હાકેમો ' તતાબ ? બનવા લાગ્યા હતા. રુસ્તમખાનંતા પુત્ર અને 
ઉત્તરાધિકારી સોહરાબખાનના સમયથી સુર્તતા મુત્સદી પુ નવાખ બની ગ્યા. 
સુરતના વદાણુવ!ડાના કેટલાક કુશળ પારસી કારીગર મુ ખઇના ગવન રની ભલાન. 
મણુથી મુબઈ જઈ 'વસ્યા(૧૭૩૫)* આમાં લવજી વાડિયાની ખ્યાત ચોમેર 
ફેલાઈ. વાડિયા કુટુંબે પેહીએ લગી એ ખ્યાતિ ન્નરી રાખો,૨* નવાબ માટેની 
આંતરિક ખટપયેમાં સુરત શહેર તથા બ'દરની જાહોજલાલી વટતી ગઈ, દરિયાઈ 
વેયારતું વડુ' મથક સમુ'બઈ થવાથી પણ એના વેપાર્ધ'ધાને ફટકો પડ્યો. ૧૮ મી 
સદીના અ'તે સુરતમાં નવાખીના સ્થાને અચેજ સરકારની સત્તા પ્રવતી, પછી' 
ત્યાંની સ્થિતિ સુધરતી રહી, પરતુ બ'દર તરીકેની એની જહેજલાલી પાછી ત. 
આવી તે ન ૪ આવી, 


પાદટીપ 


૧. હ. ગ'. રાસ્ત્રી, “ સેત્રકકાલીન ગુજરાત, ભા. ૧, પૃ. ૨૦૬ 

૨. ઈશ્ચરલાલ ઇ. દેસાઈ, “ સરત સેનાની મૂરત ', પૃ. ૩ ૩. એજન, પૃ. ૧ 
૪. 4. 5. €01081:33&1 11, 77/5/07% 07 6%/#77/, 10-1. 1, 9: 265 

ઈ, ઇ. દેસાઈ, ઉપર્યુક્ત, પૂ. ૧૦-૧૨ 

પ4. ૭. £૦1૩10155દ7181, ૦7.૮7., 10 1, 0. 111. 

ઈ, ઇ. દેસાઈ, ઉપયુક્ત, પ. ૧૮-૨૬ 


૭ -.ૂ ,« 


3૮૪] શુથણ ડાલ 1%. ૮ષ*- 


૮- એજન, પૃ. ૨૧-૨૨ ૯. એજન, પૃ. ૨૭-રપ૫ 
૧૦. ળી. 3. €૦॥0101ડ$ત141, ૭૪. ૮//., 2. 345 
"૧૧, 7/7. 07- 349 4 
૧૨. ઈ. ઇ. દેસાઈ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૨૯-૩૦ 
13. એજન, પ. ૩૧-૩૨ ૧૪, એજન, પૃ. ૩૬-૩૭ 


હક 


૫. ઊં. ૭. €૦॥11135દ141, 0/7. ૮/., 90. 159 4. 

"૧૬. ઈ. ઇ. દેસાઈ, પૃ. ૫૪-૫૫ 

૧૭, એજન, પૃ- ૫૫-૫૮ ૧૮. એજન, પું, ૬૪-૬૬ 
“૧૯, કત. 9. €૦॥111155દ181, ૦/7. ૮4/., 0. 371 11. 

"૨૦. ઈ, ઇ. દેસાઈ. ઉપયુક્ત, પૃ, ૬૫-૭૧ 1 

૨1. એજન, પૃ. ૭૨-૭૩ ૨૨, એજન, પૃ. ૮૬-૮૫ 


૨૩, એજન, પૃ. ૮૭-૯૦; યર. 5. ૬૦111155811, 07. ૮, 0/0. 4141. વળી 
જએ રત્મમણિરાવ ભીમરાવ, “ સુજરાતતુ' પાટનગર : અમદાવાદે ', પૃ. ૨૩૧-૧૩૩, 
પા. ઢી. 9૬. 


3૪. ઈ. ઇ. દેસાઈ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૯૯-૧૦૦ 


ગેકર્ષ્ર ૯ 


ભાષા અને સાહિત્ય 


૧.૪ ભાષા 
પારસી 


મુધલ કાલ દરમ્યાન સારાયે સામ્રાજ્યતી રાન્ય-કારોબારની ભાષા ફારસી હતી. 
ગુજરાતના સુમેદારો પણુ ફારસી ભાષામાં રાજ્ય-કારોબાર ચલાવતા. ટ્રકમાં, 
ફારસી ભારતની અને ગુજરાતની પણુ રાજ્યજ્રાષા હતી. સરકારી ફરમાનો 
પત્રવ્યવડાર અને અદાલતતી કાર્યવાહી વગેરે તમામ બાબતોમાં ફાર્સી ભાષાને! 
ઉપયોગ થતે.. એ શાસકોની જ્રાષા હોઈ રોજ-બ-રોજના વ્યવહારમાં પણ એનો 
છૂટથી ઉપયે।ગ થતે1. 


ફારસી તત્કાલીન રાજ્યભાષાં હોઈ, રાજ્ય-કારેબાર સાથે સંકળાયેલ અથવા 
રાજ્ય-કારોબાર સાથે સ'કળાવા ઇચ્છતા સૌ કેઈ માટે એ ભાષા શીખવાતુ' 
અનિવાર્ય હતું. યહેતશાહ સુલતાન નવાબ નાંઝમ આમિલ કે શહેર-કાજી 
વગેરે તમામ સાથે ફ્રારસી દ્દારા સપક સાધી શકાતો, આતે કારણે ગુજરાતમં 
વસતી કેળવાયેલી કોમોના માણુસે! ફ્રાર્સી શીખવા પ્રેરાતા. ફારસીના જ્ઞાત વગર 
એમતી કેળવણી અધૂરી ગણાતી. હિ'દુઓમાં નાગર અતે કાયસ્થો જેવી મુત્સદ્દી 
કેોમોએ સરકારી નોકરી મેળવવા માટે ફારસી ભાષાતો અભ્યાસ કર્યો અને કેટલાક 
સગીન અભ્યાસ કરી ફ્રારસીતા સમર્થ વિદ્દાન બન્યા, અને જીદાં જુદાં સરકારી 
ખાતાંઓમાં બક્ષી વછીલ દક્તરદાર પેશકાર મુનશી મજમૂદાર વગેરે હોદ્દાએ! પ્રાષ્ત 
કર્યા. તેએ માંથી ધણાએ।એ તે! ફ્રારસી સાહિત્યમાં સુદર મચ પણુ લખ્યા છે. 

ઉપા. ભ્રાનુચદ્ર અને ઉપા. સિદ્ધિચ'દ્રે ફારસી ભાષાતે અભ્યાસ કર્યા 
હતે, બીજ કેટલાક જેન સાધુઓ ફારસી ભાષાના સારા જાણુકાર હતા એમ 
જાણુવા મળે છે. જેન સાધુએ એ ફૂારમીમાં રચેલાં સ્તુતિ-સ્તોત્ર મળી આવે છે. 
સ'સ્કૃત . 

સ'સ્કૃત ગુજરાતી બે।)લચાલની મુખ્ય ભાષા હુતી છતાં સ સ્કૃતને। પણુ ઠીક ઠીક 
અભ્યાસ ચતો હતો. ગુજરાતીના માધ્યમ દ્રારા સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવા માટૅ 
“ઉઠિતિ' ગ્ર'થા! આ કાલ દરમ્યાન લખાયા હતા. 


૨૮૬] સુઘલ કાલ [પ્ર. 


સસરકૃત ફાતિએમાં મ'થકારોએ તત્કાલીન અરબી-ફરારસી અને ગુજરાતી 
ટલાયે શખ્દ અપનાવી લીધેલા ન્નેવા મળે છે, શ્રી દેવવિસલગણિએ “હીરસોભાગ્ય 
મહાકાવ્ય 'માં એવા શખ્ટદોતે સસ્કૃત-પઘોમાં વણી લીધા છે; જેમકે “મહમ્મદ' 
માટે “મુહમુદ' (સગ ૧, *લેક ૧૨૯), 'ફરમાન' માટે “સ્કુરન્માન' (૧૧-૧૮), 
“દેવદૂત' માટે “પેગ બર' (૧૩૨-૧૩૭), “કુર્‌આન માટે ' કુરાન * ( ૧૩-૧૪૩ ), 
'શ્વિર' માંટે “ખુદા' (૧૩૨-૧૩૮), 'મુધલ” માટે 'મુદ્ગલ' અને યવન જાતિતા નામ 
માટે 'ગાજી' (૧૪૦૮૨), “સામ ત' માટે “ખાતખાન' (૧૪-૮૪), “ાજળન-બાદશાહુ' 
તામ માટે “પતિસાહિ' (૧૪-૮૪), એક પ્રકારનાં તાણાં માટે “હયારી, લ્યારિકા' 
'(૧૭-૧૭૧-૧૭૨), એક પ્રકારનાં વસ્ત્ર માટે 'કથીપક' (૧૭-૧૭૧), “શેખ' માટે 
'“ફેષ્‌' (૧૭૯-૧૯૧). 


, આ જ રીતે કૈટલાયે તત્કાલીન સુજરાતી શખ્દ પણ શ્રી દેવવિમલગણિએ 
ઉપયોગમાં લીધા છે; જેમકે--'સમીકરશુ' માટે “સૂરવાય' (૯-૯૨), 'હુ'દુ' (પુ. 
૬૧૮), “કથીપે? (૯૦૨), “માંડડ્વે' (૯૮૨), “ઘાંટ ( ૯૦૨ ), “ ખ'જન? માટે 
, ગગેરઉ' (૨૬૮), 'અણાવ્યુ” (૬૭૫ )-:આમ અનેક શખ્દ સસ્કૃત સાથે જડાઈ 
ગયા છે, 


સધ્યકાલીન ગુજરાતી રે'વા ગુજર ભાખા 


'આદિભિક્તિયુગ'તા મહત્ત્વના કવિ ભાલણું જેને 'ગુજર ભાખા' ફહી છે. 
“તેવી, ભાષાવિકાસતા કમમાં “મધ્યકાલીન ચુજરાતી ભાષાભૂમિકા!' તરીકે સ્વીકા- 
'રાયેથી, સ્તરૂષ્માં હવે “ચુજરાતી' થઈ ચૂકેલી ભાષામાં, આપણી આ ગ્રથના 
"સમયની મર્યાદયા( ઈ, સ, ૧૫૭૪ થી ૧૭૫૭-વિ.સ'. ૧૬૩૦થી ૧૮૧૩ )ને 
વિચાર કરતાં, ખાસ કરીં [લિખિત રવરૂપતે! ખ્યાલ કરતાં ખે ચોખા માળા 
જ્નેવા મળે છે. મજ્યકાલીન ગુજરાતી ભાષા ઈ સ. ૧૫૭૪ સુધીમાં ત્રણુ ભૂમિકા 
વટાવી અખા અતે પ્રેમાત દતી કૃતિઓતી લિખિત અર્વાચીન ભાષાભૂમિકાને 
“આંખવાતું કરતી ચોથી મિશ્રભૂમિકાતે ર્જ કરી આપે છે.' ખીજ 1મશ્રભૂમિકાથી 
જેનો આર ભ થયે! હતે] તેવાં સ્વર્સ કે।ચનાં (&ર૨ ઝૂ શરિ, ઘોરઝ ઝે ઘોદુ જેવાં 
રૂપ અદશ્ય યવા લાગે છે અને અર્વાચીન રૂપો! (2 જરે, ઘોડો) સ્થાપિત થતાં 
જાય છે, અખા અને પ્રેમાન દમાં આ રૂપે! રિથર થઈ ન્નય છે અતે અર્વાચીન 
ગુજરાતી ભાષાની ૧ લી ભૂમિકા ઈ.સ, ૧૬૫૦ આસપાસથી લેખનમાં અમલી 
ખતી રહે છે, હવે એ સિહ થઈ ચૂકપુ' છે કે લેખનમાં ભૂમિકાએ કેમે કમે 
“વઢાવાતી જતી દતી છ્તાં અર્વાચીન ભાષાનાં ઉચ્ચારણ નરસિહ મહેતાના સમય 


હસુ'] ભાષા અને સાહિત્ય ર [ ૨૮૭ 


(ઈ.સ. ૧૪૧૪-૧૪૮૦ અ'દાજે)માં સારી રીતે સ્થિર્‌ થઈ ગયાં હતાં. સ'ખ્યા- 
ખ'ધ હાથપ્રતો તે તે સમયની મળે છે, જેએમાં મષ્યકાલીન ભાષાભૂમિકાનાં 
કમિક રૂપાની સાથોસાથ લહિયાઓને હાથે સ્વાભાવિક અર્વાચીન ઉચ્ચર્તિ રૂપ 
અજાણતાં લખાઈ ગયાં હોય છે. તે તે કાવએ પોતાની રચના ગાઈ હોય તે। 
તે તે રૂપ ડેવુ' ઉચ્ચરિત થતુ' હશે એતા અણુસાર આમાંથી મળી «નય છે. 5 


હાથપ્રતોતી દષ્ટિએ જેવામાં આવે તે જેત ધારીના ર્લાહયા લાંબા સમય 
સુધી મષ્યકાલીન ગુજરાતીની કંમિક ભૂમિકાઓનેો લેખનમાં સમાદરે કરતા જેવા 
મળે છે, જ્યારે જૈનેતર ધારીના લહિયા ઈ.સ, ૧૬૨૫ અતે ૧૬૫૦ તા ગાળાથી 
અર્વાચીન ભૂમિકામાં ભાષાઃવશ્પ આપતા થઈ ગયાં હોય છે. એવું પણુ બન્યુ 
છે કે અર્વાચીન ભૂમિકાના સમર્થ સાહિત્યકારો અખા અને પ્રેમાત દની યાડ કોઈ 
ર્ચતાની નકલો અર્વાચીનને બદલે મષ્યકાથીન ગુજરાતીની ચોથી પમિશ્રભૂમિકામાં 
પણુ જેવા મળી છે. ૨ 


૨૪ સાહિત્ય 


(અ) સ સ્કૃત-પ્રારૃત 

આ સમયમાં બાહ્મસેએ ક્રિયાકાંડ અને જ્યાતિષતો વ્યવસાય હાય ધરી 
લીધો હતે1. શ્રાદ્ધ કરાવવાં, લગ્ન કરાવવાં, મુદ્ત કાઢી આપવાં તેમજ લગ્ન: 
કુ'ડુલી અતુસાર ફળાદેશ કહેવો એ બ્યવસાય પછો તે! વારસાગત બની ગયો, 
થોડાક વિધ્યાજવી બાહ્મણુ સંસ્કૃત પાઠશાળાએ કે વ્યક્તિગત અધ્યાપન ઉપર 
આજવિકા ચલાવતા. કેટલાક આાહ્મણ વિદ્ાને.તી જ્યોઈતિષ અને ક્રિયાકાંડ 1વેષયક 
રચનાઓ પણ ઉપલખ્ધ છે.2 

જેન મૂનિઓએ પ્રાચીન ત્રથડારેની પ્રણાલી ચાલુ રાખવા સાથે લેખન-' 
પ્રકારમાં વૈવિષ્ય બતાવ્યું. વિજ્પ્તિપત્રો, સમસ્યાપૂતિએ, અનેકાથકાવ્યો, અનેક- 
સ'ધાન કાવ્યો, દેશી હાળેમાં સ સ્કૃત સ્તવનો; ઓષધ-મ-ત્રગભિ'ત સ્તોત્રો, 
અધ -પ્રાફત-અધ'સ'સ્કૃત-અધ' ગુજરાતી-અર્ધસંસ્કૃત-આમ અનેકવિધ ર્ચનાએ 
દારા શૈશ્ચલ બતાવવામાં પાછી પાની કરી નથી, ખાસ તો એમણે જેનેતર 
વેશિષ્ટ કાવ્યા ઉપર ઉદાર મનથી ટીકાએ। રચી છે તે ખ્યાતમાં લેવા જેવુ' છે. 
સુર્શકાવ્ય ઉપર ૧૬, કુમાર્સ ભવ કાવ્ય ઉપર્‌ ૧૩, મેઘડૂત કાવ્ય ઉપર ૧૬, 
કિરાતાજું તીય કાગ્ય ઉપર્‌ ૩, શિશુપાલવધ કાવ્ય ઉપ્ર્‌ ર્‌ અને નેષધીયચરિતિફાબ્ય 
ઉપર્‌ ૪ જેતાચાર્થીતી ટીકાઓ આજ સુધીમાં મળી આવી છે. એ સિવાય 
કાદબરી વાસવદત્તા દમમ'તીય'પૂ ખ'ડપ્રશ્નર્તિ વગેરે અતેક કાવ્યો ઉપર જેતા- 


૨૮૮] મુષલ ડાલ | 98. 


ચાયૉએ વ્યાખ્યાએ આપી છે, જેમાંના મોટા ભાગના વ્યાખ્યાકારો આ 
સમયતા છે, વળી, આ કાળમાં ઉપર જયુાગ્યુ' તેમ, ફારસી ભાષા પ્રચલિત 
હોવાથી પ્રારસીના ધણા શખ્દ અપનાવી સ'સ્કુત રચનાએ।, દ્રારસી ભ્રાષામાં 
સ્તુડિ-સ્તોત્રો વગેરે રચ્યાં છે. ભાતુચ્રે ફ્રારસીના ધણા ગ્રથે પ્રતિશા-ગુણોથી 
ણી સમજીતે બાદરાહ અકબરતે વ'ચાવ્યા હતા.” મુસ્લિમો પણુ સંસ્કૃત 
ભાષાના અભ્યાસ કરતા. દ!રાએ કરેલાં ઉપનિષદોનાં ભાષાંતર પ્રસિદ્ધ છે, 
દાનિયાર્‌ અને શેખ ઉપા, ભાનુચદ્ર પાસે અષ્યયત કરતા હતા એવી વિગત 
#ણુવા મળે જે. 


વિસ્પ્તિપત્રો : આ કાલમાં એ સમયના સુપ્રસિદ્ધ જેનાચાથેને એમના 
શિષ્યો કે ચાહકે। તરફથી, ચાતુર્માસમાં જ્યાં કયાંય સ્થિર થયા હોય ત્યાંતા 
સરેતામે, વિજ્તાપ્તિપત્રો સ સ્કૃતમાં લખાયા છે, આ ત્યાંનાં સ્થળવણુ'તોની કાવ્ય- 
લક્ષણેયા દીપતી રચતાએ છે. આ પ્રકાર ખીલવવાનેો રસ જેત કવિએ! જ 
લઈ નય છે. 

વળી જેન સુનિએએ પોતાની વિદ્દત્તા અને કડક આચારપાલનથી મુસ્લિમ 
બાદશાહેને પ્રસન્ન કરી અનેક પ્રકારનાં જ્રમાન મેળવ્યાં હતાં. આ ફ્ર્માત તે! 
અગત કેઈ મામણીનાં ત હતાં, પરતુ પશુ-પખી અને માનવકહયાણુની 
ભાવનાથી પ્રેરાઈને તેમજ જેત ધમ'તા સિહ્ધાંતાતા પ્રચાર માટેનાં હતાં;પ જેમ્કે- 
કોઈ પશુપ'ખીને ન મારવાં એવી અમારી, જજિયાવેરે, મુ'ડકાવેરો, મૃતકનું ધન 
ન લેવું, ફાંસી આપત્રામાંથી છૂટકાર્‌।, બ'દીવાતોને છોડી મૂકવા, પાંજરે પુરેલાં 
પ“ખીઓને છોડી દેવાં, માછલાં ત મારવાં, પર્યુષણુ તેમજ ખીન્ન તહેવારોમાં 
જીવ હ'સા ન થાયર્ઃ અને જેતોને પોતાનાં તીથૌીમાં જવા-આવવા સવલતો મળે 
એ માટેતાં ફરમાન મેળવ્યાં હતાં. આમ તેએ લોકે।તો તીતિમત્તાતો સ્તર ઊચે 
આવે એ રીતને! ઉપદેશ આપવા પોતાની વિદ્ત્તાનો ઉપયોગ કર્તા. 


સાહિત્યલેખે ગુજરાતમાં રહી અતેકવિધ સેવા કરનારા જત તેમજ અજેન 
ત્રચકારાની ર્ચતાએા સબ'ધે હવે વિગતે જેઈએ, 


મહે. ધમ સાગર ગણિ (ઈ.સ. ૧૭૫૩) : તપાગચ્છોય ધમ સાગર ઉપાધ્યાયે 
ખરતરગચ્છતા ખ'ડનરૂપે ઓષ્ટ્રિક મતોત્યુત્ર દીપિકા (ઈ.સ. ૧૫૬૧), ર્‌. તદ્તવ- 
તર'મિણી-રૃત્તિ, ૩. પ્રવચતપરીક્ષા ( કુપક્ષકોશિકાદિય ) સરૃત્તિ (ઈ.સ. ૧૫૭૩), 
જેમાં જેત સ પ્રદાયના અવાંતર ગચ્છોતું ઉત્ર ભાષામાં ખ'ડત છે), ૪. ધયાંપથિકા 
ષટ્ત્રિશિકા (ઈ.સ. ૧૫૭૩ ), પ. ક૯્પસૂત્ર ઉપર કિરણાવલી ટીફા ( ઈ.સ. 


લઝ” ભાષા અને સાહિત્ય ૨૮૯ 


૧૫૭૨), ૬, જ બૂદ્‌દપ-પ્રસપ્તિ-કૃત્તિ (ઈ.સ. ૧૫૮૩), ૭. ગુર્વાવલી પદ્દાવલી 
સત્ત, ૮. પયુ'ષણા શતક સવૃત્તિ, €. સવ સશ્રતક સજત્તિ, ૧૦, વર્ધમાન 
્ાત્રિશ્ઞિકા, ૧૧. ષે[ડશશ્લોકી-મુર્તત્ત્વપ્રડીપેકા-સવિવરણુ એ ગ્ર'થ રચ્યા છે. 

તેઓ મૂળ ગુજરાતમાં આવેલા લાડેલ ગામના વતતી કેત, 

તેઓ સ. ૧૬૫૩ના કાત્તિ'ક સુદિ € ના દિવસે ખ'ભાતમાં સ્વગ'સ્થ 
થયા હતા. 

કવિ હેમવિજયગણિ (ઈ.સ. ૧૫૭૬) : એમણે સ. ૧૬૩૨ માં પાશ્ચ- 
નાથચરિત્ર, સ. ૧૬૫૦ લગભગમાં 'કસ્તૂરીપ્રકર' તામને! સૂક્તિમ્ય અતે સ. 
૧૬૫૬ માં ખભાતમાં ત્રડષભશતક, કથારત્નાકર (સ. ૧૬૫૫૭) વગેરે ત્ર ય રચ્યા છે , 

“કીતિ કિહ્લોલિની' કાવ્ય આ, વિજયસેનસૂરિની પ્રશસ્તિરૂપે રચ્યું' છે. વળી 
'ચતુવિ"શત્તિજિનસ્તુતિ (શ્લેષમય સટીક)' “કમળબ'ધ સ્તુતિ' “ચ્તુવિ*શ્રતિસ્તેત્ર' ” 
વગેરે અનેક સ્તોત્ર રચ્યાં છે. 

શગુ'જય ઉપર્‌ કર્માશાહતી પદી શેઠ તેજપાલે કરાવેલ જીર્ણોદ્દારતી પ્રશ્ચસ્તિ 
આ કવિએ રચી છે. 


એમણે 'વિજ્યપ્રશર્તિ મહાકાવ્ય નામક ગ્રથ સ', ૧૬૮૧ માં ઈડરમાં 

૧૬ સ્ગૌત્મક રચ્યો તે પદો પોતે સ્વર્ગ સ્ય થતાં એમના ગુરૂભાઈ વિદ્યાવિજયના 

શિષ્ય માનિ ગુણુવિજયે પાંચ સગ રચી એ કાવ્ય પૂણુ" કયુ” અને એ ૨૧ સર્ગ 

ઉપર ગુણુવિજયે 'વિજયદીષિકા' નામક ટીકા સ'. ૧૬૮૮ માં રચી પૂયુ* કરેલ છે, 

ર કવિ હેમવિજયે ગુજરાતીમાં પણુ કેટલીક ર્યનાઓ કરી છે, સ. 

૧૬૬૧ માં મહેસાણામાં 'કમલવિજપયરાસ' અતે “તેમિનાથ ચ'દ્રાઉલે!' વગેરે 
“ણીતી રચતાએ! છે. 


પદ્મયસાગરગણિ (ઈ.સ. ૧૫૭૭) : આ ગણિ સાહિત્ય અને દર્શનના 
પ્રખર પંડિત હતા, તેએ સારા કવિ અતે વાદિ હતા, એમગે દાશ'નિક રચના” 
એમાં સ. ૧૬૩૭(ઈ.સ, ૧૫૭૭)માં '“નયપ્રકાશ્ઞાષ્ટક સરીક' “પ્રમાણપ્રકાશ્ચ 
સટીક' અતે 'યુક્તિપ્રકાશ સરીક' રચ્યાં છે. કાવ્યફૃતિએ।માં સ'. ૧૬૩૪માં પાંચ 
સગ'માં 'શાલપ્રકાશ કાવ્ય રચ્યુ' છે. એમણે બવશેધરાચરિત્ર' “કર્સપરીક્ષા' 
'તિલકમ'જરી-રૃત્તિ' “તિલકમજરી-સાર', સ. ૧૬૫૭ માં '“ઉત્તરાધ્યયનકથ।- 
સગ્રહ' અને સ. ૧૬૪૬ ના વષ' પહેલાં “જગદ્ગુરું નામક કાવ્ય રેચ્યુ' છે. 
“જગદગુરુ કાન્ય' એ કવિની એતિહાસિક પ્રાસાદિક રચના છે. આ, હારવિજ્યસૂ રિ, 

ઇ-૬-૧૯ 


રૃહ૦ ] મુઘલ કાલ પ્ર. 


, જેમને મુધલ ખાદશ્ાહ અકબરે “જગદ્ગુરુ'ના બિરૃદ્થી નવાન્યાં હતા તેમતી 
પ્રશસ્તિર્પે એ ૨ચ્યુ' છે. _ 


યાજ્ઞિકતાથ (ઈ.સ. ૧૫૭૯ આસ.) : યાઝિકનાથ જ'ભૂસરન! રહેવાસી અને 
જ્યો[તિષશારના પ્રખર વિદ્દાત હતા. એમણે 'જતકચ'દ્રિકા' તામતી કૃતિ 
આપી છે, તેએ શ્રક સ. ૧૫૦૦ (ઈ.સ. ૧૫૭૯) આસપાસ ચયા હોય એમ 
માતી શકાય, 


મુનિ રવિસાગર (ઈ.સ. ૧૫૮૦) : તપા. હષ*સાગર્‌ રાજસાગરના શિષ્ય 
મુનિ રવિસાગરે સ', ૧૬૩૬(ઈ,સ, ૧૫૮૦)માં “રૂપસેતચરિત્ર, સ. ૧૬૪૫ માં 
માંડલમાં 'પ્રઘુમ્નચરિત્ર' અતે એ જ વષષ્માં ઉન્નતનગર (ઊના)માં “મૌન 
એકાદશીની કથા' વગેરે ર્ચનાએ કરી. 

દેવવમલગણિ (ઈ.સ. ૧૫૮૩ થી ૧૬૧૫) : સિ'હેવિમલગણિના શ્ઞિષ્ય 
ધવવિમલર્ગાણુએ “હોરસૌભાગ્ય મહાકાવ્ય' અને એતા પર સ્વોપત 'સુખાવખેધ' 
નામતી વૃત્તિ રચી છે. એમણે આ કાવ્ય અને શૃત્તિતી રચનાનો આર'ભ સ. 
૧૬૩૯ ઈ,સ. ૧૫૮૩)માં કય હતો અતે પૂર્ણોફાતિ સ . ૧૬૭૧(ઈ.સ. ૧૬૧૫)માં 
કરી હતી, એતા ૧૭ સગર છે. 


આ કાવ્યમાં કવિએ એ વખતે પ્રચલિત એવા કેટલાક ફારસી શખ્દોને 
અપનાવી લઈ કાવ્યમાં ગૂથી દીધા છે. 

આમાં ગુજરાતનાં ગૂ'ઝવાડા, સાભ્રમતી નદી, અહ્મદાવાદ, પાટણુ, ખ ભાત 
વગેરે સ્થળાતું કાવત્વમય વણુંત છે. આ કાવ્યનું સ'શેધનત ઉપા. કદ્યાણુવિજયના 
રિષ્ય ધનવિજ્ય વાચકે કર્યુ” હતુ, આ કાવ્ય-૬ૃત્તિમાં અનેક ગ્ર થાનાં અવતરણુ 
છે. જે કરતાની બહુશ્રુતતાનો પરિચય કરાવે છે. 

દેવાવિમલ્માણુના સમયની સામાજિક સાંસ્ફૂતિક ધામિ'ક રાજકીય વગેરે 
વિગતો જણવા માટે આ કાન્યતુ' એતિહાસિક દૃષ્ટિએ બહુ મૂલ્ય છે. . 

સુનિ જયસેકમ (ઈ,સ, ૧૫૮૪) : ખર. ક્ષેમશાખાના ક્ષેમરાજ (-પ્રમે[દ 
માણિકષ)તા ષ્ય જન જ્યસેસે સ'. ૧૬૪૦(ઈ.સ, ૧૫૮૪)માં “પ્રરિયા- 
વહિકા નિશ્િકા' સ્વોપત્ત ટીકા સહિત અને સ. ૧૬૪૫માં “પોષણ પ્રકરણુ' 
સટીક રમ્યા છે, વળી “કમષચ'્રમ'ત્રિવ શોત્ટીત'ત કાવ્ય' નામક એતિહાસિક કાન્ય 
રચ્યું છે, આ કાવ્યમાં મત્રી ઢમચદ્રતા જવન વિશે હકીકતો જણાવી છે. 

એમના શિષ્ય મુનિ ગુણુવિનય “ખ ડપ્રશસ્તિ' કાવ્યતી ટીકાની પ્રશ્ષસ્તિમાં જણાવે 

છે કે સૂતિ જ્યસોમે અકબર ખાદશાહેતી રાજસભામાં વાદમાં જય મેળવ્યો હતે, 


૯ મુ ] ભાષા અને સરદાહિત્ય [ર૯૫ 


ઉપા. ગુર્ણાવતયગણિુ (ઈ.સ. ૧૫૮૫): ખર, દ્વેમશાખાના છ્ોમરાજ- 
જ્યમોમ ઉપા,ના જ્િષ્ય મુ્ણાવિનય ઉપાષ્યાયે અનેક જૃત્તિત્રથાની રચના કરી છે. 

૧. સ. ૧૬૪૧માં હતુમાન કાવિ-કૃત 'ખ'ડુપ્રશર્તિ' કાવ્ય પર સુખાધિકા 
નામતી વૃત્તિ, ૨. સ. ૧૬૪૬માં ફાલિદાસ કવિના “ધુવ'શ કાવ્ય પર વૃત્તિ, ૩, 
એ જ વષમાં ત્રિવિક્રમ ભટટ-કૃત “દમય તિ કથા ચપૂ' ૫૨ ટીકા, ૪, સં. ૧૬૪૭માં 
'વૈરાગ્યશતક' પર્‌ ટીકા. ૫. સ'. ૧૬૫૧માં જ્યશેખર-ફત 'સ'બોધસપ્તતિકા' પર 
વૃત્તિ, ૬. સ'. ૧૬૫૯માં 'લઘુશાંતિસ્તવન' પર ટીકા, ૭. સ'. ૧૬૬૫માં નવા- 
નમરમાં તપા. બમ'સાગર ઉપા.ના “ઉત્સૂતખ'ડન'ના ્રેત્યુત્તરરૂપે 'ઉત્સૂત્રોદૂધાટન' 
કુલક'તી રચના કરી છે. 

જિતવલ્લભસૂરિના “અજિત શાંતિસ્તવ' પર મિતભાષિણીવૃત્તિ, “શખ્દાથ*- 
 સમુચ્ચય' વગેરે ગ્રંથ રસ્યા છે. ગુજરાતી ભાષામાં પણુ કેટલાક ગ્ર'થ રમ્ય, છે, 

મુનિ કનકકુશલ (ઈ.સ. ૧૫૮૫) : આ વિજ્યસેતમૂરિના જ્ઞિષ્ય સુનિ 
કનકકુશલે સ. ૧૬૪૧માં જિતસ્તુતિ, “કહ્યાણુમ'દિર સ્તોત્ર' પર્‌ ટીકા, સ, 
૧૬૫૨ માં વિજ્યાદશમીના દિવસે વડુતગરમાં રહીને “ભક્તામરસ્તોત્ર પર ટીકા, 
સ'. ૧૬૫૩ માં સાદડીમાં 'વિશાલલેોચન' પર ૧ત્તિ, સ. ૧૬૫૫માં મેડતામાં 
સૌભાગ્યપચમીકથા, વરદત્ત ગુણુમંજ રીકથા, સાધારણુ જિતસ્તવન પર અવચૂરિ, 
“રત્નાકરપ'ચાવિ'શત્તિ' પર્‌ ટીકા સ. ૧૬૫૬ માં સુરપ્રિયમુનિકથા, સ, ૧૬૫૭માં 
'રહિણેયકથાનકે' વગેરે રચનાઓ ફરી છે. 

એમણે 'દાનપ્રકાશ' નામતો ત્ર'ય સ. ૧૬૫૬માં આઠ પ્રકાશમાં રચ્યો છે. 
અને ભિન્ન ભિન્ન કથાએ। દ્રારા મુતિને દાન દેવાથી યતા લાભની વિગત વણુ*વી 
છે, કૃતિ સરળ અને મતાર સ'સ્કૂત પઘમાં છે. 

વાચક સમયસુ'દરગણિ (ઈ.સ. ૧૫૮૫) : ખર. ઉપા. સકલચદ્રના 
શિષ્ય સમયસુંદર વાચકે સં. ૧૬૪૧ (ઈ.સ. ૧૫૮૫) માં 'ભાવશ્તક' નામે 
રાતક કાવ્ય (સ્વપ્ન રીકા સાથે) રચ્યું છે. સ. ૧૬૪૬માં એમણે રગનો 
હતે તસ્યમ્‌ એ વાકયતા આઠ લાખ અથ કરી સખ્રાટ અકબરતે ચમતકૃત 
કયી હતો. સ. ૧૬૬૩ માં “રૂપકમાલા' પર જૃત્તિ રચી છે. સ' ૧૬૫૦માં એમણે 
'જિતસિ'કેસૂરિ પદોત્સવ' કાવ્ય રચ્યું છે. સ', ૧૬૬૪માં “ચાતુર્મૌસિક બ્યાપ્યાન 
પહ્દાતિ', સ. ૧૬૬૫માં “ચાતુર્માસિક પવ'કથા?, સ. ૧૬૬૬ માં અતે વીરમ- 
પુરમાં 'કા[લિકાચાય5કપ્રા', સં. ૧૬૭૨માં મેડતામાં “સામાચારીશતક' રચ્યુ' 
અતે 'વિશેષ શતક' રચ્યું છે, આ શ્રતકમાં સં. ૧૭૮૭ માં પડૅલા ભય'કર 
દુષ્કાળનું વણુન કયુ છે. 


૨૯૨] સુધલે કાલ [3. 


સ ૧૬૪૪માં 'વિચારશતક', સં, ૧૬૮૫ માં વવિસ'વાદ્શતક' લૂણ્કણું- 
સરમાં, રિણીગામે 'યતયારાધતા' 'વિશેષસ'ગ્રહ', ક૯પમુત્ર ઉપર “કલ્પલતા વિજત્ત', 
'તક્ષાપ્રતિષ્ઠાદિ શુદ્ધિ' વગેરે પ્રથ રચ્યા છે. એમણે “કયાકોશ' મ્રથમાં ૧૬૭ 
કથા લખી છે, ર 

સં. ૧૬૮૬ માં “ગાથાસાહસ્રી', સ. ૧૬૮૭ માં “જયતિહુઅણુસ્તોત્રજત્તિ', 
સ. ૧૬૯૧ માં ખ'ભાતમાં “દશવૈકાલિક સૃત્ર' ૫૨ શખ્દાથ-જત્તિ, સં, ૧૬૯૪માં 
જલોરમાં 'શૃત્તરતનાકર' પર્‌ જત્તિ, કાલિદાસના રધુવ'શ' કાવ્ય પર્‌ જંત્ત, 
“સ'વાદસુ'દર', 'કહ્યાણુમ દિરેસ્તોત્ર' પર «ૃત્તિ, જિનવલ્લભસરિ-રચિત 'દુરિયર્ય- 
સમીર' મહાવીર સ્તોત્ર પર જત્તિ વગેરે રચનત।એ! કરી. સ. ૧૬૯૮માં 'જવ'* 
વિચાર નવતત્ત્વ' અને “૬ડક' પરતી જંત્તિઆ અમદાવાદમાં રચી. ભાષામાં તો 
એમતી અનેક ફાતિએ છે.” 

રધુશાસ (ઈ.સ, ૧૫૮૯) : કચ્છના ભૂજ નગરના નિવાસી જયર્‌ામના પુત્ર 
ર્ધુરામે વિ.સ'. ૧૬૪૫ (ઈ,સ. ૧૫૮૯)માં સંસ્કૃત ગદમાં 'કાર્લાતણું યસિહ્ધાંત' 
તામક ધમ'શ્ાસ્રનો ગમ્રથ રચ્યો છે, એતા ઉપરથી પ૫, મહાદેવે એ પઘમાં 
રચતા કરી છે, 

ઉપા, શાંતિચ'દ્રગણિ (ઈ.સ. ૧૫૧૪): તપા, ઉપા. સકલચદ્રના શિષ્ય 
ઉપા, શરાતિચદ્ર્માયુએ સ. ૧૬૭૦ (ઈ.સ. ૧૬૧૪) માં 'કૃપારસકોશ' નામતુ' 
૧૨૮ પ્રશ્નોનું નાનુ' સુદર કાબ્ય રચ્યું છે. આમાં મ્રયકારે અકબર ખાદરાહેના 
શૌય* વગેરે ગુણોની પ્રશંસા કરી છે, ખુશ યમ્રેલા બાદશાહ પાસેથી એણે 
જેટલાંક અમારિ-ફર્‌માત મેળન્યાં હતાં, જાજયાવેરે। વગેરે દૂર કરાવ્યા હતા. 


' આ શિવાય ઉપા. શ્રાંતિચ દે 'જખૂદ્દીવપણ્ણુત્તિ' ઉપર સ'. ૧૬૫૦ (ઈ.સ. 
૧૫૯૪) માં “પ્રમેયરત્નમ'જૂષા' નામની ટીકા, સ. ૧૬૫૧માં “અજિતશાંતિસ્તવ' 
અને “કવિતા મદપરિહાર'-સશીકતી રચના કરી છે. એમણે ધટાકણુંકહપં' તામક 
મતોહેર કાબ્ય પણુ રચ્યું છે. 

એમણે ઈડરના રાવ નારાયણુ બીજાતી સભામાં સ', ૧૬૩૩ પછી દિગબર્‌ 
ભદ્દારક વ્‌દિભૂવણુંતે અતે વામડના ધાર્ટશેલ નગરતા અને જેધપુરતા રનત માલદેના 
ભત્રીજા રાજા સહસ વહતી સ મુખ દિગ'બર વાદી ગુણુચદ્રતે વાટમાં હરાવ્યો હતો. € 
દેવવિજયગ ણે (ઈ.સ, ૧૫૬૬) : આ. વિજયરાજ્સૂરિતા શિષ્ય સુન 
દેાવિજયમણિમે (સ'. ૧૬૫૨ ઈ.સ. ૧૫૯૬) માં “શામચરિત', જે “પદ્મચરિત' 
અગર “જૈન રામાયણ્‌' તામથી એળખાય છે, તેની રચતા આ હેમચ%રના 'ત્રષણિ 


હસુ] ભાષા ખને સાહિત્ય | ૨૨૩ 


શલાકાપુરુષચરિત'ના સાતમાં પર્વના આધારે કરી છે. સ' ૧૬૬૦ માં 'પાંડવ- 
ચરિત' નામતો મથ સસ્કૃત ગધ્માં રચ્યો છે, આ. દેવેન્દ્રસૂરિએ રચેલાં દાનાદિ 
ચાર કુલકો ઉપર સ. ૧૬૬૬ માં “ધમરત્તમંજૂષા' નામની ટીકા અતે “સત્તરિ- 
સયઠાણુ' ઉપર જૃત્તિ રચી. 


(ઈ.સ. ૧૫૯૭) : વડતગરનિવાસી ભીમના પુત્ર અજી પડિતે સ. 
૧૬૫૩ (ઈ.સ, ૧૫૯૭) માં 'મણિકુ' ડદીપ' નામતો ગ્રથ સટીક રચ્યો. 


હષ'કીતિ'સૂરિ (ઈ.સ. ૧૬ ૦૪) : નાગોરી તપાગચ્છીય આ ચદકીતિસૂરિના 
શિષ્ય અ. હષષ્કીતિસૂરિખે વિ.સ'. ૧૬૬૦ (ઈ.સ. ૧૬૦૪) માં 'જ્યે!તિસ્સાર * 
સગ્રહ' કૅ “જ્યોતિસ્સારોદ્ધાર 1” તથા 'જન્મપત્રી-પદ્દિ “નામે ગ્રચ લખ્યા, 
ઉપરાંત “ભક્તામરસ્તોત્ર' “લધુશ્ચાંતિ સ્તોત્ર' “અજિતશાંતિ સ્તોત્ર' “ઉવસગ્ગને 
હરસ્તોત્ર' “તવકારમ-ત્ર' વગેરે સ્તો ત્રો પર અને સ'. ૧૬૫૫ માં 'બહરષાંતિસ્તોત્ર' 
અને “કહ્યાણુમ દિરસ્તેત્ર' તથા 'સિંદૂરપ્રકર' પર્‌ ટીકાઓ રચી છે. વળી, 
'સારસ્વત-રીપિકા', સ', ૧૬૬૯ માં 'સેટૂ-અનિટ્-કારિકા-વિવરણુ' 'ધાતુપાઠ- 
તર'મિણી-ધાતુપાઠવિવરણુ' '“શ્રારદીય-તામમાલા-કોશ' “શ્રુતમોધનૃત્તિ' 'ચોગ- 
ચિંતામણિ” વૈદ્યકસારદ્ધાર' વગેરે ગ્ર'થ પણુ રચ્યા. 

સુતિ લક્ષ્મીચ'દ (ઈ.સ, ૧૬૦૪) : પાશ્ર'ચદ્રગચ્છીય જગચદ્રતા જ્ઞિષ્ય 
મુનિ લટ્ટમીચદ્રે ગગાણુતસારણી' નામક જ્યોતિષ-વિષયક ગ્ર'થની વિ.સ'. ૧૭૬૦ 
(ઈ.સ, ૧૭૦૪) માં રચતા કરી. 


શ્રીવલ્લભ પાઠક (ઈ.સ. ૧૬૦૫) : ખર. જ્ઞાતવિમલસરિના શિષ્ય 
શ્રીવલ્લભ પાઠકે જિનટ્ેવસુરિકુત 'શિલેંછ તામકે[શ' પર જૃત્તિ, આ. હેમચદ્રના 
“નિબર ટુકોશ' પર શંત્ત, સ. ૧૬૬૧ માં જેધપુરમાં હેમચદ્રાચાર્ય કૃત “લિંગાતુશાસન' 
પર “દૂગ'પ્રમોધ' નામતી ટીકા, સ. ૧૬૬૭ માં હેમય%ની 'અભિધાનનામમાલ'' 
પર “સારેહ્ધાર' નામતી વૃત્તિ અતે સ'. ૧૬૭૫ માં 'અરતાયસ્તુતિ'તી સ્વોપન્તજૃત્ત 
સહિત રચના કરી છે, વળી 'ચતુર્દશસ્વરવાદસ્થલ' 'સારસ્વતગ્રયોગ નિણયુ ય' 
'્યાકરણુ-કઠિતશખ્દણત્તિ' “વિદ્દત્પ્રખોધ કાવ્ય' અતે સ, ૧૬૯૯ માં આચાય* 
વિજપદેવર્સૂરિનતી સ્તુતિરૂપે ૧૯ સર્ગમાં પદા તામક કાવ્ય 
સંક્ષિપ્ત ટીકા સાથે રચેલું છે. 

શુભવિજય(ઈ.સ. ૧૬૦૫) : તપા, આ, હીર્વિજયસૂશિના શિપ ર 
સ, ૧૬૬૧ (ઈ.સ. ૧૬૦૫)મસાં 'હેમીનામમાલાબીજક, સ. ૧૬૬૩ માં 'તર્ક- 
ભાષાર્વા[તિક', સ' ૧૬ ૬૫ માં રાજનગરમાં વિજયદેવસૂરિના આટ્ેશ્થી 'કાબ્યકટ્પલતા- 


ર૪1 મુઘલ કાલ [પ્ર. 


વૃત્તિ' પર 'મકર'દ' નામતી ૬ૃત્તિની રચના કરી. સ'. ૧૬૬૭ માં 'સ્યાટ્દાદ ભાષા' અને 
એની જતિ, સ. ૫૬૭3 માં સ. ૧૬ ૬૫માં “કલ્પસૂત્ર' પર્‌ ટીકા અતે “પ્રશ્નોત્તર્સ પ્રહ' 
(સ', ૧૬૫૭ થી ૧૬૭1 ના ગાળામાં) સ'કલ્લિત ફર્યો' છે. 

મુનિ સહજકીતિ' (ઈ સ. ૧૬૦૫) : 'ખર. વાચક રત્તસારતા શિષ્ય માનિ 
સહુજકીતિએ આગમમ્રથે!માં સંસ્કૃતમાં ૧. 'ક૯પસૂત્ર' પર “કહપમ'જરી' નામક 
વૃત્તિ અતે ૨. 'અતેકશાસ્ત્રસાર' રચ્યાં છે. મહાકાવ્યમાં ૩, 'ફલવધિ'પાર્જનાથ 
મદાત્મ્ય મહાકાવ્ય, સ્તુતિઓમાં ૪, 'શતદલક્મલાલ'કૃત-લેદ્પુરીયે પાશ્ચ્નાથ સ્તુતિ' 
(સ. ૧૬૮૩) અતે પ, 'મહાવીર સ્તુતિ' (સ. ૧૬૪૬), વ્યાકરણુમાં ૬ 'શખ્દાણુંવ 
વ્યાકરણુ' સર્જત્તિ (સપ્તદીપી)-અપરતામ “ત્રડજુપ્રાસ વ્યાંકરણુ', ૭ સારસ્વત 
સૃત્ર' પર્‌ વૃત્તિ (સ. ૧૬૮૨), ૮ “એકારદિ શત પયા ત શખ્દસાધનિકા' અતે કોચમાં 
હ “નામકોશ્ર' (૭ કાંડમાં) રચ્યાં છે. 

આ ઉપરાંત ગુજરાતી ભાષામાં એમણે ૧૦ જેટલા થ્રથ રચ્યા છે.?? 

જયરત્નગણિ (ઈ.સ.૧૬૦) : પંડિત મૂતિ જયરત્તગણિએ ન્યોતિષતો 
રાષરત્તાવલી' અતે વૈવકતો 'જવરપરાજય' (સ. ૧૬૬૨) એમ ખે મ્રથ 
ખ્‌ભ્ાતમાં ર્યા, 

પ'ડિત તિશ્રામ (ઈ,સ. ૧૬૦૮) : જબૂસરતા વતની પ'ડિત વિશ્રામે 
“જતકપડતિ' (શક સ. ૧૫૨૯-ઈ સ, ૧૬૦૮), 'મંત્રશિરેર્માણુ' (શક સ'. 
૧૫૩૪-ઈ.સ. ૧૬૧૬)માં રચી આપ્યાં, 

ખી”્નમાં સવ" પ્રથમ શ'કુયત્ર બતાવ્યું છે. એ પછી ધટિફાયત્ર ચાપય-ત્ર 
તુષ્ય'ત્ર નલિકાય'ત્ર વગેરે યંત્રોથી ગ્રહોની સ્પષ્ટતા કરવાની રીત ખતાવી છે. 

ઉપા. ભાનુચદ્રગણિ (ઈ.સ ૧1૦૯) : 'આઈન-૪:અકબરીમાંથી જણવા 
મળે છે કે બાદશાઇું અકબરતા દરખારમાં માન્ય વિદ્દાનોતા વર્ગમાં 'ભાણુચદ્ર 
નામથી પ્રસિદ્ધ ઉપા. ભાનચદ્ર્ગાણુ સિહ્પુરતા વતતી શૈઠ રમૂજી અને એમતાં 
પતની રમાદેતા પુત્ર હતા. એમનું નામ “ભાણુજી' હતુ. આ હીરવિજ્યસૂરિ સ. 
૧૬૩૯ માં બાદશાહ અકબરના આમત્રણુથી ફતેહપુર સિકી જઈ રહ્મા હતા યારે 
મુનિ ભાનુચ' પણુ શાંતિચ'્ર્ગાણુતી સાથોસાથ સિહ્પુરથી એમની સાથે ગયા 
હતા. મહે. શ્રાંતિચદ્ર ખાદશાહ અકબર પાસેથી ગુજરાત તરફ ગયા ત્યારે પ. 
ભાતુચદ્તે બાદશાઇે પાસે મૂકી ગયા. અકબર એમને બહુ માનતો હતો. બાદશાહે 
એમને 'ઉપાષ્યાય'ની પદવી પણુ અપાવી હતી. ઉપા, ભ્ાતુચ'દ્રે ફારસીતો પણુ 
અભ્યાસ કર્યો હેતે. 


હ 


૪ સુ] ભ્રાષા અને સર્પહિત્ય [૨૯૫ 


ઉપા. ભાતુચદ્ર બાણુક્રવિની 'કાદબરી(પૂર્વાધ“)'ની ૬ૃત્તિ 'વસ'તરાજ શ્વામુન 
વૃત્તિ' “સારસ્વત વ્યાકરણુ ૬ૃત્તિ' “કાવ્યપ્રકાશ-શત્તિ' “અભિધાનનામમાલા વૃત્તિ” 
'વિવેકવિલાસ વૃત્તિ' 'રત્તપાલકયાનક' 'સૂય'સહસ્તતામ-સજૃત્તિ' વગેરે ગ્ર'થ 
રચ્યા છે. 


તેએ ખાદશ્ાહ અકબરના જીવતકાલ પયત એમતી સાથે રહા હતા. છેવટે 
પોતાના વિદ્દાન શિષ્ય સિદ્ચ'્રતે લઈતે તેઓ ગુજરાતના! વડોદરા અને ગ'ધાર મઈ 
પાટણુ આવ્યા.3* પછીથી . તેએ સધપુરમાં વિશેષ રહ્યા હતા, એમને અનેક 
શિષ્યોને પરરિવાર્‌ હેતે. 


એમના જીવન વિશે વિશેષ હકીકતો એમના શ્વિષ્ષ ઉપા. સિદ્ધિચ'દ્રે રચેલ 
'ભાનુચદ્રચરિત કાવ્ય'માંથી પ્રાપ્ત થાય છે. 

મુનિ ર્ત્નચ'દ્રગણિ (ઈ.સ. ૧૬૧૨) : ઉપા, શ્વાંતિચ'દ્રગણિના શિષ્ય સુનિ” 
રત્તચદ્રે ક્યુવ'શની ટીકા, સ'. ૧૬૬૮ (ઈ.સ, ૧૬૧૨) પહેલાં 'નેષધીય કાવ્ય' 
ઉપર ટીકા, ગુરુએ રચેલા 'કપારસકેોશ' ઉપર જૃત્તિ અને “અપ્યાત્મકટપદુમ- 
તૃત્તિ', 'આપ્યાત્મકલપતા' સ'* ૧૬૭૪માં સુરતમાં, 'સમ્મત્તસત્તારિયા (સમ્યકૂત્વ* 
સપ્તતિકા) ઉપર બાલાવખોાધ (સ. ૧૬૭૬માં) “્રડષભવીરસ્તવર્ણત્ત' “કહ્યાણુ- 
મદિરસ્તોત્રરૃત્તિ', 'રૈ્‌ર/ ત્રમો' સ્તોત્રની જૃત્તિ, “ભક્તામરસ્તોત્રજંત્તિ', “શ્રી 
ઘમેલ્તવ-વૃત્તિ' વગેરે ત્રય અને “પ્રઘુમ્તચરિત્‌' નામતુ સ્વત'ત્ર કાવ્ય રચ્યાં 
છે, વળી, 'કૃમતિવિષરહિજગુલી' નામતે ગ્રંથ ઉપા ધ્મસાગરમાણુના મતના 
ખ'ડનરૂપે રચ્યો, 

ઉપા. સિદ્ધિચદ્રગણિ (ઈ.સ. ૧૬૧૪) : ઉપા ભાનુચ'દ્રના વિદ્દાત શ્વિષ્ય 
ઉપા. સિદ્ધિચદ્ર ગયુએ સ'. ૧૬૭૦ (ઈ.સ, ૧૪૧૪) લગભગમાં પોતાના ગુરુતા 
જવનતુ' નિરૂપણુ કરતુ' 'ભાનુચ'દ્રચરિત કાવ્ય' નામક એતિહાસિક કાવ્ય રચ્યું' છે. એ 
ષટ્દશ'નતના ન્ણુકાર હતા, એમણે ફારસી ભાષાને અભ્યાસ પણુ કર્યો હતે..પ૨ 

ઉપા. [સિદ્ધિચદ્રે બાણુ-કૃત “કાદબરી (ઉત્તરાધ) પર ટીકા, સુબ'ધુ કવિની 
“વાસવદત્તા' પર ટીકા 'શોલનસ્તુતિ ટીકા' 'સપ્તપદાયી" ટીકા' જિતશતક-ટીકા' 
“આખ્યાતવાદ-ટીકા' “પ્રાકૃત સુભાવિતસ'મ્રહ' 'સક્તિરત્તાકર' 'સપ્તસ્મરણુ-શૃત્તિ' 
“ેખલિખનત-પહદતિ' “કાવ્યપ્રકાશખ ડુન' “સ'ક્ષિપ્ત કાદબરીકથાનતક' વગેરે અનેક 
ગ્રથ રચી આપ્યા છે. 

“ એમણે ગુજરાતીમાં “નેમિનાથ ચોમમાસી કાબ્ય' અને કાદબરી-સાર' (ગદ્યમાં) 

રચેલ છે. 


૨૯૬] મુઘલ કાલ (પ્ર. 


ગશેશ દેવજ્ઞ (ઈ.સ. ૧૬૧૪): સયપુર(સુરત) વાસી ભારદાજગોત્રીય ગણેશ 
રૈવજ્ે 'જાતકાલ કાર નામતે! ગ્રંથ (હાક સ. ૧૫૩૫-ઈ,સ. ૧૬૧૪) અને 
કેશવાક -રચિત “વિવાહજદાવન' બ'થ ઉપર ટીકા રચી છે. “જતકાલ'કાર' ઉપર 
હરભાતુ સુક્લે ટીકા રચ્યાતું જાણુવા મળે છે. 


આ. વિજયસેનસુફરિ (ઈ.સ. ૧૬૧૬): આ. હીરવિજયસૂશિશિષ્ય આ. 
[વિજયસેનસુંરિ શારુવિશારદ ઉતા, એ જેતાં અકબરે એમતે “સવાઈ હોર્રાવજય- 
સૂરિ' એવો પ્રહકાબળ આપ્યે! હેતો. 

એમણે “યેગશ્ચાસ્ર' પર્‌ “સપ્તશ્રતાથી” નામક જંત્તિ રચી છે, જેમાં ગે।મ- 
શાસ્રના પ્રથમ પદ્નના ૭૦૦ અથ' કરી બતાવ્યા છે. વળી એમણે 'સૂકતાવલી' 
તામતે ત્રથ પણુ ર૨યે! છે પ૨ 


મહે. કૌતિ વિજય ગણિ (ઈ.સ. ૧૬૧૬) : આ હીરવિજયસૂરિતા ફ્િષ્ય 
મહો. કીતિ'વિજયગણિએ વિઘ્યાપુર (વિજપુર)થી સ. ૧૬૬૨ માં સસ્કૃત પઘમાં 
હલાદુ3(ઈડર)માં ચાતુર્માસ રહેલા આ વિજ્યસેનસૂરિ ઉપર “વિસપ્તિપત્ર' લખ્યો 
છતો.૫ આ રચના એમની સાહિત્યિક પ્રતિભાની નિદશ્ષક છે. 


એમણે 'કીરપ્રશ્નોત્તર અને 'વિચારરત્નાકર' નામના ગ્રથ રચ્યા છે. 


સુમતિહુષ' (ઈ,સ, ૧૬૧૭) : અ ચલગગ્કીય હષ'રત્તતા શિષ્ય સુમતિહ્ષે 
શ્રીપતિકૃત “નતકકમ'પહતિ' ઉપર સ". ૧૬૭૩ માં ટીકા, સ', ૧૬૭૭માં ઊંરેભદ્ટતા 
'તાજિકસાર' પર્‌ ટીકા, સ', ૧૬૮૭ માં ભાસ્કરફૃત “કણ્‌'કુતૂહુલ' પર 'ગણુકકોમુદી 
નામની ટીકા વગેરે ત્રથ રચ્યા છે. 


ચાર ત્રશિ'હ (ઈ.સ. ૧૬૧૯) : સ'. ૧૬$૭૫(ઈ.સ, ૧૬૧૯)માં ચારિત્રિસિ'ઠે 
નામતા જેત મુનિએ બ્યાકરણુ વિષયને! ટીકામ્ર"થ ધોળકામાં ર્યો છે, 

શ્રીવિજયગ ણિ (ઈ.સ. ૧૬૨૦) $ તપા. રામવિજયગણિના ચિષ્ય શ્રી વિજય- 
ગણિએ સ. ૧૬૭૬ (ઈ.સ. ૧૬૨૦)યી સ'. ૧૬૯૬ ના વચગાળામાં રછુવ'થ મહાકાવ્ય' 
ઉપર અને 'કુમાર્સ'ભવ મહાક!વ્ય'તા સાત સર્ગ ઉપર ટીકા અને સ. ૧૭૦૯માં 
મેધદૂતકાવ્ય પર ટીકા કરી છે. 

આ. જિનરાજસૂરિ(ઈ.સ. ૧૬૨૦ લગભગ) : ખર. આ. જિતસિ'હસૂરિના 
શિષ્ય આ, જિનરાજ્સુરિએ ત્રીઠષ'રિચિત '“ોધધીય મહાકાવ્ય' ઉપર વિસ્તૃત 
વ્યાખ્યા રચી છે, આ આચાય'નો સમય સ. ૧૬૭૬ થી ૧૬૯૯ ગણાય છે, 


૬ સુ'] ભાષા છાને સર્પાહિત્ય (ર૭ 


મુનિ સાકુસુ'દ૨ ગણિ (ઈ.સ, ૧૬૨૪) : ખર. પાઠક સાધુકીર્તિના શિષ્ય 
મુનિ સાધુસુ'દરગણિએ સ'. ૧૬૮૦ (ઈ.સ. ૧૬૨૪)ની આસપાસ ૧. “ધાતુરત્તાકર', 
ર. 'શખ્દરતતાકર' અતે ૩. “ઉક્તિરત્નાકર' તથા સ. ૧૬૮૩ માં “પાશ્ર'તાથસ્તુતિ' 
રચી છે. 


મુનિ ઉદયકી તિ" (ઈ.સ. ૧૬૨૫) : વિમલક્ીતિ તામતા જેન મુનિએ 
પાણુનિતા અષ્ટાપ્યાયી નાકરણુ અતુસાર સ'સ્કૃત ધાતુઓનાં પદ નણુવા માટે 
“પદવ્યવસ્થા--કારિકા' તામથી સત્રોને કારિકાએ માં ઉતાર્યા છે. એના ઉપર ખરખર- 
ગચ્છ્ીય મુનિ સાધુસુ'દરના શિષ્ય મુનિ ઉદયકી્તિએ સ'. ૧૬૮૧(ઈ.સ, ૧૬૨૫)માં 
ટીકાત્રચની રચના કરી છે. 


૫*. જ્તાનપ્રમોદગણિ (ઇ.સ. ૧૬૨૫) : ખરતગચ્છીય રત્તધીરના 
્રિષ્ય ૫. સાનપ્રમોદ્ગણિએ સ. ૧૬૮૧ (ઈ.સ. ૧૬૨૫) માં “વાગ્ભટાલ'કાર' 
નામના અલ'ઢારવિષયક ચય પર્‌ ટીકા રચી છે. 


મુનિ ભાવવેજય (ઈ.સ. ૧૬૩૩) : તપા. મુનિવિમલના શ્રિષ્ય મુનિભાવ- 
વિજયે સ. ૧૬૮૯ “ઈ.સ. ૧૬૩૩) માં રેહિણીપુરમાં “ઉત્તરાધ્યયતસૂઞર' પર 
ઉૃત્તિ, સ: ૧૬૬૯ માં “યટૃત્રિંક્ષરજજલ્પવિચાર' અને સ'. ૧૭૦૮ માં વીન્નપુરમાં 
“ચ પકમાલા' નામક કથાગ્રથ રચ્યા છે. - 
' મહે. વિનયવિજય (ઈ.સ, ૧૬૭૮ કે ૧૬૪૧) : તપા. હીરવિજ્યસરિના 
ફિષ્ય મહાપા. વિન્યવિજયે અમદાવાદથી નજીક આવેલા દ્રારપુર (બારેન્ન) 
ગામથી સ. ૧૬૯૪ કે સ. ૧૬૯૭માં ભિન્ત ભિન્ન ૪ દોમાં કેટલાંક ચિત્ર- 
કાબ્યાથી વિભૂષિત (૧) ચિત્રચમત્કાર, (૨) અલ'કાર ચમત્કાર, (૩) ઉદત વ્યા* 
વણુ'ત, (૪) શેષચિત્ર ચમત્કાર અતે (૫) દૃણાંત ચમત્કાર એ શીષ'ક્ોથી ખ'ભાતમાં 
રહેલા આ વિજ્યાન'દસૂરિતે ઉદ્દશી “આત દલેખ' નામક 'વિજસ્પ્તિ-પત્ર' લખ્યો 
છે.૨? વળી “કહ્પમુત્ર' ઉપર 'સુખોાધિકા' નામની ૬ૃત્તિ સ. ૧૬૯૬ માં, દીવમાં 
નયૃવિષયક દાશ તિક ગ્રથ, સ'. ૧૭૦૮ માં “લોકપ્રકાશ' તામે પબદ્ મ્ર'ચ, 
સ. ૧૭૧૦ માં રાધતપુરમાં “હેમલધુપ્રક્રિયા' અને સ'. ૧૭૧૭ માં એના પર 
“હેમપરકાશ' તામે સ્વોપન્ઞ તિ રચી, 

સરતથી સ. ૧૭૧૮ માં “મેધદૂત' સ'દેશકવ્યના છાયા-કાન્યરૂપ 'ઇદુદૂત” 
નામથી મારવાડના જેધપુરમાં ચાતુર્માસ રહેલા ગચ્છનાયક આ વિજ્યપ્રભસરિને 
“વિત્તપ્તિપત્ર' લખ્યો છે. ૭ 


ક્ટ સુષલ કાલ (પ્ર: 


રેવપત્તન (પ્રભાસપ્રાટણુથી) સ'. ૧૭૨૩ માં અણહિલપુર પાટણમાં ચાતુ- 
મૌસ રહેલા આ. વિજ્યદેવસૂરિને ધનતેરશે એમણે “વિસા પ્તપત્ર' (પૂર્વાધ પ્રાકૃતમાં 
અને ઉત્તરાધ સંસ્કૃતમાં) લ'્યો છે.૨૯ !' 

સ. ૧૭૨૩ માં ગ'ધારમાં 'સોમભાવના' પર દેશી હાળેમાં “શાંત- 
સુધારસ' ગેય કાવ્ય રગ્યુ' છે. સ. ૧૭૩૧ માં “અહન્નમસ્કાર રતોત્ર' અને 
'ઝિતસદંસ્રનામ સ્તોત્ર' રચ્યાં છે. ભાવવિજ્યગથિએ રચેલા 'પટત્રિશજ્જટપ'ની 
સ'્દોપરૂપે એમણે 'ધટત્રિશજજહપ' સ સ્કૃતમાં રચ્યો છે. 


વિજયસિ' હુસૂરિ (ઈ.સ, ૧૬૪૩) : આ. વિજયસિકસૂરિએ ઓરગાબાદમાં 
ચાતુર્માસ રહેલા અ, [વિજયસૂરિ ઉપર સ. ૧૬૯૯(ઈ.સ. ૧૬૪૩) માં એક 
“વિસપ્િપત્ર' લખેલો પ€ એમણે 'બ્રીપાલ્ચારેત' પણુ રચેલું .૨* 


સુનિ ઉદયવિજય (ઈ.સ, ૧૬૪૩) : તપા, આ. વિજયસિહસરિના શિષ્ય 
ઉદર્યાવજયેૅ સ'. ૧૭૧૮માં ખ'ભાતથી શ્રીપુર બ દરમાં રહેલા આ. વિજ્યગ્રભ* 
સુરિને 'વિછશ્તપત્ર' અને દૂપ(દીવ) બ'દરમાં બિરાજતા આ. વિજયપ્રભસૂરિને 
'વિ્શધ્તિપત્ર'૨૨ લખ્યો છે. વળી એમણે સિદ્ધપુરથી જી્ુદુગ'(જૂનાગઢ) માં 
યાતુમૌસ નિંગ*મન કરતા આ. જિનપ્રભસૂરિને 'વિસ્પ્તિપત્ર' લખ્યો છે.૨૨ 

એમણે ગુજરાતી ભાષામાં સ. ૧૭૨૮ માં 'શ્રીપાલરાસ'તી રચના કરી, 


ધનવિજવેગશિ (ઈ.સ. ૧૬૪૩) : તપા, ઉપા. કલ્યાણુવિજયગણિના શિષ્ય 
ધતવિજયગણિએ સ. ૧૬૯૯/(ઈ.સ. ૧૬૪૩)માં ચજનગરનતી પાસે આવેલા 
ઉસ્માતપુરામાં 'ધમૌપદેશલેશ' યાને “આભાણુકશ્રતક' નામે કાવ્ય અને “અધ્યાત્મઃ 
કહપદુમ' ઉપર 'અધિરેહણી' નામે ટીકા રચેલ છે. 

વિતયવધ'તગણિ (ઈ.સ, ૧૬૪૭) : ૫' વિનયવર્ધ-તગણિએ આ. 1વિજય- 
સિહસુર્‌ ઉપર સ'. ૧૭૦૩ માં૨5 અતે વિહદિ ગામથી આ. વિજયસિંહસૂરિ ઉપર 
સ'. ૧૭૦૪ માં,૨૪ વળી ખરતરગચ્છીય આ. જિતસુખસૂરિ ઉપર સ . ૧૭૧૧ સાંરેપ 
અને સ, ૧૭૧૩ માં વિંધિપુર ગામથી સુરતમાં બિરાજતા આ, વિજયદેવસુરે 
ઉપ્ર્‌ 'વિસ્તપ્તિપત્ર' લખ્યો છે.૨5 

ઉપા, ધતવિજયગર્રલુ (ઈ.સ. ૧૫૪૮) : સિંહાવિજયના શ્િષ્યાણુ ઉપા, 
ધનવિજયર્ગાણુએ સ'. ૧૭૦૪(ઈ.સ, ૧૬૪૮)માં રાજપુર્થી સુરતમાં ચાતુર્માસ 
ગાળી રહેલા આ. વિજ્યદેવસૂરિને “વિર પ્તપત્ર' લખ્યો છે. આમાં સુરત તથા 
રાજપુરતું સુદર વણુ'ત કયુ” છે, ૨૭ 


હેઝુ'] બાષા અને સાહિત્ય [ ૨૯૯: 


મુનિ શમગિજય (ઈ.સ. ૧૭૫૧): ખરતરગચ્છીય મુનિ ધ્યાસિ'હતા શિષ્ય 
મુનિ રૂપચ%, ર૫૫૨ તામ રામવિજયે “'ગૌતમીય મહાકાવ્ય'ની રચના કરી, એના 
ઉપર સં. ૧૭૫૨ માં કોઈ અમૃતગણિએ ટીકા રચી, 


ઉપા, શાંતિસાગર (ઈ.સ, ૧1૫૧) : તપા. શ્રતસાગરના શિષ્ય ઉપા, 
શંતિસાગરે સ. ૧૭૦૭ (ઈ.સ. ૧૬૫૧) માં પાટશુમાં કટપસૂત્ર' ઉપર 'કૌમુદી' 
તામતી શૃત્તિ રચી, 


લાવષ્યવિજયગણિ (ઈ.સ. ૧૬૫૨૩) : ૫'. લાવણ્યવિજમે ન્તેધપુર્થી 
સ. ૧૭૦૯ (ઈ.સ. ૧૬૫૩) માં રાજનગર (અમદાવાદ)માં વિરાજમાન આ. 
તિજયસિ'હસૂરિ ઉપર૨૬ અતે સં, ૧૭૪૭માં પાટણમાં સ્થિત આ. તિજ્ય* 
પ્રભમુરિ ઉપર૨૬ 'વિડ્ઞપ્નિપત્ર' લખ્યા છે, 

૫', અમરચ'દ્રગણણિ (ઈ.સ. ૧૬૫૩) : ૫. અમરચ'દરગણિએ દેવકપત્તનથી 
સં. ૧૭૦૯ (ઈ.સ. ૧૬૫૩) મૂ! પત્તતનગરમાં ચાતુર્માસ નિમિત રહેલા આ, 
વિજયસિ ઇસ્રરિ ઉપરે “વિસપ્તિપત્ર' લખ્યા[.2* 

પ. કમલાવેજયગણિુ (ઈ.સ ૧૬૫૩) : ૫. કમલવિજયગણિએ સ્ત'ભ- 
તીથ (ખ'ભાત)થી સ. ૧૭૦૯ (ઈ.સ. ૧૬૫૩)માં પાટણુમાં બિરાજતા આ. 
વિજવસિ'હસુરિતે “વિર્સાધ્તપત્ર' લખ્યે.2૨ 

મુનિ હસ્તિરુચિ (ઈ.સ. ૧૬૫૪) : મૃનિ હિતરુચિતા?૨ રિષ્ય મુનિ 
હસ્તિરુચિએ '“વેધવલ્લભ' તામક આયુવે*દના ગ્રથની રચતા સ. ૧૭૧૦ (ઈ.સ, 
૧૬૫૪) લંગભગમાં કરી છે, 

મહે. યશૈવિજયગણિ (ઈ.સ ૧૬૫૫ લગ.) : ગુજરાતમાં પાટણુ પાસે. 
આવેલા કમ્હેડુ ગામતા વતની શેઠ તારાયયુ અતે એમની પત્તિ સૌભાગ્યદેવીથી. 
જ્સવ'ત નામે પુત્ર સ. ૧૬૮૦ માં થયા; એ દીક્ષા લઈ યશેવિજય થયા. 

સ'ધરના અગ્રણી શેઠ ધતછ સૂરાએ ગુરુ નયવિજ્યજને વિન'તીપૂવક પ્રેરણા. 
કરતાં તેએ યજ્ઞોવિજ્યજને સાથે લઈ કાશી ગયા, ત્યાં ત્રણુ વર્ષ રહી દશષત- 
ગાસ્ર તવ્યન્યાય વગેરે રાસ્્રોનો અભ્યાસ કયો. એમણે “ન્યાયવિશ્વારદ' અને 
અને “ન્યાયાચાર્ય'તી ઉપાધિ મેળવી.22 

એમણું સ'સ્કૃત ગ્રાફૃતમાં ૮૦ જેટલા ગ્રંથ રચ્યા છે, તેમાંથી પ૪ જેટલા 
પ્રથ મળી આવે છે. કેટલાક ગ્રથાનાં તામ મળે છે, પણુ હજ પ્રાપ્ત યયા તથી. 
ગુજરાતીમાં ૬૧ જેટલી રચતા પ્રાપ્ત કરી છે, 


૩૦૦] શુઘલ કાલ [ઝર 


એમ કહી શ્ષકાય કે આ  ઉેરિભરદ્રસૂરિતે બાદ કરતાં ફોઈ જેનાચાયેરે આટલી 
વિશ્નાળ સ'ખ્યામાં મ્રથ રચ્યા હોય એવુ' જણુવામાં નથી. 


'ગ્મષ્યાત્મપરીક્ષા' (પ્રાકૃતમાં) સ્વોપજ્ન ટીકા સાથે, 'અષ્યાત્મસારે' 
“અધ્યાત્મોપનિષદ 'દેવધર્મ પરીક્ષા મ'ય' “ગુરૃતત્ત્વવિનિશ્રય” (પ્રાકૃતમાં) અતે એની 
સ્વોપજ્ઞ ટીકા, “દ્રાત્રિંશદૂ દાત્રિશિકા' 'યતિલક્ષણુસમુચ્ચય' ( પ્રાફતમાં ), 
“ જ્ઞાતસારે?, “ પ્રાતિમાશૃતક? મ્'ય અતે એના પરતી સ્વોપજ્ત સે] ટી ટીકા, 
“પ્ચાતમ્ર'થી પ્રકરણુ' 'અનેકાંત વ્યવસ્થ!' તામે દાથ તિક મ્રંથ 'જેનતક'ભાવા' 
“તયર્હસ્ય', 'તયપ્રદીપ', “તયોપદેશ્ર' સ્વોપસ ટીકા સાથે, 'સાતબિ'દુ', ન્યાય- 
ખ'ડનખાઘ? (મૂછ નામ “મહાવીરસ્તવ પ્રકરણુ'? નવ્યન્યાયતે, 'ન્યાયાલેક' 
'એન્દ્રસ્તુતિ' “ઉપદેશરહસ્ય' 'આરાધક-વિરાધક ચતુભ ગી' 'આદિજિનસ્તવન' 
'તત્તવવિવેક' 'તિડન્વમોક્ત' 'ધમપરીક્ષા' “ સાનાણુંવ ' “ નિશાભક્તવિચાર ' 
વગેરે ૪૩ મૂલ ફતિએ। ઉપરાંત-- 


'અષ્ટસહુસ્રી વિવરણ? 'કપ'પ્રકૃતિ-ખૃહદીકા' 'કમપ્રકૃતિ-લઘુટીકા' 'તત્તાય' 
જત્તિ' (સ'પૂગુ') “ દ્ાદશાર્ચકોહાર-વિવરણુ ' ' ધર્મસ'ત્રહૈ-ટિપ્પણુ ' “ પાત જલ 
ચેણસૃત્ર-શૃત્તિ, “યો ગતિ શિકા-વિવિરણુ' “શ્ાઅવાર્તાસમુચ્યય-હત્તિ' 'ોડશક જત્તિ' 
“સ્તવપરીક્ષા-પદ્દતિ' “અષ્યાર્ત્માબ'દુ' 'અષ્યાત્માપદેશ' 'અલ'કાર્ચૂડામણિ-ટીકા 
વગેરે અનેક ટીકાત્રથ જાણુવા મળે છે. 


આ ગ્રથસુચિ ઉપરથી જાણી શકાય છે કૈ ઉપા, યશેવિજયજી સ સ્કૃત 
અને પ્રારૂત ભાષાના પ્રકાંડ પ'ડિત હતા અતે તે તે વિષયના ઉચ્ચ કોટિના 
અભ્યાસી હતા. 

એ જ રીતે એમણે ગુજરાતી ભાષામાંય અનેકાનેક રચના કરી છે. 


મહાકવિ મેઘવિજય ઉપાધ્યાય (ઈ.સ. ૧૬૫૭) તપા મુનિ કૃપા- 
વિજ્યતા શિષ્ય મહે. મેથવિજયર્ગાભુએ ૪૦ જેટલા મ્રથોતું સજન કર્યું” છે, 

“'સમસ્યાપૃતિ"કાવ્ય'માં એમણું 'માધફ!વ્ય' 'મેઘદૂત' “નેષધ' 'કિરાત' વગેરે 
કાવ્યોની સમસ્યાપૂતિ"ૂપ કાવ્યકૃતિએ રચી પોતાતું અદૂભુત કવિકીશલ 
ખતાન્યુ' છે, 

એ જ રીતે કેવિ કાલિદાસના “મેઘદૂત' ફાન્યના પ્રત્યેક શ્લોકનો છેલ્લે 
પાદ લઈ ત્રણુ પાદ પોતે રચીને 'મેધદૂત-સમસ્યાલેખ' તામતું સ'ટેશ-કાવ્ય 
“વિસ્પ્તિપત્ર' રૂપે સ. ૧૭૩૦ માં ર્ચ્યુ' છે. 


સુ] ભાષા ઝને સાહિત્ય [૩૦૧૫ 


એ રીતે “કિરાત' અને “નેષ્ધ'નાં ચરણુ લઈને પણુ કાવ્ય રચ્યાં છે. 

'ચિત્રકાવ્ય-ચિત્રકોશ' નામને! ચિત્રકાવ્યરૂપ 'વિ્સાપ્તિપત્ર', “પાણિનિદ્યાશ્રય' 
પ એક 'વિર્જ્ાપ્તપત્ર', “દિગ્વિજય મહાકાવ્ય (સ્વોપસ્ઞ ટિપ્પણુ સાથે) વગેરે 
૩૫ રચના વિવિધ વિષયો ઉપર કરી આપી છે,2૪ 

આ ઉપરાંત ગુજરાતી ભાધામાં પણુ સાંતેક નાની રચતા આપી છે. 


૫. રવિવર્ધ'નગણિ (ઈ.સ. ૧૬૫૭) : ૫. સ્વિવર્ધનગણિએ સ, ૧૭૧૩ 
(ઈ.સ. ૫૬૫૭) માં રાજનગર અમદાવાદમાં સ્થિત આ. વિજયરેવ-સુરિને 'વિત્તપ્તિ- 
પત્ર' લખ્યા છે રેપ 

આ. વિજયપ્રભસૂરિ (ઈ.સ. ૧૬૫૯) : અ. વિજ્યપ્રભસૂરિએ એક મિત્ર 
સાંધુ ઉપર સસ્કૃતમાં પધ-ગઘમય સુ'દર “પત્ર' સ', ૧૭૧૫ (ઈ,સ. ૧૬૫૯) માં 
લખ્યો! છે. 


૫', નયવિજયગણુ (ઈ.સ. ૧૬૬૬) : ૫. નયવિજયગણણિએ ધનૌધ(ધેધા) 
તમરથી સ, ૧૭૧૪ (ઈ.સ. ૧૬૬૧) માં જૂનાગઢમાં રહેલા આ. વિજયપ્રભ* 
સૂરિ ઉપર 'વિર્સાપ્તિપત્ર' લખ્યો! છે.21 

મહાદેવ (ઈ,સ. ૧૬૬૨) : કચ્છતા પાટનગર ભૂજના રહીશ કાતજીના પુત્ર 
મહાદેવે શક સ. ૧૫૮૩ (ઈ.સ, ૧૬૬૨) માં “મુટૂત દીપક' સ્વોપત્ત ટીકા સાથે 
અતે “કોલનિણ્ષયસિદ્ધાંત' રચેલ છે. ખીન્ન ગ્રંથ પણુ જાણુવા મળે છે. 


મુનિ યશસ્વત્સાગર (ઈ.સ, ૧૬૬૫) : મુનિ યશસ્વ(સાગર ઉઠે 
જસવ'તસાગરે આંગમ દશન અને જ્યોતિષ વિષયમાં ગથ રચ્યા છે. 


સ', ૧૭૨૧ (સ, ૧૭૧૨ ?) માં 'વિચાર્વર્ટ્ર્ત્રિશિકા-અવચૂરિ', સ'. ૧૭૪૦માં 
'ભાવસપ્તતિકા', સ'. ૧૭૫૭ માં 'જૈતસપ્તપદાર્યાં', સ. ૧૭૫૬ મા ગમાણુ- 
વાદાથ? (સત્રામપુરમાં રાજના જ્યશ્િહતા રાજ્યમાં), સ'. ૧૭૬૦ માં ગણેશ 
દેવસકૃત “શ્રહલાધવ” ત્ર થ પર વાત્તિક, સ. ૧૭૬૨માં જન્મકું ડ્લીવિધ્યક “સે 
રાજી પદ્દતિ, રત્નાકરાવતાશિકા-પજિકામાંથી 'વાદાર્થ નિરૂપણુ', “સ્યાદાદમુકતા- 
વલી' “સ્તવરત્ન' આદિ ગ્રથોની રચના કરી છે. 


સુનિ માંહુમોાદ્યાંબજય (ઈ સ. ૧૬૫) : મુનિ લબ્ધિવિજયના જ્િષ્ય 
મદિમોધ્થવિજયે “જન્મપત્રી-પદ્દતિ*ની રચના સ. ૧૭૨ (ઈ.સ, ૧1૬૫) માં 
કર્‌ છે, એમણે “જ્યોતિધરત્નાકરે' (વિ.સ', ૧છરર્‌ લગભગમાં) ઉપરાંત ગુજરાતી 
ભાષામાં પણુ કેટલીક રચતા આપી છે. 


હરર] મુઘલ કાલ | %. 


પ રાજવિજયગણિ (ઈ સ. ૧૬૭૧) ; પ, રાજવિજયર્ગાણુએ ખરતર- 
ગચ્છતા આ. જિનચંદરમરિ ઉપર સ ૧૭૨૭ (ઈ સ. ૧૬૭૧) માં “વિર્સાપ્ત-પત્ર' 
લખ્યો છે.25 

માન્વિજયગળિ (ઈ.સ. ૧૬૭૫) : શાંતિવિજયગણિના શિષ્ય માત- 
વિજયર્ગાણુએે સ', ૧૭૩૧ (ઈ.સ. ૧૬૩૫) માં શ્રાવકોના કત'વ્ય 1વશેતો “ધમ” 
સંગ્રહ તામે ત્રથ (રવોપત્ઞ ટીકા સાથે) અમદાવાદના નગરશેઠ શાંતિદાસની 
વિન તીથી રચ્યો. 

મુનિ મેરુવિજય (ઈ.સ. ૧૬૮૫ : મુનિ મેરુવિજયે રેવકૃપત્તતથી સ. 
૧૭૪૧ (ઈ.સ, ૧૬૮૫) માં દપ બ'દર્માં વિરાજતા પોતાના ગુરુ (સ'ભવત; 
વિજયપ્રભસૂરિ) ઉપર “વિ્સાપ્તપત્ર' લખ્યો છે.2૬ 


સ'ભવત; આ મેરૃવિજયે 'ચતુવિ'શતિજિનાનદ સ્તુતિ' રચી છે. 
મેરૃવિજયે “વસ્તુપાલ-તેજપાલ ર્‌સ' નામક ગુજરાતી ફૂતિ રચ્યાનું પણુ 
જાણવા મળે છે. 


ગણપતિ (ઈ.સ. ૧૬૮૬) : ભારદ્દાજગોત્રીય ઔદીચ્ય ખ્રાહ્મણુ રાવલ 
યશેધરતા પુત્ર ગણુપતિએ ઔર ગઝેમને રાજ્યપાલમાં સ', ૧૭૪૨ (ઈ.સ. ૧૬૮૬) માં 
મુઠ્ટત્પવેષયક 'મુઠૂતગણુપતિ' નામતો ત્રથ રચ્યો છે. એણે ધર્મશાઅુના પણુ 
કેટલાક મ્રથ્‌ રચ્યા છે. 

૫'. લાભવિજયગણિ (ઈ.સ. ૧૬૮૭) : ૫. કહ્યાણુવિજયગણિના શિષ્ય 
પ. લાભવિજયગણિએ દેવાસથી સ'. ૧૭૪૩(ઈ.સ, ૧૬ ૮૭)માં પાટણુમાં વિરાજતા 
આ, “વિજમપ્રભસૂરિ” ઉપર વિસ્તપ્તિ-પત્ર લખ્યો છે,2૬ 

પ . ભગમસુ'દર્ગણિ : (ઈ.સ. ૧૬૯૧) : પ આગમસુ'દર્ગાણુએ 
માકષપુર્થી સ'. ૧૭૪૭ (ઈ.સ. ૧૬૯1) માં જણુષદૂગ'-જૂનાગઢમાં રહેલા આ, 
વિજ્યપ્રભસૂરિ ઉપર “વિર્સાપ્તપત્ર' લ્યો છે,** 

મુનિ દાતવિજય (ઈ.સ. ૧૬૯૪) : તપા, આ. શ્રી. વિજયરાજસૂરિતા 
શિષ્ય મુનિ દાનવિજયે પોતાતા શિષ્ય દશરનાવિજ્ય માટે “પજ્તેસવણા-કપ્પ' 
ઉપર 'દીનદીપિકા' તામતી જત્તિ સ. ૧૭૫૦ (ઈ.સ, ૧૬૯૫) માં રચેલી છે. 
વળી એમણે ગુજરાતમાં પ્ર્સા હ પામેલા શેખ ફ્તેમિયાંતા પુત્ર ખડેમિયાં માંટે 
સ, ૧૭૭૦ લગભગમાં 'શખ્દ્મૂષણુ' નામેક સ સ્કૃત વ્યાકર્ણુ ગ્રથતી રચતા 
પદ્યમાં કરી છે. 


હસુ*] ભાષા અને સાહિત્ય (૩૦૩ 


લખબ્ધિચ'દ્રગણિ (ઈ.સ. ૧૬૯૫) :; ખર, ર્ત કલ્યાણુનિધાનના ચ્ચષ્ય 
લખ્ધિચદ્રગણુએ સ'. ૧૭૫૧(ઈ,સ ૧૭૯૫) માં 'જન્મપત્રીપદ્ધતિ'*૨ અને 
'લાલચ્રી પ્હાતિ' રચેલ છે. 

સુમતિ વિજય (ઈ.સ. ૧૭ મી સદીને] ઉત્તરાધ”) : ખરતરગ૨્૭તા વિનય" 
મેરતા શિષ્ય સુમતિવિજયે “રુવ શ કાવ્ય' ઉપર અતે  મૈધદૂત કે!બ્ય' ઉપર 
ટીકાઓ રચી જે. 

વિશ્વનાથ (ઈ.સ ૧૭ મો સૈકે।) : વિશ્ષતાથ નાનના વિદ્દાતે 'પારસ્કર” 
ગૃલમૂત્ર' ઉપર ભાષ્ય ર્ચ્યુ' છે. આ ગ્રથતી 'ગોપાલકેલિચ દ્રિકા'તા કર્તા 
રામકૃષ્ણ દેવજી એ કશસ્તિ રથી છે, 


કવિ જગન્ઞાથ (ઈ.સ. ૧૭ મો સૈકો) : આન'દપુરનિવાસી પ્રશ્વોરા કવિ 
“જગન્નાથે “ભ્રાગ્યમહેદ્ય' નામક મ્ર“થ રચ્યો છે, તેમાં તે! એમણે જુદા જુદા 
અલ'કારેને પાત્ર કહપી ભાવનતગરનરેશ વખતર્સિહુ તચા એતી સભાતુ' 
વણન કયુ છે, 

ગાપાલ (ઈ.સ. ૧૭૦૭) : નાગર ષ્રાહમાણુ નૌલક&ના પુત્ર ગોપાલે 
'વ્યાકરણુવિષયક “કાત'ત્રવિબ્રમમૂત્ર-ટીકા' નામે ટીકાત્રથ સ. ૧૭૬૩ (ઈ.સ. 
૧૭૦૭) માં રચ્યો છે. 

સુનિ દયાસિ'હું (ઈ.સ, ૧૭૧૫) : મુનિદ્યાર્સિહે રૂપાવાઝ સ'. ૧૭૭૧ 
(ઈ.સ. ૧૭૧૫) લગભગ જેસલમેરમાં સ્થિત આ. જિનસુખસૂરિ ઉપર “વિત્તાપ્તિ- 
પત્ર' લખ્યો છે.*૨ આ પત્રતો અ'તભ્ાગ ઝુટિત છે. 

હુ'સરત્ન (ઈ.સ. ૧૭૨૫-૨૬) : નાગપુરીય તપા. ન્યાયરત્નના શિષ્ય પ'ડિત 
'દ'સરત્તે “શગુ'જયમાહાત્મ્યોલ્લે ખં” સુગમ સ સ્કૃતમાં મુખ્યત્વે ગઘમાં રચ્યો છે. 

વાઘજી મુનિ (ઈ.સ. ૧૭૨૭) : પાશ્રચ' ગમચ્છતા સુનિ વાધજએ * 
“તિથિસારણી' નામતો જ્યોતિષ-મ'ચ સં. ૧૭૮૩ (ઈ.સ. ૧૭૨૪)માં રચ્યે! છે. 
“આમાં પચાંગ બનાવવાની પ્રક્રિયા બતાવી છે.*2 

હુ'સ મીડું (ઈ.સ. ૧૭૩૮) : મહીકાંઠામાં આવેલા સાહિસા ગામના 
વતની મોઢ આહ્ાણુ કૃપારામ રુકલન! પુત્ર હસ મીંડું (જન્મ વિ.સ, ૧૭૯૪ 
ઈ.સ. ૧૭૩૮) એ સસ્ફકૃત અતે ગુજરાતીમાં નાના-મોટા કેટલાક મત્રવિષયક 
અદ્ભુત ગ્રથ રચ્યા છે. વળી એ મણે “સીત્વમ્‌' 'ભાકેતિતરગિણી' ર્શાક્ત “શકેત યા 
[વિલાંસલકરી અને કેટલાંક સ્તોત્ર પણુ રચેલાં છે, 


૩૦૪ ] ધુધલ કાલ [ પ્ર- 


(આ) ગુજરાતી ₹૪ 

સાહિત્યના યુગોતી દહ્રિએ "આદિભકિત”તા અતુસ'ધાનમાં સાહિત્ય - 
પ્રકારની મુખ્યતાને કારણે જેતેતર સાદહિત્યડારાએ “આખ્યાનયુગ” માં 
આખ્યાનરચનાઓને પ્રવાહ ઠોક ઠીક પ્રમાણુમાં વહાવવા માંડુષો હેતે. ઈ.સ. 
૧૫૭૪ થી શ્રરૂ ચતા રાજકીય મુધલ-સત્તાકાલમાં એ પ્રવાહ સતત ચાલુ હંતે।. 
મુ'્ય પ્રકાર્‌ આખ્યાનોને હોવા ૭તાં બીન પ્રકાર પણુ ખેડાયે જતા હતા, અહો 
પ્રથમ અ અતેકે સાહિતપ્રકારાતુ' ખેડાણુ કરતારા જેતેતર સાઈિત્યકારોતુ' 
અવલોકન કરીએ, 


વિષ્ણદાસ (ખ'ભાતના) (ઈ.સ ૧૫૬૭-૧૬૧૨ માં હયાત) : મકરકુલના 
નાગર આહ્ાણુ વિષ્ણુદાસે “શ્ાંતિ'-'અનુજ્ઞાસન'-'આશ્રમવાસિક' સિવાયનાં “મહા- 
ભારતનાં ૧૫ વષ્‌' સળગ આખ્યાનખ'ધમાં રચ્યા ઉપરાંત “રામાયણુ' લદ્દમણુ- 
હરણુ' 'કુ'વરબાઈનું મોસાળ” “શુકરેવાખ્યાન', “જેમિનીય અશ્રમેધ'તે આધારે ૧૧ 
જેટલાં આખ્યાત, 'રકમાંગદ આખ્યાન 'અબરિષાખ્યાન' '“હરિશ્રદ્રપુરી' એમ 
3૮ રૃતિ રચી આપી છે. એના નામે બીજી પણુ રચનાઓ કહેવામાં આવી 
છે, પણુ એને માટે પ્રમાણાતે! અભાવ છે. એણે મૂડી સ સ્કૃત કથાનકેને પ્રામાણિક 
રીતે અતુસરવાને। પ્રયત્ન કયો છે. 


વછરાજ (ઈ.સ. ૧૫૭૯માં હયાત) : એની એકમાત્ર લૌકિક કથા 'રસ- 
મ'જરી ૭પાઈ છે. ૭પ્પાઓમાં એની વિશેષતા છે, 

ગોપાલદાસ વણિક (ઈ.સ. ૧૫૭૭-૧૫૯૨ માં હયાત) ; શુહ્ાદ્દત પુષ્ટિમાગ'તા 
પુરસ્કાર ત્રીવલ્લભાચાય*જી અતે એમતા પુત્ર શ્રીવિઠ્લનાયજને લગતી ભાક્ત- 
ભ્રાવપૂણુ' ઇતિઠાસમૂલક 'વહ્લભાખ્યાન' નામની આખ્યાનાત્મક એકમાત્ર એની 
કૃતિ જાણવામાં આવી છે, અમદાવાદના અસારવાના આચાય*જતી ખેઠકતા સ્થાનમાં 
એણે આ રચના કરેલ છે. એ કલે!લ નજીકના રૂપાલતે। વૈષ્ણુવ હતે. 

લીલે! (ઈ સ. ૧૫૦૮ માં હયાત) : એની એકમાત્ર રચના “સુદર શેઠની 
કથા (અમુદ્તિ) નામની લૌકિક કથા જાણવામાં આવી છે. 

મેગલ (ઈ.સ. ૧૫૮૧ માં હયાત) : નાનાં પણુ મધુર આ'ખ્યાન આપતારા 
મેગલની “ધુવાખ્યાન' અને 'નાસિકેતાખ્યાત' એ ખે રચના સુલભ છે 


હુર્દાસ વાળદ (ઈ.સ. ૧૬-૧૭ મી સદીની સ'ધિ) : એ ખ'ભાતતો 
વતતી હતો અને એતુ' એકમાત્ર 'ુવાખ્વાન' જાણુવામાં આવ્યુ છે. 


હેસુ'] ભાષા અને સાહિત્ય [3૦૫ 


ઉહ્ઝદ્યાસ ર છ,૪, 9૫૮૩--૧૬૧૬ માં હયાત) : મહેમદાવાદતા વોલમ સ્ાતિતા 
લક્ષ્મીદાસસી 'ગજે”રમોક્ષ' “ચદ્રહાસ-આખ્યાન' અને 'દશમસ્ક“ધ (સ ક્ષેપમાં). 
એ ત્રણ ગતિ જણુવામાં આવી છે. ભાલણુના “દશમસ્કધ'માં 'રાસપ'ચાપ્યાચી” 
નથી તયાં હાયપ્રતોમાં અને તેથી મુદ્રણુમાં આ લક્ષ્મીદાસની મૂકવામાં આવી છે. 

હરિદાસ રૈકેબ (ઈ.સ. ૧૫૮૮-૧૫૯૧ માં હયાત) : અમદાવાદ નજીકના 
બારેજાના રાયકવાળ બ્રાહ્મણ હરિદાસની એકમાત્ર રચતા-'આદિપવ' (મુદ્ત) 
નનણુવામાં આવી છે. એ આખ્યાનપદ્દતિની મધુર રચના છે. 

કાશીસુત રેધજી (ઈ.સ, ૧૫૯૧-૯૨ માં હયાત ) : ખ'ભાતતા ખધારા 
જ્ઞાતિના આ આખ્યાનકારની “સભાપવ'' “વિરાટપવ” 'રુફૂમિણીફુરણુ' “હતુમાત- 
ચરિત્ર' “અબરીષકયા' અતે “પ્રહ્લાદાખ્યાન' જણુવામાં આવ્યાં છે. એનાં 
આખ્યાતે(માં કવિત્તતા ઝખફારા જેવા મળે છે. 

રામદાસસુત (ઈ.સ. ૧૫૯૩ માં હયાત) : આખ્યાન કાવ્યોમાં ભાત પાડતી 
એની એકમાત્ર રચના “અ'બરીપાખ્યાન' (અપ્રકાશિત) જાણુવામાં આવી છે. ઝે 
. એણું નમ'દાકાંઠે ભરૂચમાં રચેલી. 

હીરાસુત કાહાત ( ઈ.સ. ૧૬ મી સદીને! ઉત્તરાર્ધ ) : અમદાવાદના 
રાણીપ ગામમાં આવી વસેલા ઉમરેઠના ઓદીચ્ય બાહ્મણુ હીરાના પુત્ર કાહાનતી 
ખે ગુજરાતી રચના મળે છે તે “એઓખાહરણુ' અને 'એકાદશીમાઠાત્મ્ય', આ 
કાહાને ભાગવતના સ. દશમસ્કધતી કથા એટલા જ ૯૦ અષ્યાયોમાં સ સ્કૃત- 
શ્લોકબદ્દ રચેલી અમદાવાદતી ચુ, વિ. સભાના હર્સ્તા્લાખત પુસ્તકાલયમાં છે. 
“અશ્રમેધાખ્યાન' ગોવધનરાસ' “હિગુલામત્રચારિત્ર' 'હોલા-હોલીતું આખ્યાન' 
'આશુાનું પદ' “કુ ડલિયા' “ૃષ્ણુજન્મ વધ!ઈ' “રાસવું ધોળ'-આ કૃતિઓ કાહાન- 


અ 


તી હાપની મળે છે, પણુ એ આ ફાહાનની જ છે એવુ' કહેવા પ્રેમાથુ નથી, 
ધતર1જ (ઈ.સ. ૧૬ મી સદીતે! ઉત્તરાધ' ) : આ સ્વત'ત જ્ઞાતમાગીય 
ઉત્તમ પદકાર છે, હજ પદ છપાયાં તથી. 

સ'ત (ઈ.સ. ૧૬ ચી સદીનો ઉત્તરાર્ધ ) : આ આખ્યાનકારતું સમમ્ર 
ભાગવત ગુજરાતામાં જાણવામાં આવ્યુ' છે (અપ્રકાશિત). એ ફોઈ નાગર બાહાણુ 
હોવાનું જણાયું છે. 

રૂઢ (ઈ.સ ૧૫૯૬-૧૬૨૭ માં હયાત) એ નવસારી જિલ્લાના સૂપાતે 
અનાવળો બ્રાહાણુ હતે. એનાં 'સુફમિણીહરણુ' “કપોતતું આખ્યાન ? “ પાંડવ- 

૬]૦--૬-૨૬ 


૩૦૬ સુથલ કાલ | પ્ર. 


વિષ્ટિ' અને 'હશિશ્રદ્રાખ્યાન '-એ આખ્યાનો ઉપરાંત * શ'ગાલપુરી ' મમાળે 
ચેદૈયાતી લોકિક કેયા પણુ મળે છે, એનું ચદ્રાવળાઓમાં રચેલું “ક'સવધ' પણુ 
જણુવામાં આવ્યુ છે, 

દેવીદાસ ગાંધર્વ (ઈ.સ, ૧૬૦૪ માં હયાત) : ખેડા જિહ્લામાં પેટલાદ 
પાસે આવેલા સેજિત્રાના એ ગાંધર્વની નમૂતેદાર આખ્યાનકૂતિ “રુફમિણીકરણુ' 
(મકારિત) નણુવામાં આવી છે. 


મતોહરદાસ (ઈ.સ. ૧૬૦૪ માં હયાત) : 'મહાભાર્ત'તુ એકમાત્ર 'આદિ- 
પવ એણે આખ્યાતધાટીએ આપ્યુ છે. 

કામભક્ત (ઈ,સ. ૧૬૦૪ માં હયાત) : એણે ભગવદ્ગીતાનો અપ્યાયવાર 
સાર્‌ પઘબ'ધમાં આપ્યો છે. આ ઉપરાંત “અ'બરીષ-આખ્યાત' ' કપિલમુનિતું 
આખ્યાન' ' ભાગવત એકાદશ સ્કંધ ? અતે “યોગવાસિષ્ઠ' પણુ જાણુવામાં 
આવ્યાં છે. 

શિવદાસ (ઈ.સ. ૧૬૧૧-૧૬૨૧ માં હયાત) : વિષ્ણુદાસ ખ'ભાતવાળાની 
જેમ આ ખ'ભાતને નાગર ખ્ાહ્મણુ છે અતે 'પર્શુરામતું આખ્યાત' “ષ્યુ બાલન 
ચરિત્રિ' “નલ'ધર-આખ્યાન' 'એકાદશી માહાત્મ્ય' “ડાંગવાખ્યાન' 'દ્રૌપદીસ્વય'વર'- 
(વિજાપુરમાં) “તર્કાસુરનું આખ્યાન' “મૌસલપવ “ચ ડીનું આખ્યાન” “સભ્ાપવ' 
'શિવવિવાહ'-એ આખ્યાને। ઉપરાંત “કામાવતીની વાર્તા' અતે '૬'સા-ચારખ'ડી' 
એ ખે લૌકિક પદ્યવાર્તા પણુ એણે આપેલ છે. 

ભૂધર (ઈ.સ. ૧૬૧૯ માં હયાત) : ખ ભાતના આ ઔદુંબર બ્રાહ્મણનું 
એકમાત્ર “તલ'ધર આખ્યાત' ન્નણુવામાં આવ્યુ છે. 

મૃષ્ણદાસ (ઈ.સ, ૧૬૧૭-૧૬૪૫ માં હયાત): આ નામના એકથી વધુ 
સાહિત્યકાર થઈ ગયા છે, કોઈ જાદવસુત રૃષ્ણુતું “રકૂમાંગદ આખ્યાન (ઈ.સ. 
૧૬૪૫), ગોવિદદાસતા પ્રિષ્ય કૃષ્ણુદાસતું “ચ દ્રઠાસાખ્યાન ' ( ઈ.સ, ૧૬૨૮ ), 
એક ડૃષ્ણુદાસનાં “મામેરુ” અને “હૂ'ડી' (ઈ.સ. ૧૬૪૫ અતે ૧૬૪૭), શિવદાસ- 
સુત કૃષ્ણુનું 'સુદ્દામાયર્તિ' (ચાંપાતેરમાં), પૂ'”ળસુત કૃષ્ણુદાસતી “પાંડવગીતા', 
“તે! એક કૃષ્ણાદાસને! વજભાષાતી છહાંટનો 'રુફૃમિણી-વિવાહ' પણુ મળે છે. 

ભાઉ (ઈસ. ૧૬૨૦-૧૬૨૩ માં હયાત) : 'અશ્રમેધપવં ' દ્રોણુપવ” “ઉદ્યોગ- 
પવ અને સ્વતંત્ર “પાંડવાવણિ' એક ભાઉતાં મળે છે, 

ગાવિ'દ (ઈ.સ. ૧૬૨૪ માં હયાત) : આતું 'મામેરું'' જાણુવામાં આવ્યું” છે, 
કોઈ ગોવિદનું “ એકાદશીમાદાત્મ્ય ' (ઈ.સ, ૧૬૨૪), કેઈ ગોવિ'દતા “સરજદેવતા 


ઝુ] ભ્રાષા અને સાહિત્ય (૩૦૭ 


છદ અને “બાર માસ', કોઈ ગોાવિ'દરામનાં 'રફૃમિણી-વિવાહ' અને “સુભદ્રાહરભુ', 
કેઈ ગે1વિ'દૃદાસનાં “નાગદમની' અતે “રાધાહરણ્‌'તાં પદ પણુ મળે છે. 

ભગવાનદાસ કાયસ્થ ( ઈ.સ. ૧૬૨૫-૧૬૯૦ ) : સુરતને! ભગવાનદાસ 
કિ'વા ભાઉ મૂળજી પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણુવ હતા. એનાં “ભગવદ્‌ગીત1' “ ભાગવત- 
એકાદશસ્ક ધ' “'ફલગીતા' અને “સુદામાચરિત્ર' (ચારે ત્રજભાષાની છાંટત 1) જણુવામાં 
આવ્યાં છે. 

%શવદ્યાસ (ઈ.સ. ૧૬૨૭ માં હયાત) : એનું અશ્રમેધાંતગત “ બકદાલભ્ય 
આપખપ્યાન' જનણુવામાં આવ્યું છે. 

અવિથલદાસ (ઈ.સ. ૧૬૨૮-૧૬૪૩ માં હયાત ) : નડિયાદના આભ્યતતર 
સાહોદરા વિષ્ણુદાસના પુત્ર અવિચલદાસનાં “ભાગવત-પષ્ઠસ્કધ' અને “ આરણ્યક 
પૃવ'' એ ખે સળ'ગ આખ્યાન શ*શણુવામાં આવ્યાં જે, 

સકુસૂદન (ઈ.સ. ૧૬૩૧ માં હયાત) : ભાલયુ-સુત ઉહવન! નામે છપાયેલા 
રામાયણના “યુદ્ધ્કાડ'તા અ'તભાગમાં કેઈ કણુ પુરતા મધુસૂદત નામતા બાહાષયુની 
રચનાની છેહલે ધાલમેલ થયેલી છે. 

રાણાસુત ( ઈ.સ, ૧૬૩૧ માં હયાત ) : એતું એકમાત્ર  મહિરાવણુતું 
આખ્યાન? મળ્યુ છે. 

હરજી-સુત ર્વાજી (ઈ.સ. ૧૬૩૩ માં હયાત) : એવું એકમાત્ર “ ઉદ્યોગપવ' 
મળ્યુ છે, 

પર્માણ'દ (ઈ.સ, ૧૨૩૩ માં હયાત ) : ભાગવતના દશમસ્કંધ અને 
એકાદશર્ક ધતે આધારે દીવના બ્રહ્મક્ષત્રિય પૂ'જસુત પરમાણુ દતો હરિરસ ' 
જાણુવામાં આવ્યે છે. 

હુર%-સુત કાહુ।ન (ઈ.સ. ૧૬૩૭-૧૬૩૯માં હયાત) ; એનાં “અશ્ચમેધપત” 
(મુદ્રિત) અતે 'ચ%હાસ-આખ્યાન' મળે છે. 

ચેકુ'ક (ઈ,સ. ૧૬૩૮-૧૬૬૮ માં હયાત) : પિતા તુલસીના નામે છપાયેલું 
“ધ્રુવાખ્યાન' રચી આપનારા આ પુતિયાણાના સારસ્વત ખ્રાહ્મણે “ ઉદ્યોગપવ' ' 
“ભીષ્મપવ” “કણુ'પવ” “શહ્યપત” 'નાસિકેતનું આખ્યાત' અતે “તલકયા' રચેલ છે. 


હુર્રિમ (ઈ,સ, ૧૬૪૦ માં હયાત ) ; સુરતના માણભટ્ટ હરિરામતી 
'અભ્રવાહત આખ્યાન “ૃષ્શુવિરહનાં પ૬' “ સીતાસ્વય'વર * અતે * રુફમિણી- 
હરણુ'-આ રચતાએ જાણવામાં આવી છે. 


૩૦૮] મુઘલ ડાલ | ઝ.. 


પાડે (ઈ.સ. ૧૭ પી સદીને! પૂર્વાધ) : એતાં 'મોરધ્વજ-આખ્યાન' અને 

“સુધન્તાખ્યાન' મળે જે. 

સુર્‌1૨િ (ઈ.સ. ૧૬ મી-૧૭ મી સદીને મધ્યભાગ) : એતું “ઈશ્વરવિવાદ” 
નામતું આખ્યાન કેર[ટિતું સારુ કાબ્ય જણુવામાં આવ્યું છે, * 

નારાયણ (ઈ.સ. ૧૬ મી-૧૭ મી સદીને! મધ્યભાગ) : એની ' તવર્સ 'ની 
એક સુદર કાવ્યરચતા પ્રકાશિત થવેલી છે, 

ગોપાલ ભટ્ટ (ઈ.સ. ૧૭ મી સદીને] પૂર્વાધ ) : એને 'ભાષાવિયિત્ર' તામને॥ 
અક્ષરમેળ જૃત્તોમાં લખાયેલો! મ'થ હોવાનું એમાંતા પ્રસિદ્ધ યયેલા “સ્રી શિક્ષણુ' 
પ્રકરણથી નણુવામાં આગ્યુ' છે. 

કાંગ (ઈ.સ, ૧૪ મી સદીને! પૂર્વાધ) : એનું 'હ સોહ્રણુ' નામે એકમાત્ર 
કાશ જણુવામાં આવ્યું છે. 

પોચી (ઈ.સ. ૧૭મી સદીને! પૂર્વાર્ધ) : પૂંજાસુત પોચાની એકમાત્ર ર્ચના 
'કુ'ડુલાહર્ણુ' #નણુવામાં આવેલ છે. 

ધનદાસ (ઈ.સ. ૧૬૫૦ લગભગ હયાત) : “અજુનગીતા' શીષકથી ધત- 
દાસતી પદ્યગીતા ખૂબ જણીતી છે. 

નર્સિ'હ નવલ-(ઈ.સ. ૧૬૫૦ આસપાસ) : એનું એકમાત્ર “એખાફરણુ” 
જાણવામાં આવ્યુ છે, 

ભગવાન વેષ્ણુવ (ઈ.સ. ૧૭મી સદીને। પૂર્વાધ') : “ ગોકુલની શોભા ” 
નામનું એકમાત્ર સુદર ધોળ આ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્યુવનું નનણુવામાં આવ્યું છે. 
આ એક ઈતિહાસ-મૂલક કાવ્ય છે, જેમાં શ્રી વલ્લભાચાયજના પુત્ર શ્રીવિદ્લ- 
નાથજના કેટલાક વરભ્ેને નામોલ્લેખ થયેલો છે, 


હરિદાસ વૈષ્ણુવ (ઈ.સ. ૧૭ મી સદીના પૂર્વા ) : શ્રી વિદલનાયજીના 
૪ થા કુમાર શ્રી ગેકુલનાયજીતા અનુયાયી આ નાથાસુત ઠર્દાસનાં 'વિરડગીતા' 
“અનુભવાન'૬' 'ભક્તસુખદમ'જરી' 'જન્મલીલા' તેમ છૂટક ધોળે તથા કત ને! મળ્યાં છે. 


કેશવદાાસ વૈષ્સુવ (ઈ.સ. ૧૬૭૭ માં હયાત) : એતી “વલ્લભવેલ' નામની 
ગ્યતા પ્રતિહાસમૂલક કાવ્ય છે, જેમાં શ્રી વલ્લભાચાર્ય, એમતા પુત્રથ્રી વિટલતાયજી 
અતે એમના ચોયા પુત્ર થરી ગોકુલતાયજ ઉફે શ્રોવલ્લભતી ચરિત્રસામમી નિરૂપિત 
થઈ છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રસ'ગે!તી સાલવારી ઉપયોગી છે, એક “ મચુરાલીલા ' 
ડાલ્યમપુરીના દેવજસુત કેશવદાસની મળે છે તે કદાચ આ કેશવદાસ હોય. 


હસુ] ભાષા અને સાહિત્ય [3*૯ 


મહાવદાસ (ઈ.સ. ૧૪ મી સદીતે! પૂર્વાધ”) : શ્રી ગોકુલનતાયજના 
અતુયાયીઓમાંને! માડાવદાસ “ગે।કુલનાથને। વિવાહ “ર્સાસેધુ' અને, 'રસાલય એ 
-્રણુ રચના આપે જે. ગુજરાતના આ વણિક વૈષ્ણુવનેો પછીતો નિવાસ મથુરા 
નજીક ગોમુલમાં હતે!. 

નરહરિ (ઈ.સ. ૧૬૧૬-૧૬૪૪ માં હયાત)-એનું એકમાત્ર “હસ્તામલક' 
કાવ્ય જણુવામાં આવ્યું છે, એ વડોદરાને! રહોરા હતો. આ ઉપરાંત ' જ્ઞાત- 
ગીતા' 'વાસિષ્સારગમીતા' “ભગવદ્‌ગીતા' “પ્રમાધમજરી' 'આન'દરાસ' “ોપી- 
ઉદ સવાદ '“કકો' 'ભક્તમજરી' “ાસ' “સતનાં લક્ષણુ' “ડરિલીલામૃત' 
પણુ મળે છે, એ સમયના ચાર જ્ઞાતી કવિકામાંના એક હતે।. બીજ તે બૂંટિયે। 
અખે। અને ગોપાલ. 

ગોપાલ (ઈ. સ. ૧૬૪૯ માં હયાત) : અમદાવાદની ફરમાનવાડીમાં આવી 
વસેલો આ ગોપાલ નાંદોલનતો વતની અને ખોમજ નારણુદાસને પુત્ર જતે 
“અડાલબ્ેે મોઢ હતો. એતાં 'સાતપ્રકાશ' “ગોપાલગીતા' (ઈ.સ. ૧૬૪૯) જાણીતાં 
છે, ઉપરાંત હજી સ ખ્યાબ'ધ ત્તાનમૂલક ૫૬ અપ્રસિદ્ધ છે. 


અૂઢિચેદ (ઈસ. ૧૭ મી સદીતે। ઉત્તરાધ) : ચાર જ્ઞાની કવિએમાંના આ 
'બૂટિયાનાં માત્ર બાર પદ જણુવામાં આવ્યાં છે. 

અખો (ઈસ. ૧૬૪૯ માં હયાત) : ગુજરાતે મેળવેલા થોડા જ જ્ઞાની 
કવિએ. માં પોતાની આગવી કથતશેલીથી ઉચ્ચ સ્‍થાન ધરાવતો આ અખો નાતે 
સોની હતો. અમદાવાદ નજીકના જેતલપુરતેા મૂળ વતની, પછીથી અમદાવાદમાં 
આવી વસ્યો! હતા અને શાહી ટકશાળતો અધિકારી બત્યો હતો. વિરક્ત 
સ્વભાવના આ જ્ઞાની કાવએ “અખેગીતા' “કેવહ્યગીતા' “ગુરુશિષ્યસ'વાદ' “પ'ચીકર્ણ' 
'ભહ્મલીલા' “સ'તપ્રિયા? એ ખ'ડકાવ્યો ઉપરાંત કવિત્ત, ૭પપા, ચોપદી સાખીઓ, 
માસ, વાર, વિષ્ણુપદ, ધુઆય , દૂકા-પર્‌જિયા અને સે'કડોની સ'ખ્યામાં પદોનો પણ 
રચના કરી છે. એના છપ્પા એના સમાજદશ નને! સુ'દર ચિતાર આપે છે. 

સૂરભટ (ઈ.સ. ૧૬૪૮ માં હયાત) : એતું એકમાત્ર આખ્યાન 'સ્વર્ગારાહણી' 
જણુવામાં આવ્યુ' છે. એ કલોલને! રાયકવાળ ષ્ાહોણુ હતે, 

મારા-સુત ગોાવિ'દ (ઈ.સ. ૧૬૪૯ માં હયાત) : તું એકમાત્ર આખ્યાન 
*સુધન્વા-આખ્યાન' મળયું છે, એ સુરતતો વતની અને. જાતિએ કસારે। હતે! 


માધવદદાસ (ઈ.સ, ૧૬૪૯ માં હયાત) : સુરતતો વહ્મીક કાયસ્ય. આ 
કવિ એનાં 'દશમસ્ક'ધ' અને “આદિપવ”થી જાણવામાં આવ્યો છે. 


8૧૦] સલ કાલ [ પ્ર. 


ભાણુદાસ (ઈ.સ. ૧૬૫૦-૧૬૫૧ માં હયાત) : ચુજરાતી સાહિત્યમાં 
વ્યાપક રીતે “'ગર્બા' સાહિત્યતી રચતા કરતાર ભ્રાણદાસતા પ્રેકીણુ" ૪૧ જેટલા 
ગરખાએ। ઉપરાંત “પ્રફ્લાદાખ્યાન' “અજગર-અવધૂત સ'વાદ' “નૃસિહજીતી $મચી” 
“બરમાસ' 'હતુમાતતી હમચી અને પ્રકીણ પદો *ણુવામાં આવ્યાં છે. 


માધવ (ઈ.સ, ૧૬૫૦ માં હયાત) : “રૂપસુ'દરકથા'શીષ“ક અક્ષરમેળ ૧૯૨ 
*લેકે।માં આ માધવે એક લોકિક કથા સાંકળી લીધી છે. એ જ્ઞાતિએ ઓદ્ીગ્ય 
બ્રાહ્ાયુ હતો અને સસ્ફત પદદતિતા કાવ્યપ્રકારતે! જ્ઞાતા હતો. એતી રસની 
જમાવટ આકર્ષક છે, 


વિશ્વતાથ જાની (ઈ.સ, ૧૬૫૨ માં હયાત) : પાટણુતો વતની આ 
વિ*્વતાચ જાની ઝ્રેમાન'દતા બાલ્યકાલમાં મહત્વનો આખ્યાતકાર હતો, એનુ 
'મોસાળાચરિ્ત્રિ' (નરસિ'હ મહેતાની પુત્રીનું મામેરં) એને સારો નમૂનો છે, આ 
ઉપરાંત 'પ્રેમપચીસી? અને 'સગાળચરિત્ર' એનાં છે. 


જનતાપી કિવા તાપીદાસ (ઈ.સ. ૧૬૫૨ માં હયાત)-બ'ધારા જ્ઞાતિના 
આ તાપીદાસતી “અભિમન્યુ આખ્યાન” પ્રેમાત દતા “અભિમન્યુ આખ્યાન'તી પૂવે 
રચાયેલી રચના છે, એ ભરૂચ તજીકતા દૃરિયાદને। વતની હતે, 


રતનજી (ઈ.સ. ૧૬૫૭ માં હયાત)-' દ્વોપદીહરણુ ? “ સગાળશ્ચા ' અને 
'વિ'શીરાજાનું ખાખ્યાન' રચનાર રતનજી ખાંનદેશના બાગલાણુમાં જઈ રહેલે॥ 
જણાયે છે. 


ગેમાન'દ શદ (ઈ.સ. ૧૭ મી સદીને! ઉત્તરાધ"); ઈ.સ. ૧૬ ૬૭થી ૧૬૯૦ 
સુધીમાં અનેક આખ્યાન ર્યો ગયેલે! નરસિ'ઠુ મહેતા અને દયારામને સમકક્ષ 
કવિ હતો, આ પૂવે આખ્યાત તે। અતેક રચાયાં છે, પણુ એની કેટિતો કેઈ 
. આખ્યાન-કવિ થયો નથી. ઉચ્ચ કે[ટિતા આ આખ્યાનન્કવિ વડોદરામાં થઈ 
ગયે] છે. એતી “ઓખાહર્ણુ' “અભિમન્યુ આખ્યાત' “ચજ%હડાસ આખ્યાન” 
'મદાલસા આખ્યાન' “દડી' “શ્રાદ્ધ! 'સુદામાચર્તિ' “મામેરુ” “ સુધન્વાઆખ્યાત ' 
“નલાખ્યાન' 'રણુયગ્' “સ્ફમિણીડરણુ' નાસિકેતાખ્યાન' “વામનકથા' “ શ્ામળ- 
શાહનો વિવાઇ'(નાને), ભમરગીતા'(તાતી-મોટી)'દશમસ્ક'ધ' (અપૂણ્‌')--આ ૬.સ. 
૧૬૭૭ થી ૧૭૦૦ સુધીમાં રચાયેલી ફૂતિઓ છે, એણે ખીજ નાની તાતી પણુ 
રચનાઓ કરી છે, ગુજરાતી મધ્યયુગે જે મહત્ત્વના કવિ આપ્યા તેઓમાં 
આ ઉચ્ચ પ્રતિભાના આખ્યાન-કવિ છે, અ કવિતે નામે અત્ય સ્‌ ખ્યાબ'ધ. 
રચનાઓ ્ાસિ્ડ કરવામાં આવી છે, પણુ એનું કત ત્વ સિદ્ધ કરી શકાયુ” નથી. 


૯મુ'] ભાષા અને સાહિત્ય (૩૧% 


વોર્જી (ઈસ. ૧૬૬૪-૧૬૬૯ માં હયાત) : ધણું કરીને આ આખ્યાન- 
કવિતી “સુરૅખાહર્‌ણુ' નામની ખાનદેશના બ્રુહરાનપુરમાં કરેલી (પં.સ. ૧૬૬૪) 
રચન! છે. બીજી રચના “કામાવતીનું આખ્યાત' (ઈ.સ. ૧૬૬૯) છે. એતા નામ 
ઉપર ખીજ ખે રચના ચડાવવામાં આવી છે, પણુ એ અશ્રહ્ય છે. 


હૃકિદ્દાસ વણિક (ઈ.સ. ૧૬૭૧ માં હયાત) : એની એકમાત્ર પ્રામાણિક 
ફૂતિ “નરસિંહના પુત્રનો વિવાહં' (ઈ.સ. ૧૬૭૧) જણુવામાં આવી છે. બીજી 
ત્રગૂક એના નામે ચડાવી પ્રાસ કરાઈ છે, 


ક્ાર્ક્રો ( ઈ.સ. ૧૬૭૪-૧૭૪૪ માં હયાત ) : એ વડેદરા જિલ્લાના 
ભાલેજને વતતી હતે]. એના “બાર માસ' ઉપરાંત કેટલાંક પદ પણ્‌ છપાયાં છે.. 
આ “દ્રારકા? કૅ '્રારકાદાસ'ના નામે ચડાવી કેટલીક નાની રચનાએ પાસ 
કરવામાં આવી છે. 


ધનજી ( ઈ.સ. ૧૪ મી સદીની ત્રીજ પચીસી ) : એતી એકમાંત્ર કૃતિ 
'સ્ફમિણીવિવાહ (સ. ૧૮૧૯-ઈ.સ. ૧૭૬૩ ની હાથપ્રત) જવામાં આવી છે. 


યટ્નો*્વર (ઈ,સ. ૧૬૬૯ માં હયાત) : ડાકોરના શ્રી રણુછોડરાયજતે! પુષ્ટિ- 
માગી5ય સેવા-પ્રકાર તક્કી કરી આપનારા ગો. શ્રી હરિરાયજીતી આત્તાથા આ 
યસેશ્રે રચેલુ' “શ્રો રણુછોડજીનું ચરિત' (ઈ.સ. ૧૬૬૯) મળે છે. 


જીવરાજ (ઈ.સ. ૧૬૭૬-૭૮ માં હયાત)-'જતને ચશિખામણુ' “ કૈલ્ાસ- 
વણુન' અને “ઈશપ્રતાપ' એ ત્રયુ જ રચના જવરાજની મળી છે, એ સુરતના 
ખેગમપુરાતે। કૈ ભરૂચ પાસેના વેજલપુરતો વતતી હતે!, 


તુલસી (ઈ.સ. ૧૬૭૬ માં હયાત) : ધોળકા પાસેના લીલિયાના આ 
થાદ્મણને એકમાત્ર મ્રથ 'અત્રમેધ' મળ્યો છે (ઈ.સ. ૧૬૭૬). જૈમિતિતા “ખશ્ચમેધ'ને 
અનુસરીને લખાયેલું એનું આ સ્વતત્ર આખ્યાન છે. 


કેશવદાસ વણિક (ઈ.સ. ૧$૭૭ માં હયાત) : એતું કૃષ્ણની લીલાને 
લગતુ 'મથુરાલીલ!' (૩૧ કડવાંનું) જણુવામાં આવ્યુ છે. એ ભરૂચ પાસેના 
આમોદતે] વલ્લમી વણિક વૈષ્સુવ હતે. 


ઉર્દેવ સ્વામી (ઈ સ. ૧૬૮૪ માં હયાત) : મૂળ સિદ્ધપુરતો વતની 
ઓદીચ્ય ખહરહ્મણુ-ખ ભાતમાં જન્મેલો, તેશે સુરતમાં 'સક'દપુરાણુ'તો આધાર લઈ 
[ગ્રવતી ફયા 'શિવપુરાણુ' મચાળે આપ્યાન-રૂપમાં આપી છે, 


૩૧૨] સુઘલ કાલ | પ્ર. 


રેત્ને*વર્‌ (ઈ.સ. ૧૬૮૩-૧૬૯૪ માં હયાત) : આ એક પઘાનુવાદક ફતે।. 
ડભોઈમાં રહી આ શ્રીમાળી ખ્રાહ્માણૅ “ ભાગવત “ “ જેમિતીય અશ્વમેધ ' અને 
“સ્વર્ગારાહણુપવ''નો અધ્યાયવાર આખ્યાત-પહદદતિએ પઘાાતુવાદ કર્યા છે. સ સ્કૃતને 
એ સારો જ્ઞાતા હતો અતે ગુજરાતી ભાષા ઉપર પ્રભુત્વ ધરાવતો! હતો એ 
કરણે અનુવાદ હોવા ૭તાં અનુવાદ છે એવો વાચકતે ખ્યાલ આવતે! નથી, 
'ભાગભત'નેો અતુવાદ કરતાં એણે થીધરી ટીકાનો આધાર લીધે! છે. અ ઉપરાંત 
*આત્મવિચાર-ચદ્રોદ્ય' ગણુમેળ વૃત્તોમાં કરેલી સ્વત'ત્ર સાનમૂલક રચના છે. એના 
“આર્‌ માસ' પણુ જણુવાંમાં આવ્યા છે, એના નામ પર ચડાવીતે પણુ થોડી 
રચતાએ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે, 

મુકુદ (ઈ.સ, ૧૬૮૬ માં ડયાત) : ખ'ભાતતા આ આપખ્યાનકારે “વર્‌ 
વર્માતું આંખ્યાન' અતે “ચદ$ાસતું આખ્યાત' એ ખે આખ્યાન રચેલાં હોવાનું 
«નૃણુવામાં આવ્યું છે. ી 

વલ્લભ ભટ્ટ (ઈ.સ. ૧૬૯૦-૧૭૧૦ માં હયાત) : સુરતના ઓદીચ્ય 
રોળાક્રેયા ખાહણુતો આખ્યાન-રૂપમાં ભાગવતતા ૧ થી હ અતે ૧૧, ૧ર ના 
સ્કધોને! સારાતુવાદ મળે છે (ઈ.સ, ૧૭૦૭થી ૧૭૧૦). એ કયાકાર હતો અને 
રચના ગઈ સ'ભળાવતો, એણે આ ઉપરાંત “ રેવામાહાત્મ્ય ' (ઈ સ. ૧૬૭૦૧) 
'અનાવિલપુરાયુ' (ઈ/સ. ૧૬૭૦) અતે સ્વ, અ*, છુ. જતીએ પ્રેમાન દતા નામે 
૭પાવેલુ' “સુભ્રદ્રાહરણ' રચનાએ1 કરી હતી. 

જગન્નાથ (ઈ.સ. ૧૭-૧૮ મી સદીતે! સ ધિકાલ) : આનું એક માત્ર 
આખ્યાનન્કાવ્ય “સુદામાચરિત્ર (ઈ.સ. ૧૭૦૫) મળ્યુ છે. 

નથુરામ (ઈ.સ, ૧૭-૧૮ મી સદીનો સ ધિક!લ) : એનાં “કકો' “ચેતવણી 
(શિન્તામળિ ) “પાવતી-લદ્દમીસ'વાદ' 'વિદુર-ભાવ' અતે થોડાં પદ . નણુવામાં 
આવ્યાં છે. 

જેરામ (ઈ.સ. ૧૭-૧૮ મી સદીને સ ધિકાળ) : એવું એકમાત્ર 'બભ્રવાહન* 
આખ્યાત' મળ્યું છે, એ કચ્છ-મુ'્રાનો ચાતુવેષદી મોઢ ખાડાણુ હતે. 

ભેજે સુર્તી (ઈ.સ. ૧૭-૧૮ મી સદીતે। સ'ધિકાલ) : આ આખ્યાન- 
કારની 'ચદ્રહાસ આખ્યાત' અને 'બથ્રવાહુત આખ્યાન' એ ખે રચના મળી છે. 
એ જ્ઞાતિએ ષણું કરીને બારોટ હતે, 
' ફજીદ્ાવતી કિવા પ્રાણનાથ ( ઈ.સ. ૧૭-૧૮ મી સદીને! ₹ધિકાલ ) : 
પરણૂામી વૈષ્યુવપ'થતા સ્થાપક દેવચ%જીના શિષ્ય પ્રાણુનાથે નવાનગર-નતમનગરમાં 


"૯ ઝુ'] ભાષદ અને સાહિત્ય [૩૧૩ 


રહી 'છાવતી' એવા સ્રૌભાવથી નિટોષ શગારનાં પદ ગાયાં છે. (એનાં કાવ્યોની 
નકલ મારવાડતા મેડતા ગામમાં થયેલી છે.) એનું 'રાસ્રવણું ન' સુમધુર રચતા છે. 

વેણીદાસ (ઈ.સ. ૧૭૦૫ માં હયાત): પેટલાદ નજકતા પીજતા આ 
લેઉવા પાઃીદારે તત્કાથીન ત્રજમિશ્રિત હ'દીમાં “દલ્હીસામ્રાજ્યવર્યુત' પઘરૂપે 
આંષ્યું', છે, ઓતિહાસિક દણિએ આ મહત્ત્મપૂણું રચના છે. 


કૅવલરામ નાગર (ઈ.સ. ૧૭૦૦-૧૭૪૯ માં હયાત ) : અમદાવાદતા 
વિસનગરાં કવિ કેવલરામને। ત્રજર્મિશથ્રિત હિંદી ભાષાને અમદાવાદના સમકાલીન 
સૂંખા જવાંમર્દખાન અને એના બાબી વશના પૂવજેની પ્રશસ્તિ ગાતો પઘ્ગ્રય 
જાખુવામાં આવ્યો છે. આ પણુ એતિહસક મહત્તત ધરાવે છે. 


તુલજારામ (ઈ.સ. ૧૦૦૯ માં હયાત) : અમદાવાદના મૂળ વતતી નાગર 
.સા(તિના આ આખ્યાનકારને। વડોદરામાં રચેલો “દશમસ્ક'ધ' જણુવામાં આવ્યે છે 
(ઈ.સ. ૧૭ન્‍૯). 

ર્સુછોડ ભકત (ઈ.સ. ૧૭૧૪-૧૭૨૪ માં હયાત) : મહીકાંદાતા ખડાલ 
ગામને! વતની અને પાછળથી કપડવ'* તાલુકાના તોરણામાં આવી વસેલો આ 
“એક ભક્તકવિ હતો. “ડકો “કમર્થવેપાક' “ફૃષ્ણુનાં મહિના' “કેવલરસ' '“ચાતુરી* 
“ચિ'તાબણિ? “ઠાકોરતે! ગરેખે!' “તાજણા।' (-યાબખા) “બારમાસ' વગેરે એતી અનેક 
“ભક્તિમાર્ગી ય રચનાઓ મળી છે. વળી “દશાવતારલીલા' “તાસિકેતાખ્યાન' “બ્રભસ્તુતિ' 
'ગોવધ ન ઉત્સવ “સીતાવેલ' વગેરે આખ્યાનત્રેકારની રચનાએ। પણુ મળે જે. 


જગજીવન (ઈ.સ. ૧૭૧૬-૧૪ માં હયાત) ; મષ્ય કક્ષાતા સાની રવિએ માં 
સ્થાન લઈ શકૅ તેવા આં કવિતી “જ્ઞાનમૂશ' “નરખે!ધ' “મણિરત્નમમાલા' 'સપ્તા- 
૧યાયી' 'જ્ઞાનગીતા' “રામકથા' “શિવવિવાહ' અને 'ચિત્તવિચારસ'વાદ' એ , કૃતિઓ 
'જણુવામાં આડી છે. “મણિરત્નમાલા' મૂળ કોઈનો ગ્રથ છે, એતા અનુવાદમાં 
કવિખએે પદ્ય તેમજ ગદ્યના ઉપયોગ પણુ ક્યે છે. 


૨ઘુરામ રીક્ષિત (ઈ.સ, ૧૭૧૬ માં હયાત) : “નરસિહ મહેતાની ફૂ'ડી' 
“પાંડવાશ્ગમેધ' ઉપરાંત છૂટક પદો આ આખ્યાંનકારનાં મળી આવ્યાં છે, એ 
-એાર્પાડતો યજુવેદા બાહુ હતે, 


શામળ (ઈ.સ. ૧૭૧૮-૧૭૬૫ માં હયાત) $ ગુજરાતી ભાષાના મધ્ય- 
“કાલમાં કાહ્પનિક લૌકિક ડથાએ  સ્વલ્પ પ્રમાણમાં જ મળી છે. અમદાવાદ પાસેતા 
. “વે'ગશુષુર(હાલના ગોમતીપુર) ના શ્રીગોડ માળવી બાહ્મણુ શામળ ભદ્દે લોકર જનત- 


૨૧૫૪] મુઘલ ડાલ [્ર.. 


પ્રકારતી લોકિક કથાએ। રચવાનો આરભ કર્યો અતે મહેમદાવાદ પાસે સીં'હજના 
" જમીનદાર્‌ રખીદાસ પટેલની વિન તિથી એને ત્યાં ઈ.સ. ૧૭૨૯ માં જઈ રહ્યો 
(યાં પણુ રચનાએ ચાલુ રાખી. એની રચ્યા વષ'વાળી 'શિવપુરાણુ' “પદ્માવતીની 
વાર્તા' 'ર્ણુછેડજીનો શલોકે' “રરતમ બહાદુરનો પવાડે!' 'ભોજ અતે લીલાવતી? 
'સિહાસતખત્રીસી' -““અ'ગર્દાવણિ' અને 'સૂટાબહોપરી' (ઈસ, ૧૭૬૫ ની છેલ્લી 
રચના) અતે રચ્યા વષ વિતાતી '$ઘમકમ સવાદ' 'ઉતક'ઠતું આખ્યાન' (અપૃશુ )- 
'કામાવતીતી વાર્તા' 'કાલિકાને। ગર્ખે!' “ગુલબ'કાવલીની વાર્તા' “ચ'(ચ'દાવતાતી 
વાર્તા' “જહાંદાર્શાહતી વાર્તા “તદબત્રીશીતી વાર્તા “ બરાસકસ્તૂરીની વાર્તા ' 
“મદનમો[હનાની વાર્તા' 'રાવણુ-મદોદરી સવાદ “સુંદર કામદારની વાર્તા “ચ'પક-- 
સેનતી વાર્તા' 'ચ'દનમલયાગિરિની વાર્તા' અતે “રેવાખ ડ.' 


પ્રીતમ (ઈ.સ, ૧૭૧૮-૧૭૯૮ માં હયાત) : ખેડા જિલ્લાના સ'દેસર 
નજીકના ખાવળા ગામતે। બારોટ પ્રૉતમદાસ કે'વા પ્રોતમ સ્વામી નામને વિરક્ત 
સાધુ એતા સમયને, લગભગ અખાની કી ટિતે, સાની કવિ હતે. એની ગાદી. 
સદેસરમાં છે. એની રચ્યા ગષવાળી 'સરસગીતા' “જ્તાતકક્કો' સોરઠના મહિના' 
'જ્ઞાતગીતા' 'ધમગીતા' “સાખી-ગ્રય' “એકાદશસ્ક ધઃ “જ્તાતપ્રકાર' “ખહમાલીલા'' 
'પ્રેમપ્રકાશ' 'વિતય-દીતતા' અને “ભગવદ્‌ગીતા, તે! રચ્યા વષ વિનાની પણુ 
નાની નાતી અનેક ર્ચતાએ। તેમજ પદો નનણવામાં આવ્યાં છે. 


ક્ધુનાથ વૂપ્ણુવ (ઈ.સ. ૧૭૧૯-૧૮૧૪ માં હયાત ) : અમદાવાદના. 
ગો.મતીપુરનો એ લેઉએ પાટીદાર હતે!. ત્રીજ ધરતા પુષ્ટિમાગીય આ વૈષ્ણુવ 
કવિએ સમા સમાનાં અતે ત્ર!્તુ કઠતુતા ઉત્સવોનાં, ત્રજભ્ાષાનાં પદોની જેમ,. 
ગુજરાતીમાં અનેક ૫૬ ર્‌ચી આપ્યાં છે. “ધુતાખ્યાન' “વાર' 'તિ'થે' “ મહિને! ? 
'એધવજને! સાનખોધ' “પ્રેમમચીસી' “પ્રહ્લાદાખ્યાન' “ રાધાજતું રૂસણું ' વગેરે 
પણુ એની રચતાએ જાણીતી છે. 


નાથભવાન ઉફે" અતુભવાન'દ (ઈ.સ. ૧૪રર-ર૩ માં ઠુયાત ) : 
જૂનાગઢના વડેનમરા ધેડા કટુ બના આ ઉત્તર્વયતા સ-ન્યાસીએ ગ્રહાસ્થાશ્રમમાં 
“તાથભવાન'તા નામથી અને સત્યાસ્ત પછી 'અતુભવાન'દ'તા નામથી રયનાએ।. 
કરી છે. “કાતાનો ચાંતુરી' “અખાજીતો ગરખે!' “રાધાજને1 ગરબે? “ વિમલને 
ગરમે!' “વિષ્ણુપદ' “વષ્ણુવિચાર' 'ગ્યસતમુક્તિતો ગરખે!' 'હવ્યકવ્યતે! ગરબો! તેમ 
કેટલાંક ગરબા મરખી “તાથભવાન'તી ૭ાપથી, તો “ શિવગીતા ' “બહ્મગીતા' અને! 
'ચાતુરીએ' તેમ 'અધ્યાત્મરામાયશ્‌' ( ઈ.સ, ૧૭૪૪ )--એ સ ન્યસ્ત દશામાં. 


૯્સુ*] ભ્રાષા અને સાહિત્ય (૩૧૫૬ 


નરહરિ હાલારી (ઈ.સ. ૧૭૩૦ માં હયાત) : એની “ચેલેયાનું આખ્યાન” 
એ એકમાત્ર રતિ પ્રાપ્ત જ છે, એ જમનગર જિહ્લાના સરપદડને સારસ્વત 
ખ્રાહ્મણુ હતે. 

મીડુએ (ઈ.સ. ૧૭૩૮-૧૭૮૭ માં હયાત) : મીડુએ કે મીઠું મહારાજ 
મહીકાંઠાના મહીસાની વતતી અને મોઢ બાભણુ હતો. એનો શજ્િવિણાઉ 
સ સ્કૃત ભાષાતો મ્ય છે. એની ગુજરાતી રચનાએ! “રસિકવૃત્તિવિતે૬' “શ્રીરસ'- 
(બાર ઉલ્લાસમાં) “શ્રીલહરી'(શ કરાચાર્યજીની “ સોન્દર્યલહરી 'નો અતુવાદ ), 
'શક્તિવિલાસલહરી!? 'ભગવદ્‌ગીતા'( અનુવાદ ) અને બીજી સસકૃત તેમ ગુજરાતી 
સ્તોત્ર વગેરે રચનાએ મળી આવી છે. કવિ તરીકે ઉચ્ચ કક્ષાને! છે, 

સુ'દ૨ મેવાડે। (ઈ.સ, ૧૭૪૦ માં હયાત) : પ્રેમાન દે દશ્મસ્ક ધ એના પર 
મા અપ્યાયે અધૂર્‌। રાખેલો તે સામાન્ય આખ્યાનબ ધમાં આ આખ્યાનકારે પૂણુ 
ક્રયાડ છે, રાયપુર પરગણાના ધાયેતા ગામતે] એ મેવાડે ખાલાણુ જણાય છે. 


સુ'ર્જી રીક્ષિત (ઈ.સ, ૧૭૪૦ માં હયાત) : વડોદરાના અમદાવાદી 
વડનગરા બાહ્મણ સુ'દરજીએ કાશીમાં “સિ'હાસનખત્રોસી'તી નોંધપાત્ર રચના કરી 
“ણુવામાં આવી છે, એણે “કડવુ'' શખ્દ ન વાંપરતાં “મીડું' શખ્દ પ્રયોજેલ છે. 

જીવણુદાસ (ઈ-સ. ૧૭૪૨-૧૭૪૭ માં હયાત) : ધોળકાના એક નાતા આ 
સાની કવિની 'ગુરુરિષ્ય-સ'વાદ' અને “શિખામણુનો ગરખે!' એ ખે રચતા ઉપરાંત. 
“દાસ જવણુ' કૈ “દાસી જીવણુ'તી છાપથી “ચાતુરીએ!' મળી છે. 


ત્રીકમદાસ વેષ્ણવ (ઈ.સ. ૧૭૪૪-૧૮૦૦ માં હયાત) : જૂતાગઢે આપેલ 
મફરવના કવિઓમાં અનુભવાન'દ પછી એ નરાસિ હ મહેતાના મંગરોળ(સોર્ઠ)માંતા 
કાકા પવ'તના વશમાં થગેલે ગણનાપાત્ર ભક્તકવિ થયે] છે. એમ તો એ ગાયક- 
વાડી મજમૂદાર્‌ હતો. સ'સ્કૃત ઉપરાંત તરજ અને ફારસી ભાષાના પણુ ગમે કવિ 
હતે।. “ડાકોરલીલા' 'પવતપચાશી? અતે “રુફિમિણીખ્યડ' (ફારસીમિશ્ર ત્રજ- 
ભાષાતે) એ મહત્ત્તનતી ફૂતિઓ ઉપરાંત “ત્રીકમદાસ-આશ પરિપૂરશુ'તી કાપ- 
વાળાં મોટી સ'ખ્યા્માં એનાં ભક્તિપદ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યાં છે. 

શિવાન'દ (ઈ.સ. ૧૭૫૪ માં હયાત) : સુરતના વડનગર નાગર બાહમણુ 
શિવાન'દે શિવને કે'દ્રમાં રાખી રચેલાં પદ ન્નણુવામાં આવ્યાં છે. 

સૂલજી ભટ્ટ (ઈ.સ. ૧૭૫૫માં હયાત) : વ્યાસ મૂલ તરીકે એળ- 
ખાતા આ આખ્યાનકારનું “ નરસિ'$ મહેતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ! એ એકમાત્ર 
રચના મળી છે. 


3૧૩) સુઘલ કાલ [પ્ર. 


તોંધવુ' જેઈએ કે તાના તાતા અનેક કર્તાએએ “પદે? “ીત'તો “બાર 
માસ' જેવી સાદી રચનાએ। કરેલી જાણુવામાં આવી છે, અ બધીને સમાવેશ 
કરવા જતાં મ્ર'થતું લ'બાણ નિરર્થક વધે એટલે એ અહીં જતી કરી છે. 


જુની ગુજરાતીતુ' જત સ!ાહિત્ય 


ગુજરાતી ભાષાના જૈન સાહિત્યકારો વિશે અગાઉના ત્રથેોમાં અહડતે! 
'નિદદેશ થયે છે, મૂધ્ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતી ભાષાના જૈત સાહિત્યકારોની 
"સામે પણુ સુદીધ' પ્રણાલી હતી. આમાં ' આદિકવિ 'તું માત લઈ જતા અત્યારે 
'તો 'ભરતેશ્વરબાહુબલિધેરર' (અ'દાજે ૧૧૬૯)તા કર્તા વજસેતસ્રરિ કરી શકાય. 
કૃતિ સામાન્ય પ્રકારની છે, પણુ પ્રાચીન ગુજરાતી કિવા ઉત્તરગોજ ર્‌ અપબ્ર શ 
ભાષાને! નમૂનો પૂરે! પાડે છે. 


નમૂનેદાર રચતા તે! શાલિભદ્રસૂરિનો “ભરતેશ્વરબાહુબલિ રાસ” (સ'. ૧૨૪૧- 
“ઈ.સ, ૧૧૮૫) છે, જૈન પરિપાટી પ્રમાણે કાવ્યાંતે પાત્રો દીક્ષા લઘ લેતાં હોર 
અત નિવે*દાત્મક લાગે, છતાં સમત્ર રીતે ન્નેતાં એ વીરર્સનું એક ગણ્ય કે।ટિનું 
કાવ્ય બતી રહે છે, જેતે! જેટ ગુજરાતી સાહિત્યમાં તે! પદ્માનાભના “કાન્હડદે- 
ગપ્રબધ' કે થીધરના 'રણુમહ્થ છ૬' માં જોઈ શકાય. 
જેન સાધુએ અતે શ્રાવકોએ ધમકયાનકોતે કે'દ્રમાં રાખી મોટે ભાગે 
ર્થ્રૂલિભદ્ર-કોશા અને તેમિતાથ-રાજિમતી તેમજ પે!તાતા સમયના ગુરુસ્થાતીય 
આચાર્યોના ચરિતને ડિષ્ય બનાવી અતેક રાસે।તી રચના તેમ મર્યાદિત સ ખ્યામાં 
રમણીય ફાગુએની રચતા કર! છે, રાસોમાં તોંધપાત્ર કરી શકાય તેવી રચનાએ।માં 
વિજયસેનમૂર્તે! 'રેવતગિરિરાસુ' (ઈ.સ. ૧૨ પર આસપાસ) અતે અ બદેવસરિને! 
“સમર્‌ારાસુ' (ઈ.સ. ૧૩૧૫) "યાત ખેચે છે. પહેલામાં તેજપાલનું સ્તર્ષ ચરિત 
આપવામાં આવ્યુ છે, તે બીજામાં પાટણુના શ્રેદી સમરસિ «ની પાલીતાણાની 
સ ધયાત્રાનું ર।ાચક વણુ'ત મળે છે. આ ખ'ને લાવણ્યસમયના “વિમલપ્રબ ધ' (ઈ.સ. 
૧૫૧૨) અતે પાકતાથસૂરિના “વરતુપાલ-તેજપાલરાસ' (ઈ.સ. ૧૫૧૯ આસપાસ)ની 
યાદ આપે છે. ધામિંક રાસ ભગેરેમાં પ્રસગોનાં શખ્દભેદે અને ફૂવચિત પ્રકારમેદે 
'પણુ પુત: ડથન જ લાગે, ન્યારે એતિહાસિક પાત્રોને કેદ્રમાં રાખી રચવામાં 
આવેલી ર્ચનાએ। માં સજવતા લાગે. 


રાસયુંગમાં અતે પછી પણુ, થેડી સંખ્યામાં છતાં, ફાગુરચનાઓમાં 
વસ્તુસામ્ય છતાં વણુન-ભ મીતા પાર્થકચતે કારણે, થોડી જ નબળી કૃતિઓના 
અપવાદે, ર્ચનાએ કમનીય બતી રહે છે. નમૂનેદાર કેડી શકાય તેવી રચનાઓમાં 


ઝુ] ભાષા અને સાહિત્ય [૩૧૭ઃ 


તૉંધપાત્ર જિત્પદૂમસૂ રિતે! 'તેમિતાથ ફૂાગુ' (ઈ.સ, ૨૩૬૬ આસપાસ) અજ્ઞાતતે 
“જ'બૂસ્વામિફાયુ' (ઈ.સ. ૧૨૭૪), સોકમસાગરસૂરિનો 'રગસામરને1મફાગુ' (ઈ.સ. 
૧૪૦૧ આસપાસ), મર્ાણકથચ દ્રસાંરેનો “'નેમાશ્રરચરિતિષાગુ' (ઈ.સ. ૧૪૨૨ આસ-- 
પાસ) છે. સ્થુલિભદ્રના ચરિતમાં માત્ર, વ્ષાત્રડતુનું ચિત્રણ હેય છે, બાકીના ફાગુ, 
વસ'તનાં સુમધુર વણ તેથી રેચક બતી રહ્યા હોય છે. તાયક-નાવિકાને! વિરહ 
ઉદ્દીપ્ત કરવા વસ'તનાં વ્ણ'ત અપાયાં હય છે, જે અ'તે તાયક્ર-તાયિકાની વિરક્તિમાં 
પરિણુમતાં હોય છે.--આ જેન પરિપાટી. 


રાસની અનેક વિવિધ ર્ચનાએ। કરતાં થોડી પણુ લૌકિક તથા વસ્તુને કે'દ્રમાં. 
રાખી રચાયેલી, વાર્તાપ્રકારતી પઘરચનાએ કાવ્યતત્ત્ત અતે કાવ્યચિત્રમુની 
દૃણિએ વધુ આકર્ષક બની રહી છે. વિજયભદ્રસૂરિની 'હ'સરાજ વગ્ઠરાજ ચઉપઇ' 
(ઈ.સ. ૧૩૫૫) અને હીરાણુ દને! “વિઘ્ાવિલાસપવાડુ' (ઈ.સ, ૧૪૨૯) આવીઃ 
રચનાઓ છે, માણિકયચ'દ્રસૂરિતી “પૃથ્વીચદ્રચરિત' (ઈ.સ. ૧૪૨૨) શીર્ષ ક કથાવાર્તા 
લોકક પ્રકારતી છે, પણુ એ અતુગ્રાસાત્મક ગઘ્માં હોઈ ખેનમૂન બની રહી છે.. 


“ાર્માસી' “કડ્ક' “માતૃકાઃ “ડલશ' અને પઘગીતે। પણુ રચાયાં છે, પણુઃ 
એમાં “બારમાસી વિરહકાબ્ય તરીક્રે દીપી રહે છે, જેમાં મોટે ભાગે તે “તેમિતાથ- 
રાજિમતી? તે જ નાંયક-નાવિકા તરીકે આપવામાં આવ્યાં દેય છે. આ પણુ ફાગરુતી 
જેમ ₹“ગારપ્રધાન કવિતા છે. વિતયચ દ્રસૂરિની “'નેમિતાથચતુષ્પદિકા' (ઈ.સ. ૧૨૯૭” 
પહેલાં) સુદર બારમાસા કાવ્ય છે. 


કૂવચિત્‌ અક્ષરમેળ છ'દોમાં પણુ ર્ચનાએ થઈ છે. આમાં રારલિસૂ[રેતું: 
'વિરાટપવ? (ઈ.સ. ૧૪૩૨ પહેલાં) નોંધપાત્ર કૃતિ છે. 


સ'સ્કૃત-પ્રાકૃત નાનામે!ટા મ્ર થાને! શખ્દાથ માત્ર આપનારા ટબા 1િકરયા- 
છે, પણુ એવા મ્ર'શે!તાં સુભાષિતાને એક પછી “એક લઈ શખ્દાથ મામાં બ'ધાઈ. 
ન રહેતાં દષ્ટાંતવાર્તાએથા સમર ગદ્ય આપનારા 'બાલાવખેધ' એ જેન વાર્તા-- 
લેખકોની નમૂનેદાર સજે છે. તરુણપ્રભને! 'પડાવશ્યક-બાલાવબોધ? (ઈ.સ. ૧૨૫૫) 
અને સોમસુ'દરસ્ૂરિના “ષડાવશ્યકે' “થોગરાસ્ર' '“આરાધનાપતાંકા' “ત્વતરવ” 
'શક્તામરસ્તે[૧? 'પૂટિશિતક પ્રકરણુ' વગેરે ઉપરના બાલાવબોધ ગુજરાતી ગદ્યના જ 
નહિ, ભાષાના પણુ કમિક વિકાસના સૂચક નમૂના છે. 


અવિરત પ્રવાહ 
સલ્તનત ડાલષમાં જેન સાદહિત્યકારેતે હાથે રચતા-પ્રવાહ સતત વલ્લે જતે. 


શ૧૮] સુધલ ડાલ [ ક્ર. 


'હતા તેથી પણુ અધિક રીતે મુધ્ક કાલમાં સતત વષ્યે રલ્રો છે, એતાં એ 
ધાર્મિક પાત્રો, એનાં એ પ્રામિ ક ફથાતકો અતે સમાન કહી શકાય તેવી 1નરૂપણુ- 
પદ્દતિતે આત્મસાત્‌ કરી સાધુએ તેમજ શ્રાવકેોએ પો!તાની ભક્તિભાવતા પ્રર્દાશ ત 
કરી છે, આ કારણે અનેક રચતા સરન્નયા છતાં અને ભાષાના વિકાસની દૃષ્ટિએ 
એ ઘણી ઉપયોગી હોવા છતાં કાવ્યતત્તતી દૃષ્તિએ તોંધપાત્ર ભાગ્યેજ જેવા મળે 
છે, આમાં 'રૂપચ દઇુવરરાસ' (ઈસ. ૧૫૮૦)-તલદમયતી રાસ' (ઈ.સ. ૧૬ ૦૯)ના 
&કર્તા નયસું'દર, અનેક ગુજરાતી રાસ-ચે।પાઈ વગેરેના કર્તા આચાય સમયસું દર 
«ઈ.સ. ૧૬૦૨-૧૬૪૪ વચ્ચેતી રચતાએ), અતેક રાસે। અને સ્તવતે। આદિતા 
કતા ખ'ભાતના ત્ણર્ભદાસ (ઈ,સ, ૧૬૧૦-૧૬૩૧ વચ્ચેની રચતાએ।), વિનય- 
વિજય સાથે “શ્રીપાલરાસ' (ઈ.સ, ૧૭૩૮) અને સ્વત'ત્ર પણુ થોડા રાસ અને 
સ્તવનોના કર્તા ન્યાયાચાય' યશે વિજયજી, અનેક ચઉપઈએ અને રાસોના કર્તા 
જિનહુષ (ઈ.સ, ૧૭૧૦-૧૭૬૨ વચ્ચે) અને અનેક રાસે।ના કર્તા ઉદ્યરત્ત (ઈ.સ. 
“૧૭૪૯-૧૭૯૯ વચ્ચે) પોતાની રચનાઓમાં થોડી ઝાઝી સિદ્ધિ પામી શકા છે. 
'શ્રાવકેતે આનદ સાથે ઉપદેશ આપવાતો હોઈ સામાન્ય માતવ પણુ સરળતાથી 
મજ શકે એ દષદિ આ ર્ચતાએ પાઠળ રહેલી છે કે જેવી જેનતર આખ્યાનોની 
“રચનાએ! ૫૭ળ, 


લોકિક કથાવસ્તુ ધરાવનારી રચતાએ પણ થઈ છે, જેમાં પણુ એનાં એ 
'વસ્તુએેા ઉપર્‌ વાર્તાપ્રવાહ પદ્યમાં વહાવવામાં આવ્યો હોય છે. બાલાવખોધો 
લખવાતે। પ્રેવાહ પ્રમાણમાં હવે મર્યાદિત થયે! છે, બાકીના સ્તાષ્યાયે! (સજઝાયે!) 
સ્તવનો બાર્માસીએ। વગેરે પ્રકાર થોડા ઝાઝા ખેડાયે ગયા છે. 

છેલ્લાં ૭૦૦-૮૦૦ વર્ષોતા ગાળામાં જેન વિરક્ત સાધુએ।- આચાર્યો સુષ્ધાંએ 
“તેમ થોડા શ્રાવકાએ પણુ ધમ છ્ુદ્ધિધી-સે'કડે! અને હન્નરે!ની સ ખ્યામાં રચનાએ!। 
કરી છે. મેટા ભાગતી ર્ચનાએ। અન્યાન્ય જેત ભ“ડારોમાં તેમજ ખાનગી 
સ ્રહોમાં સચવાઈ રહેલી છે, આ બધીનો, માહિતી પૂરતી યાદીએના અપવાદે, 
અભ્યાસ થયે નથી, અભ્યાસ માત્ર મુદ્રિત કૃતિઓને। જ થયે! છે, જે થયો છે તેમાં 
“પ.થીક સસ્વશાળી રચતાએઓ તે પરેચય સુલભ પણુ બન્યો છે. જેનેતર્‌ અતે જેન 
આ બધી જ ર્ચતાએને! ગુજરાતી ભાષાના અને જૂના સાહિત્યપ્રકારોનતા તિકાસના 
છંતિઠાસમાં મહત્ત્વતો ફ્રાળા છે. કેરકારતે પણુ આમાં વિપુલ પ્રમાણમાં શખ્દોનું 
.ભાથુ' મળી રહે એમ છે. એમાંની કેટલીક એતિહાસિક વસ્તુ આપનારી રચનાઓ 
તો ગુજરાતના છોતિહાસતી ખૂટતી કડીઓ પણુ પૂરી કરી આપે તેવી છે. 


“૧ સુ'] ભાષા અને સર્પહેત્ય [ ૩૧૯ 


૩: અરખી ફારસી અને ઉર્દૂ 


ગુજરાતમાં વસતી પારસી કોમતી મૂળા માતૃભાષા ફારસી હતી. તેસો માંથી 
જેમને ઈરાનમાં તસતા પારસીએ। સાથે સબધ છેશે તેવા કેટલાક લોકે।નું ફારસી 
શીખવા તરક વલણુ રહેતુ. વિદેશે માંથી આવેલા મુસલમાનોની પણુ એ લગભગ 
માતૃભાષા હતી. બાકી ૨હ્રા ગુજરાતી [હ'દુએ, તેએ માટે ફારસી ભાષા અપરિચિત 
હતી, પરતુ જે તેએ ફારમી ત શીખે તે! સરકારી ખાતાઓમાં જેડાવાનાં દાર 
એમને માટે બધ થઈ જાય, આથી હિદુ મેના કેટલાક ગુજરાતી શિક્ષિતોતે પષ્યુ 
ફારસી શીખવાનું જરૂરી ખન્યુ- 


જ્રારસીના વિદ્દાનને માટે અરખી ભાષાનું જ્ઞાન હોવુ' અનિવાર્ય તો નહિ, 
પર'તુ આવશ્યક જરર હોય છે. ભારતના તત્કાલીન શાસકે મુસલમાન હતા, 
તેએન! ધમમ'થેો! અરખી ભાષામાં લખાયેલા હોઈ, પૅતાની મ!ન્યતા તથ! 
વિચારોતે પ્રમાણણિત કરવા માટે એ ગ્ર'થામાંથી અવતરણે। ટાંકી શકાય-એછામાં 
એછું એટલુ' અરખબીનું જ્તાન તો એમને માટે અપેક્ષિત રહે છે, આથી ગુજરાતના 
સુસલમાતે! તાર્ગર હિ'દુ ગૃડસ્થો કે પારસીખ। અરબી-ફારસી ખતેનો અભ્યાસ 
ઝરતા અને કેટલાક તો એમાં તિપુણુ બનતા, આતે કારણે ચુજરાતમાં અરખી 
ભાષામાં લણુ લખાયુ" છે, એ બધુ' લખાણ ગ્રૅથો દીબાચા ભાષાંતરો] રુકકાએ। 
ખ્યાઝોા કે ફૂટકળ લખાણુના રૂપમાં સાર્‌ાચે ગુજરાતમાં વેરવિખેર પડયુ છે, 
સદ્ગત દી. બ. કૃષ્ણુલાલ મોહનલાલ ઝવેરીએ પોતાના “ગુજરાતીએએ લખેલા 
જાર્સી ગ્રથો'માં પોતે ઉપ્ગે। ગમાં લીધેલાં સાધતોત! યાદીમાં ખંભાત અમદાવાદ 
વગેરે સ્થળેાતા કાજ સાહેબો તથા અત્ય સાહિત્યપ્રેમીઓતાં કિતાબખાનાં વગેરેતે 
ઉલ્લેખ કર્યો છે. એ જ પ્રમાણે ડો. છે!ડુભાર્હ ૨. નાયકે પણુ પોતાના “ગુજરાતના 
નાગરેનું ફારસી ભાષા અને સાહિત્યનું ખેડાણુ'માં ધણાં સાધતેાતો ઉલ્લેખ કરેલે। છે. 

ગુજર્‌ાતત! નામરો, ગુજરાતી મુસ્લિમો અતે પારસીઓએ અરી ફારસીમાં 
ધણુ લખ્યું છે, પરતુ એ બધું એકત્ર કરી શકાયું નથી, ફરારસીજ્તાતા નાગરોએ 
કુર્સદતે! સમય ફારસી કૃતિએ રચનામાં અને ફારસી પુસ્તકોની નકલ કરવામાં 
ગાળ્યો હતે।, ફારસી ગઘ્યપદ્યને મો.ટે જશો એમણે તૈયાર કર્યો હતે, પરંતુ 
એમાંતે! ધણો! નાને! ભાગ પ્રેકાશમાં આવ્યે છે. ગુજરાત-સોરાષ્ટ્રતાં સૃખ્ય શહેર્‌ 
જેવાં કે અમદાવાદ સુરત ભરૂચ 'ખ ભાત પાલનપુર માંગરોળ(સેરઠ) અને જૂનાગઢમાં 
વસતા એમના વશજ અને સગાંવહાલાંએનાં ધરોમાં એમની સખત મહેતત અતે 
તપસ્યાના ફળરૂપે લખાયેલાં પુસ્તક હશે જ. સ શેધનકાય કરનારાએ।ને માટે એ 
અતિશય ઉપયોગી સામમ્રી પુરી પાડી શકે એમ છે. જે આ બધા ધૂળ ખાતા 


૩૨૦] સુઘલ કાલ [પ્ર- 


ત્રથોનુ' સ શેધન કરવામાં આવે તે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં તવીન એંતેહાસિક- 
સામ્રત્રી મળી આવતાં ધણાં પ્રસ ગોનું પુતરમૂલ્યાંકન કરવુ પડે અતે એ રીતે 
ગુજરાતનો પતિહાસ વધુ સાચે] અતે સમૃદ્ધ બને, 


હિ'દુ લેખકે! : 

ગુજરાતી હિ'દુએ દ્રારા સર્જાયેલ અરખી ફારસો સાહિત્યતું ગ્રધાત લક્ષણુ 
એ છે કે એમાં ઇતિહાસ અતે એતિહાસિક પ્રસંગોને આલેખતા સોનું પ્રમાણુ 
સારુ' એનુ છે. ત્યાર પછી સુકા બયાઝ અતે અન્ય સાહિલિક મથે છે 


ઈશર્દાસ : અણહિલવાડ પાટણના નાગર ગૃહસ્થ ઈશ્વરદાસે ' શૂતુહાતે 
આલમગીરી' નામનો મ્ર'થ લખ્યો છે, એમાં શહેતશાહ ઓરગઝેમ આલમગીરના 
સમયમાં વીર દુર્માદાસ રાઠોડ સાથે થયેલાં યુદ્ધો અને પ્રસ'ગોતું વર્ણુત છે. લેખકે 
પોતે કેટલાક પ્રસ ગોમાં ભાગ લીધેલ હોઈ, આ મ્ર'થમાં વર્ણવેલી ધટતાઓવુ' 
મહત્વ વધી જાય છે. ઈશ્ર્દાસ જેધપુર્માં અમીરના હોદા ઉપર નોકરી કરતો હતે. 
એણે સતત બે વર્ષ સુધી શુજતખાત અતે દુર્ગાદાસ વચ્ચે મેળ કરવાતે। પ્રયાસ 
ચાલુ રાખ્યો. 

ઈશ્વર્દાસે ગુજરાતમાં શૈખ અખ્દુલ વહાાબના પુત્ર શેખ ઉલૂ ઇસ્લામના 
હાથ નીચે નોકરી કરી હતી, એના પ્તિહાસમાં ઈ.સ, ૧૬૫૭ થી ઈ.સ. ૧૬૯૮ ના 
સમય દરમ્યાન બનેલ પ્રસંગોનું વર્ણુન કરેલુ' છે, આ પુસ્તકતી માત્ર એક જ 
હસ્તલિખિત પ્રત પ્રાપ્ય છે, એ નકલ દઠિ,સં. ૧૧૬૩(ઈ.સ, ૧૭૫૦)માં 
નહરવાલા(પાટણુ)માં કરવામાં આવી હતી.₹* 

દ, જી બે* પોતાને “77/9/0/)? 9/ €%#/47૮#' લખવામાં આ પુર્તકમાંથી 
વ્રણ! ફાયદો ઉઠાવ્યો છે. એણે એમાં 'શ્રીદાસ, ગુજરાતતો તાગર' એ પ્રમાણે 
ઉલ્લેખ કયો છે.:૫ સર જદુનાથ સરકારે પણુ ' તારીખે ઓરગઝેબ' લખવામાં 
આ પુસ્તકની મદદ લીધી છે એમાં એણે માળવા અતે રાજપૂતાનાની તતકાલીન 
પરિસ્થિતિનું ચિત્રણ સારી રીતે કર્યું” છે. 

ખાજા શજકરણ ભવાનીદાસ : તેતું ઉપત'મ 'ફ્ીદાઈખાતી' હતું. એણે 
હિ.સ. ૧૧૦૦ (ઈ.સ, ૧૬૮૯) માં “ કુશાયસાનામાં? નામનો મ્રથ લખ્યે1 છે.. 
એમાં સાત સુદર ખોધદાયક વાર્તાઓનો સમાવેશ યાય છે. 

જગજીવનદાસ : એ મતોહરદાસતો પુત્ર હતે..*૬ એણે “ મુન્નાખબ. 
ઉત્‌ તવારીખ ? નામે ધ્રતિહ્ઞાસતો એક ગ્રંથ લખ્યે। છે. હિ સ, ૧૧૧૯ (ઈ.સ. 
૧૭૦૭)માં મુહમ્મદ મોઅઝીમે એને વકાયા નિગાર તરીકે પોતાની પાસે રાખ્યો 


હૃસુ'] શાષા કને સાહિત્ય [33૨૧ 


હેતે।.₹9 એણે લખેલ ઘ્તિહાસમાં મહમદનગર તથા ચુજરાતના સુક્તાનને! વગેરેને 
સ'ક્ષેપમાં અહેવાલ આપવામાં આવ્યે! છે.₹*૬ એસે પ્રારસીમાં ધણા પત્ર લખ્યા છે.. 
કેઈ મુક'દરાયતી માતુશ્રીના મરષ્યુ પ્રસગે, મુતિયાણાથી, એણે એક દ્લાસાને। પત્ર 
લખ્યો હતે! તે ગુજરાત વિદ્યાસભાના ૯સ્તેપ્રતસ'ગ્રહમાં એક ખતસ'મહ ભેગો છે. 


જીવણુલાલ : એ ગુજરાતી નામર્‌ હતો, એને ગદ્ય ઉપરાંત પધ લખવાતે 
પશ શૈખ હતો. એ પ્રસંગને અનુરૂપ તઝમો લખતે।. 

એક કવિતામાં એણે પૂરી હલવો સાકર દૂધ જલેખી ખાન વગેરેનું સુ દર. 
વષન કયું જે. 

નન્હામલ : એ અમદાવાદન! સૂખેદારનતા તાયબ દેદર કુથીખાનતે। નેકર 
હતો. એ ફારસીને વિદાન હતે, એણે “ ચુલદસ્તે છર્મ' નામની પુસ્તિકા લખી 
છે. એમાં એણું પોતે ૬ૃ'દાવનની જનત્રા કરેલી તેતું સુ'દર્‌ વણુ'ત કયું” છે અને 
ભગવાન શ્રીકૃષ્યુ ઉપર્‌ પણુ થોડુક લખ્યું છે. એનું એ કાવ્ય બતાવે છે કૅ એ 
એક રસિક કાવ હતે, 

અરણમન : એ શાહજહાં અતે ઓર'ગઝેષતા જમાનામાં થઈ ગયે. 
'હીકતુલ હિ'દ' નામે એક હસ્તલિખિત ગથ, જે સુરતતા બખ્શુમિયાના કિતાબ- 
ખાનામાં છે, તેમાં જણાવ્યા મૂજબ એતું નામ “ચદ્રભાણુ' અને તખ્હ્લુસ “બરહુમન” 
ઇતુ. એ ગુજરાતમાં આવેલા જ'બુસરનેો વતતી હતો. સ'ભવ છે કે ગુજરાતના એ 
બાહમયુનું યુટુબ શાહજહાંતા જમાનામાં દિલ્હી કે આમામાં રહેતુ' હોય [૪૬ 

બરહમન ફ્રારસીના એક દીવાન(ગઝલસ ગ્રહ)તે। પણ કર્તા છે, એની ગઝલે 
પારલોકિક પ્રેમને વ્યક્ત કરે છે, 


મહેતા સુખરામ : ગુજરાંતને। વતતી હતો, એ ધણુ' કરીતે નાગર હતે. એનાં 
કેસીદ ( પ્રથશ'સ-કાવ્યો ) નવાબ સઆદતખાનની તારીફ્માં લખાયેલાં છે, એણે 
સ્કઝ[(પત્રે)તુ' એક પુસ્તક પણુ લખ્યુ' છે. અત્યારે એ તૂટક હાલતમાં ઉપલબ્ધ 
છે. એતો પત્રવ્યવહાર સુનશી કલાલચ'૬ સાથે હતે. એ ઈ.સ. ૧૭૦૭ પયત 
હયાત હતે. એના ઉપરથી મહેતા સુખરામના સમયતેો અ'દાજ પણુ મળે છે. 


મહેતા સુ'દરલાલ : એ પાલડીના વતતી હતે. એણે રૂકાતની ગક 
કિતાબ લખી છે. એમાં જતજતનાં ખતો પહ્કાખો રિવાજો અતે નસીહતો 
(શિખામણો!) પણુ છે. અબજ પદ્દતિ પ્રમાણે ઈ.સ. ૧૬૯૯ ની સાલ આપી છે, 
એથી એ ઓર ગઝેબના સમયમાં થયો! ગણાય. 
૪૦-૬-૨૧ 


૩૨૨] મૃઘક્ષ કાલ [ પ્ર. 


મુતશી દુશિજનમલ : એ અરખબી-ફારસીને જાતા હતો. વિદ્દાન સુસલ- 
માતોના સહવાસને ફારણું શતાં લખાણોમાં અરભૌ ભાષાની અસર્‌ દેખાઈ 
આવે છે, એ અરખી કહેવતો! અતે કુરાન શરીફની આયાતોતે ધણી ખૂબીથી 
ઉપયોગ કરે છે એ ગુજરાંતી હતે, પરતુ માળવામાં છરલામાબાદ નામની કે!ઈ 
જગ્યાએ સરકારી હોદા ઉપર હતો, એતા રૂકાતતો એક સ'શ્રહ વિધમાત છે. 


મહેતા શૈભારશામ : એ અમદાવાદતે! તાગર હતો, એનાં રકાત અતે 
રજનીશી ઉપરથી જેઈ શકાય છે કૅ ફારસી ભાષા ઉપર એતે1 ઘણે સારે 
ફાખૂ હતે. ફરું ખસિયરતી કેદ અતે એનું મોત સાદાત બારહા અને અજિત- 
સહતે લઈ ને હતાં એ બાબત એણે વિગતવાર લખી છે તેવી ખૌંજી કેઈ 
તવાર્‌ીખમાં જેવામાં આવતી નથી. આ બનાવ ઈ.સ. ૧૭૧૮ માં બન્યે..પ* 


માધવદાસ : ગુજરાતને તાગર્‌ ષ્રાહાણુ હતો, ફારસી અને દિ દીનો સ!તા 
દતો, એણે પોતાના પુત્ર ગોકલચ' દતે શીખવવા માટે રૂકાતતી એક કિતાબ 
નમૂતારૂપે લખી હતી, જે છપાઈ છે. ફાર્સોમાં એતું એક દીવાન તેમ કથાનામા 
મચદૂર્‌ છે, માધવદાસ ઓર ગઝેબન। જમાનામાં ઈ.સ, ૧૬૯૦ પયત હયાત હતે!, ' 
એતા પુત્ર ગોકલચ'દે પણ કેટલાક રૂકાત લંખ્યા છે, 


કિશતજ વેદ (બૈદ) : એ અમદાવાદતે! વતની ઇતે।, એણે આશરે ૩૦૦ 
પાનાંની એક ચોપડી રોજતીશીરૂપે લખી છે, એના દીબાચા( પ્રસ્‍તાવના )માં 
લખ્યુ' છે કે કેટલાક દ્તિસ બેકાર રહેવાથી મે" આનદ માટે હિદી-ફારસીની 
કિતાખેનના અભ્યાસ શરૂ કયો અને એમાંથી ફૂલો વીણીતે જમા કર્યા. એતું 
પોતાતું એક કિતાબખાનું પણ હતુ'. એમાં સાહિત્ય અતે ઇતિહાસના મ્રથ 
સારા પ્રમાણુમાં હતા. 


આ રોજનીશી દિ.સ, ૧૧૮૨(ઈ.સ, ૧૭૬ ૮)માં પૂરી થઈ હતી. 


શિવલાલ : એના પિતાનું નામ સુ'દર્લાલ, અમદાવાદના તાગર ખાત- 
દાનમાં એનો જન્મ થયે! હતો. એની રેોજતીશી ઘણી પ્રખ્યાત છે, એમાં 
રૂકાત, દીખાચા, કસીદા તથા શેરો લખેલા છે. એ પોતે શાયર હતે, પરતુ 
એને શાયરીનું અભિમાત ન દતું. એણે ન'ધ્લાલની રોજનીશી ઉપર્‌ લખેલ 
દીબાથે!, ફારસી ભાષા ઉપરતું એનું પ્રભુત્વ દર્શાવે છે, એની રેજતીશી 
શિકસ્તામાં લખેલી છે, ઈ.૪, ૧૭૪૮ માં એ રોજનીશી પૂરી થાય છે. એતી આ 
રોજનીશી ઉપર મહેતા ઉદ્યરામનો દીબાચો1 લખાયેલ છે, 


ઝુ] ભ્રાષા અને સાહિત્ય [૩૨૩ 


રેવાશ'કર પરેવામી : એ અમદાવાદને! વતની હતે!. ઈ,સ. ૧૭૬૧ સુધી 
એ હયાત હોવાની સાબિતી મળે છે. એના નામ સાથે “પરવારી' આવે છે. 
એ ન્યાતે ભરવાડ હોય. ફારસીમાં એનું પરવાર થયુ હોય અથવા એ એનુ 
તખલ્લુસ હોય,પ”અ જ્ઞાતિએ એ બ્રાહ્મણુ યા નાગર હોય એવુ લાગે છે. એ શાયર 
હતે. એણે ખાન અખ્દુલ વહાબખાનતા સબ'ધમાં એક મુસમ્મત (કાવ્યપ્રકાર) 
પ્લખી છે. ગધમાં એ અ'ત્યાનુપ્રાસવાળી શેંલીનો ઉપયેગ કરતે. શિવલાલ વગેરેની 
રાજતીશીમાં એતા લખેલા દીખાચા છે, તેના ઉપરથી ફારસી ઝબાન ઉપર્તે! 
એને કાબૂ દેખાઈ આવે છે. 
પારસી લેખકે 

હિદુએ ઉપરાંત પારસૌએએ પણુ ફારસી ત્રથ લખ્યા છે. તેઓએ 
રાનમાં વસતા પોતાત] જર્થોસ્તી ભાઈએ! સાથે લાંબા સમય સુધી સબ ધ 
જાળવી રાખ્યો હતે! અને તેથી ફ્રારસી ભાષાને અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યે। હતે. 
આજન્ટે પણુ દક્ષિશુ ગુજરાતમાં પારસી ભાર્છબહેને! ફરાર્સીનાો અભ્યાસ કરે છે, 
પરતુ એમાં થોડી એટ આવી છે. પારસોએએ લખેલા ફારસી ગ્રથોનેો મોટો 
ભાગ ધર્મ સખ'ધી રિવાયતે! વગેરેને! છે. 

ઈ.સ. ૧૬૭૫ માં એર્વદ દારાબ હોરમઝદિયાર બિન કામદીન કેકેબાદે 
“ અસર્ફાન્દ્યાર-તામાં ? નામે એક ફારસી કાવ્ય લખ્યું ડતું, પર'તુ સહુથી વધુ 
ખ્યાતનામ તે! “કિસ્સા-એ-સ' “ણ” છે, એન! લેખક બહમન બિન હેઇમઝ દિયાર 
સ'“તશા છે. એમણે ઈ.સ, ૧૬૦૦ ના અરસામાં આ કાવ્ય લખ્યુ હરે. 
પારસીએ! ઈરાન છોડી સ'નનણુ આવી વસ્યા એ પ્રસગતું વયુન એમાં પધરૂપે 
માપેલું છે. ગુજરાતના પારસી ભાઈએ ની શરૂઆતતી તવારીખી હ#ીકત જણુવા 
મારે એ પઘ્યશ્ન થ જરૂરી માહિતી પૂરી પાડે છે, 

એ પઘત્ર'થમાં ૮૬૪ પ'ક્તિ છે. પ્રે, ફ્રીરીઝ કાવસજ દાવર્‌ દશાવે છે 3 
એ પુસ્તકના લેખકતે પ્તિહાસનું જ્ઞાત ઝાઝું ન ઠંતું, 

આચાર્ય શાપુરજ હોરમસજી હોડીવાળાખએે પોતાના 57/42 777 
77/57 77/59/07)? માં એ પુસ્તકતું તલસ્પશી* વિવેચન કર્યું” છે. 
મુસ્લિમ લેખકે! 

ગુજરાતના મુસલમાનોની માતૃભાષા ગુજર્‌ાતી હોવા છતાં ફારસી ભાષા 
પ્રતયે એમનું સકારણુ આકપ'ણુ રહેતું, ગુજરાતની બહારથી આવી ગુજરાતને 
વતન ખનાવી રહેનાર સાધુ-સત-એ!ાલિયાએએ ધર્મ સૂફીવાદ સદાચાર વૈદ્યક 
ખગોળ જ્યોતિષ અને દુન્યવી બાબતો ઉપર અનેક ગચ લપષ્યા. ગુજરાતી 


દ, સુઘલ ડાલ [ત્ર 


મુસલમાનોએ જે ઇંતિઠાસના મથ લખ્યા છે તેમે।માં “ મિરાતે અઠેમદી? અતે 
“મેરાતે સિકુદરી'નું સ્થાન વિશ્ચિષ્ટ છે. 

ગુજરાતના મુંસ્લિમે! પ્રારસી ઉપરાંત અરખીના પણુ સારા વિદ્દાન દતા, 
વારા કમતા મુહ્લાંજ સાહેબ તથા એમના ફટુ ખીઓ અરબીમાં નિષ્ણાત હતા. 
એમતાં ધામિ'ક અતે નસીહતનાં પુસ્તક મોટે ભાગે અરબીમાં લખાયેલાં છે. 


ગુજરાતી મુરિલિમાએ વિવિધ વિષયે। ૫ર અરબી-ફારસીમાં લખેલાં પુસ્તક 
અમદાવાદ સુરત ભરૂચ જૂનાગઢ આદે પ્રદેશોના ર્‌ાજ્યકર્તાએ કૅ કાજીખોતાં 
પુસ્તકાલયો. માં અથવા સાધુસ તાતા ખાનકાહેોમાં સચવાઈ રહ્યાં છે, અણી 
એમાંના કેટલાક ખ્યાતનામ મુસ્લિમ લેખકે અને એમની રૂતિઓ ને! ઉહ્લેખ કરીએ, 


મીરઝા મુહમ્મદ હસત “ મિરાતે અહમદી'તા લેખક મૌરઝા મૃઠમ્મદ 
હસન (અલી મુહમ્મદખાન)તા પિતા ઈ.સ. ૧૭૦૮ માં એમની નિમણૂક વાર્કેઆ 
નિગાર તરીકે થતાં અમદાવાદમાં આવી વસ્યા. એમના મૃત્યુ પછી, એમના પુ, 
'મિરાતે અદુમદી'તા લેખકને પિતાને! ઇહકાબ મળ્યો અને એમને કાપડ બનરના 
અમીત તરીકે ચાલુ રાખવામાં આવ્યા, ઈ.સ. ૧૭૪૬ માં એમને દીવ!નને હોદો 
આપવામાં આવ્યો, પર'તુ ઈ.સ. ૧૭૫૩ માં રાધોબા તયા દામાજીરાવે અમદાવાદ 
છતી લીધુ' ત્યારે એ નિમણૂક તામતી ખતી રહી, આ રીતે એ ગુજરાતતે! અ'તિમ 
શાહી દીવાન બન્યો. એનો ઈતિહાસ ૧૭૬૧ તા પાણીપતના યુદ્દ પંછી અટકી 
જય છે, 

દિલ્હીના બાદશાહ અહમદશાહના રાજ્ય-અમલ દરમ્યાત એણું લખવાનું શર 
કયુ”, તેથી એ ગ્રથતું નામ “ મિરાતે અહમદી ' રખાયું. લેખકે એ લખવામાં 
૧૪ વર્ષોનો! સમય (ઈ,સ. ૧૭૪૮ થી ૪.સ, ૧૭૬૧) લીધો અને એ લખવામાં 
ગ્પેણે એક હિ'દુ કાયસ્થ નામે મીડાલાલ કે જે ગુજરાતના દીવાનની કચેરીને! 
ઝમચારી હતો તેની મદદ લીધી હોવાનું એ તોંધે છે. મીઠાલાલ દરૂતર્ખાતાને 
નશપર પરાગત સખનવીસ હતો! અતે સરકારી દફતરે।થી સ પૂણ'પણે વાકેફ હતો. 


લેખકે પોતાનો એ ઇતિહાસ કોઈ પણુ જતના પૂવગ્રહ કેં તરફદારી સિવાય 
લખ્યો છે. એમાં કેટલાક મુસ્લિમ સૂમેદારોતે પણુ એમની જુલ્મી વત ણૂક માટે 


વખોડી કાઢયા છે, રી 
એ મૂળ ઈરાતી ખાતદાતતે! હતો છતાં એણે ગુજરાતને પોતાનું વતન 


માન્યું હતુ, એનાં લખાણોમાં એનો ગુજરાત પ્રબેતો પ્રેમ અને ગુજરાતીઓ 
ગ્રબેતી સહાતુભૂતિ વ્યકત થાય છે. 


હ ઝુ' ભાષા અને સાહિત્ય [૨૨૫ 


એના પ્તિહાસમાં બાદશાહ અકબરથી લઈતે મુહમ્મદશાહ બીક્ાતા સમય 
સુધી લખાયેલાં અને ગુજરાતના સૂખેદારો કે દીવાતોને મોકલાયેલાં આંશરે દેહ 
ડુઝત ફરેમાતે!ના સમાવેશ થાય છે. એ દષ્ટિએ ઇંતિહાયતા પુસ્તક તરીકે આ 
મિરાતતું વિશિજ સ્થાત છે, પરતુ મિરાતની ખાસ વિશેષતા મિરાત સાથે એણે 
જેડેલી ખાતીમાને કારણે છે. એમાં મુજરાત વિશે ધણી કે મતી માહિતી આપવામાં 
આવેલી છે. 


સેયદ સિક'દ૨્‌ : “મેરાતે સિક'દરી'તે] લેખક સિકંદર ઇબ્ત મુહમ્મદ 
ઉર્ફે મગૃ ઇખ્ત અકબર હેતેો.૫૫ જહાંગીર તથા તમાદ-ઉદ્‌-દૌલા એતે “શેખ 
સિકુદર' નામથી એળખે છે, શેખ સિક'દરતા પિતા બાદશાઠ હુમાયૂ'ના હજૂરી 
અને ત્રથષાલ તરીકે ગુજરાતમાં આવ્યા હતા, સૈયદ મુબારક બુખારીના 
આધ્યાત્મિક શિષ્ય અને વિશ્વાસુ સાથીદાર તરીકે એનો તામે!હ્લેખ થાય છે. 
શૈયદ મુભારકત! મૃત્યુ પછી એના પુત્ર સૈયદ મિરાતતી સેવામાં જેડાયા. જ્યારે 
બાદશાહ અકબર પ્રથમ વાર ગુજરાતમાં આવ્યો યારે એ સૈયદ શિરાતના પુત્ર 
સૈયદ હમીદતી નોકરી કરતો હતે।. 

ઈસ. ૧૬૧૦ માં એ શરી તે।કરીમાં જોડાયો હતો. 

સિકદરે ધણા વિશ્વાસ ચુજરાતીઓ પાસેથી વાર્તાએ અને દતકચયારપે 
જાહિતી એકત્ર કરી હતી. 'મેરાતે સિક'દરી' આ માહિતી પર્‌ આધારિત પુસ્તક 
છે, એ ઈ.સ. ૧૬૧૩ માં, લેખકની ૫૮ વષની ઉમરે. લખાઈ પૂરું થયુ. 
જદ્ાંમીરે પોતે એનો 1િશ્ચષસતીયતા નોંધી છે. 

શેખ સિકદરે, તસબ્બુક્‌ ઉપરે “નૂકાત-3લ્‌-આરેક્ીન' નમતું પુસ્તક પણુ 
લખ્યું છે, જેની એક જ પ્રેત પ્રાપ્ય છે, લેખકે આ પુસ્તકની એક નકલ જહાં- 
ગીરતા વછર છતિમાદ-ઉદ્‌-દીલાને અપષ્યુ કરી હતી, જ્યારે જહાંગીર અમદાવાદ 
ગાવ્યો (યારે શેખ સિકંદરની હવેલીતાં અ જીસ્ની ખ્યાતિથી આકર્ષાઈ એણે 
એેતાં બાગ તયા હવેલીની મુલાકાત લીધી તહતી.પર 

ખાદરાહ શાઉજહાંના સમયમાં થઈ ગયેલ અબ્દુલ લતીફ ગુજરાતી 
કશકરખાનીએ પણ્‌ ફારસી સાહિત્યમાં તોંધપાત્ર ફાળે આપ્યો! છે, ગણે મૌલાના 
ફમતી મસતવી ઉપર્‌ એક તપ્સીર લખી છે. એતી પ્રસ્‍તાવતા ધણી આલ'કારિક 
શૈલીમાં લખવામાં આવી છે. એમાં એણે ઉપમા તથ। ર્પકેતતે! છૂટથી ઉપયેગ કર્યો છે. 


સૈયદ મહમદ મકબૂલ આલમ: એમનો જન્મ ઈ.સ. ૧૫૮૧ માં થયે! 
| હતો. એમતી ખે કત ઘણી જણીતી છે : (૧) જમઆતે શાહિયા-એ સાત 


* 


૩૨૧] સુધલ કાલ [.: 


વિભાગનું પુસ્તક છે. એમાં રેવી ર્હસ્થેો સબ'ધમાં લખવામાં આવ્યુ છે. (૨) 
લતાયફરે શાહિયા-એમાં - દિવસે તથા રાત્રે ખુદાની દુઆ કેવી રીતે ગુન્નરવી એ 
સબ'ધી લેખો અને હ. શાહઆલમની ઈખાદત માટેનાં સૂત્રોના ઉલ્લેખ છે,પ2 


સોયદ જાફે૨ ખદ્ડરે આલમ : એમના પિતાતું નામ સૈયદ જલાલ હતું, 
“બદ્દે આલમ એમને! ઇહ્કામ હતે. તેમનો અમદાવાદતા વતનો હતા. હદીસ અતે 
તપૂસીરના તેએ! ઉચ્ચ કોટિના વિદ્દાત હતા. એમતી ગૃતિઓમાં “રોંઝાતે શાહીયા' 
ધ'ગી જચીતી છે, એ ર૪ ભાગમાં લખાયેલી છે. એના ૨૦ ભાગમાં મહાત્માઓનાં 
જવનવૃત્તાંત છે, બાકીના ૪ ભામમાં તકફ્સીર્‌ હદીસ વગેરે બાબતે લખલી છે, 
એમ કહેવાય છે કે તેઓ માત્ર ૧૮ પહેર(પ૪ કલાક)માં આખુ કુરાન શરી 
લખી શકતા. એમતા લખાણુતા તમૂનો 6. પીર મુહમ્મદશાહતી દરગાહના 
કેતાબખાનામાં મોજૂદ છે. “ મિરાતે અહમદી'તો લેખક એ પુસ્તકની ઘણી મદદ 
લે છે. એમની બીજ કિતાબ 'આમાલે શરહેયા' ઈ.સ, ૧૭૫૧ માં લખાયેલી છે, 
એની એક દસ્તપ્રત ભરૂચના કાઝી સાહેબના કિતાબખાનામાં મોજૂદ છે. 


એમની એક ખીજ ફૂંત 'સદ હિકાયતે શાહી' માં હ, કુત્બેઆલમ તથા 
6. શાહઆલમતી કરામતેોને! અહેવાલ છે. ' 


'સયદ મહમદ અબુલ મજદ મહનૂબે આલમ : તેએ ઉપયુ'કત સોય 
જફર્‌ ખદ્દે આલમનના પુત્ર હતા. “અખુલ મજદ' એમતી દુનિયત અને “મહખૂમે. 
આલમ' એમનો પ્રહકાબ હતે, તેએ શાહજહાંતા સમયમાં થયા. તેએ પુ: 
પિતાતી મામ્્ક એક મહાન સત હતાં, તેઓ પોતાને બધે સમય ખુદાની ઇખાદત- 
માં ગાળતા, એમણે 'અહલે બયત'પં*તી રિવાયતેોના આધારે ફારસો જબાતમાં. 
“કુરાન ફ્રીર'ની તપ્સીર લખી છે. ઉપરાંત “ઝીનત ઉલૂ કાત' અને 'મિશકાત ઉદ 
મસાનુખીહ' નામના મ્રથે! ઉપર પણુ ટીકા લખી છે. એ ઉપરાંત “ મશરેક ઉલૂ 
અતવાર' નામના અર્બૉ મ્ર'થતો ફારસીમાં તરજુમો પણુ કર્યો છે. તેએ હિ.સ, 
૧૧૧૨ (ઈ.સ, ૧૭૦૧)માં અવસાત પાંમ્યા, 

મોલાતા રોખ મુહમ્મદ નૂરુદ્દીન : એમનો જન્મ ઈ.સ, ૧૬૫૦માં 
અમદાવાદમાં થયે! હતો, એમના પિતાનું નામ શૈખ મુહમ્મદ સાલેહ હતુ. એમતી 
સમજય્ાક્તિ બચપણુથધી જ ખૂખ તીત્ર હતી. એ પે!તાતા સમયના અમદાવાલ્તા 
સરયશ્રેષ્ઠુ વિદ્દાન હતા આથી શેખૂલ ઇસ્લામ સુહમ્મદ ઇક્ામુદ્દીતે એક લાખ 
ચોવીસ ૬ન્નર રૂપિયાના ખચે એક સદ્રેસા, છાત્રાલલ અને મરિજિદ તેયાર 
કરાવી એમને સોંપ્યાં હતાં. એનાં ખડૅર્‌ આજ પણુ આસ્તોડિયામાં મોજૂદ 


હમુ*] ભાષા અને સ્મર્પહેત્ય (૩૨૭ 


છે.પપ એમણે રચેલા ય'થોની સ'ખ્યા ૧૭૦ની ગણાય છે. એમાં મોટા ભ્રાગની 
અરખી કિતાખોા છે, સૂફીવાદ ઉપર એમણે ધણુ। મચ લખ્યા છે, એમની કુરાન 
રારીકર ઉપરતી તક્સીર સોથી વધુ મશટ્ટર છે. એ આખી નથ. એ સાઠ ૬૦નર્‌ 
બેતની રીકા હોય એમ મનાય છે.પર્દ તેએ ઈ.સ, ૧૪૪૨માં મૃત્યુ પામ્યા, 
એમતી કબર આજ પરસ અમદાવાદના આસ્તે ડિયા મહોલ્લામાં મરિજદ અને 
મકેસાતી તજીક મોજૂદ છે. 


કાઝી મુહમ્મદ નિઝામ્ઠુદીન ખાત એમના પિતાનું તામ શૈખ વરુદ્‌ત 
હતુ. બચપણથી જ તેએ વિદ્યાબ્યાસ ગી હતા અને કુરાન ક'ડસ્ય કરનાર હા[િજપ૭ 
પણુ હતા, તેએ શાયર પણુ થતા. ઈ.સ, ૧૭૩૮ માં દિલ્હીના બાદશાહે અમદાવાદના 
શહેર-કાઝી તરીકે એમની નિમણૂક કરી, એમના રચેલા મ'થામાં 'શ્સાલએ 
કઝીલતે ઇલ્મ,' “મીઝાતુસ સાઅત', “રિસાલાએ કહવા' અને 'તકસીલ ઉલ્‌ ફસૂલ' 
સુખ્ય છે. “તફ્સીલ ઉલ્‌ ફ્સૂલ'માં ત્રડ્તુએાનું' વણન છે. “રિસાલએ કહવા'માં 
કાવે1 પીવાના ફાયદા-ગેરફ્રાયદા વિશેનો ફેસલો એક કાજ તરીકે એમણે આપ્યે! 
છે. ' મીઝાનુસ સાઅત'માં કલાક ધડી અને પળનો હિસાબ કરી નમાઝતે। સમય 
બતાવવામાં આવેલ છે. ઈ.સ. ૧૭૫૧ માં એમતું અવસાન થયુ. 


કાઝી નિઝામુદ્દીન ફાયક : દિલ્ડીતા ખાદશાહે ઈ.સ. ૧૭૩૮ માં એમની 
નિમણૂક અમદાવાદના કાઝી તરીકે કરી હતી. તેએ ઉપયુક્ત કાઝી 
નિઝામુદ્દીનથી ભિન્ન હતા કે અભિન્ત એ એક પ્રશ્ન છે, કાઝી તરીકેની તેમની 
નિમશૂકરનું વર્ષ અને એમના મૃત્યુની સાલ બને એક જ આપવામાં આવી છે, 
ઉપરાંત બન્નેના પિતાનું નામ પણુ એક જ છે. આથી એ બને એક જ વ્યક્તિ 
હોવાનું જણાય છે, એમ છતાં એમની કૃતિએોા જુદા જ સ્વરૂપતી અને અલગ 
બતાવવામાં આવી છે, કાઝી ફરાયકે “મિરાત-કલૂ-હુસ્ન' ( સો'દર્યની આરસી ) 
નામનું ફાન્ય લખ્યું' છે. એમાં માથાથી પગ સુધી એક માછકનાં અવયવો તું 
વણૂત છે. એમતી બીજ રૃતિ 'તારીખે રેહલતે મોલાના તૂ રદન ' છે. એમાં 
તેઓએ પેતાતા પિતાના મૃત્યુ સબ'ધી લખ્યુ છે. 


મેહરી : બાદશાહે-બાન્‌ નૂરજહાંએ એને પાળીપોષીને મોટી કરી હની, 
એ એક કવયિત્રી હતી. એણે પણુ નખાસિખ વર્ણુન સ્વરૂપની એક મસનવી લખી 
છે, એ મસનવીતું નામ “સરાપા એ મેદરી' છે. 


મોલાના અહમદ ખિન સુલેમાન : જ્તાતની લગભગ બધીજ શાખા- 


ઓમાં એ પારગત હતા. એમણે 'ફોયુઝ ઉલ્‌ કુદ્સ' તામતેો! એક ધામિક મથ 


૨૨૮] મુધલ ડાલ દઞ્ર 


લખ્યો! છે. એ દેવી પ્રેરણા અતે સહાયથી લખાયે! હોય એમ મતાય છે. એમતું 
મૃત્યુ ઈ.સ. ૧૬૯૧ માં થયુ. 


શાહ ખૂબમિયાં ચિરતી : અમદાવાદમાં તેઓ ' મ નામથી 
એળખાતા, એમની બે મથદ્ર ફાતિઓનાં નામ “અમ્વાજે ખૂળી' અને “ ખૂબ 
તર'ગ' છે. તેએએ 'જમે જહાંતુમા' પર સર પણુ લખી છે. એ બધી કૃતિએ! 

'સૂટ્રીવાદ ઉપર છે, આ ત્રણેનો હરતપ્રતે હ, પીર સુદમ્મદશાદતી દરગાહના 
કિતાબખાનામાં મોજૂદ છે. એમણે એ ઉપરાંત “ અકીદતે સુફ્રિયા' “ ખુલાસયે 
મવજુદાત' અને 'રિસાલયે સુલહેકુલ' પણ લખ્યાં છે. ઈ.શ. ૧૬૧૪ માં એમનુ' 
અવસાન થયુ, એમતી કબર અમદાવાદમાં કારિ'જતો સામે ફ્ૂરહતુલમુલકની 
મસ્જિદ નજક છે, (યાં દર્‌ વર્ષે ઉસ ઊજવાય છે. એ મરિજદ અત્યારે “શાહ- 
ખૂબની મસ્જિદ'તા નામથી ઓળખાય છે. 

હું. પીર સુહુમ્મદશાહું : તેઓ પોતાની ભરજુવાનીમાં અમદાવાદમાં 
આવ્યા, રલ્રા અને ત્યાં જ અવસાન પામ્યા, એમતી 'તૂરૂશ શુયુષ્ય' નામતી 
કિતાબ ધણું મર્રટ્ર છે. એમાં સુશિ'દો અને મુરીદોના સિલસિલાં નઝમમાં 
લ'ખ્યા છે; જેવા કૈ ' મિલાતે શરફ' 'મિલાતે સતદ' “ પીરનામા' વગેરે, ' નરશ 
શુયુખ' આ બંધાતો સમ્રહ છે, આ ગ્રચ ઈ.સ. ૧૭૨૭ માં પૂરો થયે. એમનું 
એક ફારસી દીવાન છે. એમાં ઇલ્હામ મુઅમ્માં અતે ગઝલો પણુ છે. એમતુ' 
એક ઉદ્દે દીવાત પણુ છે. આમાં મોટા ભાગે મરસિયા અને ગઝલ છે. ઉપરાંત 

'રકુલ્લાહ' તામતી કિતાબ પણ્‌ એમણે દક્ષિણી ઉદૂ'માં લખી છે. અ તમામ 
1કેતાખે! તસવ્વુક્ર અતે તસીહતોથી ભરેલી છે. 

ઈ.સ, ૧૭૪૯ માં એમતુ' અવસાન થયુ. એમને સલાહુદ્ીનતી હવેલી પાસે 
દફનાવવામાં આવ્યા છે, તયાં એમના મુરીદોએ એક આલિશાત ઘૂમટવાળે 
મકખર્‌। બનાવરાન્યે। છે, અતે એક મસ્જિદ તથા બગીચો વૈયાર્‌ કરાવી એની 
સાથે સામેલ કર્યાં' છે. એમાં એક કિતાબખાતું પણુ છે, જેમાં ધણી હસ્તલિખિત 
1કેતાબાને! સ ત્રહ છે. 

મીર રૂહુલ્લા ભરૂચી : ખાદશાહ અકબરના ફરમાનથી એમણે વૈદ્રકનો 
એક ત્રથ તામે 'ફ્વાયેદ ઉલૂ ઇન્સાન પદ્યમાં લખ્યો છે. બાદશાહ જહાંગીરની 
બેગમને મ'લ્વાડમાંથી સાજી કરવાતે કારણે તેઓને ભરૂચ જિલ્લાનું એક ગામ 
શ્નામમાં મળ્યું હતું. 

એમના એક નબીરા નામે સૈયદ રૂહુલ્લા સાંતીએ “ લગ્ઝ્ત ઉલ્‌ હયાત ? 
નામનો યુતાની વૈઘકતો ત્રય લખ્યો! છે, 


'ઉસુ'] ભ્રાષા અને સર્પહેત્ય [3૨૯ 


મુહમ્મદ લતીફ વલદે સુહમ્મહ અલી ભરૂચી : ભરૂચના વતની હતા. 
એમણે “મિરાત ઉલ્‌ હિન્દ! નામે પ્રય લખ્યો છે. એમાં ગુજરાતના ત્રેદેશે 
પર્ગણ્યાં ઊપજ વહીવટ વગેરેની મારહતી આપવામાં આવી છે. ગુજરાતના વહાણુ- 
વટા અ'ગૅતી હકીકત પણુ એમાં છે, ઉપરાંત ભર્ચનો કિલ્લો તથા નમદા નદીની 


“તારીફ પઘ્માં કરી છે, એ પુસ્તક શાહજહાંના સમયમાં લખાયુ” હતું. 


નાસિરુદ્દીન સુહુમ્મદ : ઝેણે “દાસ્તાને બફેરામ ગોર' નામતી કિતાબ 
લખી છે. એના એક નકલ કામા ઇન્સ્ટિટ્રયૂગન! ગ્ર'થાલયમાં છે. 


કમાલ સફી હુસેન ફીરેઝી ભરૂચી : એણે |હે.સ. ૧૦૮૯ (ઈ.સ. 
'૧૬૭૮)માં “મઝહર ઉલ્‌ હક ફ્રી ખયાને ઇબાદત ઉસ્‌ સમ્‌ા' નામતે! ધામિક મ્ર'ય 
લખ્યો છે. એની એક નકલ મુંબઈના નમે મસ્જિદ કિતાબખાનામાં છે. 


હુ શાહ વજીહુદીન અલવીપન ; તેએ અરબી-ફારસીના નણીતા 
(વિદ્દાન અતે સ'ત પુરુષ હતા. એમણે 'શરહે રિસાલયે કેસજ' નામનું ખગેળન 
વધાતું એક પુસ્તક, “શરફે જામે જહાંતુમા' તથા “દીવાને વજહ? વગેરે લપ્યાં છે. 

તેએનુ' “બયક્ઠાવી શરેહ' નામે પુસ્તક અરખીમાં છે, 

ઉપરાંત “હકીકતે મે!ઉમદી' નામની એમની કૃતિ પણુ જણીતી છે,પ૯ 


સેયદ અખ્દુલ મલેક બિન સેયદ સુહમ્મદ : એમણે હ. રાહ વજહદ્દીન 
'અલવી ગુજરાતીને નૃત્તાંત આલેખ્યો છે. એ કિતાબનું નામ 'મલફૂઝે કબારી' છે, 


શેખ સુહમ્મદ સાલેહ ઉરે” પીરબાબા : તેએ! અમદાવાદના વતર્ની 
'ઉતા. એમતું તખલ્લુસ “ઇરફાન” હતુ. એમણે “નૂર ઉલૂ ઈરફાન નામનુ પુસ્તક 
'લખ્યું' છે. એમાં અમદાવાદની એક પ્રખ્યાત “મદ્રેસા હિદાયતબક્ષ'ની તારીફ કરેલી 
છે. એમનું બીજુ પુસ્તક 'તે!હપ્ત ઉલ્‌ ₹રફાત' છે, એમાં ધેોડાએઓની હિફાજત 
ફેમ કરવી એ માટે ૪૦ હદીસ આપી છે, અલખત્ત, એ અસલ અરખી ગ્ર'યતે 
ફારસી તરજુમો છે. 


સૈયદ હુસન ઉરે' શેખ હસનજી સુરતી : એમણે હ. પેગ બર સાહેબની 
'તારીરૂમાં એક દીવાત લખ્યું છે, એનુ' નામ “દીવાન દર મદહે સરવરે કાવનાત 
(સ. અ)' હતુ. એ ઉપરાંત એમની સ્તુતિમાં 'કસાયદે ખે તુકતા ૬ર મદહે જનાખ 
રસૂલ અ«લ્લાહ(સ, અ)' લખ્યુ છે. એમાંનાં બધાં સ્તુતિ-કાવ્યોમાં તુકતા વગરના 
અક્ષરોથી બનેલા શબ્દ જ વાપર્યા છે. એ ઉપરાંત તેઆએ “ખમસા મનગૂમ' 
“અને “હિસાબમે હઝાર ખેત મનગૂમ' પણુ લખ્યાં છે. 


૩૩૦] શુઘલ કાલ ક 


શેખ હામિદ બિન શેખ અખ્દ્લ મજીદ બિન શેખ અહમદ : 
તેએ અમદાવાદમાં %ન્‍મ્ય! હત!, શરૂઆતમાં તેઓ અમદાવાદમાં રહેતા, 
પરતુ ઈ.સ. ૧૬૪૦ માં તેએ સુરત રહેવાં ગયા અતે ત્યાંના ખ્યાતતામ્‌. 
વેપારી બન્યા. તેએ વિઘયાપ્રેમી હતા. એમને એક ગ્રથ “રિસાલએ હામિદિયા' 
સુરતના ખખ્શુમિયાના કિતાબખાનામાં મોજૂદ છે. તેએ ઈ.સ. ૧૭૦૧ માં 
સુરતમાં મૃત્યુ પામ્યા, અતે એમતા શબને ત્યાં જ દફતાવવામાં આવ્યુ' હતું. ૬” 


શેખ મુહમ્મદ ફાઝેલ : તેએ હામિદ ઉમ્દતુલાતિકજરના પુત્ર હતા.. 
એમને। જન્મ સુરતમાં થવો! હતે! ઓર'ગઝેબના ફરમાતથી એમને એમના [પિતાને 
વારસો! અને ૪૯કાબ બને મળ્યાં. તેએ દર વર્ષે જકાત(કમાણા)ની સે'કડે ૨॥' 
ટકો રકમની ખેરાત તરીકે રૂ, ૬૦,૦૦૦ વાપરતા, એમણું ૪,૦૦૦ કિતાબેને. 
સત્રડ કરી એક કિતાબખાનું વસાવ્યું હતું. એમતા એજન્ટે દરેક શહેરમાં ફરી 
નામી કિતાખોતી નકલો કરાવી એમતે મો1ફલતા, 

તેએએ પોતે પણુ કેટલીક કતાબો લખી છે, જેર્મા “તસીહતુસ સિગાર” 
અને 'હિંદાયતુલ્‌ મિસ્કીત' ફારસીમાં લખેલી છે. બારીતી અરબીમાં લખી છે. 
અરબી કિતાબોમાં 'મોચઇતુલ્‌ ફેઝાઇલ્‌', “શરહે શમાઇલ', “ઠારિયાગે દુરેર', 
'હિઝખુલૂ મહઝ્‌બ', વગેરે જણીતી છે. તેઓ કવિ પણુ હતા. અરબી ફારસ ઉદૂ* 
અને ગુજરાતીમાં પશ નમની શેરો મોજૂદ છે. 

રેખ ફૂયંઝ મુહુમ્મદ : તેએ અમદાવાદના વતની હતા, એમના સમય 
દરમ્યાન અકબ્‌ર પાદશાફે, રાહ અખુ તુરાબ શીચાઝીને હાજએના મીર દાજ 
બનાવી મક્કા રરીદૂ મોકલ્યા હતા. પાછાં પૂરતા મીર સાહેબ ૧. મૃઉમ્મદ(સલ.)- 
ન્‌ કદમનુ' નિશાન સાથે લાવ્યા હતા. શેખ મુડમ્મટે એતા ઉપર એક રિસાલા 
લખ્યો છે. એમાં એમણે શરીક કદમ અને એતી બરકતો ઉપર સંપુર્ણ અહેવાલ. 
લખ્યો! છે, એ રિસાલાનું તામ “ રિસાલઆ કદમિયા ' છે. એ કિતાબ આજે 
અપ્રાપ્ય છે, 

વલી ઝુજર્‌ાતી : મુધક્ષ દરબાર તથા એતા સૂબાએ।તી રાજભાષા ફારસી' 
હોઈ મુધલ બાદશાહેતા લમય દરમ્યાન ઉટૂ ભાષાના ઉદ્ભવ અને વિકાસની તકે! 
મર્યાદ્તિ હતી. એમ છતાં મુત્રલ રાન્યશાસનર્નાં અ'તિમ વર્ષામાં ઉદર દિલ્ડી દરબાર 
સુધી પહોંચી ગઈ હતી. ઓર ગઝેમને સમય એ બાખતમાં તૉંધપાત્ર ગણી શકાય, 
જેકે એ સમય દરમ્યાન ઉર્દૂ રૅખ્તાતી સ્થિતિમાં જ હતી, એમ છતાં એનું સ્વરૂપ 
સ્પષ્ટ થતુ' જતું હતુ. આં સમયતા કૈટલાક ફાર્સી કવિએએ શુદ્ધ રેખ્તામાં કાબ્ય 
લખ્યાં છે, ખે ઉપરાંત અધ ફારસો-અધ રેખ્તા લખવાનું ચલણુ પણ હતુ. $ 5 


હસુ*) ભાષા અને સાહિત્ય [ ૩૩૧.- 


મુધલ સમય દરમ્યાન ઉદૂ સાહિત્યનું ખેડાણુ નહિવત્‌ થયુ' છે, એમ છતાં 
એકે હજારાં જેવા વલો ગુજરાતીએ ઉર્દુ સાહિત્યમાં આપેલો ફ્ૂાળા ગુજરાતે. 
ગોરવ લેવા જેવે] છે. 

વલી ગુજરાતીતે ઉદ" સાહિત્યનો ચોસર કહો શકાય, આધુનિક ઉદૂં 
સાહિત્યતી ખુનિયાદ એણે નાખી. ઉદૂ સાહિત્યના ધણા વિવેચકો એમ માતે 
છે કે ઉર્દૂ સાહિત્યનું સૌ પ્રથમ દીવાન એમણે લખ્યું હતું, પરંતુ શ્રી રામબાબૂ. 
સકસેનાના મત પ્રમાણે ગૃતુબશ્ચાહા ઉદૂ કાવિઆએ એમના પહેલાં ઉદર દીવાન 
લખ્યાં છે, એમ છતાં શ્રીં સરૂસેના તેએને ઉદૂ સાહિત્યના ચો.સર ગણાવે છે. - 
વલીના સમફકાલીતાએ તથા એમના અતુગામી કાંવઓઆએ એમતે પોતાના ઉસ્તાદ. 
માત્યા ઝે. 

વિલિયમ હાટ, ગારસન ડી ટાસી અતે અમીર હસનના મત પ્રમાણે વલોતો. 
જન્મ અમદાવાદમાં થયે હતે..૬5 


ઉદૂના ઘષુ। વિવેચકે! અને ઇતિહાસકારો એમને! સબધ અમદાવાદના રાહ- 
વજીહુદીત અલવીના ખાનદ્દાન સાથે ન્નેડે છે. 


વલીએ શાહ અલવીની મ્દ્રેસામાં શિક્ષણુ મેળવ્યા પછી શ્નાયરી શરૂ કરી, 
એમણું ગઝલ કસીદા મસનવી મુસ્તઝાદ ર્બાઇયાત તર્જહબ'દ વગેરે તમામ. 
પ્રકારનાં કાવ્યરૂપામાં કવિતા લખી છે. એમણે શાહ વજીહુદ્દીનતી પ્રરા'સામાં. 
કેટલીક કસીદાઓ અને તરજીહબ'દ તયા સુરત શહેરની પ્રશ સામાં એક મસનવાં 
કાત્ય લખ્યું જે. 

વલીએ દિલ્ડીની ખે સફર કરેલી. બીજ સફર વખતે તેઓ પોતાનું “રેખ્તાઃ 
દીવાન' સાથે લઈ ગયા તેની ખૂબ પ્રશંસા ચઈ, તે એડકે સુધી કે અમીર 
ઉમરાવોની મહેફિલો અને જલયાએ માં તથા શહેરતી ગલી-ગલીમ! ગમતાં કાબ્ય- 
લોકજીભે રમવા લાગ્યાં. 

એમનાં કાવ્યોમાં કગ્બલાના શહીદોની શાતમાં લખાયેલ “દેહ મજાલેસ' 
એક મસનવી સુખ્ય જે. 

વલીએ દીવાન ઉપરાંત તસવ્વુક ઉપર પણુ “નૂર ઉલ મર્બારકૂત' નાસે એક' 
રસાલા લખ્યો હતે, પરતુ હાલ એ ઉપલખ્ધ નથી. 

વલીએ કદી કોઈ અમીર કે પાદશાહની પ્રશ'સામાં કાવ્ય લખ્યાં નથી. એમણે: 
ફ્રારસીમાં પણુ કાવ્ય લખ્યાં છે. એમની ભાષા સાદી, સરળ છતાં મીઠાશ અને 
સ ગીતમયતાતાં જવ્ફર્થા ભરેલા છે. 


(૩૩૨ ] સુધલ ફાલ [પ્ર. 


આ રીતે, ગુજરાતમાં અરખી ફારસી અને ઉદૂ માં ઘણુ સાહિત્ય, ગુજરાતી 
'હિ'દુ મુસ્લિમ અને પારસૌ વિદ્દાનો દ્રારા સનયુ' છે, જ્ારસીમાં ગદ્યપઘનાં 
લગભગ બધાં જ સ્વરૃપે[તું ખેડાણુ તેએ દ્વારા થયુ' છે. અરબી શ્રથો મે[ટે ભાગે 
તા સુસ્લ્તિમ સંતમહાત્મા દારા લખાયેલ છે અતે એમનુ વિષયવસ્તુ સાંધારણુતઃ 
'ધ્રાર્મિક કે સૂફીવાદતું' રલયું છે, ઉદૂંતા વિકાસ માટે મુધલ સમયમાં પુરતો! અવકારા ન 
,હતો એમ છતાં વલી ગુજરાવી જેવા મફાતુભાવે ઉદૂં સાહિત્યનું ખેડાશુ કયું” છે. 


પાદટીપો 


"૧, કે, કા, શાસ્રી, “ગુજરાતી ભાષાને વિકાસુ અને અવાચીન ગુજરાતી ભાષાસ્વરૂપ', 
પૃ.૧૦૫-૬૦૮ 


૨, શ્રુજરાતી હસ્તપ્રત ૩૨૮ (ગુજરાત વિદ્યાસભા સ'ગ્રહ); પ્રેમાન_ દ વિશે મળેલી માહિતીને 
. આધારે. ા 


૩. છેમવિંગય, “વિગયવ્રસ્તિ-જાવ્થ', સ્મ ૨૧, #જો. ખ૦-ર્‌ 

૪. જુઓ 'વસત્તરાગઝશાઝુનટીજ]?, મ'ગલાચરણુ. 

-૫. શત્રુ જય પર આદિનાથ મ'દિરને! હેમવિજયગણિએ વિ.સ'. ૬૬૫૦ માં રચેલે 
મેશસ્તિ-લેખ- 
પ્રાચીન ગેન સેલ વશ્રદૂ, ડેલ ૧ર, *છો, ૧૪-૧૮ 

૬. ઝદ, :#177///2/-&/-2241907/&/ (ઈાછુ, દદ.) છ) ઈ. 5. 4. [૨ર1૪- 
118, 0. 321 

છ. જાસિશાગાર્યકાસંત્રટૂ', 9. ૨૧૦, #ો, રૂપ-રૂ૭ 

૮. એમની સાહિત્યસેવા સ'બ ધે વિસ્તારથી ન્તણ્વા માંટે જુએ સૈ. દ. દેસાઈ, 
“કવિવર સમયસુ'દર'--“જેન સાહિત્ય સ“શો।ધક', ખ'ડ ર, અ'ક ૩-૪ તયા “ચુગપ્રધાત 
જિનચ'દૃસૂરિ, પૃ, ૬૧૮, 

૯. જુઓ મે. દ. દેસાઈ, “જેત સાહિત્યને સ'ક્ષિપ્ત ઇતિહાસ (જે. સા. સ. ઈ.),” 
પૃ. પપ, ટેપ્પાગી ન્‌' ૪૯૪, 

૧૦, જુઓ અ. પ્રે. શાઇ, “ગેન સાર્લ્યકા વદ દતિદાસ', મા, પ, છુ. રખ. 

૧૧, જુએ “જ્ય ધિવાશેવાલસાદાતન્ય તદાજાવ્ય', પ્રસ્તાવના 

૧૨ ભાતુરન્ટ્મરિત', ચર્મ ૪, *છો, ૨૦૨ 

15. મે. ૬. દેસાઈ, જે. સા, સ'. ઇ, પૃ. પપપ, ટિ. 

૧૪. “પરાવજ્ીલમુરય?, મા. ૧, શૂ, ૮૨ 

૧૫, જુએ 'વિજ્ષષ્તિ-કેલસપ્રદ', શ, ૧૫૭-૧૫૮, 


ક 


જસુ] શપ્ષા અને સ્કાહિત્ય [ ૩૩૩. 


૧૬. ઇ્‌ઝન, જુ. ૧રૂ૭-૧૪૦ 
૧૭. ઇઝઝત, 3. ૮૨-૬૭; જુઓ જાવ્યમાળા', યુસ્છ૧૪, 

૧૮. *લિજ્ષષ્તિગિલેળી' ની પ્રસ્તાવનામાં આતે] પરિચય આપેલે! છે. 

૧૯. ૧યિસૃષ્તિ-ઝુજસેમઇ', ૨. ૧રૂ૭-૧૦ 

૨૦. હી. ર, કાપડિયા, “નત સ'સ્કૃત સાહિત્યતે! ઇતિહાસ', “1. ૨, પૃ. ૨૬૨ 


૨૧. 'વિશષષ્તિરેસસત્રદ', જૂ. ૧૨૬-૧૧૮ 


૨૨. ઈઝતે, વૃ ૧૭૭-૧૭૮ ૨૩. છૂઝત, ૧. ૨૦૫-૨૦૮ 
૨૪. ણ્ગઝન, મૂ, ૨૦૨-ર૧યરે ૨૫. ઇગત, ૫, ૧૦૪-૧૧૨ 
૨૬. છગન, શ. ૨૦૨-૨૦૪ ૨૭. છણૃઝત, ૧, ૧૭૨-૧૭૬ 
૨૮, ઇઝઝત, પૂ, ૧૮૭-૧૮૬ ૨૯. છગન, 9, ૧૬૪-૧૨૮ 
૩૦. શ્‌ઝન, વૃ. ૧૫૬-૧૬૧ ૩૧૬, છણગન, છ, ૧૪૬-૧૮૪ 


૩૨. આ હિતરચિએ સ'. ૧૭૦૨ માં “નલચરિત્ર' રગ્યુ' છે. 

૩૩. મો. દ. દેસાઈ, “જે. સા. સ'. ઈ.', પૂ. ૧૩૨ 

૩૪. વિરેષ વિવેચન માટે જુઓ અ”. પ્રે, શાહ, 'દિચ્તિગયનદ્‌ાજાવ્ય'ની પ્રસ્‍તાવના અને- 
અરરર નાઇટ, 'મદાજવિ સેવવિંગગ ગૌર ૩તજે સવ, “નામી પ્રચાદિળી પત્રિકા”, 
વર્ષ ૫, અજ 9. 

૩૫, “સિક્ષષ્તિ-જેસત્રર', ૫, 3૬૬-૨૦૨૧ ૭૬. ઇઝઝત, ૧. ૧૨૨-૧૨૬ 

૩9. (ઝન, જૃ. 9૧૬-૧૧૨ 3૮. છૂઞન, ફ, ૧૦૬૧-૧૫૬૪ 

ડલ, ઈમે, પૃ. ૧૬૬-૧૭૧ ૪૦. ઇગન, ૬, ૧૨૬૦-1૨૬૪ 

૪૧, અ. પ્રે. જાઇ, “ ઝેન સાહિત્ય કા વૃદઢ્‌ ફ્તિદીસ ', મા. છ, જુ. ૧૭૭ 

૪ર. જુએ વવેજ્ષષ્તિ-છેલસત્રર', શૃ. ૨૧૪-૨૧૬. 

૪૩, આધારો માટે જુએ આ પ્રકરણુની સ'દભસૂચિ. 

૪૪. 1. 3. €૦૩01ડડતા81, 4 75/07): ૦/ €%/4/૮/, 1. 1, [. 562 


૪૫, છેોહુભાઈ ૨. નાયક, “ગુજરાતના નાગરોનુ' ફારસી ભાષા અને સાહિત્યનું" ખેડાણુ',. 
પૃ. ૩૪ 


૪૬. ડુ. છોટુભાઈ ર. નાયક એના પિતાનુ' નામ માધવદાસ આપે છે (ઉપર્યુક્ત, પૃ. 31).. 


૪૭. સૈયદ્ટ અખ્રુલ્લા, “ ગદૃયિયાતે જારસી મે' દિન્દ્લાંજા રિલ્લા ', બંઝૂતન તરણ છૃ 
જ્‌ેછુશી, ૧૬૪૨, જ, છ૮ 


૩૩૪] મુઘલ ફાલ [્ર. 


૪૮. કુષ્ર્ણુલાલ મે।. ઝવેરી, 'ગુજરાતીઓએ લખેલ! ફારસી ગ્ર'થે', પૃ. ૧૨ 

૪૯. એજન, પૃ. ૬૯૯ ૫૦. એજત, પૃ. ૫૭ પ૦્અ, એજન, પૃ. ૫૩ 

“૫૧. ળે. 1.. રિત, 2૮/5/27 27૮77872 0 7040 તી/7/%€ (૮ 27/7/92 07 
72/77/8477 277 507 72#/7, ૪». 124 (. 

૫૨. 14. 5. ૬૦111135, 0/.૮//., [. 64 

પડ, ફૂ. મો. ઝવેરી, ઉપર્યુ કવ, પૃ. ૮૮ 

૫૪. “અહલે બયત'-હ, મુહમ્મદ(સલ.)ની પુત્રી ફાતિમા, ડ. અલી અને એમના પરવાર 
માટે વપરાય છે, 'અહલે બયત' એટલે ઘરનાં માણુસ. 

૫૫. ફ. મો. ઝવેરી, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૮૯ ૫૬. એજત, પૃ. ૨૯ 

પછ, આખુ “કરાને શરીફ' ક'ઠસ્થ કેરનાર્તે “હાફિઝ' કહે છે, 

૫૮. હ. અર્લી (૨દી) અને હ. ફાતિમા ( ૨દી ) સાહેબતાં સ'તાતે। ' અલવી ' કહેવાય. 
અલવી શબ્દમાં જ મૂળ પુરુષ હ. અલી (રદી ) સાહેબના તામનો સ'કેત સ્પષ્ટ 
થાય છે. 

૫૯, અન્ય પુસ્તકોની વિગત માટે જુઓ ચ'દ& પરમાર, “ હ. વજીફ્દીત શાહ ગુજરાતી 
(રહ)', પૃ. ૬૮. 

૬૦. કુ, મો. ઝવેરી, ઉપયુક્ત, પૃ. ૭2 

૬૬. નૂર્લ હસન અનસારી, જારતી શર્ષ વ સદરે ગોરમત્તેવ, છ. ૨૧ 

૬૨. પર'તુ શ્રી સફસેના તેએ! ઔર'ગાબાદમાં જન્મ્યા હતા એમ માને છે. 


ર ર શ્ર 


પુર્વણી 


ગ્‌ા. પુસષોાત્તમજી (ઈ.સ. ૧૬૫૮-૧૭૫૪ અંદાજે) 


શુદ્ધાદૈત વેદાંત અને પુષ્ટિમાગતા દાર્શનિક વિદ્દાન આચાય ગો. પુરુષે 
ત્તમજને! જન્મ તો ગે1કુલ( જિ, મથુર!)માં થયો હતે. પરતુ એ બહુ નાની 
વયે વલ્લભ સ'પ્રદાયમાં હઠ્ઠી ગાદી તરીકે ગણાતા સુરતના શ્રી ખાળયૃષ્ણુલાલ 
ઠાકોરજીના મ'દિરતા તિલકાયત શ્રી ત્રજરાયજની ગોદે દત્તક આવેલા. એમણે ઉચ્ચ 
“ાટિની વિદ્ત્તા પ્રાપ્ત કરી ભાર્તવષતોા અનેક વાર પ્રવાસ કર્યોં હતે. સ'પ્રદાયમાં 
એમની વિદ્ત્તાને કારણે અનેક વિદ્દાને! સાથે શાસ્ત્રાથી અને ચર્ચાવિચારણાએ 
કરી હોવાથી એમને “દશદ્ગિ'તવિજયી' એલબુ' બિરુદ અપાયુ છે. શ્રી વહ્લભાચાર્ય જી 
અતે એમના પુત્ર શ્રી વિક્લવતાથજના ષ'થે! ઉપર વિશદ ટીકાએોા ઉપરાંત સ ખ્યા- 
બધ મૌલિક વાદ પ્રથાની ર્ચનાએ નણ્વામાં આવી છે. એમના દીધ જીવનમાં 
નવલાખ શ્લોકપૂર ટીકાએ। તેમજ સ્વતત્ર વાદત્રથોતી રચનાઓ કર્યોતું પ્રચલિત 


“હ સુ* ] ભાષા અને સાહિત્ય [૩૩૫ 


'છે. એમનું ેટલુ'ક મહત્ત્વનું સાહિત્ય શિવાજતી સુરતની લુ'ટો વખતે ખળી ગયાનું 
કહેવામાં આવે છૈ, એમતા ટીકા ગ્રથથામાં શ્રી વહ્લભાચાય ( વિટ્લનાથજ )ના 
૧. બ્રહ્મસુત્રાણુભાષ્યને! પ્રડાશ, ૨. તત્ત્વાયદીપાનિબધધ ઉપરનો! આવરણુભ ગ, 
૩, પૂવ*મીમાંસાકારિકા વિવરણુ, ૪. પુર્વ મીમાંસાના ભાવાર્થ પાદન ભાષ્યનું વિવરણુ, 
, ૫. ગાયત્ર્યથ'પ્રકાશકારિકા વિવરણ, ૬. પત્રાવલ બનની ટીકા, ૭ ભાગવત- 
'સુખાધિનતી ટીકાને પ્રકાશ, ટ. ન્યાસાદેશ-1િવરણુ અને ૯-૨૧. ષોડશ મ્રથોમાંના 
૧૩ ગ્રથે। ઉપરતી ટીકા (બાકીના ત્રણની અલભ્ય); શ્રી વિટલનાથજનાં ૨૨. વિદ્ન્મ'ડત 
ઉપર્‌ “સુવણ સૂત' રીકા, ૨૩. ભક્તિહ'સની ટીકા, ૨૪. ભક્તિહેતુનિણ્‌ યની ટીકા, 
ર૫, વલ્લભાષ્ટક ટીકા; ઉપાનિષદોતી ૨૬ થી ૩૧, કેવહય-બહમ-રતસહતાપની- 
માંડૂકષ-છાંદોગ્ય-*વેતાશ્વતરની દીપિકાએ; બહ્મસુત્રોની ૩ર-અધિકરણુમાલા અને 
૩૩, સ્વત'ત્ર ભાવ પ્રૅકાશ-૬ત્તિ. સ્વત'ત્ર મ'થે।માં ૩૪. ઉતસવપ્રતાન ૩૫, દ્રાવ્ય 
શુદ્ધિ, ૩$ થા ૫૯. અવતાર્વાદાવલિતના અગ ર૪ વાદત્રથ (આટલા મળ્યા છે, 
ખીન્ન નજ થયા છે ) અને ૬૦, પ્રસ્થાનરત્નાકર ( ઉચ્ચકોટિનો દાશનિક ગ્ર'થ- 
અપૂર્ણ). એમના બ્રહ્મસુત્રાણુભાષ્યના “ પ્રકાશ 'ની એ વિશિજ્તા છે કે પ્રત્યેક 
અધિકરણુ પૂરુ ચતાં ત્યાં શ્રી શકરાચાય વગેરે ભિન્ત ભિન્ન ભાષ્યકારોના 
તત્તદ્િષિયક મત તૉંધો પછી છેલ્લે! શ્રી વહ્લભાચાયને। મત તૉંષ્યો છે. 

એમની મે!ઢા ભાગતી લેખન પ્રજૃત્તિ સુરતમાં થર્ઈ હતી, એમના જ હસ્તાક્ષરમાં 
"ટલીક રચતાએ। સચવાઈ રહેલી મળી છે. * 
* શ્શ્રી પુરુષોત્તમજ', “પુષ્ટિ ભક્તિ સુધા” માસિક, વર્ષ પપ (અ'ક ૩), પૃ. ૪૫-૫૮; 


રમેશભાઈ વિ. પરીખ, “શ્રી પુરૃષેત્તમજ', પૃઃ ૩૦-૧૭; ત. દે. મહેતા, “હિ'દ તત્ત્વ- 
જ્ઞાનને! ઇતિહાસ, પૂ. પપહડ-૫૮ 


મકકણી 1૧૦ 


લિપિ 


મુધલ કાલમાં અગાઉની જેમ દરતપ્રતા અભિલેખાો ખતપત્રો વગેરેમાં 
મુખ્યત્વે નાગરી અને અરખી લિપિઓતો વ્યાપક પ્રયોગ ચાલુ રહ્રો, પણુ દવે' 
એમની સાથોસાથ ગુજરાતી લિપિ ઉમેરાઈ, 


૧, તાગરી લિપિ 

પ્રસ્તુત કાલની નાગરીતું સ્વરૂપ પટ્ટ ૧ માં દર્શાબ્યુ' છે. એમાં પહેલા ઊભા 
ખાનામાં અર્વાચીન નાગરી મરોડ આપ્યા છે, પછી બીજ ખાનામાં ૧૬ મી 
સદીના ઉત્તરાધ'તા, ત્રીજ ખાતામાં ૧૭મી સદીતા અને ચોથા ખાનામાં ૧૮ મી. 
સદીના પૂર્વાધ'તા અઆભિલેખેો અતે હરતપ્રતેોમાં પ્રયોજાત્રેલ મૂળાક્ષરો અતે અ કન 
ચિહને। ગોઠવ્યાં છે. વળા પટ્ટ ૩અ મા તાગરી અ'તગત સ્વર્ચિહ્દોના અતે સ યુકત. 
વ્ય'જનતોના મરેડના નમૂતા પણુ અલગ આપ્યા છે. 


સ્વરોમાં જ તો બાળબોધ મરોડ નહિ, પણુ અગાઉતે! દેવનાગરી મરોડ 
પ્રયોન્નય છે. જૂ નો પ્રયોગ મળ્યો નથી તેથી એનુ' સ્વરૂપ જાણુવામાં આવ્યું 
નથી, જ્ઞ ને! કેવળ પ્રાદેશિક મરોડ ગયેજયે છે. બાકીના મૂળાક્ષરો પૈકી જૂ... 
જો, શ અતે મ સિવાયતા બધા એમતા અર્વાચોન સ્વશ્પતે પામેલા જેવા મળે છે. 
“આ મૂળાક્ષરોની બાખતમાં કેટલીક તોંધપાત્ર વિશેષતાએ। જેવા મળે છે : 

જ્ઞ અતે ન્ન ત સ્વરૂપ પ્રાચીન વિકસિત દેવનાગરી સ્વરૂપ છે, જેમાં કોઈ 
કોઈ વાર્‌ પ્રાચોન મરોડ ( જેમકે ત્રીન ખાનાને! મરોડ) પણુ દેખા દે છે. ફૂના' 
પૂણુ વિકસિત મરોડની સામે એતે! પ્રાચીન મરોડ ( જેમકે બીના ખાનાતે! 
પહેલો મરોડ, છેલ્લા ખાનાનો બીજે મરોડ) પણુ સુગમતાતે લઈને પ્રવે।જવેઃ 
ચાલુ રહ્યો છે. અ માચૌન મરોડ નેત લખાણુમાં સાવત્રિક અને જેતેતર 
લખાણોમાં કવચિત્‌ પ્રયોન્નયો! છે. ર્રૂ નો મરોડ વિર્કાસત સ્વરૂપે પ્રયોજાય છે; 
જેકે બીન ખાતાને ખીજે મરે!ડ વિલક્ષષુ છે. એમાં ટૂ ના ચિઠ્દ સાથે 
અ'તર્ગત રટે નુ' (દીધ તાસૂચક) ચિહ્ન પ્રયોજ્યુ' છે. ઝ તો બીન્ન ' ખાનાનો બીજે 
મરોડ પણુ વિલક્ષણુ છે. એમાં સ્વરના ગુજરાતી મરેોડેમાં જમણી ખાજુઝે 


૬૦્ઝુ”'| ભિશ્ષિ [૩૩૭ 


લ'બાવાતા છેડામાં નીચેના ભાગમાં દીધ તાસૂયક ચિહન પ્રયોશ્નયું' છે, આ બતે 
વિલક્ષણુ મરોડ સોજિત્રાના વિ,સ'. ૧૬૮૩ (ઈ.સ. ૧૬૨૭)ના અભિલેખમાં 
પ્રયોજાયા છે. આ લેખની ભાધા ગુજરાતી અને લિપિ તાગરી છે.પ શ ને! 
સલ્તનત કાલમાં વિકસેલે। મરોડ સવ*ત્ર પ્રયોન્નતો નજરે પડે છે. જો અને ઓનાં 
પ્રાચીન સ્વત'ત્ર ચિજ પ્રસ્તુત કાલના અ'ત સુધી પ્રયોકજતાં હોવાનુ' જણાય છે. 

બ્ય'જનતામાં જ ને। પ્રાચીન મરોડ ૧૬ મી સદી સુધી વિશેષ પ્રચલિત રહ્યો 
(જેમકે ખોજા ખાનાતો પહેલે! મરોડ), પણુ ધીમે ધીમે એના પૂણુ [વિકસિત 
મરાડતે પ્રયોગ જેતેતર તેમજ જેન લખાણોમાં વ્યાપક બતતો ગયે। અને પ્રાચીન 
મરોડ ધીમે ધીમે લુપ્ત થઈ ગષ્રે. એડી રીતે ગ્ત માં બનેલુ" ન્નેવા મળે છે. 
ગુજરાતી ભાષાનાં પણુ નાગરી લિપિમાં લખાયેલાં કેટલાંક લખાણૂમાં જ્યાં લ 
પ્રયોજવાને! હોય ત્યાં છ્‌ પણુ પ્રેયોજયે! છે. જી નો પ્રાચીન મરોડ (જેમકે બીન્ન- 
ખાનાને ખીખે મરોડ અતે ત્રીજા ખાનાનેો મરેડ) જેત તેમજ કોઈ કોઈ 
જેત્તર લખાણૂોમાં પ્રવોજયો છે, પણુ ૧૭ મી સદીથી આ પ્રાચીન સ્વરૂપ કેવળ 
જેન લખાણે! પૂરતુ સીમિત બને છે. જ્ઞ નાં અલારે બે સ્વરૂપ પ્રચલિત છે 
તેમાંતુઃ એક પણુ સ્વરૂપ ગુજરાતમાં આ સમયે પ્રયો'નતુ' હોવાનું જણાતું 
નથી, પણ એને બદલે લાંબા સમયથી જેન લિપિમાં પ્રચલિત પ્રાદેશિક સ્વરૂપ 
વ્યાપકપણે પ્રચલિત બતેલું જણાય છે. આ રવરૂપમાંથી આ વણુતો 
ગુજરાતી મરાડ ઘડાયો] છે.૨ જ નું પ્રાદેશિક સ્વરૂપ જેતેતર લખાણોમાં 
ક્વચિત્‌ પ્રષ્રોજાયુ' છે, પણુ જેત લખાણોમાં પ્ર્ચાલત મરોડતી સાથોસાથ એને 
છૂટથી ઉપયોગ થયો છે, એટલું જ નાહ, જેન લખાણુમાં પહેલા મરોડન1 
અપેક્ષાએ એતુ' વપરાક્ષ-પ્રમાણુ વધ્યું છે. ળ નાં ખ'તે સ્વરૂપ પ્રષરોાજાયાં છે, પણ્‌ 
અગાઉતી જેમ ઉજ દ્દેવનાગરી સ્વરૂપતું જ ખાઠહુલ્ય ન”રે પડે છે, ધ પર 
૧૭ મી સદીથી જૈનતેતર લખાભેોમાં શિરો?ખાતો પ્રયોગ ચતો જેવા મળે છે. 
જયારે જૈત લખાણોમાં એનો અભાવ વરતાય છે. મ નાં અગાઉ ચાટયાં 
આવતાં ખ'ને વૈકહિપક સ્વફપોનો અહીં અશત: વિકાસ થયેલે! નજરે પડે છે, 
પણુ બ'ને સ્વરૂપ હજ તેએ!ના અર્વાચીન સ્વરૂપને પામ્યાં નથી, જ નાં ખને 
ષૈકહટિપક સ્વરૂપોમાં ડાબા અ'ગતી વળાંકવાળી રેખાને ચાલુ કલમે ન્નેડવાને બદલે 
અલગ અલગ કરીને જેડી છે. આથી આ મરોડ શિરેરેખાને બાદ કરતાં એના 
ગુજરાતી સ્વરૂપ જેવો બન છે. આ વ્યજનના પહેલા સ્વરૂપતે પ્રયાગ ૧૫ મી 
સદીથી જેન તેમજ જેતેતર લખાણોમાં વ્યાપક બનવા લાગ્યો હતો અને ૧૬ મી 

૪તિન્-૬-૨૨ 


૩૩૮] સુઘલ કાલ [પ્ર. 


સદીથી તે એ જેત અને જેતેતર લખાણુ(માં આ જ સ્વરૂપે પ્રયોળય છે. જેન 
લિંપમાં તો આ સ્વરૂપ અઘપયત પ્રવે!ન્નય છે. જ નાં વૈકલ્પિક સ્વરૂપો! પૈકી 
મી'ડાવાળા સ્વરૂપતે બદલે બીજુ વૈકાલિપક સ્વરૂપ (૨) જેતેતર્‌ અને જૈન બને 
લખાણમાં વ્ાાપકપણું પયોશયુ' છે. 

મૂધલકાલીન જ અતે ૨ િવાયતાં બધાં અ કચિક્ટ તેઓના વર્તમાન નાગરી 
સ્વરૂપે પ્રયોન્નયાં છે; જેકે એમાં કયાંક કયાંક ગુજરાતી અ'કચિહ્ધોને મળતા 
આવતા મરોડ પણુ પ્રયોજાયા છે “જતા અંકનું અગા3 વિકસેલું ગજરાતી 
“પ'તે મળતુ સ્વરૂપ અહીં બધો વખત પ્રર્ચાલત રહ્યું છે, ૨ નો અ'ફ પણુ 
દેવનાગરી સ્વરૂપે પ્રયોજાવો ચાલુ રહ્યો છે. 

અ'તગ'ત સ્વરચિદ્દોનો ખાબતમાં હજ કયાંક કચાંક પ્રાચીન પદ્ધતિઓ 
જળવાયેલી જેવા મળે છે. અતર્મત રૂ અને ર્ટ્નાં ચિહ્ટ અગાઉની જેમ 
વણુ'ની શિરેરેખાથી અલગ રખાતાં; જેમકે, પટ ૩અ માં [િ અને રી તા મરોડ, 
પણુ સહૃતતત કાલથી કેટલીક વાર શિરોરેખા એ સ્વરચિહ્નોતે સ્પર્શ કરે તેમ એને 
લ્‌'બાવવામાં આવતી, પ્રસ્તુત કાલમાં આ ખીજુ વલણ્‌ વધવા પામ્યું જણાય 
છે, પણુ હેજ અતર્ગ'ત સ્વરચિહ્નો સાથે સકળાતી એ શિરેારેખા ગે અ'તગ'ત 
સ્વરચિદ્દતી રેખાને (ઉભા દડને) કાપીને બીજી ખાજુએ (આજે બહાર નીકળે 
છે તેમ) બહાર તીકળતી તથી; જેમકે ફિ અને ટી તા મરોડ. જ સાથે અતઃ 
ગત જ અતે અતગ'ત જી નાં ચિહન પ્રયોજતી વખતે કવચિત્‌ ઊ'ધા ચોગડાવાળેો 
મરોડ પ્રયોજાતો (જેમકે શ્રુ અને ક્ર). પડિમાત્રાત્મક અંતગત ણ તે! પ્રયોગ 
હવે ધટતેો જાય છે અને એનું સ્થાન શિરે।માત્રા લેતી જાય છે. છ ની ટોચે 
રિરેરેખા કરવાને ચાલ નિશ્ચિતપણે શરૂ થયે! લાં સધી એને અ તગ'ત સ્વ ચિહ્ 
અગાઉની માફક જેડાતાં ચાલુ રહયાં; જેમકે, થે માં, પણ ધ તી જમશી રોચે 
શિર!રેખા થતાં તેતી સાથે અતગ'ત સ્વરચિહ્ નિયમિત પણે સ્વાભાવિક તે 
પ્રયોન્નવા લાગ્યો: દા.ત. સિ માં. 

મોટા ભાગતા સંયુક્ત ત્ય જન આ કાલમાં વિકાસ પામીને અર્વાચીન 
તખકક્ે પહોંચ્યા હેવાતું જેવા મળે છે, એમ છતાં કૅટલાક હજ તેગ્માના પ્રાચીન 
સ્વર્પે પ્રયોનનતા રલ! છે; જેમ કે વ માં બ તેતે ઉપરતીચે જેડુષા છે. સુ માં 
અગાઉથી ચાલી આવતી પદ્દતિ મુજબ પૂવ* સ્ત તી નીચે ઉત્તર જ નનેડવામાં 
આવ્યો છે. જ્ઞ માં વિકસિત મરેડન તુલતાએ પ્રાચીન મરોડ વિશેષ પ્રયે!જાય 
છે. રઝ માં પણુ પ્રાચીન પહ્દતિ મુજબ પૂવ" ઝ તા ડાબા અ'ગમાં નીચલા છેડા 
સાથે ઉત્તર સતના ડાબા અગતે એકાકાર કયું” છે, આમાં ઉત્તર ઝી તુ'કદ નાનુ 


૧૦] બિધિ [ ૩૩૯ 


રખાયુ' છે. પૂવ" ત સાથેતા સયુક્ત વ્ય'જનામાં અગાઉની જેમ મોટે ભાગે તતો 
મરોડ ઉત્તર વ્ય જનના ડામા અવયવતી ઉપર લખાયો છે; જેમકે, ત્ત અને 
ત્થા માં. એમાં પણુ પૂવ ત ના બે નતના મરેડ પ્રયેન્નયા છે (જેમકે પટ 
2અ માં એમના મરે!ડ). હ્વ માં એતું અર્વાચીન સ્વરૂપ નજરે પડે છે. પૂવ છ્‌ સાથેના 
સંયુકત વ્ય”નોમાં રતું સ્વરૂપ બહુધા સ'કુલ રખાયું છે; જેમકે ટૂ અને «ટ્ર ના 
મરોડ, ઉત્તર ચ ની બાખતમાં પૂવ વ્ય જનની અપેક્ષાએ થનું ૩૬ મોડું કરવાનુ' 
ચાહ્યુ' આવતુ' વલળુ પ૭મી સદી સુધી જળવાયેલું જણાય છે; જેમકે મલ, ઘણા 
અતે «્થ પ્રાયીન પહત અતે સ્વરૂપ જાળવી રાખતા સયુક્ત વ્ય જન છે. 
(૨) ઝુજરાતી લિધષિ* 

અગાઉના ત્રથે!માં જ્ેયું છે તેમ બ્રાહ્મી લિપિમાં થયેલાં ઉત્તરોત્તર પરિ- 
વત'ને।માંથી ગુજરાતમાં નવમાં શતકમાં નાગરી લ્િપિનુ' સ્વરૂપ ઘડાવા લાગ્યુ' 
હતુ, ૧૫મા શતક સુધીમાં તે! નાગરી એની વત'માન અવસ્થા લગભગ પ્રાપ્ત 
કરી લીધી હતી, નાગરી લિષિ અટપટા ખાંચાખચફાવાળી હોવાથી અમુક અન્ય 
પ્રદેશની જેમ ગજરાતમાં પણુ એનું એક લેખન-સુલભ રૂપ વિકાસ પામ્યુ. * 
તાગરીને સરળતાથી અને ત્વરાથી લખવા માટે એની લેખન-શેલીમાં કેટલાક 
ફેરફાર કરવામાં આવ્યા, જેમાંથી સહજપણે ગુજરાતી લિપિતુ' વિશિષ્ટ રૂપ ઘડાયું, 

આજે જેને “ગુજરાતી લિષપિ' કહેવામાં આવે છે તેને અગાઉ “ગુર્જર લિપિ',પે 
વાણિયાશાઈ લિપિ'? (વેપારી-વાણિયાઓ એ હિસાબકિતાખમાં પ્રષોજેલા લિ), 
'મહા”૮ન લિષિ'૭ (વેપારી મહાજને અપતાવેલી લિપિ) વગેરે નામે ઓળખવામાં 
આવતી. ૧૬ મી સરીનત! 'વિમક્ષપ્રબ'ધ'માં આપેલી ૧૮ લિપિએ ની સૂચિમાં “ગુર્જર 
લિપિ'ને ઉહ્લેખ મળે છે. એ સૂચવે છે કે ૧૬મી સદીમાં નાગરીનુ' આ પ્રેદેશમ્‌ 
ચયેલું રૂપાંતર સ્વત'ક ગ્રાદેરિક લિપિતુ' સ્વરૂપ ગણાય એવી ક્ષમતાવાળું બન્યુ 
હતુ'. ગુજરાતી ભાષાના પ્રયોગ છેક ૧૩મી-૧૪મી સદીથી મળે છે, પર'તુ ગુજરાતી 
લિિના એટલા જૂના નમૂના ઉપલખ્ધ થતા નથી. ગુજરાતી લિપિને। જૂનામાં જૂને! 
ત્તાત નમૂનો 'આદિપવ” નામતા ગુજરાતી ગ્રથતી વિ સ. ૧૬૪૮(ઈ.સ. ૧૫૯૧- 
ર)નાં લખાયેલી હસ્તગ્રતમાં પ્રાપ્ત થયો છે. આ બાબત ઉપયુક્ત “વિમલ- 
પ્રબ'ધ'ના ઉટલ્લેખને સમથ'ત આપે છે. 

૧૫ મી સદીમાં ગુજરાતમાં પ્રચલિત નાગરી અને જેન નાગરીમાં, હાલમાં 
ગુજરાતીમાં પ્રયાજુએ છીએ તેવે 'લ'નતો મરોડ [્િરારેખા સાથે કમાંક કયાંક 
પ્રયોળવા લાગ્યો હતે અને ૧૬ મી સદીથી તો ગુજરાતનાં નામરી લખાણેૂમાં 


૩૪૦] સુથલ કાલ [પ્ર. 


એ મરોડ જ પ્રયોજતો રહ્યો છે. આથી એમ સુચિત થાય છે કે ૧૫ મૌ સદીથી 
ગુજરાતમાં નાગરી લિષિમાં પ્રાર્દેશક રૂપાંતર થવાનો આર'ભ થયે! હતો, જે 
પ્રક્રિયા અતુકાલમાં ઉત્તરોત્તર વધતી ગઈ અને એમાંથી વત'માન ગુજરાતી લિષિનુ 
સ્વરૂપ ઘડાયું. 

મુધલ કાલમાં આ લિપિને। મુખ્યત્વે વાણણ્યાઓના હિસાબકિતાબ અને 
નામાઠામામાં તેમજ સામાન્ય વ્યવહારમાં ઉપયો થતો દતે, એમાં ત્ર થલેખત 
ભ્રાગ્યે જ થતુ. એનુ' કારણુ સ ભવતઃ એ સમયે એ લિપિ પૂણ'પગ્ને વિકસી 
નહેતી એ હતુ. 'હિસાબકિતામ અને સામાન્ય લખાણમાં જરૂરી અક્ષરોના 
મરોડોને વિકાસ થયે! હતે, વળી એ વખતે લખાણમાં અતતગ ત સ્વર્રચિટ્દોમં 
હસ્વ-દીધનતા ભેદ રાખતા નહિ, આથી લાંબા સમય સુધ અ તગત '૪' અતે 
'ઊ'તો પ્રયોગ જેવા મળતો તથી. આ બધી બાખતો ગ્ર'થ-શેખનમાં વિધ્નરૂપ 
હોઈને એમાં ત્રથ લખાતા નહોતા, પણુ ધીમે ધીમે એમાં બધા અહ્ારેના 
ગુજરાતી મરોડ ધડાયા. આ [લાપિ લખવામાં ઝડપી અતે મરેડુદાર હોવાથી 
તેમજ એમાં નામરી લિષિતાં લમભગમ ખધાં ચિહ્ન રૂપાંતરિત થયાં હેોવાર્યી એ 
ધીમે ધીમે મ્ર'થ-લેખનમાં પણુ અપનાવાઈ. જેમ ગુજરાતના પ્રાચીન કવિ 
પોતાના લોકભોગ્ય સાહિત્યતા સર્જન માટે લોકોમાં બોલાતી ગુજરાતી ભાષાનો 
પ્રયાગ કરતા તેમ સમય જતાં તેઓ પોતાની ફાતિઓઆના લેખન માટે ગુજરાતી 
લિપિનો ઉપયોગ કરતા થયા. લહિયાએા પણુ એ લોકભોગ્ય સાહિત્યતે લેકસુબોધ 
લિષિમાં લખતા થયા. ઉપયુક્ત 'આદિપવર"' ત્રથતી આ લિપિમાં લખાયેલ પ્રેત 
એતુ' દૃ્ણાત છે, 

ગુજરુતમાં થયેલા તાગરીમાંથ! ગુજરાતી લિપિના રૂપાંતરનાં કેટલાંક વિશાષ્ટ 
લક્ષણુ આ પ્રમાણે તારવી શકાય : 

(૧) ર્‌।જિદા વ્યવહારમાં ઝડુપથી લખાં શકાય એ માટે નાગરીના દરેક 
અક્ષરતી ટોચે અલગ અલગ ઉમેરાતી શિરેરેખાનાો લેપ કરવામાં આવ્યો અતે 
એની જગ્યાએ આખી લીટીતી એક સળગ શિરેરેખા દાખલ કરવામાં આવી. 
જેથી પક્તિ સીધી સપાટીએ લખાય, ઝુદ્રણુકલાના આગમન (૧૮ મી સદીના 
અત) પહેલાંના મ્રથે!માં, અને શરૂઆતના મૃદ્રિત ત્ર“થામાં, વાણિયાએતા દેશી 
નામામાં તેમજ પત્રત્તવહારમાં આ પ્રકારે સળગ લીટી દોરીને અક્ષર એની 
નીચે લટકાવવામાં આવતા. 

(૨) સળંગ લીટીની તીચે અક્ષરેોતે શ્રિરોરેખા વગર ઝડપથી લખતાં 
સ્વાભાવિઢ રીતે અક્ષરોને ગાળ મરોડ અપાયે, લીટીતુ' લખાણુ દેમેશ્રાં 


૧૦ક૪ા*] લિપિ [3૪૬ 


ડાખેથી જમણું લખાતુ' હોઈ અક્ષર પણુ સામાત્યત: ડાખેથી જમણે લખાતા, 
આથી ડાખી ખાજુની ઢાય ડાખેથી શૃત્તાકાર ધારણુ કરે ને જ્મણી બાજુનો 
નીચલે। છેડો જમણી ખાજુ ૬૦1કાર ધારણુ કરે એ સ્વાભાવિક બન્યું. આ 
મુજ્બ દેવનાગરી મરેડની ઊભી રેખાતી ટોાચને જૃત્તાકાર અપાયો, જે સામાન્યત: 
ડપ્મેથા વ્ત્મણે લખાય છે; જેમકે ઉ, ખ, ગ, થ, ટ, €, પ, મ, ય, ર, ષ, સ 
આમ છતાં થે!ડાક અક્ષર નાગરી મરેાડુમાં એવા હતા જેની ઢોચ જમણેથી ડાબે 
લખાતી, ત્યાં ઊલટા કરમ ચાલુ રખાયો, જેમકે ઘ, છ, ડ, ધ, બ, વ. ખીન્ન 
થે।ડાક અક્ષરોમાં એતો મુખ્ય ભાગ ડાખી બાજુએ ખહાર નીકળતો! હોઈ એની 
સુરેખાને સ્વાભાવિક રીતે જમગેથી ડાબી બાજુતો વૃત્તાકાર અપાયો, જેમકે 
ઠ-ડ ર્‌-૬, જ%-ફે અને છૂ-હમાં. 

જે અહ્રોમાં ડાબા અમની ઊભી સુરેખા નીચે લ'બાતી હોય ત્યાં એના 
તીચલા છેડાને જમણી બાજુ મરોડ આપવામાં આવ્યો. દા.ત. “શ' અતે 'સ'તા 
મરા: 'ણુ'તા ડાબા પાંખાતા તીચલા છેડાને જમણી બાજુ લ'બાવીને છેવટે 
થોડો ડાબી ખાજુ વાળવામાં આવ્યો. 


વળી વચક્ઞા છેડાવાળા અક્ષરોના નીચલા ભાગને પણુ વધારે વળાંક આપતો 
રહ્યો, જેમકે ગ, ણ અને હુ માં, 


(૩) એક દરે ધણા મૂળાક્ષર નાગરી મૂળાક્ષરાના વળાંકદાર મરોડ જેવા રલ 
જેમ કે ગ, ઘ, ૭, છ, ન, ટ, ઠં, ડ, ઢ, ણુ, ત, શ, ધ, ન, ૫, મ, ય, ૨, વ, 
શ, ષ, સ અતે હ, જ્યારે કેટલાક અક્ષરોને શિરોરેખા વિના તેમજ ઝડપ મારે 
સળ'ગ કલમે લખતાં તેએ તાં મૂળી સ્વરૂપમાં કૈટલુ'ક વિરિષ્ટ પરિવતન થયુ” જેમકે 
અ, ૪, ઈ, ઉ, ઊ, ક, ખ, ચ, જ, દ, ફે, બ, ભ અને ળ. વાસ્તવમાં ગુજરાતી 
લિપિતે નાગરીથી અલગ સ્વફપ આપવામ! અ અક્ષરે!એ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો, 


આમ છતાં કેશલાક અક્ષરો અતે અ'કચિટ્ટનો સળગ કલમે નહિ, પણુ 
બે કે વધુ ટુકડે લખતાં રલ્રાં, જેમકે અક્ષરોમાં ક, ગ, ડ, મ, મ, ણુ, ત, 
ફે, લ, શ, ષ, સ, ર અને અ'કેમાં હતો મરોડ. 


(૪) મૂળ સ્વર્રાચેઠ્ૂનોમાં રૂ અને ૩ની જેમ ણ અને ઓનાં સ્વત'ત્ર ચિહનો 
નાગરી લિષિમાં પ્રચલિત હતાં. ગુજરાતી લિપિમાં છુ અને જો બ તેનાં સ્વત-ત્ર 
ચિદ્તોનો લેપ થયો, પરિણુ।મે જેમ વત માન નાગરીમાં જો અને ઝૈ એ ખે રવર 
ચિહ્ન ઝર પરથી સાધિત થાય છે તેમ ગુજરાતી લિપિમાં આએ, એ, આઓ અતે ઓ 
એ ચારેય સ્વર-ચિહટ્દત “અઃ પરથો સાધિત થયાં. 


૩૪૨] મુઘલ કાલ [પ્ર 


(૫) નાગરી લિપિમાં દેવનાગરી, જૈન નાગરી અતે મરાડી બાળબોધ વચ્ચે 
વૈકલ્પિક મરોડ પ્રચલિત હત!, ગુજરાતી લિપિમાં એમાંના અમુક ર૫ અપનાવવામાં 
આવ્યાં. આવા અક્ષરો પૈકી ગુજરાતી લુ અને શ દેવનાગરીમાંથી, અ ઝ અને 
લ ગુજરાતમાં પ્રચલિત નાગરો અતે જેન લિપિના મરોડમાંથી અતે છ ક્ષ અને 
€ મરડી બાળખોધમાંથી રૂપાંતરિત થયેલાં જેવા મળે છે, 


($) ગુજરાતી અક્ષરો અતે અ'કચિદ્નોના ધડુતરેની પ્રક્રિયામાં ૨ (બે) 
અને ષ (પાંચ)તા અકોના મરોડ અતુકમે અતસ્થ “૨?' વણ અતે ઓષ્ઠ- 
સ્થાની “પ” વણુ'ના મગેડના ભ્રમકારક બન્યા ઈમકે “પર્‌? એટલે બાવનની 
સખ્યા દશોવતા અ'કે ફે '3૫ર'તો પર્યાય એવો “પર શબ્દ એવો બ્રમ થાય 
એમ્‌ બન્યુ? પણુ આવા અક્ષર-બ્રમ થવાતું પ્રમાણુ ધણુ જૂજ છે. 

મુધલકાલીન ગુજરાની લિપિનું રવરૂય દર્શાવવ! માટે પટ્ટ ર તૈયાર કર્યો છે 
એમાં પહેલા ઊભા ખાનામાં અર્વાચીન ગુજરાતી મૂળાક્ષરો અને અ કચિહૂનો ગોડવી 
ખોજથી પાંચમાં ખાનામાં અતુકમે વિ.સ. ૧૬૪૮ની રુજરાતી “આદિપવ ગ્ર.થની 
હસ્તપ્રતમાંથી£, વિ.સં. ૧૬૭૨ના ખતપત્રમાંથી**, વિ.સ. ૧૭૧૩ની “નરસૈયાની 
હૂ'ડી' ત્રથતી હસ્તપ્રતમાંથી(૫ અને વિ સ. ૧૭૩૨તી ”વનેચટતી વાર્તા” ત્ર થની 
હસ્તગ્રતમાંથી?૨ મૂળાક્ષર અતે અ કચિઠ્તેતી મરોડુ ગોઠંન્યા છે, પટ્ટ પર્‌ સામાન્ય 
નજર નાખતાં ઉપર્યુંકત લક્ષણુ ધણે અ'શે વ્યક્ત થતાં જેવા મળે છે. એમાં ઉપર 
જણાવ્યુ છે તેમ અ, ૪, ઈ, ઉ, ઊ, ક, 'ખ, થ, છ, જ, દ, ર, બ, ભ, અને 
ળતે। વિકાસ વિરિષ્ટ હોવાથી નોંધપાત્ર છે. ૫2 

અ વણુનો થ્રરૂઆતમાં શિરોરેખા વગરતો દેવનાગરી મરોડ પ્રયોજાતો 
હતો (જેમકે બીજા ખાતાનો પહેલે! મરોડ). એ મરોડના ડબા અ ગની ત્રણુ રેખાએ 
પૈકી ઉપલી આડી રેખાને છૂરી લખી એની નીચેની ખે રેખાઓતે સળગ કલમે 
લખતાં બનતાં ગુજરાતી ચે;મડા જેવા મરોડતે વ્ણુ ની જમણી ખાજુતા “૫ 
જેવા અકારની ડાખી ટોચ સાથે સળગ કલમે જેડાવામાં આવ્યો (દા.ત. બીન 
ખાતાનો મરોડ અને ત્રીજ ખાનાનો પહેલે! મરોડ), સમય જતાં ડાબી બાજુતી 
આડ્ડી રેખાના પણુ સળગ કલમે નીચલી] ચોગડા જેવા મરોડુની ડાબી ટોય સાથે 
નનેડીને લખવામાં આવી (જેમકે) ચોથા ખાનાનો બીજે મરોડ). સમય જતાં એ 
ડાખી બાજુના અંગને ચાલુ કલમે લખતાં 'ચ' વણુ'ના ડાખીના બાજુના અગ 
જેવા મરોડ ધડાતાં આખોય વણુર એના વર્તમાન સ્વરૂપતે। બન્યે। (જેમકે પાચમા 
ખાતાનો ર જે મરોડ), ૧૭ મી સદીના ઉત્તરાધ'માં ઘડાયેલા અ! 'વેકસિત મર્‌ોડના 
વપર'શતુ પ્રમાણુ ઉત્તરોત્તર વધતુ જતાં પ્રાચીન મરેડને! પ્રયોગ લુપ્ત થતો ગયે, 


1૦ શ્રુ'] લિપ (૩૪3 


» અતે ઈ ના રશિરેરેખા રહિત તાગરી મરોડ ૧૭ મી સદીના પૂર્વાધ' સુધી 
પ્રવોજાતા હતા, પણુ એમાં વ્ય_જનોની સાથે જેમ અ'તગ*ત સ્વર ચિહૂતે ભ્નેડવામાં 
આવે છે તેમ આ વર્ણીને અતુકમે અ'તગ'ત ઈ તુ સ્વર્ચિહ્ (જેમકે બીજા ખાનાને 
ખીજે મરોડ) અને અતગ'ત ઈ નુ' સ્વર્રચિટ્ટ (જેમકે ત્રીજા ખાનાનો બૌન્ને અને 
ચોથા ખાનાતા મરોડ) જેડાતુ'. ૧૭ મા શ્રતકના ઉત્તરાધથી આ વીના અવાચીન 
મરોડતી નિકટનાં સ્વરૂપ ગ્રયોજાતાં જેવા મળે છે (જેમકે પાંચમા ખાનામાં બ'નેના 
મર્‌ડ). બ'નેનાં સ્વરના નાગરી અને ગુજરાતી મરેડની વચ્ચેનાં અ'તરાલ રૂપ 
ઉપલબ્ધ થયાં નર્થી. એમ લાગે છે કે ૪ ના તાગરી મરોડને ચાલુ કલમે લખીનોા 
તૌંચેનાં પાંખડાતે ચાલુ કલમે જમણી તરફ ધીમે ધીમે ઉપર ચડાવતાં ગુજરાતી 
મરોડ ઘડાયો છે. ઈ ની ઉપર તરફ લ'ખાવેલી રેખાને ટોચથી જમણી તરફ ગોળ 
મરોડુ આપીને નૌચે તરફ ઝુકાવવાથી ઈ નો! મરોડ ધડાયો. 


ઉ માટે ૧૬ મી સદીમાં નાગરી મરોડની સાથેસાથે એ મરોડતી નીચલી 
રખાતે ઊચે ચડાવીને વણુ'ની ટોચ સુધી લ'બાવવામાં આવતી જેવા મળે છે 
(જેમકે બીજા ખાનાનો બીને મરોડ). આમ આ સ્વરનો મરોડ ૧૬ મી સદીથી 
અર્વાચીન સ્વરૂપ પામી ચૂકયો હતે. ઉત્તરકાલમાં એની ઉપરની તરફ લખાતી 
રખાતી લ'બાઈની ખાબતમાં સહજ સાજ ફરક થતે! રલો છે, જે જુદા લેખકે।ની 
અ'ગત લઢણુને આભારી ગણાય. 

ઊ માટે ૧૬ મી સદીમાં એનો નાગરી મરોડ ગ્રયોજાતો મા મળે છે પણુ 
૧૭ મી સદીથી 8 ના મરોડમાં અતમત ઊ તું ચિક્ જતડીતે સાધિત થવા લાગ્યો, 
જે મુધલ કાલના અત પછી ય ચાલુ રહેતો જેવા મળે છે (જેમકે ચોથા અને 
પાંચમાં ખાનાના સરોડ). 

ક તે એના નાગરી મરોડની 1શેરોરેખા કાઢીને શરઆતથી જ સહેજ વાયવ્યન 
અશ્િ સ્થિતિમાં લખવામાં આવતે હેતો (જેમકે ત્રીજ અને ચોથા ખાનાના મરોડ). 


ખને ૧૬ માં શ્રતકમાં નાગરી મરોડ પ્રયોજાતે હતે. ૧૭મા શ્રતકમાં 
એના ગુજરાતી સ્વરૂપને ઘણે અ'શે મળતું સ્વરૂષ ઘડાયું. ખ ને ઉચ્ચાર “ષ' 
જેવો કરવામાં આવતો હતો (દા.ત. ષટ્રસ માટે ખટરસ) અને જ્યારે ખ લખવાના 
પ્રસંગ આવે ત્યારે પ્રાચીન સમયમાં હિદી ભાષા અને દેવનાગરી લિપિમાં 
તેમજ જૂની ગુજરાતીમાં પણુ ષ લખાતા, આ ષ ના મરોડ પરથી ગુજરાતી ખ 
વિકાસ પામ્યો છે. અહી ત્રીજ ખાનાના મરોડુમાં ડાબી ટોચ ડાખ! બાજુએ 
વળી નથી, પણુ પછીના સમયમાં એ નિશ્રિતપશે વળતી નવા મળે છે. ૧૭ મી 
સદીમાં આ વણ એના વિકસિત સ્વરૂપે પયોન્નતેો તજરે પડે છે. 


૩૪૪ | મ્ઘલ કાલ [પ્ર* 


ચ માટે ૧૬ મા. શૃતકમાં શિરોરેખા વગરતો મરોડ પ્રવોજાતે હતો (જેમકે 
બીન ખાન!તેદ પરેજ્ધો મરોડ), એ મરોડુના ડાખ! અગતે સળગ કલમે લખવાથી 
આ વણુ*તે! ગુજરાતી મરોડ ઘડાતે! ગયે. આમ ૧ મી સદીના અ'ત સુધીમાં 
આ વુ એની વર્તમાન અવસ્થા પામતો જેત્રા મળે છે. 


જ માટે શરૂઆતમાં એના પ્રાચીત નાગરી મરોડતે શિરોરૅખા વગર્‌ 
પ્રવોજ્વામાં આવતો (જેમકે બાજા ખાનાતે પહેલે મરોડ), એતા ડાબા અગતે 
ગોળ જૃત્તતે મરોડુ આપી અક્ષરને સળ'ગ કલમે લખતાં ધીમે ધીમે આ વણુના 
ગુજરાત મરોડ ધડાતો ગયો. અલબત્ત, એનો ડાબી બાજુનો ભત્તાકાર વષ્યુતી 
મધ્યતા તીચલા છેડા કરતાં નીચે રહેતે! જેવ! મળે છે. 

દ માટે શરૂઆતમાં શિરારેખા વગરનો! એનો તાગરી મરોડ પ્રયોશતો 
હતે! (જેમકે બાજ ખાતાના મરોડ). સમય જતાં એ મરેોડતી એની ટોચની 
ઊભી રેખાનો લેણપ થયે! અતે તીયલી પૂંછડી જમણી બાજુ વળવા માંડી. હવે 
વણ તી ઉપલી અને તીચલી રેખાએ ત્રાંસી લ ખાવા લાગી (જેમકે ત્રીજા, ચે!થા 
અતે પાંચમા ખાતાના મરોડ). ૧૮ મી સદીમાં આં વણું પૂણુ'ત: એના અર્વાચીન 
સ્વરૂપતે પામ્યો. 

ફૂ માં એના પ્રાચીન દેવનાગરી મરોડ પરતી શિરોરેખાને લોપ કરીને કની 
જમ એનો વિકાસ સધામે! છે. અહીં બોજ ખાતા અને ચે!થા ખાતાના પહેલે 
મર્‌ોડમાં વર્ણની નીચેની પૂંછડી વ્યસ્ત થઈ નહિ હોવાથી તેએતા મરોડ ક ના 
સમકાલીન મરોડ જેવા બન્યા છે. ફરક એટલે જ છે કે ક તી રાયની રખા 
જમણી બાજુએ વળે છે, જ્યારે ફૂ ની સીધી ઊભી છે. 

બ શરૂઆતમાં એના નાંગરી મરોડની શિરેોરેખા દૂર કરીન વાપરવામાં 
આન્યો (જેમકે બીજા ખાનાને! મરોડ), પણુ એના ડાબી ગોળ અ'ગને સળગ 
કલમે મષ્યની ત્રાંસી રેખાતા ડાખાં છેડા સાથે જેડી, એ રેખાને સીધી આડી 
ર્‌ખાતું સ્વરૂપ આપતાં જે મરોડ ધડામ્રો (જેમકે ત્રીજા ખાનાનેો મરોડ), તેને 
સુડોળ મરોડ આપતાં વણ્'ને! વર્તમાત ગુજરાતી મરોડ ધડાયે।. 

ભ માં પણુ એના દેવનાગરી મરોડની શ્રિરોરેખાતો લોપ કરીને ડાબી 
ખાજુએ થતી ત્રાંસી રેખાતે મરોડ આપી કમશ: નીચે ઉતારવામાં આવ્યો, 
જેથી એ “સ'થી જુર! પડે. ૧૭ પ્રી સદીના અ'તથી આ વણું એનૌ વતમાન 
અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરતે! જણાય છે (જેમકે પાંચમાં ખાનાને। મરોડ). 

ળી ના નાગરી મરોડ (ક)ની શિરેોરેખા અને ટોચની ઊભી રેખાતો લેપ 
કરવાથી અને બાકીના આ્રવયવને સળ'ગ કલમે લખવાથી ધીમે ધીમે એને! 


૧૦ સુ”) હિપ [૩૪૫ 


ગુજરાતી મરોડ ધડાવા લાગ્યો. એમાં ડાખી બાજુતું વૃત્ત એના (લેખતના) 
આર ભના ભ્રાગથી અને જમણી ખબાજુતુ જત્ત એના (લેખનના) અ'તમાં ખ ટિત રહેવા 
લાગ્યુ અને ધીમે ધીમે ડાબી બાજુની અતે જમણી બાજુની વળાંકવાળી રેખાએ 
ઊભી થતી ગઈ. સાથે સ્‌થે 4ણુ'તા ડાબા અ'ગમાં નીચેના ભાગમાં ખચકો 
પડવા લાગ્યો (જેમ કે ચોથા ખાતાના મરોડ). ઉત્તર કાલર્માં આ ખચકેો પણ 
દૂર કરીને આખોય વણુ* સળ'મ કલમે લખતાં એને વતષમાન ગુજરાવી મરોડ 
ધડાગે છે 

ગુજરાતી અ'કચિટ્ૂન પન્નુ વણીની જેમ નાગરી અકચિદ્ટતોતા મરેડને 
વળાંકદાર કરવાથી ધડાયાં હોવાતું' સ્પ જણાય છે. ગુજરાતી અક્ષરોની જેમ 
“૬? તા નીચલા છેડાતે જમણી બાજુ વાળતાં વચલે! ડાબા બાજુના ખચકે 
આપોઆપ લુપ્ત ચયો છે. “૨' માં પણુ તીચલા છેડાતે ડાખી બાજુ વાળતાં “૨' 
ઘડાયે1, પણુ નાગરીમાં ₹ અક્ષરનો ઉપલો ભાગ સુરેખાત્મક અને “૨' અ'ફકાચહતને 
ઉપલ! ભામ વળાંકદાર હોવાથી એ ખે વચ્ચે ભેદ પ્રવત'તો હતો તે અહી લુપ્ત 
ચતાં આ મર્‌!ડ પરસ્પરના ભ્રમકારક બન્યા, “રૂ' માં નોચલી પૂછડીતા લેપ કરવામાં 
આવ્યે. “૪' માં આરભતો ડામપૈ ટોચનો ભાગ ઘણા અક્ષરોની જેમ ડાખેથી 
જમણે વળે તેવું સરલીકરણુ કરવાથી એતે ગુજરાતી મરોડ ઘડાયે!, '%' માં 
આમ કરવા જતાં નીચલે! ખચકે! લુપ્ત થયો તે પારેણામે એતે] ગુજરાતી મરોડ 
“પુ' અક્ષર જેવો થઇ ગયે. “૬' માં શરૂઆતમાં તીચથી પૂ'૭ડી ૨૬ કરવામાં આવી 
(જેમકે ર જા ખાતાતે મરોડ). આગળ જતાં એતા તીચલા અ'ગની જગ્યાએ * 
નં'ચલે છેડે ડાબે બાજુએ વળતી ઊભી રેખા પ્રયોજવામાં આવી, આ રેડમાં 
અકચિકૃન “૬' અતે અક્ષર “૬' વચ્ચે ભરમ થતે। નથી. “૭' ના નૌચલા 
છેડાને ઊચે લ'બાવીતે એના મરોડુને વધારે વળાંકદાર કરવામાં આવ્યો. 
«માં ઉપરની ડાબી બાજુઝે બહાર નૌકળતી આડી રેખાનો લેપ કરીને 
ને ઉપલી આડી રેખાને જમણી બાજુ લ'બાવીને આખોય મરોડ ચાંલુ કલમે 
પ્રયોજાવા લાગ્યો. “૨” માં એના ગુજરાતમાં પ્રચલિત માગરી સરોડુ- 
(જેમકે પટ્ટ ૧ માં આ અ'“કતા સરોડે) માં ડાબી બાજુની રેખાને ઊભ્રા અધ - 
ગોળનું સ્વરૂપ આપી ટોચે ન્નેડાતો રેખાને એ અધગેળની જમણી બાજુએ 
મષ્યમાં જોડતાં ગુજરાતી મરોડ સધાયો. ધીમે ધીમે જમણી બાજુની વળાંકવાળી 
રૂખાએ નાની આડી સુરેખાનું સ્વરૂપ ધારણુ કયું (જેમકે પાંચમાં ખાનાનો 
મરોડ), પણુ અ! પ્રક્રિયામાં મૂળ નાગરી મરોડ સળગ કલમે લખાતો હતો 
તે ગુજરાતીમાં ખે ટુકડે લખવો પડષો. 


૩૪૬] મુઘલ કાલ * ૃત્ર' 


વણી અને અ'કચિટૂતોન ધડુતરમાં જેટલા પ્રમાણુમાં રૂપ'તર થયેલાં જેવાં 
મળે છે તેટલા પ્રમાણમાં અતગત સ્વચિઠૂતા (માત્રાએ) અતે સયુક્ત 
વ્ય જનોનાં સ્વરૂપ-ઘડુતર વરતાતાં નથી, 

પટ્ટ ૩-આમાં કેટલાંક અ'તગ'ત સ્વરચિદૂનો ધરાવતા અહારે તેઓના 
વિકાસના તબક્કામાં ગોઠવ્યા છે, એ જવાથી જણાશે કે ગુજરાવી અ તર્ગ'ત સ્વરઃ 
ચિદ્તોએ લગભગ તેએ।ના નાગરી સ્વરૂપને જાળવી રાખ્યું છે; છતાં અ બાબતમાં 
ડેટલીક લાક્ષણિકતાએ પણુ આવી છે; જેમ કે વણીતા ચિટ્નોની જેમ અંતગત 
સ્વરયિટ્ૂનાને પણુ વળાંકદાર મરોડ આપવામાં આન્યે છે. ખાસ કરીને ઊભી 
સુરેખાતો તીચલે! છેડો જમણી બાજુએ સહેજ વાળવામાં આવ્યો; જેમ કે 1. 
01, ,, % અતે જૂ જેવા વણુ* પોતાના મરોડુની દિશા બદલતા ગયા તેમ 
તેમ તેઓની સાથે અ તગત સ્વરચિદ્તો પણુ તેઓને અનુરૂપ પ્રચલિત પદદતિએ 
નેડાતાં ગયાં; જેમકે કા, કી, કું, ક અને કૌ ના મરોડ, 'ફ' માં પણુ આમ 
બન્યું છે, વળી “સ્ત” ના વિકાસ પામેલા મરોડ “જ” માં સળ'ગ કલમે લખવા 
માટે અ'તર્ગત સ્વરચિહ્તો નનેડવાનપે સ્વાભાવિક પહદિએ। નજરે પડે છે; જેમકે 
'જી' તે સળ'ગ કલમે લખતાં એના તીયલા છેડાએ ડાબી ખાજુ વળાંક અપનાવ્યો, 
“જુ' અતે 'જૂ'તે સળગ કલમે લખવા માટે એમાં 'જ' પછી અ'ત્ગત 'આ'તું 
સ્વરચિટ્ન (1) ઉમેરવામાં આવ્યું તે પછી અ'તર્ગત ઉં તે ઊ નાં સ્વરચિદ્દતો 
(૩ ૦) એ અશતગ'ત “આ! ના સ્વરરચિહેનના નીચલા છેડા સાથે જેડાયાં. “૨'માં 
' અતગત ઉ તું સ્વરચિદ્ત નાગમાં અધોમાત્રાતે બદલે અગ્રમાત્રારૂપે જોડાતુ' 
(₹), તેમ ગુજરાતીમાં પણુ “રમાં રહયું, પણુ 8 માં એવું કોઈ ચિટૂત ચાલુ ન 
| રહ્યું, ગુજરાતીમાં 'રૂ' ચાલુ કલમે લખાતાં એનું રૂ' રૂપ પ્રયેજતુ' જેવા મળે 
છે, 'શુ' સાથે ઉ અને ઊનાં અતગ'ત સ્વરાચકટૂને પ્રયોજતી વખતે નાણરીમાં 
કચારેક શ્ર અને શ્રૂ લખાતા. એ પરથી ગુજરાતીમાં પણુ એવા મરોડ ગ્રયોજયા, 
જેમકે છેલ્લા ખાતાના મર્‌ડ. 

સયુક્ત વ્યજતોર્માં કેટલીક નવી પરિર્થિતિને] સ્તરીકાર કરીને ફેરફાર કરવા 
પડથા, જેકે નાગરી લિપિમાં જે પર્દાતિએ સયુક્ત વ્ય જત ગ્રેયોશાતા હતા તે 
જ પહ્દતિએ નવોદિત ગુજરાતી વ્ય'જનોને પણુ સયોજવામાં આવ્યા. તદતુસાર 
ખાસ કરીને જ્યાં જે બ્ય'જતચિટૂનમાં જમણે છેડે (જડેલી કે છૂટી) ઊભી સુરેખા 
આવતી હેય ત્યાં એ સુરેખાનતે રદ કરવાથી એ અક્ષર સયુક્ત પૂર્વ વ્યજનમાં 
અતુરૂળ સ્વરૂપ સરળતાથી ધારણ કરતે; દ્દા,ત, ખ્ય, ગ્સ, ધ્ય, ચ્છ, શ્ય, ૮પ, 
શ્ય, વગેરેમાં; નાગરીની જેમ પૂત વ્ય જન 'ર' ને રેફાકાર મરોડ ચાલુ રહ્યો, તેવી 


1૦ ઝુ'] લિષિ [3૪૩ 


રીતે ઉત્તર ૦્ય'જન તરીકે છેડે “૨' તાગરીની જેમ તીચલે છેડે ઊભી રેખા ધરાવતા 
પૂવ્ય'જત સાથે ડાબી બાજુએ એક તાતી ત્રાંસી રેખા સ્વરૂપે પ્રયોજાયે।, જેમકે 
તર, ન્ન, પ્ર, બ્ર વગેરેમાં અને તૌચલે! ગોળાકાર ધરાવતા પૂવ*વ્ય'જતમાં ખે 
ત્રાંસી રેખાએ સ્વરૂપે પ્રયાજયો છે; જેમકે છ ટ્ર, ડૂ, ડૂ, દ્ર, જેકે ત્રમાં નાગરીની 
જેમ ગુજરાતીમાં પણુ તતા ડાબા અ'ગતો ચાપાકાર મરોડ (ત્ર) પ્રયે।જાવા લાગ્યો, 
જ્યાં અમુક વ્ય'જતે। ન્નેડવામાં અગવડ જણાઈ ત્યાં એવા સ'યુક્ત વ્ય જતે।માં 
તેઓનાં નાગરી સ્વરૂપ યથાવત્‌ રૅખાયાં; જેમકે પૂવ" દ, શ અને ઊં સાથેના 
સ'યુક્ત વ્યજ્યો (દ્વ, શ્ર, ઘ, દ, ક્ષ, શ્ર, થ. ઉં વગેરે), ન્‍્યારે ખીન્ન કેટલાક 
અક્ષરમાં નાગરીની જેમ પૂવર વ્ય જનતે હલ'ત કરીને સયુક્તપણું સૂચવવામાં 
આવ્યુ; જેમકે ડૂગ (ખડગ), છૂવ(ઉચ્છ્વાસ), દ્ગ(સદ્ગત), દૂઘ(ઉટ્ધાટન), દબ 
(સદ્ખુહ્ધિ), દૂભ (ઉદ્ભવ) વગેરે, આ પતિ આજદિન સુધી ચાલુ રહી છે. 


જે વર્ણના વિશ્િજ ગુજરાતી મરોડુ ધડાયા તેએ ની સાથેના સયુક્ત વ્ય'જને।નુ' 
સ્વરૂપ પણુ તેએને અનુરૂપ બન્યું, જેમકે «#-ક, ₹ત્ર-કચ, ₹્-કલ, ર૨ -કવ, 
સ્ક-પ્ય, ર૧-જ્ય, હ્ત-જ્વ, ટ્ર-દ્ર વગેરે. 

એક દરે કેઈએ તો જેમ અગ્રેજની પહેલી-મીજી “/&8012-દ0ત'* 
સુરેખ હોઈને ઝડપથી લખવામાં સરળ ત પડે તેથી સુગમતાને ખાતર ચાલુ કલમે 


લખાતી ત્રીજ ચોથી ““/480)-૮6/ત રે! વિકાસ થયો તેમ ખાંચા- 
ખચકાવાળી તાગરી લિપિતે ત્વરાથી અને તેથી સળ'ગ લખવાની પ્રશ્નત્તમાં ગુજરાતી 
લિપિતો ઉદ્ભવ અને વિકાસ થયો એમ કહી શકાય, ગુજરાતી લિષિનાં પહેલી 
નજરે તરી આવે તેવાં લક્ષણુ મે છે : એક તો અક્ષરગત શિરોરેખાતે લેપ 
અતે 'ીજુ અક્ષરોના આર'ભ અને અ'તની સુરેખાને અપાતો વળાંક. 


અક્ષરગત 1શરોરેખાતો લાપ થવાથી અને સળ'મ કલમે લખવાથી કુલ ૧૯ 
અક્ષરોના મરોડ બદલાઈ ગયા; જેમકે જા-અ, ૬-૪, ર્દ-ઈ; ૩-ઉ, ઝ-ઊ, 
૪-એ, જે-એ, જ ક, લ (૧)-ખ, સ-ચ, સ્-જ, જ-૪, ન-ય, ઇ-ઠ, «-૬, 
જ-ફ, જ બ, મ-ભ, ક-ળ, “ભુ' ળતા છ મરોડમાંથી અને 'લ' હતા લ 
મરોડમાંથી થયા છે. બાકીના બધા અક્ષર શ્ચિરોરેખાતે 'લેપ અને વળાંકદાર 
મરોડતી પરિપારટીમાં રહેલા નાગરી મરોડના જ હોઈ. નાગરી લિપિ વાંચનારાએ। 
માટે એ બધા અક્ષરો વાંચવામાં ક'ઈ મુશ્કેથી પડતી નથી (જેમકે, ત્રદુ-ત્રડ, 
3-ત્ર, પ-ગ, ઘ-થ. ૪-૭, છ-છ, અ-૭, ₹-ડ, «-હ, ત-ત, થ-થ 
ધ-કં, ત-ન, ૧-૫, ત-મ, થ-ય, ₹-૨, ૧-વ, શ-શ, વ-ષ, ત-સ, ટૂ-ઉ. 


૩૪૮ ] મ્રુધલ કાલ [પ્ર 


(૩) અરબી લિપિ અતે એની સુલેખન-શૈલીઓએ। 


ગુજરાતતા મુધલકાલીન અભિલેખ ભાધાની જેમ લિપિશૈલીની દષ્ટિએ પણુ 
સહ્તતત કાલના અભિલેખાથી જુદા તરી આવે છે, સહ્તનતકાલીન અભિલેખોમાં 
અરખી ભાષાતુ' પ્રાધાન્ય રશ તેને લઈતે એ મુખ્યત્વે કૂફી, થુલ્ય અને નસ્ખ સૈલી* 
ગોમાં ક ડારેલા જેવા મળે છે, પરતુ મુધલ કાલમાં બહુધા શિલાલેખો ની જ્ઞાષા ફારસી 
હોવાથી એમાં નસ્તાલીક શૈલીતો વપરાશ વધુ પ્રમાણુમાં થયો કે. આ ફોલોતો 
ઉદ્દભવ ઈસવી 3૪મા શતક થયે] હેતો, કલાલાલિતના દેશ ઈરાનમાં એના 
કલાકારની નેસગિ'ક પ્રતિભા અને કલાસહજ માનસે કૃષી, થુહ્થ અતે નસ્ખના 
લે।ચલશ્રક રહિત લારક્ષણુક રૂપથી અસ'તુષ્ટ થઈ પોતાની પ્રતિભાશાળી સજ ન- 
શકિત અને કલારસિકતા દ્રારા સ્તિગ્ધતા સુગમતા અને કમનીય સુંદરતાથી યુક્ત 
એવી અત્ય'ય લાલિતપૂણ" શૈલીનું સજત કરી એતે 'તસ્તાલીક' તામ આપ્યુ હતું. 


વણે અ'શે અઃબી લખાણુ કે લખે! માટે તસ્તાલીક શેલૌને। પ્રયોગ પ્રથમથી 
જ બાધિત રલ. છે અને એ માટે નસ્ખ વગરતે પ્રયોગ સાધારણ રીતે થતો 
રલ્ો છે. 

ગુજરાજ્તમાં પણ્‌ વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે જ છે. ભારતમાં તાર્તાલોક 
સેલીનુ' ચલણુ અભિલેખોમાં પ્રારસી ભા્‌પાના ઉત્તરોત્તર વધતા પ્રયોગ સાથે ૧1 મી 
રાતકમ! શરૂ થયું, એટલું જ નાહ, પણ એકાદ શતકમાં તો એ એટલી લોકપ્રિય 
થઈ કે અભિલેખોાતી સેલી તરીકે નસ્તાલકતે] જ પ્રયોગ થવ! લાગ્યો. માત્ર 
અરખી અઆશભિલેખોામાં કે અરબી-ફારસી શિશ્ર અભિલેખામાં અરખી લખાણુ માટે 
નરખ અને એનાથી ઓછા પ્રમાણમાં થુલ્થને! સાધારણુ ઉપયામ થતે।, આ જ રીતે 
ગુજરાતમાં પણુ નસ્તાલીકનો પ્રયોગ સહ્તનતના અત પછી એટલે કે ૧૬ મા 
શતકના ઉત્તરાધ'તા છેલ્લા ખે દસકા એ માં માંડ શરૂ થયે!, ત્યાં સુધી મોટા ભાગના 
અભિલેખાની ભાષા અરબ હોવાથી નસ્‍્ખ કે યુહ્ય શેલીઓતું પ્રાધાત્ય રહ્યું. 
મૃધલ સત્તાની સ્થાપનો સાથે ઉપર દર્શાવ્યા મુજય ફારસો ભાષા સાથે તસ્તાલીકને। 
પ્રયોગ વધુ બ્યાપષક બનતો! ગયો, પણુ મગ્જિદ્દોના કે કબરાના સ્માતિલેખો તેમજ 
જા અમુક પ્રકારના અભિલેખા માટે અરબ ભાષાને પ્રયોગ સાવ પડતો મુકાયે। 
તહિ તેમજ ફારસી ભાષાના અભિલેખામાં પણુ કુરાન શરીફની આયાતે કૅ 
પયગમ્બર સાહેબ (સ.અ.સ.)નાં વચતામૃતો વગેરે ધાર્મિક કે સાહિત્યિક સૂત્રોનું 
પ્રમાણુ સારુ એવું હતુ. આવા અરબી લેખો કે આંશિક અરબી લખાણો 
નસ્ખ કે યુલ્માં લખાવાં ચાલુ રહાં. બહકે અ રૌલીએના ફારસી લેખે!તી 
સખ્યા સાવ એઓઈછી નથી. નસ્ખ કે થુસ્થ શેલીમાં ક'ડારાયેલા સમગ્ર કે આંરિક 


૧૦સુ | લિષિ [૩૪૯ 


અભિલેખોતુ' પ્રમાણુ નસ્તાલીકને મુકાબલે આરારે ૧ : ર્‌ રહ્યુ' છે એમ ઉપલખ્ધ 
નમૂનાએ પરથી જણાઈ આવે છે. 


કલાની દૃરષ્રિએ જેઈએ તો ગુજરાતના મુધલકાલીન અભિલેખોમાં સહતનત 
કાલીન અભિલેખોામાં જેવા મળે તેવું રલી--વૈવિષ્ય નથી એ નિવિંવાદ છે. અ 
કાલતા અભિલેખોને મેદો ભાગ નસ્તાલીકમાં છે. બીજને નબર નસ્ખ શૈલીને 
આવે છે. કૂફી શૈલી લમભગ નહિવત્‌ દેખા દે છે, તુમ્રારૂપવાળા અભિલેખ પણુ 
ઘણા ઓછા છે. નરખમાં પણુ સહ્તતતકાલના અભિલેખેઃમાં ન્નેવા મળે છે તેવુ 
જૈવિષ્ય કે કલાકોક્ષલ આ સમયના અભિલેખોનો નસ્ખ શેલીમાં નથી. અ| નસ્ખ્‌ 
રેલી સાદી એટલે કે અલ'કારરહિત છે, જેકે શૈલીની દષ્ટિએ તેઓતુ' કલાડૈશલ 
ઊતરતી કક્ષાતુ' નથી. બહ્કે ઉવલખ્ધ નમૂનાએમાં અસક તો આ સૈલીના ઉત્તમ 
નમૂનાએની હરોળમાં સહેજે પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકે, 


પણુ આ કાલના વિશેષ કરીતે ૧૮ મા શતકના અભિલેખોામાં એક જુદા 
્રકાર્તુ' વેવિષ્ય જેતા મળે છે. ધાર્િક સૂત્રા કે અરખી ક'ડિકાઓવાળા ફારસી 
અભિલેખોમાં નસ્ખ કે થુહ્થ (કે ક્વચિત્‌ કૂફી) અને નસ્તાલીક એમ બે લિપિ 
રોથીઓનું અમુક નમૂના એમાં નસ્તાલીક સાથે નસ્ખ અને યુલ્ય એમ ત્રણુ લિપિ* 
શેલીએનુ' મતોરમ સ'યોજન જેવા મળે છે, નસ્તાલીક, યુલ્થ અને નસ્ખ સાથે 
આંશિક લખાણેમાં તુમ્રા રૂપનો પ્રયોગ એક જ લેખમાં થમે હોવાના નમૂના પણુ 
ઉપલખ્ધ છે, પણુ આ રૌલી-વૈવિષ્યમાં સહતતતકાલીન અભિલેખોમાં જેવા મળતી 
સુલેખનની વિરિષ્ટ_।નો અક'દરે અભાવ દેખાય છે, નસ્તાલીક સિવાય અમુક 
અન્ય શૈલીએના અપવાદને બાદ કરતાં એ શૈલીએ નાં પૂણ'વિકસિત અને અય'ત 
કલાયુક્ત રૂપ જેવા મળતાં તથી આનું મુખ્ય કારરુ એ હોય કે મુવલકાલમાં 
સત્તા સાથે વિદ્યા અતે કલાપ્રેમ તથા પ્રોત્સાહનતુ' કેન્દ્ર ગુજરાતીમાંથી ખસી મુધલ 
સામ્રાજ્યની રાજધાની આપમ્રા અને દિલ્હીમાં થયુ' એના પરિણામે અદી કલા- 
ઉપાસનામાં એટ આવી. વળી નસ્તાલીક શૈલીના વધતા જત! ચલણુને લઈને 
બીજી શૈકથીએના ઉપાસકે।ની સ'ખ્યામાં ઉત્તરોઉત્તર ઘટાડો થતો ગયે. જેતે 
લઈને નસ્તાલીક સિવાયની શેલીઓના અભિલેખની કલાની દૃષ્ટિએ ઝાંખા પડે છે. 


સંખ્યાની દષ્ટિએ જેઈએ તો નસ્ખરૈલીના એતિહાસિક તાત્પયષ કૅ 
ભાવાય'વાળા અભિલેખ મુધ્રલ કાલની શરૂઆતમાં ઠીક ઠીક મળે છે, ૧૬ મા શતકના 
છેલલા ખે દસકાએ।માં અસ્તિત્વમાં આવેલા વીસેક અભિલેખોમાં નવેક નમૂના 
નસ્ૂખ શૈલીમાં કંડારાયેલા છે અને આ અિલેખો માત્ર એક સ્થળે નહિ પણુ 


૩૫૦) મુઘલ કાલ [ પ્ર. 


પાટણુ પેટલાદ અમદાવાદ સરખેજ વેરાવળ ભરૂચ સુરત વગેરે જુદાં જુદ્દા 
સ્થળોએ મૃકાયેલા છે. આ અભિલેખામાં નસ્ખની સાથે થુહ્થ શૈલીના પણુ ખે ખેક 
નમૂના છે. તરખ અને" ચુલ્થતું ચ્ષણુ 1૭ માથીં લઈ ૧૯ મા શતક મધ 
થોડા પ્રમાણુમાં ચોઇસ ધટયું એમ ઉપલખ્ધ નમૂના પરથી કહાં શકાય. તમે 
પ્રમાગ્રે થુહ્થના પ્રમાણમાં પણુ કઈ ખાસ ધટાડો-વધારે થયો નથી.૫” ફૂકી 
લગભગ નહિવત્‌ છે, ન્યારે એકાદ જગ્યાએ નસ્તાલીકતે ઘસીટ રીતે લખતાં 
ઉદ્જ્વેલી 'શિકસ્તા' નાકે ઓળખાતી એક વિભન્ન રોલીમાં આલેખાયેલા એક 
અઆભિલખ પણ મળે છે એ ઉલ્લેખતીય છે. ઈ.સ. ૧૮૧૨ ના અપવાદરૂપ ગણાય 
તેવો આ અંભિલેખ રૉંદેરે (જિ. સુરત) માં એક કબર પર છે, દેવ 

ગેતિહાસિક લેખોને મુકાબલે માત્ર ધામિક મૃત! કે ક્વથિત્‌ સાથે વષ 
સખ્યા ધરાવત! અલેલેખોની સખ્યા નાની તથી, તેએનાં લખાણુ મોટે ભાગે 
કુરાન શર્‌ીરફનાં અવતરણ હોઈ એ લગભગ સમમ્ર રીતે નસ્ખ કે થુલ્થ રેલીમાં 
ઝ્ાતરવામાં આનાં છે. એમની શૈલી કલાકૌશલની દષ્ટિએ ચડતી-ઊતરતી કેટિતી 
છે, પણુ આ વિધાન એ છેવરો અ'શે આ સમયે અભિલેખોમાં વધુ પ્ર્ચાલત તેમજ 
લે[કપ્રિય એવી તમ્તાલીક શૈલીના તમૂતાએ। મટે પણુ કરી શકાય. 


હવે આ કાલતા અભિલેખોનુ” શૈલીવાર વણુષ્ત અને તેઓની કલાકોશ્લની 
યડુતી-ઊતરતી કોટિની વિસ્તીણુષ ચર્ચા કરીએ. 

ઉપર ક્ણુ' તેમ આ સમયમાં ફૂકી શૈલીતો પ્રયોગ નહિવત્‌ થયો છે, પણુ 
આ વરતુસ્થિતિ માત્ર ગુજરાતમાં નહિ, પણુ ભારત તેમજ ઈરાન જેવા બીજા 
રેશામાંય ખોછેવરો અંશે જોવા મળે છે, સલ્તનકાલમાં પણુ આ પરિસ્થિતિ હતી. 
લેખનાં “બિરિમલ્લા' જેવાં પ્રારંભિક સૂત્ર કદાચિત્‌ કૂકીમાં લખાતાં એને! પણુ 
નમૂતો આ કાલના અભિલેખોમાં દુલ ભ છે. 


ચુહ્થ રૈલીતા નમૂતા પ્રમાણમાં જૂજ, પણુ ઠીક એવી સ'ખ્યામાં મળે છે. 
આ ર્અાભલેખાો અમદાવાદ પાટણુ ખ'ભાત કે ધોધા જેવાં સ્થળાએ અમક 
અરબો ભાષાના કે અરબા ભાષા જેમાં આંશિક રીતે વપરાઈ છે તેવા અભ” 
કેબામાં મળે છે. પણુ આવા લેખોની શૈલીની કલામયતા, અમુક અપવાદ સિવાય 
વિશ્ચિષ્ટતાવાળી નથી, સાથે સાથે એને સમમ્ર રીતે સાવ ઊતરતી કક્ષાની પણુ 
ન કહી શકાય, આવા અભિલેખામાં ખ'ભાત અને અમદાવાદના ઈસવી ૧૭ સા 
શતકના અમૂક મૃત્યુલેખેતે સમાવેશ થાય છે,?₹* આમાંતા મેટા ભ્રાગતા 
અભિલેખામાં નસ લખાણુનો એક એક અક્ષર શૈલીની દષ્ટિએ સુદર અતે 


૧૦ સુ] કિષ (૩૫૧ 


સુડોળ આલેખાયો! છે, પણુ આ બધા અક્ષરે।ની પક્તિખદ્ધતા કૅ ગોઠવણુ એટલી 
સુદર ન હોઈ સમત્ર રીતે આખા લખાણની સુલેખતશૈલીની જેવી પ્રાસાદિક 
છાપ પડવાં જેઈએ તેવી પડતી નથી. અપવાદઃપે ઉત્તમ અને અતિ ઉચ્ચ કેટિમાં 
મૂકી શકાય તેવી નસ્ખશેલીના નમૂનાઓમાં એક તો ૧૭મી સદીની મસષ્યમાં 
મુકાયેલો અમદાવાદમાં ખાનપુરમાં આવેલી શાહ અબ્દુલ્વહાબ સાહેબની દરગાઉ 
ની મસ્જિદતે! લેખ છે.૧૭ ધામિ'ક અવતરણોાવાળા આ લેખની થુલ્થ રોલી 
એના મૂળાક્ષરાની સપ્રમાણુ ગોળાઈ તેમજ નાડાઈ સાથે કલામય સ્રકપક 
પ'ક્તિબહ ગોઠ્્વણુ-એ બ'તે દાષ્ગ્એે અતિ ઉચ્ચ ફોટિની છે. આવી જ સુ કરઃ 
અને પ્રાસાદિક થુહ્થ શૈલીના બે નમૂના અમદાવાદમાં જ આસ્તે ડિયાની કાજી 
સાહેબની મરિજદમાં છે.૨૬ આ બને લેખોમાં પણુ ટૂ'કાં ધામિકક લખાણુ છે, 
“ણુ તેબોના થુલ્થ રેલીની ઉચ્ચ કોટિ જતાં એ કોઈ સિદ્ધ કલાકારના હસ્તે 
આલેખાયેલી હેય એમ જણાય છે મુધલકાલના આર ભની થુલ્થ શૈલીનો એક 
બીજે ઉત્કૃષ્ટ નમૂન) હાલ વડોદરાની જુમાં મસ્જિદમાં આવેલો, પણુ મૂળ એ 
જ શહેરમાં દતેશ્રર ખાતે આવેલ હજરાના મૃત્યુલેખ દારા પૂરે પાડે છે.૨૬ આ 
મૃત્યુલેખની એ બીજી અસાધારણુતા એ છે ડે એ પથ્થરની બ'તે બાજુએ ખે 
જુદા પણુ એક જ ભાવાથ'નાં લખાણોમાં થુહ્થ અને નસ્તાલીક એમ ખે સૈલી- 
ઓમાં કડારાયેલેો છે. આમાં લખાણુના ધણે! યુલ્થમાં છે. 

પૅનલના અર્ધા કદ જેટલા એના અક્ષરોના જુદા ભાગોની સ્રતુલિત અને 
આવશ્યક જડાઈ, પૈતલમાં હેઠ ઉપર સુધી ખે'ચાથેલા એના ઊભા અને ત્ર[સા 
લસરકાઓનું સુદર સપ્રમાણુ અતે સમાંતર અઆલેખત તથા આડા લસચ્કાએ। 
તેમજ ગેોળાઈદાર સમર્પતાથી આ લેખ થુઢથ રૌલીતો અતિ સુદર નમૂને। 
બન્યો છે. થુલ્થ રેલીનો બજે એક, ઉલ્લેખનીય લેખ ખ'ભાતમાં નિશાતબાગ 
નામે એળખાતી જુમા મસ્જિદની દક્ષિણે આવેલ ખુલ્ઝી જગ્યામાં :હેલ 
એક કબર પર છે.૨* ઈ.સ, ૧૭૦૯ તો આ લેખ પૂરે! થુલ્થ શૈલીમાં છે. 
જે કલાની દષ્ટિએ સુદર છે. એના સૂતરાક્ષારાના ધાટ તેમજ વિવિધ ભાગોનું 
આલેખન સિદ્ધ કલાકારના હસ્તની પ્રતીતિ કરાવે છે. સમત્ર રીતે આ લેખની 
શેલી અમદાવાના ઉપયુક્ત લેખો જેવી ઉતૃષ્ટ ફોઈટિની તો નહિ. પણુ સુંદર 
છે એ નિવિ'વાદ છે. આની હર્‌ાળમાં મૂકી શકાય તેવા અમદાવાદમાં 
જમાકલપુરમાં આવેલી તીશાપુરીની મહાન ફારસી કવિ નષીરીની કહેવાતી કબર પરાં 
ખે લેખ છે.૨૨ ઈ.સ. ૧૬૭૨ માં સુકાયેલે! ધોધાતે એક લેખ પણુ સારી કહ 
શકાય તેવી રૌલીમાં છે.૨૨ 


૨૫૨] મુધલ કોલ [પ્ર. 


નર્ખ કૅ યુલ્ય શૈલીને 'રિકા' શૈલી જેવુ' આલ'કારિક રૂપ અપાયુ' છે. એવા 
તમૂના પણુ મુધલકાલની અમદાયાદ ખ'ભ્નાત પાટણુ ને ઘોધા જેવાં સ્થળોના 
અભિલેખેમાં દૃષ્ટિગોચર થપ્ય છે. ખ'ભાતના ૧૩ મી ૧૪ મી અતે ૧૫ મી 
સદીના સ'ખ્યાબ'ધ મૃત્યુલેખોશ્નાં ઉચ્ચ ડે[ટિતું “રિકા' જેવું ઉત્કટ લાલિત્ય કે 
લા-ણ્ય મળે છે તેવુ' ઉપયુકત અભિલ્ષેખામાં તથો, હતાં સુદર કહી શકાય તેવી 
આ રેલી મુધલકાલના અભિલેખોતી સુલેખનકલામાં એક જતનુ' વૈવિષ્ય અપિ'ત 
કરે છે તે નોંધપાત્ર છે. 

આવે “રેકા'વાળી તસખ શૈલીને! ઉચ્ચ તમૂતે। સરખેજમાં મહમૂદ બેગડાના 
રનમાં આવેલી રાણી રજબાઈની કબરના લેખમાં જેવા મળે છે, જે રાથીતા 
મૃત્યુ વવ ઈ.સ. ૧૫૯૦-૯૧ લગભગ ક'ડારવામાં આવ્યે; હતો.૨* આ રોલા- 
ના બીજ નમૂતાઓમાં અમદાવાદની પીર્‌ ગુહંમ્મદશાહના રજામાં આવેલાં 
મારિજદના ઈ.સ. ૧૬૧૪ ના લેખને સમાવેશ કરી શકાય.૨૪ અમદાવાદમાં 
ઉપલબ્ધ ખ'ભાતની નવાબીતા આદ્ય પુરૂષ અતે મુઘલ સૂબેદાર મોમીનખાન 
૧ લાતે! ઈ.સ. ૧૭૪૩ નો. મૃત્યુલેખ પણુ અત્યત સુ'દર અને ઉચ્ચ પ્રકારનો 
આ શૈલીમાં છે.ર૫ આવા બીન લેખોમાં ખ ભાતના નવાબી ખાનદાતના ઈ.સ, 
૧૭૪૭ અતે ૧૭૬૯ ના મૃત્યુલેખ પણુ આ રેલીના સુદર તમૂતાએની હરોળમાં 
આવી શકે.૨! ૧૯ મી સદીના પ્રાર'ભ સુધી આવી સૈલીના તમૂના ઉપલખ્ધ 
છે એ ઇડીીકતની નોંધ લેવી ધટે. ૨૭ 


લાક્ષણિક નસ્ખ શૈલી, જે નસ્તાલીક પછી ખબીશ્ન ન'બરે પ્રાધાન્ય ધરાવે 
છે, તેતા તમૂના વિવિધ કોટિના છે અતે ગુજરાતના રાવિધ ભાગોમાં તેમજ 
મુધલસત્તાતા પ્રારભથી લઈને અ'ત સુધી ત્તેવા મળે છે, આમાં બીજી શૈલી 
સાથે નસ્ખનો આંશ્ચિક પ્રયોગ થયે છે તેવા અને માત્ર નસ્ખને જ પ્રયોગ 
થયે! છે તેવા લેખ લગભગ એકસરખી સખ્યામાં છે. આ સંદભમાં એ વસ્તુ 
નોંધપાત્ર છે કે મૃત્યુ-લેખામાં વિશેષ કરીને દાઊદી વહેરાએાનાં અમદાવાદના 
સરસપુરમાં આવેલા કબ્મસ્તનોના ૧૬મી સદીથી લઈને ૧૯મી સદીના મૃત્યુલેખા- 
(જે અરખી ભાષામાં છે.)ની લેખન શૈલી તરખ છે.૨૬ 

મુધલકાલીત અભિલેખાની નસ્ખ શૈલી અલંકૃત નહિ, પણુ સાદી છે, પણુ 
સમત્ર રીતે સંતોષજનક છે. સુધલસત્તાના આરભ-સમયનેો ઈ.સ, ૧૫૭૯નો 
સ્થાનિક મુધલ અધિકારીની પત્નાં દ્દારા બ'ધાયેલી મસ્જિદને બાલલેખ** આ 
સેવામાં છે. આ અભજિલેખમાં શ્રિલાના અર્ધા ઉપરાંત સહેજ વધુ ભાગને આવરી 
ક્ષેતા મૂળ લખાણુની પ'ક્તિબદ્ ગોઠવણુ અને સૂત્રાક્ષરાતા ઊભા અને આડા 


૧૦ સુ'] સિષિ 3પર] 


લસરકા નુ તાલબહ 'કમવાર અતે સમાતર્‌ નિરૂપણુ નોંધપાત્ર છે, ખ ભાતના 
ઈ.સ. ૧૬૨૭-૨૮ ના અભલેખતનુ નસ્ખ આલેખન સુલેખનત--કલાની દૃષ્ટિએ તો 
સુંદર્‌ છે, પણુ દેખાવમાં એટલુ" આકર્ષક નથી. આ અભિલેખના સુલેખનકાર 
ચાંદ સુહમ્મદચિશ્તીએ પોતાતા નામને નિરદેશ્ષ કર્યો છે.2” ખ'ભાતતા બીજા એક 
ઈ.સ. ૧૬૪૬-૪૭ ના લેખની નસ્ખ પણુ સારી છે.૨*? આ જ અરસામાં ઈ.સ. 
૧૬૪૯ માં મુકાયેલા અમદાવાદતી મુઠાડ્રિઝખાનતી મારિજદના પ્રવેશદ્વાર તેમજ 
પાણીના ટાંકાના નિર્માણને લગતા બે અભિલેખ 'નસ્ખ શૈલીના ઉચ્ચ કોટિતા 
નમૂતા ગણાય,2૨ નસ્ખશૈલીતો એક ખીન્તે સુદર નમૂતા- ૧૭ મી સદીના, અ'ત 
ડે ૧૮ મી સદીના પ્રારભનો ગોધરાના એક લેખમાં ન્નેવા મળે ૭.23 

પણુ નસ્ખના આ બધા કરતાં અત્ય ત ઉત્કૃષ્ટ નમૂના અમદાવાદની આસ્તે!ડિયામાં 
આવેલી કાઝી સાહેબની મસ્જિદના ખે અભિલેખ છે.૨* એઓ ની વષ'-સ'ખ્યા 
દર્શાવતા કોનેમામ(તિથિબ ધ)વાળા શ્રખ્દસમૂહ નસ્ખમાં છે. : 

' આનાથી પણ વધુ સુદર અને મુધલકાલીન તસ્ખરીશીના નમૂનાઓમાં 
સહેજે સવ*શ્રે ષ્ઠ સ્થાન મેળવે તેવો અભિલેખ અમદાવાદની હઝરત મૂસાં સોહાગની 
દરગાહતી મસ્જિદમાં છે, જે ઈ.સ. ૧૬૯૦-૨૧માં જલાલ નામના કલાકારના 
ઠુસ્તે ક ડાર્વામાં આવ્યો ઠતે।.રેપ એના નસ્ત અક્ષરાતો હાળ તેમજ મરોડ 
--એ ઊભા ત્રાસ કે આડા લસરકાઓતું સપ્રમાણુ “સમાંતર આલેખન આ 
સુલેખનકારની કલ્ષાપ્રતિભાનાં દશન કરાવે ષે. ઉપરાંત લ બચોરસ શિલા પર 
ત્રણુ નનડી પદ્દીવાળી આડી પેનલે માં ગોઠવેલા લખાણુની દરેક પૅતલતા લખાણના 
ઊભા લસરકાઓને કાપતા તથા આ રીતે પૅતલતે ૧: ર ના પ્રમાણમાં વહેચી 
નાખતા આડા લસરકા ખે'ચગામાં સુલેખનકારે જે કલાચાતુય વાપયુ” કે તે લેખની 
આકર્ષ્તામાં વધારા કર્‌ છે. આ લેખની નીચે અરકેત થયેલા ફારસી લેખમાં 
નિર્માતાનું નામ “જાફર આપવામાં આવ્યુ છે.2 

સુધલકાલીન ્ાલિલેખેની . ખીજ સુલેખનશૈલાએમાં તસ્તાલીક શૈલી માં 
આલેખાયેલા લેખે! સખ્યા તેમ જ સુલેખન બ'નતેની દષ્ટિએ ચડિયાતા છે. એમાં 
સુ'દર કહી શકાય તેવી સૈલીવાળા લેખો સારી સ'્યામાં છે. આ કાહમાં 
નસ્તાલીક શેલીના અભિલેખાની તેમજ એ સૌલીમાં હથોટી ધરાવતારા ક્લાકારે।તી 
સખ્યા વધી હોય એ દેખીતું છે અતે તેથી મુધલકાલીન બભિલેખામાં ઈસવીના 
૧૬ મા ડૃતકતા અતથી જ નસ્તાલીક શૈલીના સુંદર નમૂનાઓતું પ્રમાણ 
વધારે છે, 

છાતિ-૬-૨૩ 


૩૫૪) મૃધણ ઝાક [ પ્ર. 


નસ્તાલીક શૈક્રીની એક બીજી વિશિષ્ટતા એ છે કે ફૂશ્ી, નરખ કે એવી 
ખ્‌ીજી આલ કારક શોલીએ થી વિપરીત કદાચ આ જ એક શૈલી છે, જેતા ઘાટ કે 
રચનાના નિશ્ચિત નિયમોમાં સુલેખતકાર મન ફાવતી છૂટ લેત્તો તથી, એટલે 
ખીજ સેલોએના મુકાખલે તસ્તાલીક રેલીનું બાહ્ય સ્તરપ લગભગ એકસરખુ' 
રધ્ુ છે તે નસ્તાલીકના નમૂનાએમાં કલામયતાતા પ્રમાણુતી એકરૂપતા બીજી 
શૈલીએ! કરતાં વધુ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. 


આમ તે! નસ્તાલીક શેલીવાળા અભિલેખ ગુજરાતના લગભગ દરેક ભાગમાં 
મળે છે. પણુ મુધલ સત્તાના અમદાવાદ સુરત ભરૂચ જૂનાગહ ખ'ભ્રાત વગેરે 
 કેનદ્રસ્થળાએ તેએની સખ્યા પણુ વધુ છે અતે એમાં સુ'દર અને આકષક નમૂના 
પણુ સારી સંખ્યામાં છે. આ રૌલોનો સહુથી પ્રાચીન નમૂતે વડે!દરાતા ફજીરાના 
અભિલેખ ૬ર! મળે છે, એમાં સુજરાતના મસુધલ આંધકારી નવાબ કૃત્ખુદીન 
મુહુમ્મદખાનના મૃત્યુનો ઉલ્લેખ કરતુ એતહાશિક લખાણુ નરતાલીક શોલીમાં 
છે અતે એ ઉગ્ચ કોટિતી છે. એના અક્ષરોતેો વળાંક તેમ ગોળાઈ તથા સીલાઈની 
સપ્રમાણુતા ઉપરાંત ફ્રારસી લખાણુની શ્રિલાની ચારે બાજુ પટ્ટી જેવી સુ'દર્‌ નાતી 
મહેરાખો પૅતલોમાં ગોઠવણુ વધારે છે.2૭ 
૧૭ મા શતકનાં પ્રારંભના નમૂનાએમાં ઈ.સ, ૧૬૦૯-૧૦ માં આંલેખાયેલ 
જહાંગીરના સમયના ચુજરાતના સૃખેદાર નવાબ મુતુ'ઝઝાખાન દ્વારા [તિત કડીના 
દરબારગઢવાળે! લેખ પણ સુદર તસ્તાલીકમાં છે, ૨૬ એ નવાખે એ જ વર્ષમાં 
ખ્‌'ધાવેલપ ભરૂચની ખે મરિજદોના લેખ પણુ એવી જ સુદર અતે પ્રાસાદિક 
નસ્તાલીક શૈલીમાં છે, ૯ 
જહાંગીરના સમયને ઈ.સ, ૧૬૧૧ ને અમદાવાદતી જુમા મસ્જિદમાં પાણીનાં 
ટાંકાં ને હોઝ બ ધાવવાને। ઉહ્લેખ કરતો અભિલેખ પણું નસ્તાલીક શૈલીને સુ દર 
નમૂતે। છે.*૦ 
રા!હજહાંના સમયના ઉત્કૃષ્ટ તસ્તાલીક શેલીતા સ ખ્યાબ'ધ અભિલેખ પ્રાપ્ય 
છે, આ અભિલેખોમાં જે અતિ સુ'દર છે તેઓનો મોટો ભાગ મુધલ સૂખેદારે 
ઠૅ મેટા! અધિકારીઓએ અમદાતરાદ રાણુપુર સુરત વગેરે સ્થળાએ બ ધાવેલ 
નાંનીમે[ટી %મારતે! પર જેવા મળે છે એ સૂચક છે. આવો અતિસુંદર અને 
લાવણ્યમય મરે!ડ તચા સ્તિગ્ભ્‌ લસરકાવાળા અક્ષરો અને ફેલખુદ્દાથી આભૂપિત 
રાણુપુર(જિલ્લા અમદાવાદ)તા ઈ.સ. ૧૬૩૮ ના આઝમખાત દ્દારા પારામજત ગહતા 
મુખ્ય પ્રેવેશદ્ારતો પણુ હાલ ગામની એક મગ્જિદમાં સચવાયેલો લેખ? 
ગુજરાતના તો શું; પણુ ભારતના મૃધલકાલીત નસ્તાલીક શેલીતા ત્રેષ્ઠ 


૧૦ ઝુ*] હિપિ (કપપ 


નમૂનાએની હરોળમાં મૂકી શ્રકાય, પ્રસ્તુત ગહર્માં આવેલી મરિન્દ અને હમામ 
તથા બહાર થોડે દૂર આવેલા એક રૂવા પર આ સમયના જે અભિલેખ છે ૪૨ 
તેમતી નસ્તાથીક શૈલી પણુ એવી જ સુ'દર છે. અમદાવાદમાં આઝમખાને એક 
વષ" પહેલાં બધાવેત્તા અને એના નામથી એળખાતા મહેલના પ્રવેશદ્ારતો એક 
લેખ આ શૈલીને ઉત્કૃષ્ટ નમૂતો છે,.₹*૨ આવી જ ઉત્કૃષ્ટ શૈલીનો બીન્ને નમૂને।, 
ઈ.સ. ૧૬૪૪ નો, સુરતની સરાઈના લેખમાં મળે છે, જે અત્યારે મુંબઈના 
પ્રિન્સ ઓજ વેલ્સ મ્યાંઝયમમાં છે.** ગઘ અને પધમાં રચિત આ લેખ લબ 
ચોરસ શિલ1 પર વચમાં ત્રણુ પ ક્તિઓમાં આડી મહેરામીં પૅતલે અને એની 
ચારે બાજુ આ પૅનલથી અર્ધા પહોળા કદના પટ્ટમાં ક'ડારેલ છે. વચલી પૅનલેોના 
પઘ્લખાણુમાં મહાન મૃધલ અધિકારી હકીકતખાન્‌ દૂ।ર મે!ટા સુદર નસ્તાલીક 
અક્ષરોમાં સરાઈ-નિર્માણુને ઉલ્લેખ છે. પેનલે! તથા પટ્ટા સાથે અક્ષરોના કદતુ' 
વિરે।ધાભાસી જૈવિષ્ય, અક્ષરોના વર્ક ભાગો કે આડા ઊભા લસરકાખાના ઉઠાવ 
ઉપરાંત તેએ।ની વચ્ચે જળીવાયેલુ' સ'તુલિત અ'તર તયા શેલીતી મુમારા દારા 
વ્યક્ત થતા કસાકીશરલતી હેરય ગમ મતોાહરતાએે આ લેખને નસ્તાલીકના ઉત્કૃષ્ટ 
નમૂનાઓ. માં અગ્રિમ સ્થાન અપાવ્યું છે, લેખમાં સુલેખતકાર મુહમ્મદ અમીન 
મરહદીએ પોતાનું તામ પણુ આપ્યુ છે. 


શમાવી જ અત્યત મતાહર અને સ્તિગ્ધ નસ્તાલીક રૌલીવાળો ૧૧ કડીએના 
કાન્યનો લેખ અમદાવાદમાં ખાનપુરમાં આવેલી શાહ અખ્દુલ્વફુહાબ સાહેબતી 
દરગાઇૃતી મસ્જિદમાં છે,૪૫ ઈ,સ. ૧૬૫૪માં શાહજાદા મુરાઇબખ્રતી સુખ!" 
ગીરી સમયે મુકાયેલો અ લેખ સાદી કમાન આકારતી આડી પૅતલોની મે ખે 
પ'કિતિસોમાં ઉત્તમ કોરિની નસ્તાલીક રેલીમાં અભિલિખિત છે અને આ રોલી- 
ને। શ્રેષ્ઠે નમૂતો પૂરે! પાડે છે. 


નસ્તાલીક ૧૭ મા શતકના ખીજ ઉત્તમ નમૂતાએમાં જૂનાગઢ તથા 
અમદાવાદમાં ઉપલબ્ધ ઓર ગઝેબના સમયનાં ગુજરાતના સૂખેદાર સરદારખાનના 
અભિલેખ પણુ ઉદહ્લેખતીય છે. જૂતાગહના સરદારબાગમાં આવેલી મસ્જિદ તથા 
ખીજી ઇમારતો પરના ઉર્સ, ૧૬૮૦-૮૧ તા લેખોનું સુલેખન ઉચ્ચ કોટિનું*1 
અને એતાથી પણ વધુ સુદર નસ્તાલીક રૈત્ોવાળા અ મદાવાકમાં જમાલપુરમાં 
આવેલા સરદારખાનના રજને મૃત્યુલેખ છે.:9 ઈ, 8, ૧૬૮૩-૮૪ લગભગનો ચારે 
બાજુ સુદર ફૂલપત્તીતી જડી પટ્ટી વચ્ચે સાદી પેનલ પડયા વગરતાી જગ્યામાં 
અભિલિખિત આ લેખ નિડશ'ક આ રશૈલીતા સર્વ શ્રછ નમૂતાએ।માં મૂકી શકાય, 


3૩પ૬] મૃુધલ કાલ [પ્ર. 


૧૭ મી સદીના ઉત્તરાધ'ના નસ્તાલોકતા બીજો સુ દર નમૂનાએ।માં જુતોગહ 
માંગરોળ તયા શે!મનાથ*” ખાતે ઔર ગઝેબના સોરતા ચુખેદાર શ્રાહવદી ખાન 
દૂર જરી કરાયેલ આદેશવાળા લેખ ઉપરાંત અમદાવાદતો ઈ.સ. ૧$૫1તે! 
જવણુપે!ળની મસ્જિદને! તયા બાદશ્ાહતા હજીરામાં આવેલા કેટવાલખાતને 
ઈ.સ. ૧૬૫૬ ને મૃત્યુલેખ તથા પીર મુઠમ્મદશાયના રજાની મરિજિદમાંનો 
ઈ.સ, ૧૬૮૧ નો તથા હજરત મૂસા સાહેબતી દરગાડની મસ્જિદને। ઈ.સ.૧૬૮૮- 
૮૯ને,*૬ સુરતમાં અખ્દુરહેમાત નામે સુલેખનકારના હસ્તે અભિત્તિખિત ઈ.સઃ 
૧૬૮૧ તે! તયા એજ વર્ષમાં ટી'ડેલ મશ્જિદનો અખૂહખેર દ્વારા લખામેલે;પન 
પાટણુતો અધૂરો, પણુ આ શતકતા અતતમાં લખાયેલો,પંર એવા અભિકષેખાનો 
સમાવેશ થાય છે. ુ 


ઉપરવાળા બધા લેખ ઊભરાઈ આવેલા અક્ષરમાં ફ'ડારવામાં આવ્યા છે, 
માત્ર ભરૂચના ૧૬૦૯-૧૦ વાળ! ખે લેખ પથ્થરની અદર કોતરી કાઢેલા 
અહ્લરેમાં છે. ભરૂચ તેમજ સુરતના ૧૮ મા શતકતા સ 'ખ્યાબધ અરબી તેમજ 
ફારસી લેખ આવી રીતે સંસ્કૃત લેખોની જેમ કે।તરવામાં આવેશ! છે. . ભરૂચતી 
દાટવાળ મરિજદનતો ઈ,સ. ૧૭૨૧-૨૨ તે સુતરતી ટી'ડેલ મસ્જિદટતે ઈ.સ. 
૧૬૮૧તે।, ગોપીતલાવનતા ઈ,સ, ૧૭૧૭-૧૮તા લેખે (જેમાંતા એકમાં સુલેખત- 
કર્‌ વલીઉટ્લાહુનુ નામ મળે છે), ભાગલબીરિયા દરવાજાને! ઈ.સ. ૧૭૨૦તો, 
મુલ્લામસ્જિદ્નો ઈ.સ. ૧૭૨૨-૨૩ ને1, લા દરવાજાને! ઈ.સ. ૧૭૩૮-૩૯તે।.પ૨ 
આ બધા લેખ સુ'દર તસ્તાલીક સુલેખન અતે વિવિધ આકારની કક્ષાત્મકુ 
પૈતલેની મતેોહરતા માટે તૉંધપાત્ર છે. 

૧૮ મા શતકના ઊભરાઈ આવેલા અક્ષરવાળા બીજ' સ્થળાતા સ ખ્યાખધ 
તમૂના ઉપલખ્ધ છે; જેમ કે અમદાવાદના સલાપસ રાડ ઉપર આવેલા મુસ્લિમ 
યતિમખાના પર તેમજ પાસે મુધલ સુખેદાર સુજાતખાનના રાજા અને મસ્જિદતા 
ઈ,સ, ૧૭૦૧ તી આસપાસના તેમજ રજ રધુનાથ દ્રારા [સિંત પાંચકૂવા 
પાસેતી વાવને! ઈ.સ. ૧૭રરે-૨૩ તો[,૫2 ગોધરાતી નગીના મસ્જિદ્ને! ઈ,સ. 
૧૭૩૬-૩૭નો,પ5 વગેરે. આ ખધા લેખોનું નસ્તાલીક આલેખન ઉચ્ચ કોટિનુ' છે, 

મુધલ સત્તાના અસ્ત સમયે નસ્તાલીકતા અભિલેખે!ની શેલીમાં આવાં 
અવનતિનાં એ'ધાણુ મળે છે, પણુ સમમ રીતે જેઈએ તે। સુલેખન સાવ ઊતરતી 
કક્ષાએ ગયું' નથી અતે સાધારણ સુદર કહી શકાય તેવા સ'ખ્યાબધ નંમૂતા 
અમદાવાદ ખભ્ઞાત સુરત ભરૂચ જૂનાગઢ માંગર્‌!ળ કુતિયાણા ભૂજ સમી (જિ. 
બનાસકાંઠા) વગેરે સ્થળાએ મળી આવે છે,પંધ અ] બધાર્સા ખ'ભાતતા નવાબી 


૧૪ સુ] લિષિ |૨પે૭ 


સમયતા સ'ખ્યાબધ અભિલેખ-જેમાંતા મોટા ભાગતા મૃત્યુલેખ છે-આગવુ' 
રયાત ધરાવે છે. આ કક્ષામાં આવતા અભિલેખ તયાંના સુરતી મક'મરાં કૅ ખડા 
મકબરાના તામે ઓળખાતા રોજએઓ માં મળી આવ્યા છે.પ! 


ખોજ શેલીઓમાં તુત્રાના અભિલેખ ખાસ મળતા નથી, લાક્ષણિક તુમ્રા અતિ- 
મર્યાદિત છે. તુત્રાના લાક્ષણિક તમૂનાઓમાં ૧૬-૧૭ મા શતકતા ખે ઉલ્લેખનીય 
છે ; એક અમદાવાદતા વિખ્યાત સ'તકવિ શાહ અલીજી ગામધણીની જમાલપુર 
રાડ પરતી દરગાહની પાઠળ આવેલી મસ્જિદના લેખ છે.પછ જેમાં અલ્લાહ 
મુહમ્મદ (સ. અ, વં, સ.) તથા એમના ચાર મુખ્ય સહુચરો હઝરત અબૂબક 
ઊર ઉસ્માત અતે અલી (ર.અ) વગેરેનાં નામોતું થુલ્થ શેલીતા તુચા રૂપમાં 
આલેખન થયુ છે. બીજો તમૂતો વડોદરાતા હંજરાવાળા લેખને છે, એમાં લેખના 
કમાતદાર ભાગમં અ'કિત અ શ-ઇસ્લામને। પ્રથમ કલિમો-તુત્રાના એક બીજા 
લાર્જાણુક રૂપમાં છે, જેતે “તુત્રાએ મઅકૂસ' (અધોત્‌ ઊલટ-તૃત્રા) કહેવામાં આવે 
છે. આમાં પ્રસ્તુત કલિમાનું જમણી બાજુ લખાયેલું લખાણુ ડામી તરફ પડે તેવા 
બિલકુલ ઊલટા કમમાં આલેખાયેલુ' છે.પ 


# 


પાદટીપ 


1, જુઓ “વલ્લભ વિલ્રાનગર સ'શે!ધન પન્રિકા', પું. ૧, અ'ક ર, પટ્ટ ૨૦. 

ર. પ્ર, ચિ. પરીખ, “ગુજરાતમાં ખ્રાહ્ષીથી નગરી સુધીને। લિંપિવિકાસ', પૃ. ૨૪૯ 

3. આ [હિપિનો ઉદ્ભવ તે। સલ્તનત કાલના ઉત્તરાધમાં થયો. હતે।, પણુ એને! મુખ્ય 
વિકાસ જુધલ કાલમાં યયો। હે1વાથી એનુ દવિગતે નિરૂપણ અહી' કરવુ” ઉચત 
માન્યુ છે, 

૪. ખચુભાઈ રાવત, “લિ(પેવિકાસ', “કમાર; પુ. ૬૪, પૃ, ૨૧૧૪ 

પ. “વિમલપ્રબભ'ધ', ખ'ડ પ, ક'ડિકા ૪૬-૪૭ 

૬. વ્રજલાલ શાસ્રી, “ઝજરાતી ભાષાનો ઇતિહાસ”, પૃ. ૬૯ 


હ. અન'ત કાકખા પ્રિચાળકર, *ઝૃજરાતી મુદ્રણકળાનું' આદિપવ”, “ફાખસ ગુજરાતી 
સભા ત્રેમાસિક”. પૃ. 93, અ'ક ૪, પૃ. ૪૦ 


૮-૬. ગજરાત વિદ્યાસભા અને ભો. જે. અધ્યયન સ'શે।!ધન વિદ્યાભવન, અમદાવાડના 
સગ્રહાલયમાં સ'રૃહીત હસ્તમત ક્રમાંક (ગુજરાતી) ૨૬૬ 
૧૦ સુદર સ્થાન, હસ્તપ્રત ડ્માંક (ઝુજરાતી) ૨૮ 


19, સદર્‌ સ્યાન, હસ્તપ્રત (ગુજરાતી) કમાંક ર૯૨ બ. 


૩૫૮ શુઘલ ફાલ 


૬૧૨. 


13. 


૧૪. 


૧૫. 


૧૬. 


૧છ. 


૬૮, 


નક 
(પજ 


૨. 


૨ર. 
૨૩. 


૨પ 


૨૬. 


૨૭, 


સદર સ્થાન, સ્તપ્રત (મુજરાતી) ૯1૫ 
આ વણના વિકાસ માટે જુઓ પ્ર. ચિ, પરીખ, “ગુજરાતી લિષિ', “વાફૂ”, માર્ચ, 
૧૯૬૯, પૃ. ૭ ઉપરને। પટ્ટ. 
આનુ' કારણુ અભિલેખામાં ધાર્મિક સૂતો વગેરેનુ' પ્રમાણ દેખીતાં કારણસર 
અવિરત રથું તે છે. 
4/71! 22/77 07 70627 £/:874/7/)' (4/5), 962-627, 1૫0. 1, 42 
4.78 959-690. 0૫૦, 2, 45 (ઈ.સ, ૧૬૨૯), 47 (ઈ.સ. ૧૬૩૪); 7/6, 
7972-7#, 3પં૦. 1», 55 (ઉ.સ. ૨૬૬૩૮) 
777., 7967-68, 1૦. છે, 91 (૧૬૭૪-૫૫ ની આસપાસને।) 
7874., પ૦. »િ, 175 (૧૬૯૧-૯૨), 176 (ઈ.સ. ૧૬૯૮-૯૯) 
£814., 7959-60, 8૫0. 1), 87-88; 5૪12/4/7//0 76/74, 4705૮ «ઈ 
£2/407 5૪/77/4077 (7425) /977, 0-, 71-72, 81: & 1014 &, 
છ. આ લૈખ ઈ.સ. ૧૫૮૩ ને। છે. 


, 48/58) 7295-57, 1૫10. »ે, 17. આ લેખ મૃવ્યુલેખ નથી, પણુ જલાલી ફિરકાતા 


બે ફકીર ચેલાએ। દારા બ'ધાયેલી તથા વ'ક્‌ કરાયૈલી અસુક મિલકત બાબત છે. 
૪. ળક. &. ૬ઢ1ટાં. 47૪5771 ડ0/1/00€71/5 ૦/ 4777240524 /670%5 
#0/ 705૮717/૪/7$ (7#4#7) ». 85, 31. 2511 કાળ &%518; 
4&/છ 7257-55, 840. €. 33 

47/ઈ, 7924-55, 1૫0. 33 

78&4., 2968-67, 5», 83 ૨૪, 7૭14., 7959-60, 1), 46 
/8/4., 7967-65, 140. 26; 3477૪, 99 (પ્લેટ આપેલ નથી.) 

44, #7972-7#, 803. ૪, 51, 52 

ખીત્ત અમુક લેખ-ઈ.સ. ૬૬૬૪ ને! ધોધા (8., 2257-25, 140. €, 32), 
ઈ.સ. ૧૬૯૪-૯૫ ને! પાઢણુ (8/4., 7960-67, 3૫0, 1. 62) તથા ઈ.સ. 
૧૭૬૯-૨૦ માંડવી (8/7., 7967-62, 3૫૦0. 1», 20) નો છે. માડવીને લૈખ 
ખ'ભાતતા ૧૪ મો સદીતા લેખે! જેવી ફોલી અને ગોઠવણુને છે, પણ સુ'દરતામાં 
એટલે! ઉત્કૃખ્ટ નથી. 


૨૮. 76&7., 7956-57, 8પં૦. »ઝિ, 13, 14; /8##., #963-67, 1પ૦$. 1), 64-75, 


77-81 


શટ 


નક 
નટી 


૩૨. 
૩ર. 


33. 
3૪. 
૩૭ 


ન 


૩૯, 


૪૦, 

૪. 
૪ર. 
૪૩. 


૪૪. 


૪૫. 
૪૧. 


કેહ, 


૪૮. 


મુ'] લિપિ * [૨૫૭- 


. &/4., 7960-67, 1૫0, 2, 64, //425 7970, 9. 66, 1. %11 8 


4/5, /957-55, 1૫૦. €, 46 
/#., ૫૦. 2, 44 

7514., 967-685, 1૫૦૭, »િ, 110, 111; %/#7, ૪. 67, 21. 22% 9, ૦ 
માં વષસ'ખ્યા [હેં.સ. ૬૦૪૯ (ઈ.સ. 1૬૩૯) અપાઈ છે. એ હિ.સ. ૧૦૫૯ (ઈ.સ. 
૧૬૪૯) નર્ઈએ. 

476/7, 7964-69, 1૫૦, ૪, 216 

2/4., 7967-68, 3૫૦૩. 1), 175-176 ૩૫-૩૬, 76/89. 1૫૦. 106 
/5/., 2929-60, 1૫03. ». 87-88 

78/#., 9467-65, 1૫0, 1), 33; /701/7077/27/ 277૮7/0//૦7% # 0/ #૮ 82724 
5747€, 1૫0 141, 0. 9, 014! 11 

2918727/%6 7740-4057: (777૪), 7927-27, 5%077/:7મ%# 1. 33, 
હાલ *1% ઇ, ટ. આ લેખ પથ્યરતી અ'દર કે!તરાયેલા મળે જે. 

17477, ॥. 45, [1412 5 ઇ ન 

47/58) 7954-55, 1૫૦. સિ 16 

78&4., ૫0૦5, »િ, 17-19, આ લેખ ઈ.સ. 1૬૪૬. ૬૬૪૨ ના છે. 

57 /967-6%, 7૦. 7), 90; 7/4, ૪. 87 (00 ૪1816. 

2/74, 7225-24 8. 11. 01412 191 8; આ સરાઈ, જેમાં સુરતનું મ્યુનિસિપલ 
કાર્યાલય બેસે છે; તે સ્થાપત્યતા માંડ બેન્ત્રણ ઉપલબ્ધ નમૂતાઓમાંતે! એક હોઈ 
એતુ' રક્ષણ થગુ' ધટે. 

4/758- /967-68, 88૦. 8, 93; 778/4 [0. 90-91 (પ્લેટ નથી). 

7079, 2957-55, 1૫0$. 8. 129-131 


2847., 7967-68, 3૫0. 1, 150. ચાલુ સદીના પૂર્વાધ*માં કે।ઈઈ લેકે!ના હસ્તે 
આ લેખ તોડી નાખવામાં આવ્યા છે અને એને કેઈ અવશેષ બરયેો નથી, સદ 


ભાગ્યે એની પ્રતિલિષિ ભારતીય પુરાતત્વ સવેક્ષણુની નાગપુર-સ્થિતિ અરખી- 


કૂારસી અભિલેખોની શાખામાં ઉપલબ્ધ છે, 
76/#., 7952-52, 3૫૦. €, 118; /%/#, #?54-55, 8૫૦૭. € 132, 143; 


' 274.75. /955 દઇતં 7956, છ. 99, છ. 3317 ટ, સેણમનાયવાળે લેખ 
' જૂનાગઢ મ્યુઝિયમમાં છે. 


33] મુધલ કથ .. પ્ર. 


૪૯. 25877, 0. 69, 31. %1.1; 4//8&. /9%-60, ઉ0, ઝે, 42. 79768 


પ૦ 
૫૧, 
પર્‌. 


પ૩, 
પ૪. 
પપ. 


૫૧૨ 
પડ, 


£8૦૩. 8, 132; 106 

7/47, 9273-27, 5૪/7/72 0, 39, 1. »%11 9 

4575, :95₹-54, 1૫૦. 2, 63 ી 
7814., 2. 39. 1. 58119; [. 44, 1. 7111 &, ક, 4/5, #7965- 
66, 1૫૦. ». 33 

47/7# #767-68. 8૫0૩5. 99, 165; #7614., 1970-71, 840. ૪, 57 

7747, 7968-69, ૧૦. 8, 215 

78/4., :95#-55, 7૧0૩. 6. 134 (ઈ.સ. ૧૭૫૭), 144 (ઈ.સ. ૧૭૩૩), 145 
(ઈ.સ. 18૪૯); #6/7., 1956-57, 1૫૦, 1», 41 (ઈ.સ ૬૭૨૨-૨૩); 7967-62 
2૫૦. 4». 13 (ઈ.સ. ૬૭૪૪-૬૭૪૫) વગેરે ૦ 
7746., 1973-74 1૫૦૬, 2, 27 (ઈ.સ. ૨૮૦૫). 31 (ઈ.સ. ૬૭૮૨-૮૩) 
78/4., 7966-67, પ૦. », «4 

78/4., 7959, ૫0. », 87; 7725. 7970, ૪. 71, 1. 2111 ઇ 


ગકરણ 1૧ 


ધમ'સ'પ્રદાયેો 


૧. હિ'દ-જેત 


હિદદુ ધ્મતા ખે મુખ્ય સંપ્રદાય તે શૈવ-શ્રાક્ત અને વૈષ્ણુવ. સાતમા- 
આઠમા સેકામાં શૈવ ધમ એ પાશુપત, શૈર, કારુકસિહ્દાંત અતે ફાપાલિક એ 
ચાર સ'પ્રદાયો-રૂેપે વિભક્ત થયેલો હોવાના પુરાવા મળે છે. લગભગ ૧૪ મા 
સૈકા સુધી આ ચારૈય સ'પ્રદાય પ્રચલિત હતા, પણુ સમસ્ત દેર્રમાં તેમજ 
ગુજસતમાં પાશુપત સ'પ્રદાયતે! વિશેષ પ્રચાર હતો એમ જણાય છે. મુસ્લિમ 
આકમણુતું' જે પ્રબળ મોજુ ઝુજરાત ઉપર આવ્યું તેમાં સોલકી કાલમાં 
બધાયેલાં વિશાળ અતે ભબ્ય [શેવમ'દિરેતે તથા પાશુપત મેના ધણે અ શે 
લેપ થઈ ગયે અને સાદે શેવ ધર્મ પોરાણિક શ્િવભક્તિના રૂપમાં જવ'ત રહો, 
ગુજરાતનું ભાગ્યે જ કોઈ ગામડું એવુ' શૈ, જેમાં ગામની વચ્ચે ચેરમાં કૅ 
પાદરે એકાદ શ્ચિવલિગ કે શ્ચિગમ દિર ત હોય અથવા એકાદ મ'દિરમાં સીતારામ, 
રાધાકૃષ્ણ કે લક્ષ્મીતારાયણુની પૂ#્ત થતી ન હોય 


ગે।ર્ખતાય સંપ્રદાય કે તાથ સ'પ્રદાય કૅઃલાક વિદ્દાનોના મત પ્રમાણે 
યોગ સપ્રદાય છે, પણુ ફૂરૂહર્‌ વગેરે અભ્યાસીખએે! એતે જૂના કાપાલિક મ્ત 
સાથે સબ'ધવાળે શૈવ સંપ્રદાય ગણે છે, એમાં ગોરખનાથની શિવરૂપે પૂન્ત 
થાય છે,રઅ આથી શ્િવમાગના વિમશષમાં તાથ સ પ્રદાયતેો પણુ સમાવેશ કરવો 
ઉચિત છે. કચ્છમાં ધીણાધર્તુ' સ્થાનક નાથ સ'પ્રદાયના કેન્દ્ર તરીકે જાણીતું છે.૨ 
સુધલ કાલમાં ધીણોધરના સ્થાનકતી જાગીર રાજ્ય તરફ્થી ધણું દાન મેળવતી 
હોઈ સસૃદ્દ હતી. એ સ્થાનકના વહીવટદાર રચાનતકના નામે ધીરધારનો ધધો 
કરતા. એના સ. ૧૬૦૧ થી સ, ૧૭૦૨ સુધીતા ચે!પડા મળ્યા છે તે ઉપરથી 
એ સ્થાનકતાં વહીવટ અતે વ્યવસ્થા તયા આસપાસની પ્રશ્ન સાથેના એનો 
સબધ અ'ગે ધણુ' જણુવા મળે છે, કચ્છમાં આ ઉપરાંત નારાયણુ સરોવર , કે!ટેશ્વર 
વગેરે સ્થળાએ પણુ નાથ સ'પ્રદાયની «નગીફ। હતી. તળ-ગુજરાત અતે સૌરાષ્ટ્રનાં 
ગામ-નમશેમાં લગભગ સ્વાત'ત્યપ્રોપ્તિના સમય સુધી એવાં શેવમ'દિર્‌ કૅ એવા 


૩ફર' મુઘલ ફાલ પ્ર. 


મઠ હતા, જે વિશાળ જમીનતી અથવા એકાદ ગામતી ઊપજના માકિક ગણાતા. 
એવાં મદિરેને પૂર્વકકાલીત પાશુપત સંપ્રદાય કે નાચ સ પ્રદાયના મઠોના અવશેષ- 
રૂપ ગણવાં જેઈએ, 


આપણા અભ્યાસપાત્ર કાલખ'ડમાં સ'પ્રદાયાતુકૂળ શ્રિવભકિત કરતાં સાદી 
પૌરાણિક શિવર્ભાકેત હિ'દુ પ્રનમાં વધારે વ્યાપક દેખાય છે અતે અનેઃ બ્રાહ્મણ 
ભકતો શાંકરદ્શ્તતે માનવા છતાં પણ્‌ [શિવલિગનું ભજનપૂજત કરે છે. સામાન્ય 
લેકે! ધેર કે મ'દિરોમાં [શિવલિ ગને વૈદિક મ ત્રોથી પૂજે છે. જ્યોતિર્લિંગ મનાતા કાશી 
વિશ્વનાથ કેદારનાથ રામેશ્ષર મહાકાલેશ્વર વગેરે મૂડી છેક ચોચાથી સાતમા શ્રતક 
જેટલાં જૂનાં તથા ખીન્ન' પાછળથી ઊભાં થયેલાં શૈવ તીથે|તી યાત્રા કરે છે; 
અને ભોળાશ'ભુ પાણીના લોટાથી બિલ્વપત્રથી અતે સાદી ભાંકેતથી પણુ 
પ્રસન્ન થાય છે એમ માતી સાંત્વન પામે છે.2 


પ્રસતુત કાલખ'ડમાં શૈવધમષપ્રેર્તિ જે સાહિત્ય ગુજરાતી ભાષામાં રચાયું 
છે તેમાં પ્રચીનતર શૈત સ'પ્રદાયતો પ્રમાવ નથી, પણુ પૌરાણિક શિવભાકિતવું' 
એ સમર્ધત ડરે છે અને પુરાણુઃશ્રવણુની લોકર્રાચને સ'તોષવા માટે એની 
રચના થઈ હોય એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. ગુજરાતી આખ્યાનકાવ્યને પિતા 
ગણાતો! પાટણુનિવાસી કાવિ ભાલણુ ૧૬ મી સદીના પૂર્વાર્ધમાં અર્થાત્‌ મુધલ 
કાલની પૃવે* ચયો છે, પરુ એશે રચેલ 'શિવ-ભીકડી સવાદ? એ રિવભકિતપ્રૉરેત 
ઉપ્લબ્ધ ગુજરાતી કાવ્યે।માં કદ્દાચ પ્રથમ છે, ભાકણુ કવિ તે! શિવભક્ત 
ત હતો એ જેતાં એનુ' આ કાવ્ય સાંપ્રદાવિક શિવભ્રકિત કરતાં વ્યાપક અને 
સમન્વિત પૌરાણિક ભકિતનું ફળ ગણાય. વડેદરનિવાસી કાવે નાકરે ઈ.સ. 
૧૫૬૦-૧૬૩૦) 'હરિશ્વ દાખ્યાન' 'ઓખાદરણુ', 'તળાખ્યાન' આદિઅતેક પૌરાણિક 
આખ્યાન લખ્યાં છે તેમ “શિવવિવાહ' રચ્યો છે, એમાં પ્રેરણા શિરભક્તિ કરતાં 
સૈરાશિક આખ્યાનો દ્રારા લોકાતુરજનતી છે. * કવિ મુરાફિએ (ઈ.સ. ૧૬૧૯) 
તમા વસાવડતા નાગર બ્રાહમણુ કાલિદાસે (ઈ.સ. ૧૬ ૧૪ આસપાસ) “ઈશ્રવિવાહ' 
કચ્ચા। છે, ઈશ્વરવિવાહનાં ગીત કેટલીક સાતિઓશાં લગ્નપ્રસગે ગાવાતેો રિવાજ 
હોવાથી “ઈશ્વરવિવાહ' ન!મતી ખીજ ફૂાતિઓ પશ રચાઈ છે. શિવાન'દે (ઈ.સ. 
૧૭૪૪) શિવર્સ્તાતિતાં પદો અતે આરતીએઓની રચના કરી છે. પ્રેમાત'દતા સમ- 
કાલીન કવિ રત્નેશ્રરે ભાગવતતા સ્ક ગુજરાડીમાં ઉતાર્યા છે એ સાથે 
“ગિવમહિમ્ત સ્તોત્ર'તુ' ભાષાંતર કયું છે એ બતાવે છે કે એતે મન વિષ્ણુ અતે 
રિવ સમાત હતા. ૫ કાવે શઃમળે શિવપુરાણુ માહાત્મ્ય ગુજરાતીમાં ઉતાયું છે. 
તત્કાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી આવાં ખીનન અનેક ઉદાહરણુ ટોકી શ્રકા્‌ય, 


૧૧] પસ-સઝાડપ્ચેો [૩૬૩ 


શૈવ સ'પ્રદાયતી સાથે સ્વાભાવિક રીતે જ શ્રાક્ત સ પ્રદાયતે। વિચાર થાય 
ગુજરાતનાં થાક્ત પીઠમાં મુખ્ય અ'બિકાપીડ આર્‌ાસુરમાં ષે. કાલિકાપીઠ 
પાવ!ગઢમાં તથા ગિરનારમાં છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રભાસક્ષેત્ર અને પિ'ડતારક ક્ષેત્ર જાણીતાં 
છે, કૌલ્ગિરિપીઠ તે હાલ કોયલા નામે પ્રસિદ્ધ છે, તેમાં હરિસિદ્ધિદેવી છે. કચ્છમાં 
આશ્ચાપૂરા માતાને મહ નારાયણુ સરોવરથી બાર ગ।ઉ ઉપર છે. રુદ્રાણી બ્રૂજથી થોડે. 
દૂર છે. એખામ ડળના ખેટમાં અભયા માતાનુ પીઠ છે. આરભડામાં લુણી માતા છે. 
દ્વારકામાં રુક્મિણી અને ચ%ભાગા છે અને ભદ્રકાલી પીઠે પણુ છે. કાલાવડમાં 
શીતળા માતા છે. હળવદમાં સુંદરી પીઠ છે. ઉપલેટા પાસે ખત્રીએ કુળદેવતા 
માત્રીમાતા છે. ભાવનગર પાસે ખે!ડિયાર માતા છે. આખુમાં અખું'દા દેવીતું પૌઠ છે. 
નમ'*દાતીરે અનસયા ક્ષેત્ર છે. સુવાળમાં બહુચરાજીમાં બહુચરાજી પૃજાયાં, અરણેજ. 
માં ખૂ2 પૂશ્નયાં અને શિહારથી પદર માઈલ દૂર્‌ બાકલકુ આગળ ખુલાલ પૂન્નયાં. 

ખ્રવાહતી શીતલામાતાનુ' રૂપવિધાન થાસ્રચથોમાં આપ્યું હોવા છતાં 
શીતલાપૂજાનું મૂળ લોકધર્મ'માં છે (ગુજરાતતી જીદી જુદી સાતતિએની સેન્ય 
દેવતાએ પૈકી અનેક ઉદાહરણુ તરીકે મોઢ જ્ઞાતિની માત'ગી અને એનો બહેન 
શ્યામલ, વાયડા વણિકો! અને બ્રાહ્મણોની સંમીરી કામદા અથવા વાયડ માતા, 
ઝારોળા બ્રાહ્મસરા અને વણિકોની હિમન્ન માતા, જયેષ્ડીમલ્લો અને વાળ દોની 
બજ માતા ઇત્યાદિ) માટે આનું વિધાન કરી શકાય, સુધલ કાલમાં ગુજરાતમાં 
જગદ્બ્યાપિની શક્તત આ સર્વ સ્વડ્પોનો પૂળ્ન થતી હતો. 

રાક્ત સ'પ્રદાયતુ' જે સાહિત્ય આ કાલમાં રચાયું છે તે સિદ્ધાંતચર્ચોતું નહિ, 
પણુ ભકિતપ્રધાન છે અતે એમાં દેવીનાં અનેક રૂપેન સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. 
(હ'સમીડું અથવા મીડું મહારાજકૃત સ'સ્કુત પ્ર ચ “હ'સ વિલાસ'તે આમાં અપવ!દ-- 
રૂપ ગણુવે। જેઈએ. ચાક્તસ પ્રદાવનો સિદ્ધાંતચર્યાનો તથા એના આચારે[તો એ 
ગ્રથ છે) સૌરાષ્ટ્રના નાગર કવિ નાથભવાતે (જન્મ ઈ.સ, ૧૬૨૫) પોતાની 
કુળદેવી આન દેશ્વરીની સ્તુતિરૂપે 'અબા આનન'તે। કવિત્બમય ગરખો રચ્યો! છે 
તે વાંચતાં સમજાય છે કે કનિની દૃષ્ટિમાં દેભી વસ્તુત: સ્થૂલ રૂપવાળી વ્યક્ત 
નથી, પરતુ પૂણુ બહ્મનો વિશ્વજ્યાપક ચિન્મયી રાક્તિ છે. નાથલવાને શ્રીધર 
ગૌતાનુ' અને મૂતસ'હિતામાં અતગ'ત ખહ્મમીતાનું પદ્યાત્મક ભાષાંતર કયું છે. 
ઉપાસક તરીકે તેએ। શ્ઞાક્ત છે, પણુ વસ્તુસિદ્ધાંતમાં અદ્તવાદી છે, ઉત્તરાવસ્થ-માં 
એમણુ સન્યાસ લીધે! હતો અતે અભવાન'દ નામ ધારણુ કર્યું હતુ' એનુ 
જીવન તેમ કન તેમ તત્કાલીન હિંદુ જીતતતે1 ધાર્મિક સમન્‍્વયવાદ સમજવા 
માટે અગત્નનુ' છે. 


3૬૪] * સુઘલ ફોલ ' પ્ર] 


ખાલા શક્તિના પરમ ભક્તિ અને દેવી માર્ગના કાર્યતે સમજનાર વલ્લભ 
ભટ્ટ અથવા વહ્કભ ધોળાનેો જન્મ ઈ. સ. ૧૫૮૪ માં થયે હતે, એતે મત પણુ 
દેવીસ્વરૂપની ભાવના સ્થૂલ નહિ, પરતુ સૃથ્ષમ રૂપતી હ્તી. દેવીભક્તિનાં કાન્ય 
રચતાર ગુજરાતી કવિઓમાં એ સર્વોત્તમ છે.?? 

'હ'સવિલાસ'ના કર્તા મીઠું મહારાજ (ઈ. સ, ૧૭૩૮-૧૭૯૧) ગુજરાતમાં 
શાક્ત સ'્રદાયનાં તત્તતચિ'તક તેમજ ઉત્તમ ગુજરાતી કવિ યઈ ગયા, એમણે 
સ'સ્કૃત અતે ગુજમતીમાં રચનાએ કરી છે તથા શ કરચાર્યફૃત દેવીસ્તોત્ર 
“સોન્દર્યલહરી” અથવા “જીલહરી”તો શિખરિણી ૭'દમાં જ સુ'દર ગુજરાતી 
સમખ્લોકી અતુવાદ કર્મ છે. શાક્ત સ'પ્રદાયની રસક કવયિત્રી જતીબાઈ આ 
મીઠું મહારાજની ફ્િષ્યા હતી. ૫2 


દેવીસ્તુતિનાં કાન્ય રચનાર બીના અનેક કવિએ અતે પધકાશ આ 
સમયમાં થઈ ગયા છે, પણુ ઉપયુક્ત થોડાંક મુખ્ય ઉદ્દાહરણુ ગુજરાતમાં 
શાક્ત સ'પ્રદાયતે પ્રચાર તયા એ પાછળનાં પરિખળોનાં અભ્યાસ દષ્ટિએ 
ધોતક થશે, 

વિષ્યુતા અવતારોમાં રામની પૂક્ત-ભક્તિ ગુજરાતમાં વ્યાપક હતો, પણુ 
પૂવ'કાલીત પર'પરાતા સાતત્યરૂપીં વરાહ અતે નૃસિક્ની મૂતિએ પણુ, અન્ય 
અવતારોમાં, પૂજાતી, ખહ્માતી મૂતિ' જ્યાં પૃજતી હોય તેવાં પ્રસિદ્ધ તીય સ્થાન 
ખે હતાં : ઉત્તર ગુજરાતતું ખેડખ્રહા અને ખ'ભાત પાસેતું' નગર. ઇંઢાલિયન 
મુસાફર ડિલા વાલે (૪18 14112) એ તગરા ખાતે ભહ્માતા મદેરનો મુલાકાત 
લીધી હોવાનું પોતાના પ્રવાસવણુ'તમાં નેષ્યુ' છે. એનો આ મુલાકાત ઈ, સ. 
૧૬૨૩ માં થઈ હતી.3* આ સિવાય, લે!કધર્મોનો પ્રવાહ પુરાતત કાળથી ચાલ્યો 
આવતો હતે, 


વિષ્ણુભક્તિની પર પરામાં પૃષ્ણુભક્તિતું-એમાંયે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિતુ' 
વિશિષ્ટ સ્થાત છે. ભાગવતપ્રેક્ત કૃષ્યુભક્તિનાં પ્રમાણુ ગુજરાતમાં નિદાન 
સોલ કીકાલ જેટલાં પ્રાચીન તો નિઃશ્રકપણે ઉપલબ્ધ છે, જયદેવકૃત “ગીત્‌- 
ગોવિ'ઇ'તા મંગલાચરણુમાંતે] વેઢાનુસૂરતે એ શ્લોક સાર'ગદેવ વાધેલાના અના- 
વારાના શિલાલેખમાં ઉદ્ધૃત થયેલો છે. આચાર્ય હેમચદ્રના પ્રાકૃત વ્યાકરણુમાં 
ઉદ્ધૃત થયેલા, રાધામૃષ્ણુ વિશેના  શ'ગારિક અપબ્ર'શ દૂહા સપષ્ટ રીતે બતાવે છે 
જે રાધાકૃષ્ણુની લીલાએ નું ગાન બહુજનતસમાજમાં વ્યાપક હતુ. આમ જેઈ 
શકાશે કે નરસિહ-મીરાંની ભક્તિજ્વાલાનું પ્રાકકય આકસ્મિક નહેતુ'; પણ્‌ એ 
પૃવે“તા ધા મિષ્ક આંરોલન-ઈતિહાસતુ' સ્વાભવિક પરિણામ તું. 


૧૧૨] ષસ-સ'ઝદાધેો [૩૫ 


જ્ાગવત જેવાં પુરાણાએ, “ગીતગાવિ દ' જેવાં કાવ્યોએ અને નરસિહ 
મહેતા જેવા ભક્તકવિઓએ લોકમાં ભકિતભાવ વધાર્યો અને પોષ્વો હેતો, પાયુ 
ભક્તને રેલાવવા માટે સામાન્ય લોકોને અતુકૂળ આવે વે! કોઈ માર્ગ 
સ'ત્રદાય ચી'ષ્યો નડોતે. એવે! માગ બતાવનારા શુકાદદત કે પુષ્ટિમાગ"તા 
પ્રવર્તક શ્રીમદ્વદ્લલાચાય હતા, વલ્લભાચાયતો જન્સ ઈ.સ, ૧૪૭૨ માં અને 
સ્ત્રગવાસ ઈ.સ, ૧૫૩૦ માં થયો હતે.,.રપ ગુજરાતમાં મુઘલ રાજયસત્તાની 
સ્થાપના થયાપુવે" અમ, ચારેક દસકા પહેલાં વલ્લભાચાયજતો સ્વર્ગવાસ 
થયે! હતે, પણુ ગેમના તથા એમના ઉત્તરાધિકારીએના જીવતકાર્યતી ઊ'ડી * 
અસર માત્ર મુધલ કાલન! જ નહિ, પણુ આજ સુધીના ગુજરાતના ધામિંક- 
સાંસ્કારિક જીવત ઉપર ચયેલી હોઈ એ વિશે કેઃ લીક વાત અહીં કરવી પ્રસ્‍તુત 
ચરે, આચાર્ય હેમય'દ્રના જીવન અને કાય દારા સબળ થયેલી નેત ધર્મની 
પર'પરાએ ગુ'૪રા1માં આહસા તપ અતે દાતધમ'તે દહમૂલ બનાવ્યાં અને 
સધત 1િઘ્યાતા સમથ પરપરા ઊભી કરી, ત્રીમદૂવહ્લભાચાયે" તયા એમના 
વ'શષ્તેએ આયધમ્‌સ મત આ પરપરાતો સ્ળીકાર કરીતે એમાં સેવાનો આન' 
અતે ઉત્સવોતેો ઉદાસ ઉમેરીતે પ્રજનજાવતતે સાચા અથમાં નવપલ્લવતા અપી 
ભકિતમાગપ સવ પ્રકારના અધિકારીએ! માટે ચાલુ કર્યો. 


સમસ્ત ભારતની તીથયાત્રાએ દરમ્યાન વહકભાચાયે અનેક મહત્વનાં 
સ્થાનોએ ભાગતત-પારાયણું કરવાનો કમ રાખ્યો હતો. જ્યાં આ રીતે પારાયણુ 
થયાં તે સ્થાન “મહાપ્રભુજીતી ખેઠકો તરીકે ઓળખાય છે. આસેતુહિમાથણુ 
સમસ્ત ભારતમાં આવી બેઠકો છે. ચુજરાતમાં આવી ખેઠૅકે નીચેતાં સ્થાતોએ 
છે: સુરત ભરૂચ મોરબી નવાનગર ખંભાળિયા પિ'ડતારક-પી'ડારા, મૂલ- 
ગોમતા દ્રારકા ગોપીતળાવ ખેર-શ'ખોહ્ાર નારાયણુ-સરોવર જૂનાગઢ પ્રભાસન 
ક્ષેત્ર માધવપુર (ઘેડ), ગુપ્તપ્રયાગ તગડી (બધુકા પાસે) નરોડા (અમદાવાદ પાસે)? ૬ 
ગોધરા, સિહ્પુર?ઈ અને ખેરાળુ.૨૬ 


વહ્લભ્રાચાય'ના પુત્ર વિઠઠઠતાથછ સ. ૧૬૦૦ (ઈ.સ. ૧૫૪૪)માં મ્ુજરાતની 
યાત્રાએ પ્રયમ વાર આવ્યા દતા, એ પછી એમણે સ, ૧૬૧૩ (ઈ.સ ૧૫૫૭) 
સ, ૧૬૧૯ (ઈ.સ. ૧૫૬૩),સ'. ૧૬૨૩ (ઈ,સ.૧૫૬૭), સ, ૧૬૩૧ (ઈ.સ. 
૧૫૭૫), અને સ'. ૧૬૩૮ (ઈ.સ. ૧૫૮૨) માં એમ કુલ ૭ વાર ગુજરાતની 
યાત્રા કરી હતી,?* અમદાવાદ નજીક સિફ'દરપુરા કે અસારવામાં ભાઈલા કોઠારી 
નામે વૈષ્ણુવને પેર વિઠ્ઠઠનતાયચજી મુકામ કરતા. એ રથાત આચાયજીતી બેઠક 
તરીકે આજ સુધી ન્નણીતુ' છે.૨” ર 


૨35] મુંઘલ કાલ [પ્ર. 


વિઠ્દતાથજએ અકબર પાદશાહ ઉપર સારે! પ્રભાવ પાડ્યો હતો. અકબરે 
ખાસ ફરમાન બહાર પાડી વિકલનાથેજીને કોઈ પ્રકારની કનડગત વિના ગોકળ- 
મથુધામાં રહેવા દેવાતે!, એમની ગાયેતે ખાદસા જમીનમાં દેવાતા તેમજ 
જતીપુરા અતે ગોકુળતે સર્વ પ્રકારના કરવેરાથી મુકત કરીતે પેઢી, 
યાત્રચ્યદ્રદિવાકસૈ ભોગવટો કરવાતો હુકમ આપ્યે! હતો.૨૨ 


મચુરામાં વિટ્નાથજીતી હવેલી એક તીયધામ બની હતી. સાત પુત્રોને 
ઝેમણે સાત સેવા સોંપી દીધી હતી અને એ રીતે સાત ધ્રર-મ'દિર ખન્યાં હતાં 
અને એથી એ સ્થાન “સતધરા” તરીકે જાણીતુ થયુ હતુ'.૨૨ 

વ્ડ્ઠલતાથજીતા સ્વગ'વાશ પછી એમના સાતે પુત્રોની સાત ગાદી સ્મપાઈ 
અને પુષ્ટિમાર્ણ “સપ્રદાય' તરીકે વ્યાપક બન્યો, મથુરા ઉષદ્રવતે કારણે 
શ્રીનાયજીને તેમજ ઠૉકેરજીતાં અન્ય સ્વરૂપોતે પછીના આગાર્યોએ અન્યત્ર 
પધરાવવાતો નિણુ'ય કર્યો. સ. ૧૭૨૮ (ઈ.સ. ૧૬૭૨ )માં ઉદ્યપુરતા રાણુ! 
રાજસિં'હ્ના આગ્રહથી શ્રીનાથછતે મેવાડના સિહાડ નામે સ્થળે મ દિરમ 
પધરાવવામાં આવ્યાં એ સ્થાત-તાથદાર! પુષ્ટિમાર્ગતા પ્રમુખ તીયસ્થાન તરીકે 
રસિદ છે. સાત સ્તરૂપોમાંથી છઠા શ્રી ખાલમૃષ્ણુજીતે ઉત્તરોત્તર એકબોજ' 
સ્થાતોમાં થઈ છેવટે સરતમાં આવ્યા અને શ્ષે રીતે સક ગાદી 
ગુજરાતમાં થઈ. ૨3 


'શ્રી વિઠ્ઠતાથજીતે! ફાલ મુધલાઈથી પૂર ચડતીતે। હતે. કલાકારીમરી 
સાથોસાથ માજશેખતી સમૃદ્ધિ એની શ્રેષ્ઠ ્રાશિએ એ યુગમાં પહોંચી હતી. અને 
આપણે જેઇએ છીએ કૅ શ્રી...તાં શૃંગાર, વેશભૂષા ધરવાની વિભિન્ન અન્ન- 
સામગ્રી સંગીત, સાહિત્યરચતા આંદિકમાં સર્વોત્તમતા બેષ્યુવ મદિરે।માં જ 
સ્નીકારવામાં આવી, પોષાઈ, દ્રાી- ફૂલી. શ્રી...... તાં વેશભૂષા અતે અત્તસામચીમાં 
પણુ મુધ્રલાઈ કાલનું અવતુસરણ આપણને ?રડૅર જેવા મળે છે. ત્રીતાયજ- 
યમુનાજીન. શુ'ગાર-વેશભૂધા આદિકમાં નજરે નેતાં જ આપણે બા અવુભવી 
શકીએ છીએ, છપ્પન ભોગની સામગ્રીમાં અનેક પ્રકારનાં મિષ્ટાન્તો, તળેલા 
પદાથો આદિ વિભિન્ન વાતીઓમાં ઈરાની મોજગે!ખનાં સુ'દર જે પરિણુ'મ 
ભારતવર્ષતે ભેટ મળ્યાં તે જેવા-આસ્વાદનેો યોગ આંપણુને મળ્યો છે. . ખુદ 
શ્રીવિઠુધતાયજીથી લઈ શ્રીઠરિરાયજી શ્રીપુર્વોત્તમછી જેવો મહાન વૈષ્શ્વ 
આચાયેની વેશમૂષામાં મુધલ-રાજપૂત વેશમૂષાનાં દ્શત આ ઠુજકીકનતે સ્પષ્ટ 


ફરી આપે છે- ૨૪૬ 


૧૧ અુ'] પસ'નસો"મદાયે [૩૧૭ 


વહ્લભાચાર્ય જ અતે એમના ઉતર્‌ાધિકારીએ અતે પછીતા આચાર્યને 
ગુજર્‌ાવમાં અનેક સમય અને ચુસ્ત અનુયાયીઓ મળ્યા; ગુજરાતમાં પુષ્ટિમાંગ'ને 
બહુ ઝડપથી પ્રસાર થયે! અને એકાદ સૈકામાં જ એ માર્ગ એટલે! પ્રબલ થયે! 
% નૈષ્ણુત્ર માગને! પયાય પુષ્ટિમાગ" માતવા લાગ્યો. ત્રજમંડલની સાથે ગુજરાત 
અને રાજસ્થાન પુષ્ટિમાર્ગનાં કે'દ્ર બન્યાં. વિશેષત: ગુજરાતતી વશ્ચિક ત્તાતિઓમાં 
પુષ્ટિમાગપ ઘણે! લોકપ્રિય યગે! ૨પ ત 


પુષ્ટિમાર્ગના અતુયાયી ગુજરાતી કવિઓમાંથી સૌથી જૂના કવિ ગોપાલદાસ 
છે. અસારવામાં, વિઠઠલદતાથજી જેમતે ત્યાં (નિવાસ કરતા એ ભાંઈલા કેઠારીના 
આ ગોપાલદાસ જમાઈ થાય અને વિટ્ઠલનાયજીની કૃપાથી એમનામાં કત્વિવશક્તિ 
પ્રમઢ થઈ હતી એવી માન્યતા છે, ગુજરાતી ભાવાનુ' સુદર એતિહાસિક આખ્યાન 
“વલ્લભાખ્યાન' (ઈ,સ ૧૫૮૦ આસપાસ) એમણે રગ્યુ' છે. શ્રીવક્ષભાચાર્ય તુ' 
ચરિત્ર આલેખતુ' આ કાવ્ય છે અતે એમના ચરિત્રનાં મહત્વનાં સાધતે।માં એની 
ગણુના થાય છે. આ “વલ્લજ્ઞાખ્યાન' વૈષ્ણુવામાં ખૂબ લોકપ્રિય છે તથા એનુ' 
મહત્વ એટલુ મતાયુ' કે ગોસ્વામી શ્રોજીવનજીઝ એ ઉપર તવ્રજભ્ાષામાં અને 
અમદાવાદની દેસીવાડાની પોળના નટવરલાલ શ્યામલાલવાળા ગે, શ્રીવ્રજરાયજએ 
સંસ્કૃતમાં (૧૯ મી સદી) ટીકા લખ્પી છે. ઉદ્દવસ'દેરાના વિષય ઉપર ગુજરાતીમાં 
૨્‌સિકગીતા' રચનાર કવિ ભીમ પણુ વિઠ્ઠલનાથજને ફિષ્ય હતે..૨૬ અ'દાજે 
૬સિવી સતના ૧૪ મા શાતકના આર ભમાં થયેલા કૅશવદાસ વેષ્ણુવે “વહ્લભવેલ' 
નામે એતિહાસિક કાવ્ય રચ્યુ' છે, શ્રીવલ્લભચાય, એમના પુત્ર વિદંલનાથજી તથા 
એમના પુત્ર ગોરુલનાયજીના જીવનપ્રસ'ગોનુ' આલેખન અગત્યની સાલવારી| સાથે 
આ કાવ્યમાં થયુ છે, ગોપાલદાસના 'વહ્લભાખ્યાન'ને! પણુ એમાં ઉહલેખ છે. ૨છ 
ઝે જ અરસામાં ગોપાલદાસ વ્યારાવાળાએ “પ્રાકટર્થાસદ્ધાંત' નાંમે કાવ્યમ્ર ચ 
રમ્યા કે. એમાં વલ્લભાચાર્ય એને વિટ્ઠલનાયજીનાં ચર્ત્રિ સ'ક્ષેપમાં આપી ગે।કુલ- 
નાથજીનું' ચરિત વિસ્તારથી આલેખવામાં આવ્યુછે.૨* ગો(ઉપાલદાસ વ્યારાવાળાન। 
સમકાલીન મહેાવદાસે 'ગોકુલતાથજીનેો વિવાહ' રચ્યે! છે. ગોકુલનાયજીનું' લગ્ત 
ગુજરાતના વેણાભદૃતી પુત્રી પાવ'તી સાથે થયેલું એનું રસિક વ્યુ ન એમાં છે.અ 
ઉપરાંત મહાવદાસે 'રસસિ'ધુ' અતે 'રસાલય' એ કૃષ્ણુલીલાનું' ગાન કરતાં અલ'ફત 
ઝાવ્ય શ્ચ્યાં છે,૨૬ ગુજરાતમાં પુષ્ટિમાગ'તા પ્રચારને! પ્રાર'ભિક ઇતિહાસ તથા એ 
સમયનુ ધાિક-સામાજિક વાતાવરણ આ પુષ્ટિમામી ય કતિખાની કૃતિએ।માં જેવા 
મળે છે. તેઓ સામાન્ય અર્થમાં બૈષ્યુવ કવિએ માત્ર તથી, પણુ પુષ્ટિમા્ગ'ના 
ચુસ્ત અતુયાયીએ। છે અતે એમની પરપરા ઠેઠ અવૌચાન કાલ શુધી ચાલુ રહી છે, 


8૧૮) સુધલ-કાણ [પ. 


પણુ ગુજરાતમાં પુષ્ટિમાર્મતા ઇતિહાસના આલેખતમાં ફૃષ્ણદાસતુ' તામ 
અવિરમણુંય છે. વ્રજભાષાતા સુપ્રસિદ્ધ અષ્ટકાપ કવિએમાંતા ચોથા કૃષ્ુદાસ 
ચરોતરના લેઉઆ પાટીદાર' હતા. ઈ.સ, ૧૫૦૬ના અરસામાં તેઓ ધરથી વિરક્ત 
થઈ ત્રજમાં જઈ વસ્યા હત! અને વહલભાચાય5% પાસે બ્રહ્મસબ'ધ દીક્ષા પામી 
પરમે વૈષ્ણુવૃ બન્યા હતા, કૃષ્ણુદાસજીતી વ્યવઠારકુશળતા જેઈ વહલભાચારય જીએ 
એમને ગોવધ નગિ*િ પર્‌ શ્રૉનાથજના મ'દિરના મુખ્ય અધિકારીતુ સ્થાન આપ્યુ 
હતુ' ત્યારથી આજ સુધી શ્રીનાથછતા અધિકારીપદ્દે જે વ્યક્તિ આવે તે જૃષ્ણુ- 
દાસજ તરીકે એળખાય છે, એટલું જ નાંહે, ઝુખ્ય ભ'ડાર પણુ 'ફષ્યુભ'ડાર' 
કહેવાય છે.?” કૃષ્ણુદાસનાં પદ ગાવામાં અઘરાં છતાં ખૂબ ભાવવાહી છે, વિઠ્ઠલ 
નાથજીતા સમય સુધી કૃષ્ણુદાસ વિદ્યમાન હતા અતે વિઠ્ઠનાથજ એમની ઘણી 
આમન્યા રાખતા. 


મુધલ કાલના ગુજરાતતાં હિ'દુ-જેન તીય” સ્થાનોની યાદી “મિરાતે અદમદી” 
તા કર્તાએ આપો છે તથા પ્રત્યેક તીથસ્થાન વિશે સક્ષેપમાં વિશેષ વિગતો આપી 
છે, હિંદુ તીચ'સ્થાનોમાં સેમતાથ દ્રારકા બેટ-શખે!હ્ાર, માંગરોળ પાસે 
માધવપુર, ગિરનાર ઉપર અ'બાભવાતી અને કાલિકાભવાની, ભૈરવજપ, ગે।પનાય 
ઊના ગામમાં દામોદરતુ મદિર, સ ખલપુરમાં બહુચરાજતું' મદિર, કોડીનાર 
પાસે મૂળી દ્વારકા, પોરબ' દરમાં સુદામાજતુ' મદિર, ધોળકા પાસે ચ દેશ્વર મહાદેવ. 
આથુ, ઉપર અચલેશ્ર, ઠાસરા પાસે ઉ:ક ટેશ્વર, ડાફેરરમાં રણછોડજી, 3 રાજપીપળ। 
પાસે શૂક્ષપાણેશ્વર, પાવામદ્ર ઉપર કાલિકા2૨ ભવાની, દાંતા પામે 'બાભવાનતી 
અતે સિદ્ધપુરમાં રૃદ્રમાલની તાંધ એમાં છે. 


અમદાવાદ શહેરનાં દેવસ્થાનો! માં 'મિરાતે અહુમદી' નીચેનાં મ'દિરે। વિશે 
માહિતી આપે છે : પાંડ્વીની પોળમાં રણુછોડજનું મ'દિર, સાર ગપુરમાં ર્ણષોડજીતુ 
મદિરરે?'૨૫ હુાન્તપટેલતી પોળમાં રધુતાથજીતું મદિર, ચ ગપોળમાં એકછ્યાહાણુના 
ધરમાં મદમોણનજીનું મંદિરે, દે!શીવાડાતી પે!ળમાં ગોકુલચદ્રતુ મદિર, માંડાવીના 
પોળમાં દેવતી શેરીમાં રામતાથનુ' મ'દિર, યગપે!ળમાં અંબાજી અતે બહુચરા જીતું 
મ'દિર્‌ તથા આઢાશેઠતા ફૂશ્રતી પોળમાં અબા-બહુચરાતુ મ્‌દિગ સાર'ગપુર 
તળિયાની પોળમાં બહુચર-ગોાખ, હાળતી પોળમાં તોતલા ભ્રત્રાની, રાજનમહેતાની 
પોળમાં બહુચરાજી અતે સાંકડીશૅરીમાં આશ્ઞાપુરી ૨૬ અમદાવાદનાં પરાંઓનાં 
મ'દિરોમાં રજપુરના તુલસી મહે।લ્લામાં નરસિહજીતુ' મ'દિરે, રાયપુર દરવાજા 
બ્હાર જાગેશર મહાદેવનું” મદિર, ન'દરામે આંધયુ' હતું , કાંકરિયામાં પાણી આવવાતા 
એક ગરતાભા ઉપર્‌ કાંકરેજી ભવાતીતુ' મ દિર, અસારવા ગામમાં માતર ભવાતીની 


૧૧ ખુ] પમ-સ'પ્રદાચેદ [3૨૬૨ 


વાવ અને માતાને! ગોખ, અસારવા ગામમાં વૈષ્ણવ ધમત] આચાય'જનતી ખેઠુક, 
સાબરમતી ઉપર અમીૌનખાનના બગીચા પાસે ભીમતાથ મહાદેન અતે ખડૂગ- 
ધારેશ્વર મહાદેવ વગેરેતે વિમતે ઉલ્લેખ  મિરાતે અહુમદી'એ કર્યો છે.2" 


નદીકિનારાનાં ગુજરાતનાં તીથીમાં “મિરાતે અહમદી'એ સિદ્ધપુરના સરરવતી- 
તીય નો ઉદ્ક્વેખ કરી ત્યાં દર કાત્તિકી પૂન્‍િશમાગે ભરાતા મેળા વિશે માહિતી 
આપી છે, ચાણે(દ કરનાળીના રેવાતીર્યની વિગત આપી છે તથા ત્યાંથી સમુલ્સ ગમ 
સુધી રેવાતટે સર્વત્ર તીય* ગણાય છે જમ નૉંષ્યુ' છે, આ ઉપરાંત પ્રભાસપાટણુમાં 
વૃક્ષ નીચે થ્રીકૃષ્ણતે પગર્મા પારધીતુ' બાણુ વાગ્યુ' હતું તે ભાલકા તીર્થ તથા 
જ્યાં શ્રીકૃષ્ણુનો દેહોત્સગ થયે! હતે તે દેહેોત્સગ'નતું તીય, ધોળકા પાસે સાબર- 
મતી અતે હાથમતીતા સંગમ આગળ વૌઠા તીષ*, સાબરમતીના તારે શાહી- 
આગમાં દૂધેશ્વર તીર્ય ,€₹ મહી નદી જ્યાં સમુદ્રને મળે છે તે મહૉ તીચ અતે તાપી 
નદીના કિતારે અશ્વિતીકુમાર તીથ'તો ઉહ્લેખ કય છે. ઝુંડ અતે સરેોવરતાં 
તીર્થો વિશે “મિરાતે અહમદી' જણૂ!વે છે : “આ દેશમાં એવાં સ્થળ અગણિત છે,. 
જેઓને ખરા આંકડો આપી શકાતો નથી, પર'તુ તેએમાંથી હિ'દુએમાં જે વધારે 
પ્રખ્યાત છે તે વિશે લખ માં ખાવે છે.' પછી દ્ારકાતા મદિર પાસે પિ'ડતારક અતે 
ગિરિ કેલ્ાસ મુડ, સોરઠમાં ઊના ગામ પાસે ગંગાજમના કુડ, ગિરનારની તળેટીમાં 
દામોદરમુ'ડ, પાટશુ તામે મુજપુર પાસે લોરી ગામમાં લેદટી કુડ,૨૬ સ ખલપુરમાં 
બડુચરાજીના મદિર પાસેનો કુડ, સિદ્ધપુરમાં બિ'દુ સરોવર, પાટષુમાં સહુસ્રલિગ 
સરોવર” વગેરેતો પારેચય એના લેખકે આપ્યો! છે; વળી ટુવા અતે. લસુ'દરાના 
ગરમ પાણીના કુડ, મૂળ દારકા પાસેતો ઊના પાણીને કુ'ડ અને ગણદેવી પાસે 
દેત! ઉનાઈના ગરમ પાણીના કુડ વિશે એણે માહિતી આપી છે અને હિંદુ 
પ્રજામાં પ્રવત તા એ કુડાતા માહાત્મ્ય વિશે નોંધ કરી છે.*? 

ખ્રાહ્મણાતી ચોરરાશી સ્તાતિએનાં તામ તયા શ્રાવક અતે મેશ્રીની (અર્થાત્‌ 
હેત અને વૈષ્યુવ વણિકે!ની) ચોરાર્શી સાતિએનાં નામ તેમજ શ્રાવકના ચોરાશી 
ગચ્છોનાં તામ “ 'મેરાતે અહમદી ? માં આપ્યાં છે.*૨ આ પ્રકારની યાદીએ 
સમકાલીન અને હિંદુ જેત એતિહાસિક સાધતે તેમજ સાહિત્યમાંથી પણુ મળે 
છે, સર્વમાં ગૌણુ ભેદો હોય તે! પણુ તત્કાલીન સાતિભેદો અતે ગચ્કલેદોના 
અભ્યાસ માટે એ અગત્યની છે, પ 

જૈત ધર્મ અને આચાર વિરો “મિરાતે અહમદી 'માં સ'ક્ષિપ્ત માહિતી 
શ્રાપી છે*3 તયા ગુજરાતનાં જૈન તીર્યસ્યાતો વિશે પણુ એમાં નોંધ છે.*ર 

૪-૬-૨૪ 


3૩૫૦ ] મુધથલ કાલ | પ્ર. 


શગુ'જય તીય વિશે માહિતી આપતાં “મિરાતે અહમદી'એ મે!ટા ખચે થતી 
સ'યાત્રાઓઆતો ઉલ્લેખ ક્ષ છે. આ ઉપરાંત કચ્છમાં ભદ્રેશ્વર, પાટણુ તામે 
મુજપુર પાસે શ'ખેશ્વર, ખેરાછું પરગણામાં તાર ગાના પઠાડ ઉપર્‌ તૌથ કર 
અજતનાય, આખુ ઉપરનાં મ દિરે!, મેશ્રી લોકોની અખ માતા પાસે કુ ભારિયા, 
'જ બ્ુસર પરગણામાં કાવી, અમદાવાદ પાસે નરે!ડા, નવાતગરનાં મ'દિરે તથા 
અમદાવાદનાં મ દિરે!તો એમાં ઉલ્લેખ છે. અમદાવાદ વિશે એ લખે છે : “ઘણા 
મફોલ્લાઓમાં જૂના વખતથી મુસલમાતેોની ખીકના લીધે ભોંયરામાં દેરાં કરેલાં છે. 
બિકારતા જેત તીય સમેતરોખરની અતુગૃતિરૂપ અમદાવાદતા સમેતશિખર પ્રાસાદને 
ઉહ્લેખ 'મેરાતે અહમદી'માં છે તે માંડવીની પોળમાંતું સમેતશિખરનું મદિર હશે. 
એ મદેર ઈ.સ.ના ૧૮ મા સૈકાતી અધવચ્ચે ખ ધાયુ' હતુ'.૪૫ હુમણાં થાવકે। 
લાંબા અ'તરને કારણે અસલ જગાએ દશ તાથે" જઈ શકતા તથી, તેથી તેએ! 
અહી આવે છે એ અલી મુઠમ્મદ્ખાનતું કથન વસ્તુદ્ છે, એણે આપેલા 
કારણુમાં “મરાતે અહમદી' તા રચનાસમયે ગુજરાતમાં તેમજ અન્યત્ર પ્રતત'તી 
અઆંદ્થિર અતે બિનસલામત રાજકીય પરિસ્થિતિનું કારણ પણુ ઉમેરનુ જેઈ ખે. 


પરતુ ગુજરાતમાં સુધ પાદશાહે અકબર જહાંગીર અતે શાહજહાંને! રાજ્ય- 
કાલ એ ક્રાંતિ અતે વેપારી આબાંદીતે। કાલ હતો! તયા ઓર'ગઝેમતા ર્‌!જ્યન 
કાલર્માં પણુ શાસન પક્ષે થયેલાં ધામિકક ભેદભાવ અને સાંપ્રદાવિક દમતે। બાજુએ 
રાખીએે તો એક દરે જાતમાલની સલામતી હતી, ચુજરાતની જૈત ધર્માતુયાયી 
ગ્રન બહુશ; વેપારી પ્રનન હતી, સલ્તનત કાલમાં જેત મંદિરે બાંધવાની પ્રરૃત્તિમાં 
ગએ? આવી હતી, જ્યારે સૃુધલ કાલમાં એ પ્રવૃત્તિ વેગવાન બનતી જણાય છે. 


આ થિ'ક સ્થિતિ વિશૈના પ્રકરણુમાં જેમને નિર્દેશ છે તે શાહ વજિયા અને 
રાજિયાએ વિજયસેનસૂરિની પ્રેરણાથી ખ ભાતતા સાગાટા પાડામાં સ'. ૧૬૪૪ 
(ઈ.સ. ૧૫૮૮)માં જેત મદિર ખધાવ્યુ' હતુ. સ'. ૧૬૬૧( ઈ.સ. ૧૬૦૫)માં 
માણેકચોકમાં સાતી તેજપાલે ચિ'તામણિ પાશ્વનાથ અતે આદીશ્વરના મ'દિરમાં 
વરિજયદેવયૂરિ પાસે મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરાવી હતી, ૬ 'તિજયપ્રશસ્તિ” કાવ્યમાંતા 
વર્ણુત અનુસાર, 1વિજયસેતસૂરિના ઉપદેશથો તાર'ગા શ ખેશ્વર સિદ્ધાચલ(શગુ- 
જય) રાણપુર આરાસણુ વીજાપુર્‌ વગેરે સ્થળે! એ મ'દિરેતા જ્ણોદ્વારે થયા હતા 
અને કાવી ગધાર અમદાવાદ ખ'ભ!ત પાટણ વગેરે નગરોમાં લગભગ ચાર 
લાખ જિતબિખે!ઈની એમને હાથે પ્રતિક ચઈ હતી,.ઈ પાટણુમાં વનર્‌ાજ 
ચાવડાએ બ'ધાવેલાં પંચાસરા પાશ્ચષનાથતા મ દિરતે જર્ણોદ્દાર પણુ વિજયસેન- 
*યૂરિના ઉપદેશ્ષથી થયો1 હતો, એમાં હીરવિહાર નામે સ્થાતમાં દીરવિજયસૂરિ 


૧૧ સુ] ધમ-સ'પ્રદાચે। [ 3૭૫ 


(વિજયસેનસૃરિ અને વિજયદેવસૂરિ એ તપાગચ્ઠનાં આચાર્યોતી મૂર્તિઓ કહતી. 
ડીરવિજયસૂરિની મૂતિર સ'. ૧૬૬૨(ઈ.સ. ૧૬૦૬)માં તથા વિજયસેનમારિ અતે 
[ગિજયદેવસૂરિની મૂતિએ। સ'. ૧૬૬૪ (ઈ.સ, ૧૬૦૮)માં પ્રાતિક્તિત થઈ હતી,*૬ 
અમદાવાદમાં ઝવેરીવાડમાં આદીશ્વર ભગવાનત। મ દિરમાં મૂલતાયકનતી મૂર્તિ નીચે 
સ'. ૧૬૬૬(ઈ.સ. ૧૬૦૯)તો લેખ હોઈ એ મદિર જહાંગીરના સમયનું ગણાય. 
એ મહોલ્લામાંતું સ ભવતાથનું કલામય મદિર પણુ એ જ સમયમાં બ ધાયુ 
જણાય છે,*૬ 

પાટણુમાં ઝવેરીવાડમાં અમરદ્ત્તના પુત્ર ફ'વરજએ સ'. ૧૬૫૨( ઈ.સ. 
૧૫૯૬)માં ખરતરગચ્છતા આચાય જિતચદ્રસૂરિતા ઉપદેશથી પાશ્ચનાથ અચવા 
વાડીપાર્શ્યનાથતું મ દિર્પં* બધાવ્યું' હતુ', જેની પ્રસિદ્ધિ એતા કલામય કા૪મ ડપ 
માટે પણ્‌ છે. એ મ'દિરમાંતા બાવન પ'કિતિના લાંબા સ સ્કૃત લેખમાં 'મર્તર- 
ગચ્છતા આચાર્યોની પદ્દાવલિ આપી છે અને સોલ'કી કાલથી માંડી જેના સમયમાં 
આ મદિર બધાયુ' તે અકબર પાદશાહના સમય સુધીના આચાર્યોતી નામાવલિ 
સાથે પ્રત્યેક સ ક્ષિપ શત્તાત એમાં આપ્યો છે.૫૨ એમાં જણાવ્યુ છે કૅ 
જિતચડસુરિએ સ. ૧૬૪૮(ઈ.સ. ૧૫૯૨)માં ખ'ભાતમાં ચાતુર્માસ કયો ત્યારે 
એમના “અમત મહિમાના શ્રવણુથી ઉત્ક ડિત થયેલા અકબર પાદશાહે એમને 
મળવા ખોલાવ્યા હતા. એમના ગુણુસમુદાય વડે રકત થઈતે અકબરે આપાઢ 
મહિનાની અજ્રાહ્રકાએ અમારિ ફૂરેમાન તથા ખ'ભાતતા સગર્માં મીનરક્ષણુનુ” 
ફરમાતે કાઢયું હતું અતે આચાયને 'સત્તમ' એવું યુંગપ્રધાનપદ આપ્યું હતું. 
જિનચદ્રસૂર્ખિ સ". ૧૬૫૨ તા માઘ માસમાં પાદ્શાહતી ઉપસ્થિતિમાં પોતાના 
શિષ્ય જિનહ'સસૂરિને આચાર્યપદે રથાપ્યા હતા. આ મંદિરના ખાંધકામતું મુઠ 
સ'. ૧૬૫૧ ન! માગસર સુદ નવમી અને સોમવારના દિવસે પૂર્જ ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં 
થયુ હતુ' એવે! ઉદ્લેખ શિલાલેખના આર્‌ભમાં છે, પણુ પ્રતિમાતો સ્થાપત- 
વિધિ “અહ સવત' ( હલાહી સવત) ૪૧ ના વર્ષે વૈશાખ વદ ખારશ ને 
ગુરુવારે રેવતી નક્ષત્રમાં થયો હોવાતો અ'તમાં નિદેષશ છે, અહી વિકમ સ'વતને। 
ઉહ્લેખ જ નથી, કેવળ દીતે ૪ક્નાહી સનના છે. એક જેન દેવસ્થાતની પ્રતિકા- 
વિધિતી નોંધ વિકમ સ'વતતે બદલે ઇલાહી સનમાં હોય એ બિતમુસ્લિમ પ્રન્નમાં 
અકબરતી લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે.૫૨ . 

વિવેકહુષ ઉપાષ્યાયતા ઉપદેશથી કચ્છતા રાવ ભારમલ્શે ભૂજમાં રાજવિહાર 
નામનુ' તરડવભનાથતું જેત મ'દિર કરાવ્યું હતુ અને સ, ૧૬૫૮(ઈ.સ. ૧૬ ૦૨)માં 
તપાગચ્છને સ્વાધીન કયુ" હતું, વિવેકઠષે* કચ્છના ખાખરા ગામમાં સ. ૧૬૫૪ 


ર૩ર્‌ ] મુધલ કાલ [પ્ર. 


(ઈસ, ૧૬૦૧)માં ત્યાંના એસવાળ વણિકેતે ઉપદેશ આપી ત્રણુ ગ્રાંતિમાએોાતી 
અ'૪નશ્ક્ષાકા કરી હતી તથા સ. ૧૬૫૯(ઈ,સ, ૧૬૦૩)માં શગું જયાવતાર 
નમે ચૈત્યની પ્રતિટા કરી હતી,૫2 સ્‌. ૧૬૭૫(ઈ.સ. ૧૬૧૯)માં જમનગરના 
વર્ધમાન અને પદ્મસિઠ એ બે એસવાળ ભાઈઓએ ર૦૪ પ્રતિમાં ભરાવી 
અને પ્રતિઇિત કરાવી, અને પછીના વર્ષમાં શગુ જયને સધ કાઢયો તથા એ 
પૈજ્ીી વધ માને સ', ૧૬૭૮(ઈ.સ. ૧૬૨૨)માં શગુ'જય ઉયર દેરું બ'ધાવ્યુ' અતે 
“તમનગર્માં ખીજ પ્રતિછા કરાવી,પ* સ. ૧૬૮૩(ઈ.સ. ૧૬૨૭)માં દીવના જેત 
સધ્રેં ગિરતારતી પૂર્વ તરફતી પાજ(પગથિયા)તે! જર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો, જેમાં 
મૃપ્ય ફાળા શ્રીમાળી જ્ઞાતિના માસિંધજ મેઘજીએ આપ્યે। હતે..પપ સ'. ૧૬૮૬ 
(ઈ.સ, ૧૬૩૦)માં શગ્ુ”જય ઉપર શાહ ધમદાસે અદબદજ(અદ્ભુત)નું મદિર 
કરાવ્યુ હતું અતે ત્યાં આદિતાથની મૂતિ ડુ'ગર્માંથી કોતરાવી ઘતી.૫*૬ 
રાહજહાંના સમયમાં અમદારાદ પાસે બીબીપુર અથવા સરસપુરમાં ચિ'તામણિ 
પાશ્'તાથતું મ'દિર્‌ બ'ધાવનાર સુપ્રસિદ્ધ ઝવેરી શાંતિદાસતો અતે એના નગરશેઠ 
ત'શનેનો નિદેષ્શ આં મ થના સાધનસામમ્રી વિશેતા પ્રથમ પ્રેકરણમાં તેમજ 
'આથિક સ્થિતિ' અતે “સામાજિક સ્થિતિ'તાં પ્રકરણે(માં કરવામાં આવ્યે છે, 

દેત મ'દિરો-ચૈત્યો આદિતી પ્રતિક્ાને લગતી અ! વિગતે! સ પૂર્ણ નથી, પણ્‌ 
કેવળ ઉદાહરણાત્મક છે અને મુઘલકાલીન ચુજરાતન। પ્રમાણમાં શતપૂર્ણ કાલખ ડમાં 
જે ધાર્મિક-સામજિક પરિસ્થિતિ પ્રવત માત હતી તેતે! તેએ ખ્યાલ આપે છે. 

પ્રભાવક જેત આચાર્યોના મુધલ દરબારમાં તેમજ અત્ય રાજદરબારમાં 
પ્રવેશ તેમ પ્રભાવ ડતો અતે એને લઈને જેત ધર્મને રાજ્યશાસન ઠ્ાર્‌। કેટલીક 
અનતુફૂળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી, હીરવિજયસુરિ, એમના પટ્ધર વિજયસેનસૂરિ, એમનાં 
[વિજયદેવર્સારિ અને એમના વિજયપ્રભસૂરિતા મુધલ બાદશાહ અકબર અતે 
જહાંગીર સાથેતા સ'પકતો ટ્ર'ક વૃત્તાંત સમકાલીન જેન એતિઠાસિક સાહિત્યને 
આધાર્‌ આ મ્રથના 'સાધનસામપ્રી' પ્રકરણુમાં આપ્યો છે. હીર્વિજયસૂરિના 
શિષ્યમંડળમાંના શાંતિચ ઉપાષ્યાય, ભાનુચ દ્ર ઉપાધ્યાય, અવધાતકાર નદ 
વિજય, ભાતુચ%્રના શિષ્ય સિદ્ધિચ, વિવેકકર્ષ ઉપાષ્યાય, મુતિ પદ્ાસું દર વગેરે 
વિદ્દાન મુનિએ પણ્‌ કેઈ તે કોઈ રીતે મુધલ દરબારતા સપક માં આવ્યા હતા. 

જેત સાધુએના પાદવિહાર, ઉમ્ર તપશ્ચર્યા, અપરિગ્રહ આદિથી પ્રભાવિત 
ચઈ મુઘલ પાદશાહેએ એમને અનેક ફેરેમાન ધમક અતુફળતા અથે' ખદ્દયાં, 
દીરવિજયસૂરિને અપાયેલાં ફ્રમાતોતે નિદેષ્શ “હીરસોભાગ્ય'તે આધારે 'સાધત- 
સામત્રી'તા પ્રકરણુમાં થયે છે, 


૧૧ સુ) પમ'-સ"પ્રદાચા [૨૭૨ 


અકખરે જેત આચાર્યોને બક્ષેલાં ફરમાનો માં ખે ફ્રેમાન વિશેષતઃ નોંધપાત્ર 
જે; એક ઈ.સ. ૧૬૦૧તું અને બીજુ' ઈ.સ, ૧૬૦૪તું. ઈ.સ, ૧૫૯૫ માં હીર- 
વિજયસૂરિતાં સ્વર્ગવાસ પછી વિજયસેનસૂરિ એમના પટ્ધર થયા અતે ઈ.સ. 
૧૬૧૫ સુધી એ સ્થાને રહ્યા. એમતી સાથે લારોરમાં થયેલી પ્રયમ મુલાકાત 
અકબર પાદશાહે ભૂલ્યો તહોતો અતે એમને હીરવિજયસૂરિ જેવુ' જ સ'માત 
આપતો હતો, ઈ.સ. ૧૬૦૧ ન! ફૂર્માનમાથી આ સપણ છે, એ ફરમાન ઉપર 
નતથાન અકબર્રાહતું છે તથા ગુજરાત મસુૂભા( પ્રાન્ત )તા તયા સો!ર્ઠું સરકાર 
(દૃલાકા)તા હાકેમાં જગીરદારેો અતે મુતસદ્દોએતે ઉદ્દ્શીને એ કાઢવામાં 
આભ્યું છે, એ એક સવસ'ગ્રહાત્મક ફરમાન છે અને જેને[ની તરફેણમાં કાઢવામાં 
આવેલાં અગાઉનાં સવ' ફેરમાતોતે આવરી લે છે. એમા જણાવ્યું' છે કૅ આ 
કરમાનની પાછળ તોૉંધેલા દિવસોએ ગાય બળદ અતે ભેસતે મારવાનો તથા એ 
પ્રાણીએઓતું માંસ ખાવાને પ્રતિબંધ છે, ઝાડ ઉપર કે ધર ઉપર નાળા ખાંધતા 
પક્ષીઓને] શિકાર કરવાતા કે તેઓને પાંજરામાં પુરવાતો પ્રતિબધ છે. વળી 
ડવેજયસેનમૂંરિ અતે એમના શિષ્યોની યોગસાધના અતે ઈશ્વરભક્તિતી સચ્ચાઈની 
પાદરાહતે પ્રતીતિ યઈ હોવાથી ફરમાવવામાં આવે છે કે બીનન કોઈએ એમતાં 
મ'દિરે કે ઉપાશ્રયોમાં રહેનું નહિ અથવા એમનુ અપમાંન કરવું ર્નાહે, આવાં 
સ્થળે!ની મરામત કરવાની જરૂર ઊભી થાય ન્યારે કોઈએ અન્ઞાન કે ધર્માં'ધતાને 
કારણે એમાં અડચણુ કરવી નહિ, ઈશ્વરને નહિ જણનારા કેટલાક લોકે! વરસાદ 
અટકાવી દેવાન। અતે એવાં જદુકપટ કરવાના આરેપ આ સાધુએ। ઉપર મૂકે છે, 
એમને હેરાન કરે છે અતે એમતે ધામિક વિધિઓ કરતાં અટકાવે છે તેથી અમે 
ફ્ેરેમાવાએ છીએ કે આ નખ્ર મનુષ્યે! ઉપર એવાં આળ ચડાવવાં જેઈએ નહિ 
અને એમનાં વિશ્રામસ્થાતોમાં એમને પોતાના ધર્માનુસાર ઈશ્વરસાધના કરવાની 
અને આચારપાલતની છૂટ આપવી જેઈએ. 


ગુજરાતના જેત આચાર્યો સાથેતો અકબરને! પરિચય એના જવતના અ'ત- 
ક્રાળ સુધી ચાલુ રલ્લો હતે. એના અવસાનના એક જ વર્ષ પહેલાં, ઈ.સ. 
૧૬૦૪માં એણે બહાર પાડેલા ફરમાતથી એ વસ્તુ પુર્વાર થાય છે. વાડીપાશ્વ- 
નાથના મંદિરના શિલાલેખમાં જણાવ્યું છે તેમ, ખરતરગચ્હના આચાર્ય જિત 
ચ'દ્રસૂરિએ ઈ.સ. ૧૫૯૨ માં ખ'ભાતમાં અકબર પાસેથી અમારિતું ફરમાન મેળવ્યુ” 
હતુ. એ સમયે જિનચદ્રસુરિએ અકબરતે વિન'તી કરી હતી કૈ મુઘલ સાખ્રાજયના 
કોઈ પણુ ગ્રદેશમાં બાર્‌ દિવસ સુધી પશપક્ષી કે માછલી મારવાને! નિષેધ કરતુ 
ફેરમાત આપે આ પહેલાં હોરવિજયસુરિને બછ્યુ' છે; હુવે આવો હુકમ વધુ 


૩૭૪ | મુઘલ કાલ * . [મ્ર. 


એક સધ્તા$ લ બાવઉં ફરમાત મતે આપે।, તલ્તુસાર અકબરે ફૂરમાત કાઢથું' હતુ. 
કે પ્રવેક વર્ષે આપા માસતી સુદ તો.મથી પૂનમે સુધીના સાત દિવસ કોઈએ 
પ્રાણી-વધ કરવો નહિ, “કેમકે ઈશ્વરે માણસનત માટે અનેક પ્રકારતી ચીજે પેદા 
કરી છે તયારે એણે પોતાતા પેટને પ્રાણીઓતી કબર બનાવવું નહિ જેઈએ.” 
જિનચદ્રસુરિને બક્ષેલા અગાઉના ફર્માનનતા મજકૂરની પુનરાજૃત્તિ કરીને શાહી 
ફરમાન ઉમેરે છે કે આ વખતે અર્થાત્‌ ઈ.સ. ૧૬૦૪ માં (જિતચદ્રસૂરિના શિષ્ય) 
આચાય જિનસિહહ અથવા માનસિંહ અરજી કરે છે કે “અગાઉતું ફરમાન ખોવાઈ 
ગયુ છે; આથી અગાઉ મુજબતું નવું' ફરમાન બદ્દાવાતું અમે મજૂર કરીએ છીએ.” 
એ જ રીતે પાદશાહ જહાંગીરે વિજયસૂંરતા શિષ્યો વિવેકહષધ પરમાન ૬ અને 
ઉદયહષ'તે વયુ'ષણુ પવત! દિવસો દરમ્યાત આખાયે રાજ્યમાં પ્રાણી-વધને 
નિષેધ કરતુ ફરમાન ઈ.સ. ૧૬૦૧ માં આપ્યુ હતુ, ઈ. સ. ૧૬૧૬ માં વિવેકડષર 
ઉપાષ્યાયને બક્ષેલા “જહાંગીરી હુકમમાં જહાંગીર પાદશાહે જૈત સાધુઓને 
સપૂણ્‌' ધામિક સ્વાત'2?્ય આપવાની આત્તા કરી છે, તપાગચ્ઠતા પડિત 
દર્ષોણુ'દના રિષ્ય વિવેકહુષ ઉપાધ્યાયે પોતાના ઉપદેરાથી પાદશાહતે પ્રસન્ન કરીને 
એ ક્રમાન મેળવ્યું હતુ. અકબરે ઈ.સ, ૧૫૯૫ માં સૌરાષ્ટ્રમાં ઊના પ'સે 
શ્રાહભાગમાં હોર્વિજયસૂરિતી નિર્વાણુભૂમિ ઉપર પાદુકામ'દિર માટે જમીન 
ભેટ આપી તી તેમ અકબરના ઉત્તરાધિકારી જહાંગીરે હીરવિજયસુર્તા જ્િષ્ય: 
વિજયસેનસારેના સમાધિમ દિર અતે આસપાસન બગીચા માટે દસ વીંધાં જગીત 
ખ ભાતતા પરા અકખરપુરમાં ઈ.સ. ૧૬૧૬ માં ભેટ આપી હતી.૫૪ 


શાંતિદાસ ઝવેરીતે લગતાં મુલલ સસ્રાટ તરફથી નીકળેલાં ફરમાન પણુ આચિક- 
સામાજિક સ્થિતિ ઉપરાંત જેત્‌ સમાજના ધામિ*ક ઇતિહાસ ઉપર પ્રકાશ પાડે 
છે. ઈ.સ. ૧૬૪૪ તું ફરમાત શાહજહાંતા રાજ્યાભિષેકની વર્ષગાંઠના દિવસતે માટે 
ઊંચા પ્રકારનુ ઝવેરાત શાંતિદાસ અતે ખીજ ઝવેરીએ પાસેથી મેળવવા માટે 
ગુજરાતના સુંબા મુઇગ્ર-ઉલ્‌-જેહક ઉપર કાઢવામાં આવેલુ છે,પ૬ ઈસ, ૧૬૫૬ નાં 
ખે શરમાતા દ્રારા શાડજહાએ શાંતિદાસ ઝવેરીને ગુજરાતના જેત સ ઘના 
પ્રતિતિધિ તરીકે જેનોતા તીર્થધામ શ્'ખેશ્વર ગામનો ઇજારો! વાષિક રૂપયા 
૧૦૫૦ માં આપ્યે1 હુતો.પ૯€ આ પછી, ઈ સ. ૧૬૬૦ નું ફરમાત ઓર'ગઝેતનું છે. 
એ દ્વારા શાંતિદાસ ઝવેરીની સેવાએના બદલામાં શગુ'જય ગિરનાર અતે થાખુનાં 
જેન તીથોતી સોંપણી, જેત સંધના પ્રતિતિધિ તરીકે, એને કરવામાં આવી છે. 
આ પ્રેદેશ્રજાં કૉઈ માંડલિક રાજાએ શાંતિદાસના કાય માં હરકતે। ઊભી કરરે તે તેઓ 
રાજદ'ડતે પાત્ર થશે એવી આજ્ઞા કરી છે. ઔરગઝેબ જેવા ધર્મચુસ્ત પાદશ્રાહન॥ 


૧૧ સુ'] પસમ'ન્સ'પ્રદાચેા [3૩૭૫ 


શાસતમાં આવુ' મહત્ત્વતું ફરમાન નીકળ્યું એ રાન્યકારોખારમાં શાંતિદાસનેો જે 
પ્રભાવ હતે તેતું સૂચક છે.ર૬* 


આ રષ્ટિએ શાંતિદાસને અપાયેલાં ખીજ કેટલાંક ફેરમાન ખાસ નોંધ માગી 
લે છે. શાહજહાંતો શાહજદો મુરાદબક્ષ ઈ,સ. ૧૬૫૮ માં ગુજરાતને સુબેદાર 
હતે, શાહજહાંતી ગ'ભીર માંદગીના સમાચાર મળતાં જ અમદાનાદ મુકામે એણે 
પે!તાને પાદશાહ તરીકે જહેર કર્યો, પણુ ધારેલાં કામ પાર્‌ પાડવા માટે એતે 
નાણાંની સખત જરૂર હતી, આ માટે એશે શાંતિદાસના પુત્ર માણેક્ચદ 
પાસેથી સ!ડા પાંચ છાખ રૂપિયા ઊછીના લીધા (રર જૂન, ઈ.સ. ૧૬૫૮ ). 
આ રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એતા ફેરમાનમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી, 
પણુ એ લખાણ ચયા પછી થેડા જ દિવસમાં મુરાદ પોતાના ભાઈ ઓર ગઝેબના 
હાથે કેદ પકડાયો! અને એનાં ફૂરમાનોની કેડીતી પણુ કિ'મત રહી ર્નાહે, પરતુ 
શાંતિદાસ હિમત હાથી નહિ અતે ઓર ગઝેબતે પણુ પોતાની કારકિદીનાં 
આર'ભતાં વર્ષોતી અનિશ્રિત અવસ્થામાં રાંતિદાસ જેવા ગુજરાતના સૌથી મે[ટા 
શરાફ અતે જેન જેવી સમૃદ્ધ કેમના સવ મત્ય આગેવાતની સહાય અને સહાનુ- 
ભૂતિતી અગત્ય સમજાઈ હશે; પરિણામે પોતાના દુર્મત મુરાદતે આવી ગ જવર 
આંથિ*ક સહાય આંપનાર્‌ ઝવેરીને એ રકમ પૈકી રૂપિયા એક લાખ તતકાળ 
પાદ આપવાનું ફરમાન ઓર“ગઝેમે કાહયુ' (તા, ૧૦ ઓગસ્ટ, ઈ.સ. ૧૬૫૮). 
શાંતિદાસતે દિલ્હીથી ગુજરાત પાછા ફર્વાતી અવતુસા આપી અતે ન્યાયપૂર્વક 
પ્રળપાલન કરવાની પોતાની આકાંક્ષા સવ મહાજને વેપારીએ અને સમસ્ત 
પ્રનગર્ગમાં ન્નહેર્‌ કરવાની સૂચના કરી. ત્યાર પછી શાંતિદાસતી સહાય તે 
ઓર ગઝેમતે ખૂબ ઉપષ્રાગી થઈ પડી હશે એમ જાય છે, કેમકે શાંતિદાસે 
આપેલા પુરવઠાથી લશ્કરી ફૂચમાં ધણું મદદ થઈ હતી એવે! રપજ એકરાર બીન્ન 
એક ફેરમાનમાં છે.:૨ આ! સહાયના બદલામાં શાંતિદાસને ઈસ. ૧૬૬૦ માં 
જન તીથી આસપાસનાં પ્રદેશતી સૉંપણી થઈ હરે એવું અનુમાન થાય છે. ઈસવી 
સનતા ૧૪ મા સૈકાના આર'ભમાં સુલતાન અલાઉદ્'ત ખલજ જેવા મૂર્તિબ'જકના 
નાઝિમ અલ્પખાનની આવી જ કોઈ રીતે અનુજ્તા મેળવીને શત્ર'જય ઉપરના 
જેત મ દિરેતે પુતરૃહ્દાર પાટણુના સ'ધવી સમરસિ હે કરાવ્યે। હતે।. 


આપણુ અભ્યાસપાત્ર કાલખ'ડમાં જેત દિગ બર સ પ્રદાયતા ત્રાવકોની 
વસ્તી ગુજરાતમાં હતી ને એ સપ્રદાયતા ભટ્ટારકોની ગાદી ઈડરમાં અને 
સોજિત્રામાં હતી. સુરતમાં ભૂષણુ નામે દિગ બર આચાય સાથે વિજયસેનસુરિને 


૩૭૬ ] સુઘલ કાલ [ખા. 


વાદ થયે। ઘતા, શાંતિચ'દ્ર ઉપાધ્યાયે એ જ આચાય*તે ઈડર્માં રાય તારાયણુતી 
સભામાં પરાજિત ફર્યા હૃતા અને પદ્મસાગર્તે પણુ દિગ'ભર પડતો સાથે 
ગ્રાત્રાથ થયો! હતે એવે! શ્વેતાંબરેનેો દાવો છે.૬૨ મુધલ કાલમાં ગુજરાતમાં 
કેટલાક દિત્ર બર જન મ્રચ રચાયા છે તથા કેટલાકની ગુજરાતનાં મામનગરેમાં 
નકલ થઈ છે એમ ૬ઉસ્તલિખિત ત્રયભ્ર ડારોનતી સાચએ આદિ ઉપરથી જણાય 
જે,!₹ પણુ દિગબર્‌ સ'પ્રદાય વિશે એ ઉપરાંત એતિહાસિક દષ્રિએ તોંધપાત્ર 
એવી ઝાઝી માહિતી મળતી નથી, પરતુ *વેતાંબર જેતેમાં એ ફાળે કેટલાક 
આંતરિક મતભેદ પ્રવર્ત્યા. એમાંથી સહ્તનત કરાલ દરમ્યાન રચાનકવાસી સ પ્રેદાયર્ઃપ 
અને કડવા મતર્ઃઃ પ્રવર્ત્યા હતા. 


એક જ સ'પ્રદાયતા આંતરિક મતભેદ વિભિન્ન સ પ્રદાયતા મતભેદો કરતાં 
ટલીક વાર વિશેષ ક્લેશકર હોય છે એનું ઉદાહરણુ મુધલકાલીન જન ઇતેહાસ- 
માંથી મળે છે. રથાનકવાસી મત જત *વેતાંબર મૂતિ પૂજક સ'પ્રદાયથી અલગ 
પડયો ત્યારથી એ બ'તેને વિસ વાદ ચાલ્યા કરતો હતો, જૂના વિચારના જેને 
આ નવા સંપ્રદાય સાંથે લમવ્યવહાર્‌ કરવાથી જ નહિ, એમતી સાથે જમવાથી 
પાણુ વિરૃદ હતા, આથી સ્થાનકવાસીઓએ આ પ્રંતિબ'ધે! દૂર કરાવવા માટે 
પાદશાહ શાહઝહાંને વિનતી કરી, એ વિત'તીતા નિણ્ષયરૂપે શાહંજહાંતું એક 
ફરમાન ગુજરાતતા એ સમયના સુખેદાર શાહજાદા દારા ઉપર મે।!કલવામાં આવેલું 
છે, એમાં જણાગ્યુ છે કે સહભોજન ડરવું કે સગપણ સબધ ખાંધવે। એ વસ્તુ 
બ્‌'તે પક્ષોની સંમતિ ઉપર અવલ'ખે છે, એટલે એ માટે કોઈને ફરજ પાડી 
શકાય નહિ, હતાં આ ખાબતમાં કેઈ પ્રકારતી અશાંતિ ચાય તે સખત હાથે 
કામ લેનુ', આ ફરમાન ઈ.સ. ૧૬૪૪ તું એટલે કે લૉંકાશાહના મતના પ્રવતનચી 
૧૯૨ વર્ષઃ પછીનું છે, દોઢસો વષમાં પણુ બતે પક્ષ પોતાના પ્રારભિક 
વિસ વાદને ભૂલી શકયા તહોતા એ વસ્તુ એ કાલના સાંપ્રદાયિક જીવન ઉપર્‌ 
પ્રકાશન પાડે છે,દછ 


અકખરના સમયમાં શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જેતે!ના બે ગચ્છ-તપાગચ્છ 
અને ખરતરગચ્છ-વચ્ચે પણ હૅટલાક ઉમ્ર મતભેદ થયા હતા. તપાગચ્છનો મોટો 
અનુયાયી વર્ગ ગુજરાતમાં હતો અતે ખરતર્ગચ્છઠના ઘણા અનુયાયી ગુજરાત 
ઉપરાંત મારવાડમાં અને અન્યત્ર હતા. તપાગચ્છતા વિદ્દાન, પણુ વાર્દાપ્ર્ય ઉપાન 
પયાય ધમ સાગરે “નવાંગીવૃત્તિકાર'-જેન આગમનાં નવ અગે। ઉપર રીકા રચનાર 
અભયદેવસૂરિ ખરતરગચ્છના નહોતા એવો પ્રબળ વાદ પાટણમાં કર્યો તથા 
ખર્તરગચ્છ અને ખીજ ગચ્છે ઉપર પ્રહાર કરતા અનેક ત્રઃથ રચ્યા.:« 


૧૧ સુ'1 પધસ-સ'પ્રદાચે [૩૭૭ 


સમાજમાં વૈચારેક વિસ'વદ ચતે। અટકાવવા માટે તપાગચ્હના આચાર્ય 
વિજયદાનસૂંરિએ ધ્મ'સાગરને! “કર્માતકુદદાલ' ગ્ર.થ પાણીમાં ખોળાવી દીધો હતે 
અને ઉપાષ્યાયે ચતુવિંધ સંધ સમક્ષ “ મિચ્છામિ યુય્કરં 7 કહી માફી માગી 
હતી, વિજયદાનસૂરિતા સ્વર્ગવાસ પછીરઃ€ ધ્રમ'સાગર હીરવિજયસૂરિની આજ્ઞામાં 
રહા હતા, પણુ હીર્વિજયસૂરિ અકબરના દરખારમાં અને ઉત્તર ભારતમાં રલ્રા 
તે દરમ્યાન ગુજરાતમાં કુસ'પનું વ!તાવરણુ વધ્યુ'' આથી શીરવિજયસૂરિએ 
ગુજરાતમાં પાઠા આવ્યા પછી પે।તાના ગુરુ વિજયદાનસૂંર્‌એ શાંતિ સ્થાપવા 
માટે અગાઉ બહાર પાડેલી “સાત ખોલ' નામની સાત આજ્ઞાએ ઉપર્‌ વિવરણ 
અને ઉમેરષુ કરી “બાર ખોલ' રૂપી આજ્ઞાએ જહેર કરી ( ઈ,સ. ૧૫૯૦ ) 
એમાં ધ્મસાગરે પણુ સહી કરી. ધમસાગરને સ્વગગવાસ ખભાતમાં ઈ.સ. 
“૧૫૯૭ માં થયે! હેતે(.:* 

મુધલ કાલના લગભગ અ'તમાં કચ્છનાં રાવ લખપતજએ ઈ.સ. ૧૭૪૧- 
૬૧ માં કચ્છમાં કરેલાં હુન્નર-ઉલ્લોગનાં વિકાસકાર્યોનો ઉલ્લેખ “આર્થિક સ્થિતિ' 
'પ્રકરણુમાં કરવામાં આવ્યે! છે. રાવ લખપત પોતે સાહિત્યપ્રેમી તેમજ કાવ 
“હતે. એણે ભૃજમાં ત્રજભાષાની કાવ્યરચના માંટેની પાઠશાળા સ્થાપી હતી, એના 
પ્રથમ અધ્યાપકે। તરીકે જેત ર્યાતે ભટ્ટારક કનકકુશલ અને એમતા રિષ્ય કુવર 
કુશલતી નિયુક્તિ કરી હતી અતે એમના નિર્વા$ માટે એક ગામ દાતમાં આપ્યું” 
'હતુ'. આ પાઠશાળામાં અભ્યાસ કર્વા આવનાર માટે શિક્ષણ નિ:શુલ્ક હતુ અતે 
ભોજનખચ' રાજ્ય તરફથા આપવામાં આવતુ. કુવરકુશલ તો ફૂારસીતા 
પણુ વિદ્દાન હતા અને “પારસી નામમાલા' નામે ફ્‌ાર્સી-સસ્કૃત કેશતું અંમણે 
ત્રજભાષામાં ભાપાન્તર કયુ" હતું, જેને યતિએ।ના વચ સને કારણે ઉપયુક્ત પાડ- 
પ્રકારની તાલામશાળા તતફાલીન મુજરાત અને રાજસ્થાનમાં આદદેતીય હતી.૭૧ 
'જેત યતિએ। દારા થયેલાં વ્યાપક શિક્ષણુમાં આ પાઠશાળાને। ઇતિહાસ સ મરણીય છે 


૧૨૧* ઇસ્લામ 


મુધલેના સમયમાં ભારતમાં પ્રસ્લામતી સ્થિતિ ક'ઈક આવી હુર, : શિયા 
અને સુ-તીના સધર્ષ ઉપરાંત એના દ્િર્કાઓ અને પેટા ફિર્કાઓ, કે જે અતિશય 
મોટી સંખ્યામાં ઊભા ચયા હતા, તેએ માં પણુ આંતારક સ ધષ* ચાલ્યા કરતે! 
'ઉતે.. ઉલેમાએ સ'તે! વિદઠ્દાનો અને મુૃલ્લાંએ. પોતપોતાના વિચારો અને 
માન્યતાએના સમ્ય નમાં પવિત્ર ફરાન શરીફ, હદીસે! અતે પોતપોતાના ઇમામો, 
દાઈઓ કૅ ધમ'ગુરુઓનાં વચન ટાંકતા હતા, આથી ધામિક માન્યતાઓમાં 
-સ'ધષષમય [વવિધતા વધતી જતી હતી. 


૩૩૮] મુઘલ ડાલ | પ્ર.. 


બાબર્થી ઔરંગઝેબ સુધીના બાદશાહો દ્રારા ભઃર્તમાં ઇસલામ ધમ તું 
સ્વરૂપ બદલાતું રહયું, રહેતશાહોતી ધામિ'ક માન્યતાએ અતે એ માન્યતાએ]તે 
પુષ્ટિ આપતી એમની સત્તાએ ભઃરતમાં અને ગુજરાતમાં પણુ ઇસ્લામના સ્વરૂપમાં 
વારવાર પરિવર્તન કયું” છે. એમાં પણુ ખાસ કરીતે ખાદશ,હ અકબર અતે 
ઓર'ગઝેમતી ધાર્મિક તીતે તથા એ નોતિતા સમથ તમાં તેઓએ પોતાની રાજ્ય- 
સત્તાના કરેલ ઉપયોગને પરિણુ।મે ઇરલાંમમાં આંતરિક સ'ધષના ધણા પ્રસંગ 
ખ્ન્યા છે. અકબરની ઉદાર ધામિક તીતિને કારણે દીન-4-ઇલાહીની સ્થાપના અતે 
મઝહરના સ્વીકાર જેવા પ્રસંગ અતે ઓર ગઝેમની કટર ધાર્મિક નીતિને કારણે. 
સૈયદ રાજૂની કતલ, મોમનાએતે! બળવો, દક્ષિણુનાં મુસલમાની રાજ્યોને વિલય 
વગેરે મહત્‌ પ્રસંગ બતી ગયા, 


અકંબરથી ઓર'ગઝેબતા સમય સુધી ગુજરાત સ'પૂણ'પણે મુધલ બાદશાહેતે 
અધીન હતુ. ખાદશારોનતી નીતતિતો અમલ એમના સૂગેદારે। ૬૨1 ગુજ્યમતમાં થતે।.. 
કેટલીક વાર એમ બતતુ કે સૂબેદાર! પોતપોતાની ધામિક માન્યતાએને કારણે 
અન્ય ધર્માવલખીએ। ઉપર જુલ્મ ગુ”્નરતા, ગુજરાતના સખેદાર તરીકે શાહજાદા. 
ઓરગઝેમે પોતાની સ્વતત્ર ધાર્મિક નીતિ અપનાવી હતી. જૈતોના સુપ્રસિક 
ચિંતામણિ પાર્શ્તોથના મ દિરેતે 'કુબ્વત ઉલૂ ઇસ્લામ ત1મતી મસ્જિદમાં ફેરવવાનું. 
કામ તથા પાલનપુરના મહેદવિયા ફ્િરકાતા વડા સૈયદ રાજૂની કતલ વગેરે એના 
ગુજરાતની સુખેદારીના સમયમાં યયેલાં કાય” હતાં. 


અકબરવું શાસન *્થિર હતું. એની રાજકીય દીર્ધદણિ અને ક ઈક અરે. 
ઉદાર ધર્મભાવનાને કારણે એ સુત્તી હોવા ૭તા એતી ધામિક નીતિ ઉદ્દાગ્ત! 
સમાનતા અતે સદિષ્ણુતાતી ભાવત। પર નિર્ધારિત કરવામાં આવી હતી, અકબરતી 
માતા શિયા હતી, પિતા સુન્તી હતા અતે શિક્ષકોમાં કેટલાક શિયા] તો કેટલાક 
'સુલહ કુલ'ની નીતિના સમથ'ક ઉદારમતવાદી હતા. વળી એના ઉપર કીર તથા. 
નાતક જેવા સતોના સવષધમ'સમન્વયના પ્રચારનો પ્રભાવ પણ પડવો હતે।. 


એનું દજિબિ'દુ વ્યાપક હંતુ', અધશ્રહાનો એનામાં અભાવ હતો, આથી 
ઉલેમાએ જે કાંઈ કહે તે જ આપ્તવાકથ એવુ ગએ માનતો ન હતો, એનાથી' 
ઊલટ , એણે જેયુ' કે મુસ્લિમ ઉલેમાએમાં પણુ અ'દરાઅ દર ઘણા મતભેદ પ્રનત તા. 
તા. ઉલેમાએ તી કટ્ટરતા અતે મતભેદેને કારણે અકખરતી ધામિ'ક માન્યતાઓમાં. 
પસ્તિર્તન આવ્યું હતુ એ એક દ૪ીકત છે. 


૧૬૬] પધસમ'-સ'પ્રદાચેા [૩૭૬- 


પ્સ્લામના આંતરિક મતભેદોનું નિરાકર્ણુ કરવા માટે મુરાન શરીફની એક 
પ્રમાણિત વ્યાખ્યા (ટીકા) વૈયાર કરાવવી જેઈએ એમ લાગતાં દ,સ. ૧૫૭૫ માં 
એણે એક ઇબાદતખાતું ક્તેહુપુર સંકીમાં ખધાવ્યું, શિયા સુન્ની જેન પારસી 
હિ'દુ ખ્િસ્તી વગેરે બધા ધર્મોના વિદ્દાનોની ધમ ચર્ચાને કારણે એનું એ પખાદ્ત- 
ખાનું એ જમાતાનું “ વિશ્વધમ'નું સસદૂ ભવન? બતી ગયુ ૭૨ 


પરતુ આ પ્રકારની ધામિક ચર્ચાનું કઈ ન3્કર પરિણામ ન આવ્યુ, દરેક 
વિદ્દાન પોતાના મતને તેઠ અને પોતાના ધામિક પુસ્તકને ઈકશ્વરપ્રદત્ત માનતી 
એમાં જ સાચુ' ત્તાત સમાયેલું છે એમ કહેવા લાગ્ય). સામા પક્ષની વાત માનવા કૈ. 
સમજવા કેઈ તૈયાર ન થયા, આની અકબર ઉપર્‌ ઊંડી અસર પડી. એણે ધામિષક 
ઉદારતાની નીતિ અપનાવી, એના ક્વાસનકાલ દરમ્યાન ઇસ્લામને પરિવતતિ'ત કરી. 
દે એવી ખે બાબત અસ્તિત્વમાં આવી : એક મઝહર(આવિર્ભોવ-સ્યાન)તે। સ્વીકાર્‌. 
અતે બીજી દીન-પ-ઇલાહીની સ્થાપના. 


મુસ્લિમાના આંતરિક ધામક મતભેદોને દૂર કરવા માટે એણે ઈ.સ. ૧૭૫૯- 
માં મઝહરતેો રવીકાર કર્યોં. આ મઝકર દ્રારા સમાટને ધામિક આરદેશે। નહેર. 
કરવાની અતે ધામિ'ક બાબતો પર નિષ્ષ્ય આપવાતી સત્તા આપવામાં આવી. 


અકબરે બાજુ પણુ એવુ' જ ભારે ચર્ચાસ્પદ પગલુ ભયુ' અને એ ઈ.સ. 
૧૫૮૧ માં દીત-એ-છલાહીની રચાપનાતું. બધા ધર્મોનાં સારાં તતત્ત લઈ એમાં* 
રહસ્યવાદ પ્રકૃતિપૂન્ન અને ખુહદ્ધિવાંદતા સમાવેશ કરી આ ધમનો સ્થાપતા 
કરવામાં આવી, 


દીત-એ-ધલાહરીના સિદ્ધાંત સરળ હતા. સત્રાઢ અકબરને ચુરુ (ઈશ્વિર નહિ) 
મની એની પાસેથી આ ધમની દીક્ષા લેવાની હતી શિષ્યે આત્મશુહિ ડરવા, 
પરસ્પર મળતી વખતે તેઓએ “અલ્લાહે અકબર” કેેજુ, માંસ ન ખાવુ, બૂરઃઈ 
કરનાર સાથે પણુ ભરલાઈથી વતવું, બૂરું કર્નારતે ક્ષમા આપવી, ક્રેધ વગેરેતે 
ત્યાગ કરવો, સો પ્રતે સટૂભાત રાખવે, જ્ઞાનશ્ક્તિમાં દહતાપૂરક આગળ વધવુ 
અતે આત્માનો એળખ દ્દારા ખુદા-પ્રાપ્તતે। પુરુષાર્થ કરવો] એ એના મુખ્ય સિદ્ધાત 
હતા. ટ્ર'કમાં, દીન-એ-ઇલાહીમાં સદાચાર સયમ અતે સહિષ્ણુતા આદશ 
ચરિતાથ* થાય છે, 


અકબરને આ કેઈ નવા ધમતી સ્થાપના કરંવાને! પ્રયાસ ન હતે], અઃ 
ધમના પ્રસાર કે પ્રચાર માટે એણે કોઈ ખાસ વ્યવસ્થા કરી નથી, એને માટે 
' કોઈ પૂ'્ન પહ્દતિ કે અલગ દેવાલયન સ્થાપના પણુ કરવામાં આવી તહોતી. 


-3૮૦ ] મુઘલ ફાલ [ પ્ર. 


એનો આ ધમ એના જીવન કાળ દરમ્યાન ધણા તાના વતુળમાં ફેલાયો અતે 
એના મૃત્યુ પછી લુપ્ત થઈ ગયો. 


મઝહરને। સ્વીકાર અને દીત-એ-૪લાહીની સ્થાપનાને કારણે ધમચુસ્ત મુસલ- 
માતો એના પ્રત્યે નફરત કરતા થઈ ગયા. એમના મતે અકબર મભક્કાર અને 
'અધામિક હતે. 


વસ્તુતઃ અકબરે કદી પણ્‌ ઇસ્લામતેો અનાદર ફર્યેડ્‌ નથી કૈ સાચા મુસલમાન 
પર્‌ જુલ્મ મુળ નથા, એ પોતે મુસલમાન હતે! અને ધસ્લામ પ્રથે સ'પૂણુ 
આદર પધર્‌ાવતો હતા. 

ઈ.સ, ૧૫૭૩ માં અમદાવાદમાં પ્રવેશ કરીને અકબ્રે સોથી પ્રથમ કાર્ય 
ગુજરાતના સુલ્તાનાએ અરબસ્તાનની પવિત્ર મજરેોતે જે ગામડાં વકદ્‌ રૂપે 
“આપ્યાં હતાં, તેતે મ'જૂર કરવાનુ' કયું ' હતુ. 


સાષ્રાજ્યતા એ સમયતા સદ સુદૂર, અભ્દ-ઉન્‌-્નતખીએ સૈયદ હામીદતે આવાં 
આવાં વકફેને। બ્યવસ્યાપક (અમીર) બનાવ્યો અને ' જ%્રુલ્વાલિહ બે મુઝ[દર 
“વ આલહ”ન! ભાવી લેખક હાજી ઉદ્‌ દખીરને માસિક ૨૦૦ મહમ્દીના પગારથી 
આવા વકફેનાં નાણાં અરબસ્તાનમાં એ પવિત્ર સ્થળોમાં પહોંચાડવા માટે પસ ૬ 
કર્યા. ઈ સ. ૧૫૪૪ માં અન્ય વકફ-અમલદારે! સાથે હાજી અરબસ્તાન ગયા અતે 
કાય પૂરુ કરી ઇં.સ, ૧૫૭૬ માં પ।છા ફર્યા. 


અકખરનાં પ્રસ્‍્લામ પ્રત્યેતાં શ્રદ્ધા અને આદરને વ્યક્ત કરતે! બીજે એક 
અતિ મહત્વનો પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે : ઈ.સ. ૧૫૭૭ માં અકબરે ગુજરાતના 
“એક સુપ્રસ& સરદાર મીર અબૂ તુરાબતે “મીરે હજ” તરીકે નિયુક્ત કરી, પોતાના 
દરબારીઓ અને ખેગમોની એક ટુકડી સાથે મકકા શરીપ્તાં હજ માટે મે।કલયો., 
અરબસ્તાનનાં પવિત્ર સ્થળોમાં વહે ચવા માટે અકબરે અબૂ તુરાબને પાંચ લાખ 
રૂપિયા રેકડા અને એક હજાર ખિલઅત (ફિ'મતી વસો) આપ્યાં હતાં. ઈ.સ. 
"૧૫૭૯ માં અબૂ તુરાબ હજ કરીને પાછા ફર્યાં અને પોતાની સાથે “કદમે 
સ્સૂલ'' એટલ કૅ પેગ બર સાહેબનાં પવિત્ર પગલાં જેના પર અડિત દતાં તેવો 
એક મોરો પથ્થર મકા શરફ્માંથી લઈ આવ્યાં. એ સુરત આવ્યા અને એક 
“થી ઉપર ભાર દકદબાથીં એ પશથ્ચર્તે ફતેહપુર સકી મોકલ્યો, અકબરે કદમે 
રસનું સમાન કયું”, એણે ૧૦૦ [ફ: સુધો એ ભારે પશ્યરતે પોતાના ખભા પર્‌ 
'ઊંયચકયો અને ત્યાર પુછી વજીરો અતે સરદારોએ વારાફરતી એતે ઊંચકીને ચાર 
માઈલ દૂરથી શહેર સુધી તેએ લાવ્યા અતે અબૂ તુરાભતા મકાનમાં એને રાખ્યો,૭2 


૧૬સુ'] ધમ'-સ'પ્રદાચે [૩૮૧૦ 


ઈ.સ. ૧૫૮૦માં ૦વારે અબૂ તુરાબ ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે પથ્થરને 
પોતાની સાથે લઈ જવાની એમને પરવાનગી મળી. એમની ઇચ્છા એના ઉપર્‌ 
એક ધુમ્મટ બનાવવાની હતી. ગુજરાત પવિત્ર “કદમે ર્સૂલ''ને રાખવા માટે 
યોગ્ય સ્થળ હતુ, એ જમાતામાં ગુજર્‌ાતતે “પવિત્ર મકાનો દરવાજે? એ ઉપ- 
નામ આપવામાં આવ્યુ' હતું. ગયે પવિત્ર પથ્યરતે અમદાવ(દ નજીક આશાવળમાં 
લાવી એના ઉપર્‌ એક ભવ્ય મકાન બાંધવામાં આવ્યુ. 


અકબરે પોતાના સાત્રાજ્યમાં હિંજરી સતતે સ્થાને ઇલાહી સ વતની 
સ્થાપના કરતુ' એક ફેરમાત બહાર પાડયુ' ત્યાર્યી અકકરના સિક્રાએ ઉપરથી' 
હિજરી સવત દૂર થઈ અકબરના રાજ્યારાહણુના વર્ષયી છલાહી સ'વત ગણુવાતું 
રાખવામાં આવ્યુ. ઇલ્લારી વર્ષમાં ચાંદ્રમાસને બદલે સૌરમાસને સ્થાન આપવામાં 
આવ્યુ' અતે એના મહિતાઓતાં નામ પારસી મદિતાએનાં નામ પ્રમાણે" 
આપવામાં આવ્યાં. 


મુધલ સમય દરમ્યાન, બ્રારતમાં છસ્લામતે ૬4 કરતાર્‌ પીર ઔલિયાએ 
પણુ હતા. તેએ પોતાતા શુદ્ધ અને પવિત્ર જીવત દ્વારા સામાન્ય પ્રન્ન ઉપર. 
ભારે અસર ઉપનન્‍્તવી શકયા હતા, આ દરમ્યાન સૂફી સતે। અતે પીર ઓજ્તિયા- 
ઓતું મહેરવ વધ્યુ' હતુ. તેએ માંના ધણા! ફ્છીરી જવન, તો કેટલાક સ'સ.રી જીવત 
જવતા હતા. કેટલાક ગૂહ મતવાદી હતા, તે! કેટલાક દેવી શક્તિમાં માનનારા હતા. 
મૂટ્ીએ હદયની વાણીથો ખોલતા અતે તેથી સ્વભાવે ખૂખ જ શ્રહાળુ એવ! 
દહિદુઓને પણુ પોતાતા તરફ્થી આકષ શકતા, ધયા સંતોએ પોતાને સ પ્રદાય. 
શરૂ કર્યો હતો, તેએ ભર્1વક જતતાની ભક્તિના આધેકારી ખતી ગયા હતા, એ 
ઉપરાંત પીર્‌ ફફીર્‌ અતે ઓલિયાએ। દેશભરમાં ફરતા રહેતા અને ઇસ્લામ પ્રત્યે' 
આમ પ્રજના વિશ્યાસને દદીભૂત કરતા હતા.ઈ* 


મુધલ કાલ દરમ્યાન મુસ્લિમોના વણા ફ્િર્કા અસ્તિત્વમાં આવી ગયાઃ 
હેતા. વહોરાએ।ના દાઈ ગજરાતમાં આવી વરયા હત!, પરતુ ગુજરાતી વહોરા એ મા 
પેરાફ્િરકા પહવાને1 પ્રસ ગ મુધલ કાલ દરમ્યાન બની ગયે, આ પ્રસંગને “અખળબારૂદ- 
દોઆ તિલ અકરમીન''માં 1િસ્તાર્થી વર્ણવ્યો! છે, એના પ્રમાણે વહોરાએના ર૬ મા 


દાઈ સૈયદતા દાઊદ [બેન અજબરાહે પે'તાની બીમારીને કારણે, પોતાના હુદુટો 
અતે મશાએએ। સમક્ષ, સૈયદના દાઊદ ખીન મૃતુબશાહ પર્‌ નસ્સે જલી કરી. 
આથી તેએ  દ્ાઅવતે હાદિયાના કાનૂન મુજબ માલિક થયા. એ સમયે યમનયી 
શૈખ સુલેમાને પણુ તેમની તાઅતને કબૂક્ષ કરી, ચાર વષ સુધી દ્દાઅવતતુ' 


-૮૨]) મુઘલ કાલ [ પ્ર. 


કામ શાંતિથી ચાલ્યું, પરંતુ પાછળથી યમનમાં શેખ સુલેમાને દાઈતો દાવે] કરતાં 
નવે! ક્િરકે ઊભો થયે. 

શેખ સુલેમાત રૌયદના યૂસુક બિન સુલેમઃતના(સિહ્પુર) પૌત્ર હતા, તેએએ 
“દાઈ તરક પોતાને! દાવો ઊભો કરતાં, દાઊદી અને સુલેમાની ફિરિકા ઉદ્ભવ્યા, 
શેખ સુલેમાનના દાવાને કબૂક્ રાખતારાએ “સુલેમાની' અને સૈયદના દાઊદ બિન 
કુતુબશાહને વફાદાર રહેતારાઓ દાઊદી' વહોરાએ તરીકે એળખાયા.૭૫ 


ત્યાર પછી તો અ બ'ને ફિરકાએ વચ્ચે ધણ્‌ા ઝધડા થયા. શૈખ સુલેમાનને 
:મદદ કરનાર પ્ંષ્રાહીમે રોયદના દાઊદ બિન મુતુબશાહુ ઉપર ગુજરાતના સુ્ેદારની 
'મદદથા એક કરોડ અતે આઠે લાખ રૂપિયાતો દાવો! કર્યો. છેવટે અકબરના વઝીરે 
આાઝમ અખુલ ફઝકના ચુકાદાથી આ દાવો રદ થયે. અકખરે પણુ શૈખ દાઊદને 
'્રણુ' માન આધ્યાતો ઉટ્લેખ આમાં છે. 

ત્યાર બાદ રૌયદતા અખ્દ ઉત્‌ તૈસ બિન સૈયદના દાઊદ બિન કુતુબશાદના 
“સમયમાં અલી બિન ધબ્ાહીમે પોતાના ઉપર નસ્સે જલી થઈ હેોવાતે દાવે કર્યો, 
તો દાવો સ્વોકારનારાએ “અલ્િયા' વડોરાએ તરીકે ઓળખાયા, તેઓનાં રીત- 
રિવાજ અતે ધર્ામિ ક માન્યતાએ અન્ય વદેોરાએ। જેવી જ છે, પરતુ તેએ દાઊદી 
કે સુલેમાની વડેરરાએ સાથે શાદી વહેવાર રાખતા નથી. 


જહાંગીર ઉપર્‌ એના બચપણુથી જ ૪બાદતખાતની ચર્ચાઓને પ્રભાવ 
પડ્યો ઉતે।, એ પોતે સુન્‍્તી હોળ ૭તાં શિયાપ'થ તરફ માત ધરાવતો હતે. 
એતા ધામિકક વિચાર ઉદાર હતા, અલખત્ત, અકખરતી તુલનાએ એ સહેજ 
કઠોર અને સુન્તીઓ પ્રત્યે પક્ષપાતયુક્ત દેખ્પાય છે, 

શાહજહાં દસ્લામનું ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં માનતો. શરૂઆતમાં એણે 
| -કૈટલાંક અસાંદેષ્ણુતા-ભર્યા કાર્ય કર્યાં' હતાં. એણે બાદશાડ સમક્ષતે। સિજદો બ ધ 
કરાવ્યો, ઇલાહી સવત દૂર કરી હિજરી સન પુત: અપતાવ્યે, ઈ.સ. ૧૬૩૩ માં 
નવાં ખધાયેલાં મ'દિર્‌ તોડી પાડવાનું ફરમાન બહાર પાડયું, ધર્મ પરિવર્ત ત 
કરતારાતે અનેક લાભ આપવાનું નહેર ક્યું. બળપૂવ'ક ધ્મ'પરિવતત કરાવવાના 
કૈટલાક પ્રયાસ પણુ કરવામાં આવ્યા, એમ છતાં એનાં ખે સ'તાનો--દારા અને 
જહાંતઆરાના પ્રભાવથી આગળ ઉપર એણે આવી અસહિષ્ણુ નીતિતે ત્યાગ કયો હતો. 


ઓર'ગઝેબ ચારિત્યવાન, પરતુ કટર સુન્ની મુસલમાન હતે।. કુરાનતા આદેશે। 
અતુસાર્‌ રાજ્ય ચલાવવામાં એ માતતેો. ઇસ્લામના સિહાાંતોથી પ્રતિકૂળ બધી 
પ્રયાએ એણુ બ'ધ કરાવી. અકબરના સમયમાં મુલ્લાં ઉલેમાઓવનું વર્ચસ દૂર 
“થયુ હતુ' તે ઓર'ગઝેબના સમયમાં ખૂબ પ્રબળતાથી પાછું દાખલ થયું. 


૧૧ સુ'] પગ'-સ'પ્રદાચેઃ * (૩૮૩ 


ગુજરાતના સૂખેદદાર તરીકે જ્યારે એરગઝેબની નિમણૂક કરવામાં આવી 
ત્યારે અમદાવાદના રૂઢિચુસ્ત મુલ્લાંએતી ચડવણીથી એણે મહેર્દાવિયા કો પર્‌ 
અત્યાચાર કર્યા. મુફ્તી અખ્દુલ કવી અતે કાઝી અખ્દુલ વહાખે ઓરગઝેબને 
સલાહ આપી કૈ પાલનપુરથ! મહેંદવિયા કોમતા ધમગુર્તે ખોલાવવામાં આવે, 
જેથી એમની સાથે »્સ્‍્લામના સિદ્ધાંતોનો ચર્ચો કરી શકાય. એઓર્‌'ગઝેબના હુકમ 
અનુસાર પાલનપુરથી સૈયદ રાજૂ અમદાવાદ આવ્યા. ત્યાં સાંપ્રદણવિક સિહ્ાંતોતી 
ચર્ચા યઈ, પરતુ મૌલવીએના મનતું સમાધાન ન થયું, આથી એર ગઝેમે 
ક્તવો ખહાર પાડી સૈયદ રાજૂને અમદાવાદ છેડી જવા ફરમાન કયું . સૈયદ 
રાજૂ અમદાવાદથી પાછા જૂરતાં રુક્તમબાગમાં વિશ્રામ અર્થે ગયા. રૂઢિચુસ્ત 
મુહ્લાંએની ચડવણીથી અમદાવાદના કેટવાલે સૈયદ રાજૂ પર હુમલે। કર્યો, એ 
દંગલમાં સૈયદ રાજૂ પોતાના ૨ર અતુયાયીએ સાથે શહીદ થયા, એમનાં શખેને 
ત્યાં જ દાટી દેવામાં આવ્યાં, ભરાતે અહમદી' અતે 'તારીખે પાલનપુરમાં આ 
પ્રસંગનૃ વણત કરવામાં આવ્યુ છે.૭5 

ધામિક અર્સાહ્ષ્ણુતાતા આવે બીન્તે પ્રસંગ ઈ.સ. ૧૬૯૧ માં બન્યે।. 
મે।મન!એ1 અને મતીઆએ! પ્રમામશાહી [રકાના અનુયાયી હુતા, ૧૫ મી સદીના 
ઉત્તરાધમઃ પ્રખ્યાત ઇસ્માઈલી ઉપદેશક ધમામુદ્દોનના ઉપદેશથી કેટલાક હિ દુએ। 
અને લેઉવા કણુબીએા ઇસ્ક્ષામ સ્તીકારી છમામશાહી સ'પ્રદાયમાં ભળ્યા હતા. 
ઈ.,સ.૧૬૯૧ માં સૈયદ શાહ આ ફેર્કાતા ધર્મયુર્‌ હતા. એમના અનુયાયીઓ 
પીરાણા જઈ પોતાના ધમ ગુરુની ભક્તિ કરતા. રૌયદ શાહજીની ખ્યાતિતી ધ્યાને 
ફ્ારણે રૂઢિચુસ્ત મુલ્લાંએએ એર્‌'ગઝેબતે આ સમાચાર પહોંચાડયા, એર ગઝેબે 
ગુજરાતના સુખેદદારતે હુકમ કય કે રોવદ શાહજતે શાહી દરબારમાં મોકલવામાં 
આવે, જેથી એ સપ્રદાયતા સિદ્ધાંતાની ચકાસણી કરી શકાય. શુન્નતખાતના 
માણુસ પીરાણા ગયા, શાહજીને લર્ક અમદાવાદ તરફ જતાં માગમાં શાહએ 
ઝર્‌ પીતે આત્મહત્યા કરી, એના પરિણામે મોમનાએ અતે મતીઆએ।એ 
એર'ગઝેમ સામે અસફળ બળવો કઢી, એમાં ધણાની હત્યા થઈ,9૭ 


સુન્તી ઓરગઝેબને શિય! મુસલમાને। પ્રત્યે ભારે નફરત હતી. ગુજરાતની 
જસ્માઈલી વહોરા કોમ એના રેષતું પાત્ર બતી ગઈ. એના હુકમથી અમદાવાદ 
આ કેમની મસ્જિદમાં સુન્ની ઇમામાતી અતે મુઅઝીમાની નિમણૂક કરવામાં 
આવી, ઈ.સ. ૧૭૦૩ માં એતી પાસે રજૂઆત કરવામાં આવી કે પંસા અને 
તાજ નામના ખે વહેરાએ; નાસ્તિક સિદ્ધાંતનો પ્રચાર કરે છે, અમદાવાદન! 
સદ્ર શેખ અકામુદ્દીનતી રજૂઆતતે કારણે તેએતે ટેદ કરવામાં આવ્યા અતે 


૨3૮૪] સુઘલ ડાલ [ પ્ર. 


દિલ્હી દરબારમાં કેદી તરીકે રજૂ ફરવામાં આવ્યા, થોડા સમય પછી એવ 
સમાચાર મળ્યા કૅ ખાતજી નામે ઇસ્લાઈલી વહેરાઓના એક તેતા, અન્ય બાર 
વ્યક્તિઓની મદલ્થી નારિતક સિદ્ધાંતના ઉપદેશ કરે છે. એ લોકોએ ઇસા અને 
તાજનતી મુક્તિ માટે એક લાખ અને ચૌદ્દ ૯ર ર્પિયા એકઠા ડર્યા છે. તેએ 
પાસે પોતાના સિદ્ધાંતોને ફેલાવો! કરતાં ૬૦ પુસ્તકે! પણુ છે. ઓર ગઝેબે તો 
ગુજરાતના સુખેદારને હુકમ કયી કે એ મુલ્લાંતે એના બાર્‌ સાગરીતો! સાથે કેદ કરી, 
એનાં પુસ્તકો તથા એકત્ર કરેલ ધન સાથે દિલ્હી દરબારમાં મોકલવામાં આવે. 
એ ઉપરાંત વહોરાએનાં બાળકે તથા અશિક્ષિત મોટેરાઓતે ધમતું સ્રાચુ' જાત 
મળે તે માટે તેઓને રૃઢિચુસ્ન સુન્તીઓને અપાતુ શિક્ષણુ આપવામાં આવે. 
અમદાવાદ તથા અત્ય પરગણાંતી આ ગ્રસણે ભવસ્થા કરવાનો હુકમ એણે કર્યા 
અને એ માટે જરૂરી ખચની રકમ પસ્માઈલિી વહોરા કોમ પાસેથી વસૂલ કરવાતી 
તાકીદ કરી. આ રીતે સમગ વહોરા કોમ ઉપર એણે ભારે અત્યાચાર કર્યા.7« 


ઓર્‌ ગઝેમતી ધાર્મિક અસહિષ્ણુતા તમામ ગેરસુન્તી લોકે તરક હતી. 
સુન્ની ઉલેમાએ અને અન્ય સૈયદે તરમ એ મા-તી લાગણીથી જેતા. આલમ 
રાજાનો હવાલે! સ ભાળતા ખુખારી સૈયદદોતે એણે ધણી બક્ષિસ આપી દતી. 
ઓઔર'ગઝેમ રૂહિચુસ્ત સિહ્ધાંતાતા પાલનમાં હમેશાં વ્યસ્ત રહેતે. એના પિતાને 
કેદ કરી એ દિહહી સલ્તનતતો અધિકારી બતી ગયે! હતે!. ઇસ્લામતા નિયમ 
પ્રમાણે જુમાની નમાઝમાં પોતાતા ખુતબે! પઢવા માટે એણે કાજતે વિનતી 
કરી, પરંતુ તે સમયના સાખ્રાજ્યના કાજી ઉલ્‌ કુજ્જતે પિતાની હયાતીમાં 
પુત્રના નામતો ખુતમે। પદવાતે! ઇતકાર ક્ષો. આથી ઓરગઝેબ દ્િધામાં પડયો. 
તે સમયે ગુજરાતના અશુહિલપુર પાંટભુના એક, સુત્તી વિદ્દાન, શૈખ અખ્દુલ 
વહાખે ઓર્‌ંગઝેબને દિધામાંથી મુક્ત કર્યા, શૈખ કાજી ઉલ્‌ કુન્જત સાથે ધાશિષક 
ચર્ચા કરી એમણે સિદ્ધ કયું” કે ઓર'ગઝેમના ત!મતે। ખુતબે। પટવાતું' શાઅ- 
સમત છે. આ સેવાની કદર કરીતે ઓરગઝેમે શૈખ અખ્દુલ વહાબને કાજ 
ઉલૂ કજજાતને ઊંચા હોદ્દા પર તીમ્યા, 

ઔર ગઝેબનાં બધાં કાર્યો પાછળ એની ધામિંક ભાભના દેખાય છે, અન્ય 
ધર્માવલ ખાએને અતે અન્ય મુરિલિમ સ પ્રદાયોને એનામાં ધાર્મિક ઝવૂત દેખાય 
એ રવાભ્ાવિક છે. પરતુ ચારિત્યશુદ્ધિ અને સિદ્ધાંત-પાલતમાં એ અટલ હતો, 
એ દૃણ્િયો જતાં સારાયે સામ્રાજ્યમાં એણે સુન્ની સિહ્ાાંતોનું પ્રચલન કયું. 

બહાદુરશાહ શાહઆલમ ૧ લે! શિયામતાવલભી હતે!. એના સમયમાં 
ઈ.સ. ૧૭૦૮ માં ગાઝી3દીનખાનતે અમદાવાદના સૂખેદાર તરીકે મોકલવામાં 


૧૧ મુ] ધસ -સ"'પ્રદાચે (૩૮૫. 


આવ્યે! હતો. ખહાદુરશ્રાહે પોતાના એ સૂખેદારને હુકમ કર્યો કે શુક્વારની આમ 
નમાઝમાં, જ્યારે પેગ ખર સાહેબના ઉત્તરાધિકારીએાનાં નામ લેવામાં આવે ત્યારે, 
ઉજ, અલીતાં બિર્દોમાં “વસી” (વારસદાર) શખ્દ ઉમેરવામાં આવે અમદાવાદતી 
જમે મરિજ્દ્માં જ્યારે ખતીખએે એ પ્રમાણે શખ્દપ્રયોગ કર્યો ત્યારે સૃખેદ્યર્‌ સાથે 
આવેત્ત તુરાની સિપાહીએ એ એતે! વિરોધ કર્યો અને પૂરીથી એ શખ્દપ્રયોગ ન 
કરવાની ખતીબને ચેતવણી આપવામાં આવી, પરતુ આ બાબતમાં એ મફમ 
રહેતાં એક રૂઢિચુસ્ત મુસલમાને એને મિમ્બર ( વ્યાસપીઠ ) પરથો ખે'ચી કાઢી. 
એનું ખૂત કયું ,૭૬ 

આ ખધા પ્રસગે પરથી સુધલ કાલ દરમ્યાન ઇસ્લામતું સ્વરૂપ સ્પજ્ થાય 
છે. રાગા જાળલ્ય જારળણ્‌ 1 બાદશાહ દ્રારા ધામિ ક સિદ્ધાંતોને પુજિ મળતી અને 
એ મમાણે પ્રજ્નએ પોતાની માન્યતાએ અતે સિદ્ધાંતો ધડવાં પડતાં. સામાન્ય 
મુસલમાન તો! છરલામતા મૂળભૂત સિદ્ધાંતોના પાલન દાસ પોતે મુસ્લિમ તરીકે 
જવી શકતે, પર'તુ સાંપ્રદાયિક સ સ્કાર પામેલ મુસ્લિમ અન્યમતાવલ'બી મુસલમાન 
સાથે સધ્રષમાં આવતે, ર્હિચુસ્ત મુલ્લાંએ પોતાનું વચ*સ ચાલુ રાખવા માટે 
અનેક પ્રયત્ન કરતા, પરિણામે આંતરિક સધષ ઉત્પન્ન થતો. અકખર જેવા 
ધમ સહિષ્ણુ બાદશાહેના સમયમાં આવા સ'ધર્ષ ધણા એખા જેવા મળે છે, 
પરંતુ ઓરગગ્રેબ જેવા ધર્મ'ચુસ્ત બાદશાહન! સમયમાં રૂદિચુર્ત મ્યાગના 
વચસ તીચે આવા ધણા શ'ધષ' પ્રગટ થયા છે. 


3, જરથોસ્તી ધર્મ 


જસવાટ ભને પ્રસાર 

ઈ.સ. ૧૫૧૬ માં નવસારીમાં પવિત્ર આતશ લાવ્યા ખાદ પારસીએએ 
ધણી પ્રગતિ કરી હતી, પવિત્ર આતશ્ચને વાંસદાથી તવસારી લાવવામાં આવ્યે! 
ત્યારે સ'“નશન ત્રણ મોખેદો નવસારી આવીને વસ્યા હૃતા, નવસારીમાં આ 
સમયે જે મૂળી પારસીએ હતા તે ભાગરિયા કૅ ભ્ાગલિયા તરીકે એળખાયા, 
કેમકે પોતાની કમાણીતેો-આવકનો ભ્ઞાગ તેઓ વહેચી લેતા હતા.“* ધામિષક 
કરિયઃવિધિ કરવાનાં હક બાબત નવસારીના ભાગરિયા અને સ'જાષા મે।મેદે! વચ્ચે 
વખતોવખત -મતભેદ હોભા થતા હતા અંતે અ'દરોઅ દર તકર!ર ચાલતી ટતી. 
આ તકરારે નવસારીમાં વારવાર ભયાનક રૂપ લીધુ હતુ' અતે એતે! નિફાલ 
આતશતે પોતાના ખચે* નવસારી લાવનાર પ્રેતિષિત શેઠ ચાંગા આશ્ચા કે તવ* 


ઇતિ-૬-ર૫ 


૩૮૬] મુધલ કાલ |. 


સારીતા પહેલા વડ! દસ્તૂર મહેરેછી રાણા પણુ લાવી શકયા ન દતા, આમં 
છતાં પવિત્ર આતશ્ચને કારણે પારસીએતા નવા મથક તરીકે નવસારીની ખ્યાતિ 
દેશવિદેશમાં પ્રસરી હતી, 


જુધલ બાદશાહે અને જરધેદસ્તીએ! 


એમ કહેવાય છે કે મૃધલ બાદશાહ અકબર ઈ.સ. ૧૫૭૩ માં સુરતમાં હતો 
ત્યારે એને નવસારીના પ્રયમ વડા દરતૂર્‌ માંહયાર-માહયારજ-મહેરજી રાણા સાથે 
મુલાકાત યઈ હતી. બાદશાહ એમની સાથેની ધમ ચર્ચાથી ઘણે પ્રભાઈઉવત ચયે। 
હતે।, 'ફ્તેહપુર સીકોના છબાદતખાનામાં ધમચર્ચા કરવા માટે બાદશાહ અકબરે 
ઈ.સ, ૧૫૭૮ માં એમને દિદ્રી આવવા આમ-્રણુ પાઠવ્યું' હતુ. અકબરે એમની 
પાસેથી જરથોસ્તી ધર્મના સિદ્ધાંતાની સમજ ડેળવી હતી. એમની આચાર્‌- 
વિચારનો પવિત્રતાથી અકબર અજયે! હતો. એમતા ઉપદેશની અતે વ્યક્તિત્તની 
અકબર ઉપર એવી ઊંડી અસર થઈ હતી કે એણે પોતાના એક સિકકા પર 
જરથોારતી ધમને સિહ્ધાંત કોતરાવ્યો! હતે. એ આ પ્રમાણે હતે1ઃ “જે માણુસ 
સીધા રસ્તા ઉપર્‌ ચાલે છે તેતે મે કદી સ કટમાં જેયે! નથી.'*”૨ પે।તાના 
કુટુંબના નિભાવ અથે દસ્તૂર મહેરજીતે નવસારીના પારચેલ પરગણામાં ૨૦૦ 
વીધાં જમીન બાદશાહ અકબરે ભેટ આપી હતી. આ દસ્તૂરના અવસાન બાદ 
એના દીકરા ફેકેબાદને ખીજી ૧૦૦ વીધાં જમીન કૂટું બના નિર્વાહ અથે" આપી 
હતી. ભૂમિદાતનતાં આ બતે ફ્રમાત અકબરે અનુકેમે ઈ.સ, ૧૫૯૦ અને 
૧૬૦૩ માં કર્યા' હતાં,“ અકબરે પોતાના પબાદતખાનામાં ઈ.સ. ૧૫૮૦ માં 
પપિત્ર આતશ ખહેરામતી સ્થાપના કરી હતી અને જહેરમાં એ આતશનતી અને 
સૂર્યની ઉપાસના કરતે। હતો,“* ગુજરાતમાંથી પારસી દસ્તૂરોનું જે પ્રેનિનિધિ* 
મડળ ઈ.સ. ૧૫૮૨ માં અકબરને મળવા ગયું હતું તેતે! એના પર તોંધપાત્ર 
મ્રભાવ પડયો હતે], અકેબરે ઈ.સ. ૧૫૮૪ માં જે નવે “લારી સવત” શરૂ 
કયે હતો તેમાં મહિતા અને દિવસોતી ગણુતરી ઈરાની પ'ચાંગ પ્રમાણે સ્વીકારીને 
મહેતા તયા દિવસે।નાં નામ ઈરાની રાખ્યાં હતાં, વળી અકબરે પોતાના રાજ્યમાં 
જરથેઃસ્તી ધમના ઉત્સવો અને તહેવારો ઊજવવાતી ન્તહેરાત પણુ કરી હતી,«૫ 


બાદશાહ જહાંગીરે પોતાતા રાજ્ય-અમલ દરમ્યાન ઈ,સ, ૧૬૧૮માં 
નવસારીના ખે દસ્તૂરાતે શૃમિદાત અગેતું ફરમાન કાઢેલું, આ ખે દરતૃરે તે 
'હુહ્લા જમાસ્પ અને મુલ્લા હોશ ગ. ચુજરાતની લાંખી મુલાકાત દરમ્યાન બાદશાહ 
જહાંગીર અમદાવાદ આવવાને હતો ત્યારે એના દરબારમાં એને મળવા માટે 


૧૧ સુ] યુસ-સ'ગ્રદાચે [3૮૭ 


આ બે દરતૃરોએ ધશ્‌ા। લાંબા સમય સુધી નિષ્ઠાપૂર્વક રાહ જેઈ હતી. બાદશાહ 
જ્યારે દરબારમાં પધાર્યા ત્યારે એમને તેઓએ નવસારીના જૂઈ અત્તરની ચાર 
બાટલી ભેટ ધરી તી. આ ભેટથી પ્રસન્ત થઈને જહાંગીરે તેખોતે પોતાના 
દરબારમાં સે! રૂપિયા રેકડા અને સુરત જિલ્લાના તવસારી કસ્ખાની ૧૦૦ વીઘાં 
જમીન દાનમાં આપી હતી.૬5 

આ રસ્તૂરોની વ શાવળી જેતાં એમ જણાય છે મુલ્લા જમાસ્પનું મૂળ 
નામ ચાંદ્જી કામદીત હતું. રથાનિક આધારભૂત વાયકા પ્રમાણે બાદશાહ અકબરે 
એમને “મુલ્લા “જમાસ્પ”નું બિસ્દ આપ્યું હતુ . શકય છે કૈ નવસારીથી પારસી- 
. ઓવું જે પ્રતિનિધિમ'ડળ અકબરને મળવા માટે દિલ્હી ગયુ હતું તેમાં દરતૂર 
મફેરજની સાથે ચાંદ કામદીન પણુ ગયા હોય અતે એમની સાથેની ધમ'- 
ચર્ચાથી પ્રભાવિત થઈને એમને આ ખિરુદ આપવામાં આવ્યુ' હોય,«૭ 

અકબરે શરૂ કરેલો! ઇક્ષાહી સવત જહાંગીરે ચાલુ રાખ્યો હતો અને પોતે 
ચુસ્ત મુસ્લિમ હોવા હતાં એણે પોતાની આત્મકથામાં વષોની સખ્યા અને માસનાં 
નામ ઇલાહી સ'વત પ્રમાણે આપ્યાં છે,૮૮ 


ઓર'ગઝેબે જજિયાવેરો હિ'દુએની જેમ પારસીઓ ઉપર પણુ નાખ્યો 
હતે।. વળી સુરતમાં મુધલ અમલદારે! પારસીઓને જુદા જુદા પ્રકારે ક્રનડગત 
કરતા ઠંતા. આ બધાં કારણે।ાથી સુરતતા નામાંકિત દાતવીર પારસી રુરતમ 
માણેકે ઈ.સ. ૧૬૬૦ માં* દિલ્હી રૂબરૂ જઈતે ઓર'ગઝેબને ફરિયાદ ફરી હતી, 
પરિણામે ઔર'ગઝેબે પારસીએ। પાસેથી લેવાતે। જજિયાવેરે। રદ ફર્યો હતે. 


૧૭ મી સદીના ઉત્તરાધ'માં રુસ્તમ માણેક શેઠે” સુરતમાં તેમજ એની 
આસપાસનાં ગામોમાં ઘણાં પુલે ફૂવા તળાવ ધમ'શાળાઓ વગેરે બધાવ્યાં 
હતાં. ગુજરાતના પારસી સમાજમાં દાતવીર તરીકે એમની ખ્યાતિ હતી. આજે 
પણુ સુરતમાં જે વિસ્તારમાં એમની મિલકત હતી તે “ રુરતમપરા” નામથી 
એાળખાય છે,૬૨ 


આપતઢ બહેરાસ--તવસારીથી વલસાડમદં 

ગુજરાતમાં પારસીએની વસ્તી વધતાં તેમે।ની ધાર્મિક ક્રિાવિધિ મારે 
મોમેદોએ પાંચ પ'થક પાડયા હુત1ા, આમ છતાં તેએ વચ્ચે વખતોવખત વિખવાદ 
થતો હતે. સ'નનણુથી આવેલા મોખેદેો અતે તવસારીમાં વસતા અસલ મોખેદે! 
વચ્ચે ઈ.સ. ૧૫૧૬ થી આવકતી વહેંચણીના ભાગ અગે વિખવાદ શરૂ થયે 
હતે. આ વિખવાદે ઈ.સ. ૧૬૮૬ માં ઉમ સ્વરૂપ લીધુ', નવસારીમાં મોટુ 


૨૮૮] મુઘલ કાલ [3૬ 


રમખાણ થયુ. આ રમખાણુ સ'જસા! અને ભાગરિયાં અથે!રનાનેો. તેમજ 
ખેઠદીતો વચ્ચે જામ્યું” હતું, જેમાં કેગલાક્ને મતે આઠ૨ અથવા એક અન્તન'ત 
પારસી કવિ હૈ જેણે “સ'ન્‍નણા ભાગરિયાના વિખવાદ'નું કાવ્ય રચ્યું છે તેના 
મત મુજબ, સાત*3 પારસીઓનાં ખૂન થયાં, આ રમખાણુમાં ધણા પારસી 
ઘવાયા હતા. પરિણામે નવસારીના છ મેોખેદોને ખૂન કરવાના આરોપસર સુરતના 
બ'દીખાનામાં કૈઠ્ઠ પૂરવામાં આવ્યા હતા. તવ મહિના બાદ સુરતના વડા 
અકબર મોદી કુવરજી નાનાભાઈનાં પ્રયત્તાો અને લાઞવગથી તેએને છેડી 
મૂકવામાં આવ્યા હતા, અ કારણુથી નવસારીના ખેઠદીનોએ ખૂખ ઊહાપોહ કયે 
વતો. નવસારીમાં થયેલા આં વિખવાલદને! કોટ કચેરીનો આશરે! લેગા હતાં 
સહેલાઈથી અત આવ્યો ન હતે. ગાયકવાડ સરકારના હુકમથી છેવટે સ જણા 
મોખેદો આતશ બહેરામતે નવસારીથી ઈ.સ, ૧૭૪૧ માં વલસાડ લઈ ગયા ત્યારે 
જ આ વિખવાદનેો અત આવ્યે!,૯૪ 


સુરતમાં પારસીઓનેો વસવાટ 


મુધલ કાલમાં નવસારી અને અન્ય પથક્રોના પારસીઓએ પણુ સુરતમાં 
ધધાથે" આવીતે વસવા2 શરૂ કયો હતો. અહીં વેપાર માટે યુરૂપના દેશમાંથી જે 
વેપારીએ આવતા હતા તેમના દલાલ દુભાષિયા તાણાવટી કે ભાગીદાર તરીકે 
પાર્સીએ આવીતે સ્થિર થયા હતા. વળી સુરત અતે એતી આસપાસનાં ગામે।માં 
પારસીખોતી વસ્તી વધવાથી ગોદાવરા પથકતા વડા મથક સ૫'કલેશ્રરમાંથી ચાસ 
મોબેટે નામે પેસ્તન ખોરશેદ, અસ્પ'દયાર ચાંદા, કામદીન ખહેરામ અને લીમજ 
મહેગજતે મોકલવામાં આવ્યા હતા,૯૫ 


ઈ.સ. ૧૭૨૧ માં ર$ મી નવેમ્બરે જમાસ્પ નામનો એક ઈરાની મોખેદ 
સુરત આવ્યે] હતે।, એણે અહી ના પારસીએ।ના પ'ચાંગતી ગણતરીમાં એક માંહનાને 
કૂ વત જેયે1 હતો, પરતુ સુર્તતા પારસીએતું આ બાબતમાં ધાશિક ઝનૂન 
જેઈતે એ ગભરાયે। દતો, એગે સુરતતા દસ્તૂર દારાબતે, નવસારીના દસ્તૂર જામાસ્પ 
આશાતે અતે ભરૂચના દસ્તૂર્તે “ઝદ-પહેલવી” શાસ્ત્રત્ર"થ શીખવ્યા હતો. 


જવ્‌1જ' બ્રુશિયર્‌ નામતો અ ગ્રેજ અમલદાર સુરતમાંથી ઈ.સ, ૧૭૧૮ મ 
પ્રાપ્ત કરેલી વદીદાદ, વિસ્પદ અતે ઝ'દ-અવસ્તાતી નકલો સ્થાનિક પારસીએ। 
પાસેથી મેળવી ઈ.સ. ૧૭૨૩ માં ઇંગ્લૅન્ડ ગયો હતે, પર'તુ ઇંગ્લેન્ડમાં આ પુસ્તક 
વાંચતાર કોઈ હતું નહિ, 


૧૧ સુ'] પસ-સ'પ્રદાચેો [3૮૯ 


પી'હારાઓના ત્રાસને કારણે ઈ.સ. ૧૭૩૩ માં સ'જણુદ પાર્સીએ। પવિત્ર 
આતશને નવસારીથી જેખમ વહોરીને સલામત રીતે રાતોરાત સુરત લઈ આવ્યા 
હતા અને એ જ 3૫માં પાછા સુરતથી નવસારી લાવ્યા હેતા.૬* 


આતશ ખહેરામ--તવસારીથી ઉદવાડા 

નવસારીથી પવિત્ર આતરાને ઈ.સ. ૧૭૪૧ માં વલસાડ લાવ્યા હતા, પરતુ 
રાજકીય ઊચલપાથલને કારણે ત્યાંથી સ જણા મે।ખેદો પાર નદી એળ ગીને ઈ.સ. 
૧૭૪ર ના ઓકટોબર માસની ર૮ મી તારીખે આ પાતિત્ર આતશતે ઉદવાડા લઈ 
ગયા.૯૬ ઉદવાડાર્માં શેઠ બનાજીએ બ'ધાવી આપેલ આતશ બહેરામમાં એ પવિત્ર 
આતરા રાખવામાં આવેલ છે. ઈરાનથી લાવેલા પવિત્ર આતશતે લગભગ અઢીસો! 
વષષ્થી પાર્સીએએ ઉદ્વાડામાં જતનપૂર્વક આદરથો જાળવી રાખેલ છે. આ 
કારણુથી જ પારસીએ। માટે ઉદવાડા સોથી અગત્યનું તીર્થધામ બન્યુ' છે. 


વસવાટતે1 વિસ્તાર 

ઈ.સ. ૧૬૪૦ માં અગ્રેજ્નેએ પોતાને વેપાર્‌ સુરતથી મુંબઈ 'સેડયો 
«યારે એ વષમાં સુરત પાસેના સુમાર ગામના દોસલજ નત(ભાઈએ મુભઈમ 
વસવાટ કર્યોં હતા તે તેએ પોર્ટુગીઝ સત્તાકાળાએ।ના કારભારી તર્‌કે નોકરીમાં 
રલ્રા હતા.3*” પારસીએ। તી વસ્તી વધવાને કારણે જ“બઈમાં જુદ્દા જુદા વિસ્તારમાં 
પાર્સી દાતાઓ તરફથી વખતોવખત દખમાં ખાધવામાં આવતાં હતાં. 

આ સમયમાં પાર્સીએ નવસારી વલસાડ સુરત ઉમરગામ ભરૂચ અ'કલેશ્ષર 
ખ'ભ્રાત સોનગઢ નવાપરા વ્યારા વસઈ અમદાવાદ મુબઈ થાણા પુશ વગેરે 
સ્થળોએ વસતા હતા અતે પોતાનો ધમ પાળતા હતા. 


પાદટીપો 


૧. દુર્ગાશ'કર રાસી, “શૈવ ધર્મનો સ'ક્ષિપ્ત ઇતિહાસ', પ. ૭૭ 


વગમ, એજન, પૃ. ૧૪૫ 

ર. “કચ્છની સાંસ્કૃતિક ચાત્રા', “પથિક”, વર્ષ ૧૩, અ'ક 3, પૃ. ૭૭ 

૩. દુર્ગાર'કર શાસ્ત્રી, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૧૬૮ ક 

૪. નાકર કવિ દિસાવાળ વણિક હતે; પોતે રચેલાં આખ્યાન પોતાના એક બ્રાહ્મણ મિત્ર 
મદન કે મદતસુતને યોગક્ષેમ અચે સોપી હેતે! હતો (કે. કા. શાસ્ત્રી, “કવિચરિત', 
ભાગ, ૫. ૬૦૪). અનુમાન થાય છે કે નાકરનો એ મિત્ર પૌરાણિક કે માણુશટ્ટ હરો. 


૩૨૦ ] ' ગ્રુધલ કાલ [%. 


૧૭, 


દુર્ગાશ'કર્‌ શાસ્ત્રી, ઉપ્ચુંક્ત, પૂ. ૧૬૪-૯૬૫ 


, “શ્રીમાલ પુરાણ્‌' (અધ્યાય ૭૦) અતુસાર, થરીમાળીઓનાં કેટલાંક ગે!ત્રોની કુલદેવતા 


વઢયક્ષિણી અતે કેટલાકની ભૂતેશ્વરી છે. અર્વાચીન શ્રીમાલ કૅ ભીનમાલના પાદરમાં 
ક્ષેત્રપાલનતુ' મદિર છે ત્યાં ક્ષેત્રપાલ ઉપરાંત વટયક્તિણી અને ભશૂતમાતાની પૂક્ત થાય 
છે, સરસ્વતીના તીરપ્રદેરાનાં તીથે વણુ"વતાં 'સરસ્વતીપુરાણુ' માં (સગ ૧૬, શ્લોક 
૨૫૫) સહસ્રલિ'ગ સરોવરના કિતારે ભૂતમાતાતું મદિર હોવાનું કછું છે. પ્રભાસ- 
પાટણુમાં ભતમાતાતુ' મ'દિર હોવાનુ “પ્રભાસખ'ડ'માં છે. ભૃતમાતા એ જ ગુજર્‌ાત- 
પ્રસિદ્ધ બૂટમાતા, અરણેજ ઉપરાંત વહેવાણમાં લખતરમાં અતે મહેસાણા પાસે 
આટા પાલટી ગામમાં બઢ માતાનાં મ'દિર છે [ ભે. જ. સાંડેસરા, “ અનુસ્મૃતિ”, 
પૂ. ૩૩-૩૪). 


* નમંદારા'ક૨ મહેતા, “શાક્ત સ પ્રદાચ', પૃ. ૯૮-૯૯ 


* શૈ. જ. સાંડેસરા, ઉપયુક્ત; પૃ. ૭૪ 


ગાયકવાડ એ રિયેન્ટલ સિરીઝત! ૮૧ મા ગ'થ તરીકે ૧૯૩૭ માં એ પ્રસિદ્ધ થયે। છે. 


* નમદાશ'કર મહેતા, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૫૧૨-૧૧૫ 
, એ %, પૃ, ૧૧૯ ૧ર. એ જ, પૃ. ૧૨૦-1૬૨૭ 


5, એ જ, પૃ. ૧૨૭. જતીબાઈતાં છવત અને કવનના વિગતે પરિચય માટે જુએ 


૬ટ્ી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના અહેવાલમાં શ્રી ડાહ્યાભાઈ દેરાસરીને। [નેબ'ધ 
“નીબાઈ--એક પ્રાચીન રાકત કવવિત્રી'. 


€૦100115521141, 77/5/07) 0/ €%74/૮#, 101. 11, 0. 388 


. કૈ. કા. રાસ્રી, “ થ્રીવલ્લશાચાર્ય મહાપ્રભુ ', પૃ. પ૬ તથા ૧૬૪ 


નરોડામાં ગોપાલદાસ ક્ષત્રિયના વરમાં વલ્લલચાય જ મુકામ કર્તા, ગોપાલદાસની 
વિન'તીથી આચાર્યશ્રીએ એમને ત્યાં ઠાકે!રજીતુ” સ્વરૂપ પધરાવ્યુ' હતુ. આ શ્રી. 
શયામલાલજીનુ' સવરપ, જે હાલ અમદાવાદમાં કાકષુપુરમાં દે!શીવાડાતી પોળમાં શ્રો 
નટવરલાલજઝ નજીક વિરાજે છે (કે. કા. શાસ્્રી, ઉપયુક્ત, પૃ. ૯૩ ). લોક્સમુદાયમાં 
આ મદરની પ્રસિદ્ધિ તટવરલાલ-શ્યામલાલન] મ'દેર તરીકે છે. 


સિદ્ધપુરથી વલ્લશાચાચછી પાટણ પધાર્યાં હતા અને એમણે સહસ્લિ ગ સરોવરના 
કિનારે સુકામ કર્યો હતો! એવી સ્થાનિક અનુશ્રતિ છે તથા “વહ્લભદિગ્વિજય' આદિ 
ગ્ર'માનું એતે અનુમોદન છે. પાટણુમાં એમણે ભાગવત-પારાયણુ નહિ કયું હોય 
અને તેથી ત્યાંના નિવાસસ્યાનને બેઠક તરીકે પ્રસિષ્દ્‌ નહિ મળી હોય એમ જ 
અનુમાત યાય છે. 


૧૧મુ'] પસ'-સ'પ્રદાચે। | 35% 


૧૮. 


૬૯. 
૨૧. 
૨૨. 
ર૪, 


૧૫. 


૨૬. 
૨૭. 
૨૮. 
- કૈ, કા, સાસ્ત્રી, “શીવલ્લભાચાય મહાપ્રભુછ', પૂ. 9૫૫, ૨૧૫ 
૩3. 


વલ્લભાચાયજતી ૮૪ બેઠકોના પરિચચ માટે જુએ કે. કા. રાસ્રી, ઉપયુક્ત, પ- 
૧૭૭-૨૧૯૬. 

એ 7, ૫. ૧૭૩ ર૦, એ જ, પૃ. ૧૭૪ 
તવીનચ”"દ્ર આચાચ', “મુધલકાલીન ગુજરાતતે! ઇતિહાસ', પૂ. ૨૨૬-૨૭ 

કે. કા. ક્ષાસ્્રી, ઉપર્ઝુક્ત, હૃ. ૧૭૪ ર3. એ જ, પૃ. ૧૭૫ 
એ જ, પ્રસ્‍તાવના, પૃ, ૭-૮. આ કાલમાં દોરાયેલાં કૃષ્ણુચરિતવિષમક ચિત્રોમાં 
મુધલ વેશભૂષાની ભારે અસર છે, આજે પણુ ગુજરાતમાં ભજવાતા ભવાઈના વેરો।- 
માંના કૂપ્ણુચરિત-વિષયક વેસેોના પોશાક આદે ઉપર સ્પષ્ટ મૃુધલ પ્રભાવ છે. 
સ'ભવ છે કે એ વેશે।નુ' છેવટનું' સ'કલન સુઘલ કાલમાં થયુ' હેય. 

ઉદ્દાહરણુ તરીકે, જેન ધાતુપ્રતિમા-લેખે। હેપરથી જણાય છે કે વાયડા જ્ઞાતિનો 
સારો એવે! ભાગ અગાઉ જૈન પર્માનુયાયી હતે।. વાચડા જ્ઞાતિના મૂલ સ્થાન 
(પાટણ પાસેના) વાચડ ઉપરથી જનેતા વાયડ ગચ્છ નીકન્યો છે અને એમાં 
પ્રસિદ્ધ જૈન આચાર્યો થઈ ગયા છે. એ આખી જ્ઞાતિ વલ્લભાચાય છ પછીના સમય- 
માં પુણિમાર્ગની અતુચાયી થઈ જણાય છે. થ્રીમાળી પે।રવાડ શે।ઢ ખડાયતા લાડ 
નાગર વાણિયા આદિમાં પણ આવાં સ'પ્રદાચ-પરિવર્તન થય. 


કે, કા. શાશ્ની, ઉપયુક્ત, પૃ. ૧૭૪ 


કે, કા. શાસ્ત્રી, “કવિચરિત', ભાગ, ૨, પૃ. ૪૯૪-૯૭ 
એ જ, પૃ. ૪૯૮-૬૯૯ ૨૯. એ જ, પૃ. ૫૦૦-૫૦૬ 


દ્વારકાથી રણુછોડજીની મૂરતિ ભક્ત પ ડાકોરમાં લાગ્યો એ પ્રસિષ્ધ અનુશ્રુતિ 
'સિરાતે અહમદી'એ પણુ આપી છે અને એ ઘઢયના સ'. ૧૨1૧૨(ઈ.સ, 1૧૫૬)માં 
ખની હે/૧/નુ નેાષ્યું છે ( 'મિરાતે ક કી જુજ. ભાષાંતર, ભાગર, પૃ. ૧૫૫). 
કવિ ગોપાલદાસે રચેલ: “બડાણા આખ્યાન'માં પણ સ'. ૧૨૬૨ નુ' વષ આપ્યું છે 
(દુ. કે. શાસ્ત્રી, “વેવ્તુવ ધર્મને સ'ક્ષિપ્ત', છાતહાસ પૃ. ૩૬૩). આ અનવુશ્રતિને 
ખીને કેઈ આધાર હજ મળ્યો! નથી. “બોડાણા આખ્યાત ' સ'. ૨૧૭૮૨( ઈ.સ. 
૨૭૨૫ )માં રચાયુ' હોઈ ડાકેરનુ' તીય એ પહેલાનુ' તો! નિશ્ચિતપણે છે. વડોદરાવાસી 
કવિ નાકર સ'. ૬૫૭૨(ઈ.સ. ૧૫૧૬)માં ડાકોરની નત્રાએ ગયે! હતે! એમ એણે 
પ્રોતેજ “હરિશ્ર દ્રાખ્યાન'( કડવુ” ૩૬ )માં કક્ષું છે. પેશવાને સૂબો અપ્પાજી ગણેશ 
ઈ.સ. ૧૭૬૦ માં અમદાવાદ આવતાં પહેલાં, માર્ગમાં, ડાકોરતી યાત્રાએ ગયે! હતે। 


_ (૮૦ળળાંડડઢત1, 07. €#., 0: 556), પણુ ડાકોર્તુ' હાલનુ' મ'દેર પેશ્ચાના 
હારાફ ગોપાળ જગન્નાય તાંબેકરે ઈ.સ, ૬૭૭૨ માં બ'ધાવ્યુ' હતું'- ડાકોર એ તળ- 


ઝુજરાતનુ' સૌથી મોડું વૈષ્ણુવ તીથ" છે અને એ અસાંપ્રદામિક હોઈ જૂના સમચના 


પૌરાણિક વૈષ્ણવ ધર્મના સાતત્યરૂપ છે. 


૩૨૨] મુઘલ ડાલ 13. 


ર્‌. 


૩3, 


૩3૪. 


રુદ્રમાળ વિશે “ મિરાતે અહુમદી ' લખે છે ; ' સરસ્વતી નદી ઉપર સિદ્દરાજ 
જયસિ'હે બ'ધાવેલુ' એ મે!હુ' મદિર છે...અહીં' મૂતિઓ અતે એતા શણગાર 
ઘણા સારા મૂકેલા હતા, અહીં' પૂન્ત ધણા ઠાઠથી થતી, મુસલમાનન। વખતમાં એની 
ખરાખી થઈ. અમદાવાદ વસાવતાર સુલતાન અહમદે એમાંની મૂતિએ। કાઢી નાખી 
અને મસ્જિદની નિરાની કરી દીધી...હવે ઘણો વખત વીત્ધૈથી ખ'ડેર્‌ થઇ જઈ 
એતી પથ્થરતી ઇમારતો બાદી રહી છે ( “ શમિરાતે અહમદી ', ઝુજરાતી ભાષાંતર, 
શાગ ૨, પૃ. ૧૫૫-૫૧૬). 


“મરાતે અહમરદી' (રાજ. ભાષાંતર), ભાગ ૨, પૃ. ૧૪૪-૫૬ 


આ મ'દિર્માંની મૂતિં સાર'ગપુર દરવાન્ન ખહાર, સાર'ગપુર નામે પરામ! હતી, 
પણુ વાર'વારતાં ખખેડા અને લૂ'ટફાટમાં એ પરાને। નાશ થતાં, રાહેરમાં સાર'ગપુર 
ચકલા પાસેના હાલના સ્યળે એની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી (€020111552871&, 
07. 77., 0. 554). 


3૫, એ જ, પૃ. ૬૫૬. “મિરાતે અહમદી' અ મદિર વિરો લખે છે કે એ ' હમણાં 


૩૬, 


ડછ. 


3૮. 
૩૯, 


૪૦, 


દોશીવાડાની પોળમાં ત્રજભૂખણુતા ઘરમાં છે. આખા દિવસમાં પાંચ વખત જઈને 
વાણિયા ત્યાંનાં દશ'ત કરે છે અને આ સ'દિરતુ' મહાભારત ખર્ચ પૂ ર' પાડે છે.' 
સ્પષ્ટ છે કે નટવરલાલ-સ્યામલાલના પુષ્ટિમા્ગીચ મ'દિર વિશે તવારીખકાર લખે છે, 


એ જ. પૃ. ૧૫૬-૫૮, આશાપૂરીનુ' મ'દિર્‌ કૃપાટ*કર્‌ તાગરે નગુ' બતાવ્યુ” હતુ' 
એમ “મિરાતે અડમદી' નોંધે છે. 


એ જ, પૃ. ૧૫૮-૫૯. અમદાવાદમાં કાર'જતા મેદાતમાં, આઝમખાનની સરાઈ 
પાસે, ભદ્રના કિલ્લાને અડીને આવેલા ભટ્ટકાલીના સુપ્રસિદ્ધ મ'દિર્નો ઉલ્લેખ 
સરખો * મિરાતે અહમદી 'માં નથી એ સૂચક છે. ઈ.સ, ૧૭૫૮ માં અમદાવાદ 
મરાઠાએના પૂણુ આધિપત્ય તીચે આવ્યુ ત્યાર પછી એ મ'દિર બ'ધાયુ' લાગે છે, 


અહીં' “મિરાતે અહમદી'એ ૬ૃધીચિ ક્કષિની તપશ્ચર્યા વિશેની આખ્યાયિકાનો પણ 
ફલ્લેખ કયો છે. 


અહીં “મિરતે અહમદો' લે(ટેશ્વર તીથ'ની વાત કરે છે, જે ઉત્તર ગુજરાતની લે।ક- 
બોલીમાં આજ સુધી “લોટી તરીકે એળખાય છે. 


સિષ્તરાજ જયસિ'હે બ'ધાવેલા સહસલિ'ગ સરેવરને। દ્ૂ'ક પણુ સ્પષ્ટ જૃત્તાંત 
'મિરાતે અહમદી'એ આપ્યો છે. વિશેષમાં એ લખે છે : “પાટણુ શહેરના જૂના 
કિહ્લાની હદમાં હતુ' એ (તળાવ) હમણાં ઉન્જડ છે.. . . .ઇરલામીએ! ત્યાં આવી 
પહોંચ્યા ત્યાંસુધી બ્રાહ્મણે (ત્યાં) અ પૂત્ત કરતા હતા : ત્યાર પછી આ તળાવ 
માણુસે! અને નનવરે!ના પાણી પીવાના કામમાં આવવા લાગ્યુ. ઔર'ગઝેબના 
રાન્‍્યમાં માટી કાઢવા અને પાણી લાવવાના કામ ઉપર એક દરોગે। રાખેલો અને 


કૂપ 


૪૨. 


જે. 


“૪૫, 
૪૬. 

“૪ 
૪૮, 


૪૯. 


“પ૬. 


“ખરે. 


'ધ', 


મુ'] પમ-સ'ત્રદાચે [૨૩૯૩ 


એ મરામત ખર્ચ સરકારી ખન્તતામાંથી મળતુ' હતુ, જેથી કરી એમાં પાણી બરાબર 
ભરેડુ' રહેતુ' હતુ", હમણાં એમાં કચરો! ભરાઈ ગયો! છે અને ભાય બરાબર થઈ ગ્યું છે, 
તેની કોઈ ખખર્‌ લેતુ' નથી પર'તુ તેની નિશાનીએ ખરાખર છે ” (“મિરાતે અહમરી' 
ગજ. ભાષાંતર, ભાગ ર, પૃ. ૬૪-૬૫). 


એ જ, પૃ. ૧૬૦-૬૧૫ ૪ર. એ જ. પૃ. ૧૬૩૪-૪2 ૪૩. એ જ, પૃ. ૨૪૦-૪૩ 


એ જ. પ. ૬૧૬૫-૬૭. “મિરાતે અહમદી' ને। કર્તા રીવાન અલી મુહમ્મદ ખ'ન લખે 
છે કે ગુજરાતના મુઘલ સુબા, નેધપુરતા મહારાન અભયસિ'હના નાયબ રતતસિ'હ 
ભ'ડારીને પૂછીને પોતે જેનધમ* વિરોની માહિતી આપી છે. રતનસિ'હ ભ'ડારી ચૌહાણ 
રાજપૂત, પણુ ધમે શ્રાવક હુતો (એ જ, પૃ. ૧૬૬), 

€-૦01011558111, ૮7. ૮7/., ૪. 509 


નવીનચ'દ્ર આચાચ', ઉપયુક્ત, પૃ. ૨૪૬ 

મોહનલાલ દેસાઈ, “જેન સાહિત્યનો સ“ક્ષિપ્ત ઇતિહાસ', પૃ. પપપ 
જિતતવિજયજ, “પ્રાચીન જેન લેખસ'ત્રહ', ભાગ ર, લેખ ન. ૫૧૧૨-૨૩ 
₹.૦1011155ઢ1181, 07. ૮૪. [. 5091. 


સ્થાનિક અનુશ્રુતિ છે કે પાટણ પાસેના વાડીપુર ગામમાં પાશ્રનાથની આ મૂતિ* 
હતી, પણુ ત્યાં શ્રાવકોની વસ્તી સાઈ જવાથી એ મૂર્તિની પાટણુમાં નૂતન મ'દિરમાં 
પ્રતિષ્ડા કરવામાં આવી હતી. પાટ'મુની એક જૂની ચૈત્યપરિપાઢીમાં વાડીપુર ગામ 
તથા એમાંના મ 'દિરને! ઉહ્લેખ છે તથા સ'. ૨૫૯૮(ઈ.સ. ?૫૪૨)માં સેો।મવિમલસૂરિએ 
પાઢણુમાં ચાતુર્માસ કર્યો તે સમયે તેએ જિનવ'દનાથેર વા[ટેકાપુર-વાડીપુર ગચા 
હતા એવે! એક નિદેશ એક પટ્ટાવલી (“વિવિધ ગચ્છીય પટ્ટાવલીસ ગહ”, પૃટ ૪૫) માં 
છે, જે અનુશ્રૃતિતું સમથન થાય છે. 


આ શિલાલેખના સ'પૂણું પાઠ તથા એના અનુવાદ માટે જુએ। શેગીલાલ સાંડેસરા, 
“વસ્તુપાલનુ' વિદ્યામંડળ અને બીન લૅખોા,' પૂ. ૯૫-૧૦૦. 


એ જ. મહુવા(સોરાષ્ટ્રમાં પ્રતિષ્ઠિત થધેલી આચાય હીરવિજયસૂરિની મૂતિ 
નીચેના શિલાલેખમાં વિકમ સ'. ૧૬૫૩ સાથે “પાતસાહી શ્રી અકબરપ્રવતિ'ત સ. 
૪૧' અર્થાત્‌ ઇલાહી સ'વતને! ઉલ્લેખ છે ( મુનિ વિદ્યાવિજયછ, “ સૂરીશ્વર અને 
સસ્રાટ,' પ્રસ્‍્તાવનઇ; પ, પ). 


મોહનલાલ દેસાઈ, ઉપયુકત, પૃ. ૫૬૩-૬૪ _ ૫૪. એ જ, પૃ. ૫૬૬ 


'પપ, આ વિશેનો છ પ“ક્તિનો ગુજરાતી ફિલાલેખ ગિરતાર ઉપર ચડત! રાજન ભતૃહરેની 


ગુફાથી થોડેક આગળ પહાડમાં કેતરેલે। છે, મૂળ લેખ માટે જુએ ભે।ગીલાલ સાંડેસરા, 


(ઉપયુકત, ૫. ૯૨-૯૩. 


૩૨૪ ] મુધલ કાલ | ગ્ર, 


પ૬, 


પડ. 


૫૮. 


પલ, 
4૧. 
૬૬, 
૬૪. 
દપ, 
છ, 
૬૮. 


૬૯. 


૭ર. 


કર્‌, 


મોહનલાલ દેસાઈ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૫૬૯૮-૬૯. હીશવેજયસૂરિતા સમયમાં યયેલ મ દિરેદ 
પ્રતિધ્ઠાએ અને સ'ધચાત્રાએ માટે જુઓ મુનિ વિદ્યાવિજયજ, ' સુરીશ્ચર અને 
સસ્રાટ',% પ્રકરણુ ૯. 


ભે।ગીલાલ સાંડેસરા, ઉપયું કત, ખર. 1૨૩ (“ગુજરાતનાં રાહી મુધલ ક્રમાને!' એ લેખ). 
હીરવિજયસૂરિના પાદકામ દિર માટે અકખરે વીસ વીધાં જમીન આપી હતી એમ 
“ીરસૌભાગ્ય' (સર્ગ, ૧૭, #ક્ષોક ૧૯૫) નેધે છે. 

એ જ, પૃ. ૨૧૧૪. એ ક્રમાનમાં એક રસપ્રદ હકીકત છે કે પોટુંગીઝા પાસેથી. 
પીષરનુ' અથાણું મેળવીને મોકલવાનું પણ પાદશાહે સૂચવેછુ' છે. 


એ જ, પૃ. ૨૬૫ ૬૦. એ જ, પૃ, ૧૬૬ 
“એ જ. ખપ. ૧૧૬૬-૬૭ ૬૨, એ જ. પૃ. ૧૧૭ 
મુનિ વિથ્યાવિજયજ, “સૂરીશ્ર અને સમ્રાટ”, પૃ. ૨૩૫-૪૧૬ 

ભોગીલાલ સાંડેસરા, “ઇતિહાસ અને સાહિત્ય, પૃ. ૧૫૭ 

મોહનલાલ દેસાઇ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૫૦૬-૮ ૬૬, એ જ પૃ, ૫૦૯-૧૬૦ 
ભે।ગીલાલ સાંડેસરા, “ગ્તુપાલનુ* વિદ્યામ'ડળ અને ખીન્ત લખે, પૃ. ૨૧૪ 


“પુરાતત્વ”, પુ, ૩, અ'ક ૪માં શ્રી જિતવિજયજતેો। લેખ “જૂની ઝુજરાતીમાં એક 
જેત એતિહાસિક ચર્ચા, 


વિજયદાનસૂરિતે! સ્વર્ગવાસ પાઢણુ પાસેના વડલી ગામે સ'. ૧૬૨૧(સ'. ૧૫૬૫)મે 
થયો હતો. એમતા પાદ્કા-મ'ડેરના ગુજરાતી શિલાલેખ માટે | જુએ ભે।ગીલાલ, 
સાંડેસરા, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૯૩-૯૪. 


આ વિષચત। સમકાલીન એતિહાસિક સાહેત્ય માટે જુએ મોહનલાલ દેસાઈ, ઉપછું ક્ત, 
પૃ. ષકર્‌-૬૩. 


ઈસજી સન્ની ૧૯ મી સરીના પૂર્વાધ' સુધી તે “ભૂજનતી પોશાળ ?” કાવિપદેચ્છુએ 
માટે રીતસરની તાલીંમશાળા હતી. અર્વાચીન કાલતા આર'જકાળે ગુજરાતી કવિ 
દલપતરામે કાબ્ય ર્ચવાનું' શિક્ષણ ત્યાં લીધુ' હતુ'. એક સ'સ્થા તરીકે એ સતે 1૯૪૮ 
સુધી ચાકુ હતી અને એમાંથી પસાર થનારને કચ્છ રાન્યના કેળવણીખાતા તરફથી 
પ્રમાણુષત્ર અપાતુ'. ભારતની સ્વાત'ગ્યપ્રાવ્તિ પછી ૧૯૪૮ માં કચ્છના પહેલા ચીફ 
કમિશનરે આ શાળા ખ'ધ કરવાને! ઠરાવ કર્યા હતે।. (“કચ્ઇ મિત્ર, દીપોત્સવી અ'ક. 
સ'. ૨૦૨૯ માં રામસિ'હજ રાડેડને લેખ, “કચ્છની તજભાધા પાઠશાળા; વળી જુએ 
ભોગીલાલ સાંડૈસરા, 'સુ'શોધનની કેડી,' પૃ, ૨૦૬. પ્રસ્‍તુત પાઠશાળાના અલ્યાસકમ 
માટે જુએ કુ'વર ચ'દ્રપ્રકાશસિ'હ-સ'પાદિત “ કાજ્યપ્રભાકર કિવા રફ મિણીહરષુ, ? 
પ્રસ્‍તાવના.) 


પ્રવીણુ થિ. પરીખ, “ભારતને! સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ--ઈ.સ. ૧૦૦૦-૧૮૬૧૮',. વિભા 
3૩, પૃ. ૨૧ 


પ૧ કુ] પસમ'-સ'પ્રદાચેા [૩૯૫- 


૭૩, 64. ૬, €૦1ળ15$8 1, 77/5/07» ૦/ 01/2/77, 001. 11, 00: 12 9. 

૭૪, વિજ્યસિ'હ કે. ચાવડા, “ભારતીય સ'સ્કૃતતેના વિકાસમાં વિદેશીઓતા સ'પકની 
અસર, પૃ. પછ 

૭૫, “હલવાલ્ટ દોગાતિટ સજરમીન? (કનુ. તીજસીકષ), 2. ૧૦૦ 


૭૬. €૦0101193દ711, ૦/7. ૮ઈ., ૪. 125 
6૭, #78,7., 0. 186 ૭૮. 478/4., 19. 207 ૭૯, ડઈ18., * 385' 
૮૦, પે. ફ્‌ી. ખલસ્ારા, “પારસી ઇતિહાસનાં ન્નણુવાનેગ પ્રકરણે!', પૃ. ૪૨ 


૮૧. પેરીન દારાં ડ્રાઇવર, “સત્તરમાં શતકમાં પારસી કવિએએ રચેલી ગુજરાતી- 
કવિતા', પૃ. ૭૧ 

૮૨. પે. ફી. બલસારા, ઉપયુક્ત, પૃ. ૩૨ 

૮૩: €૦111135ૃ121, #7077€7/૮# -૪%€/74# 74777474 #7 ટે 0. 21; 
£05/0/)# 07 €૪/૯/૦/ 101. 11, 0. 2231. વધુ અભ્યાસ માટે જુઓ શ્રી, 
જે. જે. મોદીનો લેખ 2 “ 11૯ ”દિ 5૯5 ઢ1 (ટ 20111 ૦01 71૮1 થળતં 23101 
ક લા€0]1 1૨ 118', 70%777# 07 /1૮ 2707772૮) 58777 97 70» 45/0/૮2 
5906૮/» (785,045), 9. 551, [0.-. 69-245. 

૮૪. 1૨. €. પઢ] દાલ ૦1૯1" (0તં.) 7/૮ 47૪6727 £7777€, 2. 137. 
અને €૦10॥1135&11દ1, 77/5/07). 0/ 04/7/72, 141. 11, ૩0- 2221. 


૮૫. €૦૯)૩૩$૭411, 278/₹7., 0. 225 


૮૬. €૦1010133ત11થ81, 7717૮747 7૮47776725 /77 €/#/9#7&, 1. 21; 77/3/૦7» 7/7 
6૪7%, ૪01. 1. ૪0. 771. વધુ અભ્યાસ માટે ન્ઠુએ શ્રી. જે. જે. મોદીને 
લેખ: “/ 1101141 01 10૯ 8110610૬ ઝલૌતળટા? 10 2િ90ા1' 01 1100 
85૯૯૩ 0? ટ ૪017તા ક0110 બં 3પદ્૦ડટ,' 775445, ગં. 
2%. 10. 419-90. 


૮૭-૮૮. €૦071135થ૮11, 72/5/07) ૦./ 0૪/૦7૦&, 1ગં. 11, 9. 78 
૮૯, ખ. બે, પટેલ, “પારસી પ્રકારા', ગ', ૧, પ્ર. ૧૫ અને ર૩ 


૯૦. શ્રી. રુસ્તમ માણેક સુરતની પો!ટુંગીઝ કોઠીઓના મુખ્ય દલાલ હતા. પરદેશીએ।- 
સાથે વેષારનાં પગલાં માંડનાર તેએ પહેલા પારસી હતા. એમની જદ્ધાવસ્ષામાં 
અ ગેજ વહીવટદારો સાથે ખટપટ નગતાં એમના સોથી તાના પુત્ર નવરેજજને. 
૧૭૨૩ માં અ'મેજ ક પનીની કોટ' એફ હિરેફ્ટસ' સમક્ષ પોતાને! દાવે। રજૂ કરવા- 
મોકલ્યા હતા, આ દાવામાં એમની જીત થઈ હતી.' ઈ.સ, ૨૭૨૩ માં ભારતમાંથી- 
ઇંગ્લૅન્ડ જનાર તેએ! પ્રથમ ભારતીય પારસી હતા ( પેરીન દારાં ડ્રાઇવર ), ઉપયુક્ત, 
પૃ, ૭૬. 


૯૧. બ. બે# પટેલ, ઉપર્યુક્ત, મ, ૧, પૃ. ૨૩ 


૩3૨3] મુધલ કાલ [. 


ન્લ્ર્‌. 
“છુટ. 


"૯૪. 

૯પ, 
"૪૬. 
“૯૮, 


એજન, ખ. ૧૯ 

પેરીન દારાં ડ્રોઇવર, ઉપયુક્ત પૂ. ૭૬. એમણે પે।)તાના મફાનિબ'ધમાં આ કાવ્યનુ' 
સ'શે।ધન કરીને એને ગ'યસ્થ કયું” છે. 

એજન, પૃ, ૩૮ 

ખ. બે. પટેલ, ઉપયુક્ત, મ'. ૧, પૃ. 1૪-૧૫ 

એજન, પૃ, ૨૩-૨૪ ૯૭, એજન, પૃ. ૨૫ 
એજન, પૃ. ૨૩. એરચ જ. તારાષે।રવાલાના મત મુજબ, “નવસારીના ઈરાનશાહ 
લગભગ સવા ખસે! વર્ષ સુધી સહીસલામત રહ્યા પછી ઈ.સ. ૧૭૩૩ માં મરાઠા 
નવસારી પર ચડી આવ્યા તે સમયે દસ્તૂરા મે!ડુ' નેખમ ખેડી રાતોરાત 
ઈરાનશાહુને લઈ સલામત સુરત પહોંચી ગયા. ત્યાં ત્રણ વષ રહી નવસારીમાં 
બધુ' સમાધાન થવાથી ઈ.સ. ૧૭૩૬માં ઈરાનશાહને પાછા નવસારી લાબ્યા. 
જુઓ ખુજ્પ્રકાશ, પુ. ૮૩, પૃ. ૨૯૧. 


૯૯, 1). :. *ત181:8% 77/5/07)» 07 #૮ 2૮/૭5, 101. 1, ૪. 48 
“૧૦૦.બ. બે. પ્ટેલ, ઉપયુકત, ગ્ર". ૧, પૃ. ૨૩ 


ખડ ૪ 
પુકાવસ્ત 


મડરણ ૧૨ 


સ્થળ-તપાસ અને ઉત્ખનન કઠ્વારા મછેલી માહિતી 


મુધલ કાલમાં પુરાવસ્તુ ક્લેત્રતી તપાસ કરતાં એક હકીકત સપણ થાય છે કે 
આ કાલના અવશેષો પૈકી પમારતો પરે સારું યાત અપાયું છે, પણુ તત્કાલીન 
તાતીમે!ટી વસ્તુએ।ના ઇ તિહાસ પરત્વે ખે દશ્ય દેખાય છે, આથી કેટલાક દાગીનાઓ, 
ચિત્રે, નાની મોરી સચવાયેલી વસ્તુએ આ કાલની એ'ધાણીખો તરીકે [વિખરાથેલી 
પડેલી છે. તદુપરાંત આ કાલ્મમાં પ્ર્યાષિત પર'પરામાં કામ કરનાર કારીગરે પણુ 
હયાત હોઈ એ પર્‌પરા પ્રમાણે નવો સામાન પણુ તૈયાર થાય છે. 

આ બને પરિસ્થિતિને લીધે સામાન્યત: નજીકના ભૂતકાળની વસ્તુએનાઃ 
અધ્યયનથી ઇતિહાસની તપાસ કરવા તરફ દુર્લક્ષ સેવવામાં આવે છે તેથી અ 
કાલના પુરાવસ્તુનતો અભ્યાસ ધણે! પ્રારંભિક છે, વડોદરા અમદાવાદ ભરૂચઃ 
જેવાં સ્થળાએ યયેલાં અવલોકનેોને આધારે નીચેની રૂપરેખા પ્રસ્તુત કરી છે : 

આં કાલમાં, ખાસ કરીને ૧૬ મી સદી પછી, બાંધકામમાં વપરાતી ઈ ટાના' 
કટ્ટમાં ફેર પડયો છે. જૂની ઈટાતી સરખામણીમાં આ ઈટા પાતળી આશરે 
૧૫%૯૨%જ થી પ સેન્ટિમીટરના કદની છે, આ ઈટોનેો ઉપયોગ ૧૬ મી સદીથી 
શરૂ થાય છે, પરતુ એને પ્રચુર પ્રમાશૂમાં ઉપયોગ ૧૪મી ૧૮ મી તથા ૧૯ મી 
સદીમાં નેવામાં આવે છે, અત્યારે વપરાતી યુરોપીય કદની ટેબલ ઈ ટોતે। વપરાશ. 
આપણે ત્યાં ૧૯ મી સદીમાં વધ્યો અને અત્યારે એવી ઈંટો ખનાવવાને। તયા વાપર- 
વાનો ચાલ સામાન્ય થં ગયે! છે. 

ઈટોની સાથે માટીકામની વસ્તુઓ જ્યારે જેઈએ છીએ ત્યારે એક હકીકતઃ 
સ્પ થાય છે કૅ સહતનત કાલની પરપરા આ કાલમાં ચાલુ રહેથી છે. એ 
પર'"પરામાં ખાસ કરીને કાચનો એપ ચઢાવેલા વાડક, થાળીઓ, કૅઠીએ,. 


-૩૯૮] સુઘશ કાલ [પ્ર 


“ઇવયાદિતોા ઉપ્યોગ પણુ જાણીતો હતો, એ જાતનાં વાસણુ આજે સિનાઈ માટીમાં 
'બતતાં દેખાય છે, 

પરતુ માટીનાં સામાન્ય પ્રકારનાં વાસણોનાં ઘાટ અને કદમાં આ કાલતી 
પર્‌પર્‌ામાં સલ્તનત કાલનાં ધણાં તત્ત્વ રહેલાં છે, અને એ અદ્યાપિ ચાલુ રહેલાં 
“દેખાય છે. સલ્તનત કાલમાં ચીનથી આયાત થતાં વાસણોની આયાત આ કાલમાં 
“પણ ચાલુ હતી, પરતુ એનાં ૨ગીત વાસણાતી રેખાએ તથા ર ગમાં કેટલેક ફેર 
પડેલો! હોઈ સારા અભ્યાસીઓ આ ભેદ પારખી શકે છે. 

પ્રસ્તુત કાલમાં લેખ'ડી સામાન સલ્તતત કાલના સામાત સાથે સરખાવાય 
"એવો છે, પરતુ એમાં તોપ બદુક તમ'ચા વગેરે આયુધો વધુ પ્રેમાણુમાં જેવામાં 
*આવે છે, તયા ઘણાં રાજ્યોનાં સીલોદખાનાંમાં એતા નમૂતાએો મળી આવે છે. 
"ખીલા, બાંધકામતે! સામાન વગેરેમાં ખાસ ભેદ પારેખ્ધવેો મુશ્કેલ છે, પર'તુ વધુ 
તપાસ થતાં જુદી જુદી વસ્તુઓને! ભેદ પારખવાતું સહેલુ થતું જશે, 


તાંબા અને પિત્તળની વસ્તુઓ તથા રાચરચીલાની વસ્તુએમાં પણુ સુધલ 
કાલમાં [વિવિધ શેલીએ જેવામાં આવતી હોઈ, એનું વિશિષ્ટ વણુ'ત અત્રે શકય 
“નથી, પરતુ એમાં રાજપૂત તથા ભારતીય શૈલીની સાથે મધ્ય એશિયા, ઈરાન 
'વગેરે પ્રદેશની સેૈલીનું શમિશ્રણુ વરતાય છે. 


ચ્યા ફાલયો તમાયુતો ઉપચોગ કરવા માટેના વિવિધ પ્રકારના હકક 
ચલમ! વગેરેનો પ્રચાર વધતે। ન્નય છે અને એ અદ્યાપિ ચાલુ છે એને લીધે માટીના 
*હુક્ા, ચલમે। વગેરેના અવશેષ આ કાલના સ્તરે(માં મળી આવે છે; 


આ કાલથો યુરોપથી વિવિધ પ્રકારતી વસ્તુએ ભારતમાં આવવાની 
.શરૂઆત થાય છે. એ ઉપરાંત એવા માલની કેટલીક નકલે। પણુ થાય છે, તદુપરાંત 
ભારતમાં બનતી વસ્તુએ યુરોપમાં જતી તે પૈકી ધણી ત્યાંતાં સ'ત્રડુસ્થાનોમાં 
“સચવાયેલી છે. ૬ 


પાદટીપ 


ન. અહી* આપેલી માહિતી તાજ્તરમાં થયેલ અન્વેષણુની અપ્રકા રિત અ'ગત સ્‍તણકારીના 
અધધારે આપેલી છે. 


મડરણ ૧૩ 
સ્થાપત્યકોય સ્મારકે 


૧. તામરિક સ્થાપત્ય 

(અ) નગરે।પને। વિકાસ 

મુધલ શાસકોએ ગુજરાતમાં કઈ નવાં શહેર વસાવ્યાનું જાણુમાં તથી, 
પર'તુ પહેલાનાં વિદ્રમાન નગરોમાં ધણાં [વિકસ્યા હશે, ધશામાં પરિવર્તન આવ્યુ” 
હરે, તો કેર્ઈક કાળમ્રસ્ત પણ થયાં હશે, મુસ્લિમ વસ્તી પોતાના સમૂહમાં 
”તતિવર્ણાધિવાસ પહ્તિ પ્રમાણે જ અર્યાત્‌ સામાજિક શ્રેણીના અનુસ'ધાનમાં 
વસતી હશે, જેના ખ્યાલ અમદાવાદતા મૂળા આયે।જન પરથી પણુ આવી રાર્કે 
જે. મુધલ કાલમાં અમદાવાદની સ્થિતિ અતે વિકાસનો ખ્યાલ આપવામાં 'મિરાતે 
અહમદી'નું “હુ મોટું પ્રદાન ગણી શકાય, કારણુ કે એ મુધલાઈના અ'ત સમયે 
લખાયેલ હોઈ એમા તાત્કાલિક ભૂતકાળનું પ્રતિબબ વધુ સપણ નનેવા મળે છે. 

અમદ્દાવાદ : એ જમાનામાં અમદાવાદની ઉત્તમ શહેર તરીકે બોલબાલા 
હતી, ઓર ગઝેમતા સમયતા અમદાવાદનું વણ'ત શ્રીરાજસાગર્સૂરિના * નિર્વાણુ- 
રાસ'માં મળે છે, એ રાસ સ'વત ૧૭૨ર(ઈ સ, ૧૬૬૬)માં લખાયે] છે. એમાં 
અમદાવાદતા પરાં અતે જેત સ'ધના સુખ્ય મુખ્ય પુરુષોનાં નામ પણુ છે. 5 


અમદાવાદ ધશાં જીદાં જુદાં નામોથી સખોાધાતું' : રાજતગર્‌ શ્રીનગર 
અહમ્મદાવાદ અહિમ્મદાવાદ અહમદાવાદ અહમદપુર અકમિપુર અહમદનગર, તે। 
“વળી પરદેશી મુસાફર અમદાવાત અમદાવાઝ અતે અમદાવાર પણુ કહેતા, ૨ 

મુધલ કાલમાં અમદાવાદમાં પોળો અને ચકલાં હયાત હતાં એનો કેટલેક 
પ્યાલ “ મિરાતે અહમદી ' પરથી આવે છે, એ બતાવે છે કે મહમૂદ બેગડાના 
સમયથી વસેર્લા ભિન્ત છિન્ત પુરોાએ એક એકમ બતી પોળો અને ચકલાંને 
અરિતત્વ આપ્યું અને માત્ર ૧૫૦ વર્ષમાં ન્ાતિવર્ણાધિવાસતી ભારતીય પહ્દતિને 
સચોટરપે મૂર્તિમંત કરી બતાવી, 16'દુ-મુસ્લિમ બ'ને પ્રન્નનાો વસવાટ છ્તાં 
આ શહેરમાં શ્રેણીબદ્ધ સમાજ-આયે1જનની ભારતીય પહદ્દતિ, જે જતિવર્ણાધિ- 
વાસ તરીકે પ્રચલિત હતી, તેનું વિદેશી ગજ્નના વસવાટમાં પણુ એટલું જ મહત્ત્વ 
રહ્યું અતે વર્ણને કમખદ્દ ધ'ધો તેમજ અમ્ત્યતી પરાપૂર્વી| અનુસાર વસવાટ 


૪૦૦] સુધલ કાલ [પ્ર- 


કરાવી ભારતીય નમર-આયે।જન પહદ્દતિતી સફળતાતો પરિચય પણુ કરાવ્યે.. 
આવુ' જ ધોળકા ખ'ભાત  હિ'મતનગર જૂનાગઢ મહેમદાવાદ ચાંપાનેર વગેરે 
શહેરે।માં પણુ થયુ . 

“મિરાતે અહમદી' અમદાવાદમાં ૧૭ ચકલાં હતાં એમ નોંધે છે ને તેખોર્ના 
નામ આ પ્રમાણું આપે છે : ખાસ બજાર (ભદ્ર અતે ત્રિપોલિયાની વચ્ચે ), 
પાનકોર, માણેકચે।ક, ટી'કવા, તીન લીમડી, ભડેરીપુર, ઈદ્વારપુર્‌ અથવા 
કબીરપુર (ખાડિયા તરરીકે જણીતું), રાયપુર, આસ્તોડિયા, જમાલપુર, રયખડ, 
ખાનપુર, શાહપુર, ઇડરિયા, દરેયાપુર, સદર જહાન, જેહારીવાડા (ઝવેરીવાડ)*, 
અહી ચોકી માટે કોટવાલ રખાતા, 


પોળ વગેરેતું અસ્તિત્વ જેવા મળે છે એ પરથી સહતનતન। ગાળામાં શરૂ 
થયેલો પોળોને વિકાસ આ કાલમાં સારં એવો થયો હશે એ 'મિરાતે અઠમદી તા 
લખાણુ પરથી ને એમાં આપેલાં તામે। પરથી સમજાય છે. ધ'ધાના આધારે, સુખ્ય 
વ્યક્તિતા આધારે કૅ પ્રાકૃતિક પરિસ્થિતિના આધારે પોળાનાં નામ પડેલાં જેવા 
મળે છે. એમાં “પાટક'તે! ઉપયોગ “પાડે!' કે “વાડે!'થી હજીય ચાલુ છે, પણ્‌ 
એ પાટણુના જેટલો અહી પ્રચલિત નથી. અમદાવાદના આયે।જનમાં પોળ 
વધુ, ખડકી ખાંચા નાકાં શેરી વગેરે ઓછાં, તે મુસ્લિમ વિસ્તારોમાં શેરી ગલી 
ખાંચો! મહેલ્લે ફ્ળિયુ' વાસ મહોલાત વગેરે જેવા મળે. છે. 


અત્યારતી ભ'ડેરીપોળ એ સમગ્રે ભ ડેરીપ્ુર (નાનતુ' નગર) કહેવાતી. આવી 
ખ્‌ધી થઈને ૮૦ મુખ્ય પોળ હતી, જેમાંની ઘણીનાં નામ અત્યારે ચાલુ છે ને 
ધણાં તામ જડતાં નથી. 


શહેરની બહાર પરાંતો વસવાટ થયેલો જ્નેવા મળે છે, સલ્તતત કાંલમાં 
અમદાવાદતી આસપાસ ધર્ણાખરરાં પરાં વસ્યાં હતાં. મુધરલ કાલમાં રાહેર બહારની 
વસ્તી વધતાં હવેથી પરગણાનાં કેટલાંક ગામ પરાંએમાં ગણાયાં, એતાથી ઊલટું 
દૂરનાં પરાં ગામોમાં ગણાયા, જેમકે ઈસનપુર અસારવા આસપુર સમીપુર ઇતાયતપુર 
શેખપુર્‌ વગેરે, મુધલ બાદશાહેના વખતમાં અહીં કૅગલાંક નવાં પરાં પણુ વસ્થાં, 
જેમકે જદ્ઠાંગીરપુર તુરગ જ મુરાદ્ગ જ કાજપુર નવર્‌ગપુર ખાખીપુર વગેરે. 

મૃધરલ કાલના ગુજરાતના ત્રૈેછ તમરસ્થાપત્યના નમૂના તરીકે અમદાવાદ 
હતુ' એની પ્રતીતિ કરાવતાં તત્કાલીન સુસાફ્રોનાં વર્ણન નગર-આચે!જન 
પદવિન્યાસ તેમજ જનસમાજતી સ'સ્કૃતિ ને વૈભવને! સારો ખ્યાલ આપે છે. 
ખાદશાહી સમવતા વણુ'તમાં શહેરમાં રસ્તાએમાં છાયા માટે ઝાડ રોપવામાં 


૧૩ ઝુ'] સ્થપ્પત્યકીય સ્મારકે [ ૪૦૧ 


આવ્યાં હતાં એને ઉલ્લેખ છે. મે!ટા મહેલે અને પરાંનાં બધાં મકાનો માટે 
ભારતીય સ્થાપત્ય અને નગર્‌-આયે।જન પ્રષ્ટા3ાલી જ મુખ્ય હતી. અમદાવાદના 
રસ્તા સારા અને સ્વચ્છ હતા. કેઈ જગ્યાએ સારાં ચોગાન હતાં અતે લોકોનાં 
ધર પણ સારાં હુતાં,* અખુલૂ ફ્ઝલે લખ્યું છે : “અમદાવાદ સાબરમતી પર મે 
અને સારી રીતે ખ ધાયેલું શહેર છે, સ્થળ આરેગ્યવાળુ છે. ત્યાં તમને આ" 
દુનિયામાં બનતી ચીજે મળી શકે છે. એતે બે કિલ્લા છેપ અતે એની ખહા 
શહૅર છે. એમાં પહેલાં ૩૬૦ પરાં હતાં, પણુ હવે ૮૪ પરાં સારી સ્થિતિમાં દે 
..તણ કોશ દૂર વટવા એક શહેર છે. એ ખાગમાં વસેલું છે, અતે ત્યાં સ સારને! 
(યાગ કરી એલિયાએ! રહે છે...ત્યાંથી ત્રણેક કેશન છેટે સરખેજ છે. ત્યાંતી ગળી 
ઉત્તમ થાય છે, અને રૂમ(રામ) તથા ખીન્ન દૂર દેશાવર નિકાશ ચાય છે. ?$ 
“તારીખે દ્રિરસ્તા'તો લેખક પુ લખે છે કે ' અમદાવાદ એફ'દરે આખા હિદુ- 
સ્તાતમાં સવ'થી સુ'દર શહેર છે અતે કદાચ આખી દુનિયામાં પણુ કહી શકાય',૭” 
સર ટોમસ રો અને એના માણુસોએ પણુ અમદાવાદનો ખ્યાલ એમને આવ્યે! 
તેવા આપ્યો! છે--“શરેર્‌ના રસ્તા પ*થર જડૅલા હતા. ઉપર એવાં ઊ'ચાં ઝાડ 
હતાં કે ધાડા ઉપવનમાં પેસતા હોઈએ એવુ' લાગે,' મકાન એશિયાનાં બીન' 
રાહેરાતી સરખામણીમાં ઘણાં સુ'દર હતાં. ધર ઈ'ટોનાં, સારાં નળિયાથી છાયેલાં 
અને વડે વાળી લીધેલાં હતાં, સુભેદારતું મકાન પ*થરનું વિશાળ અમીરી 
અને સારા આંગણાવાળું કતુ. ફેંચ મુસાફર થેવેતે નગરરચતા પર્‌ સારે! 
પ્રકાશ ફેંકે છે : “ અમદાવાદમાં ધણુ! મોટા મોટા બાગ છે. દરેક બાગની 
આસપાસ કેટ હોય છે અને દરવા” આગળ મંડપ જેવું હોય છે. એક 
વિશાળ સર્‌ાવર જેવા હું ગયે, એની વચ્ચે ૮૦ ચોરસ ફેટતેો એક સુદર 
ખમીચે। છે. ખગીચાને છેડે નાનાં સગવડવાળાં મકાત છે અતે પછી અદી તણી 
અનેક છાપરાં અને એકસરખા સુ'દર હંજરાએ। દેખાય છે, શહેરને ફરતે કેટ 
છે અને અમુક અ'તરે મોટા ગોળ બુરજે ને કાંગરા છે. પરાં સાથે શહેરની 
લ'બાઈ ૪॥ માઈલ છે. અમદાવાદમાં ઝાડ અતે બાગ ધણા છે, જેથી કોઈ ઊંચી 
જગાએથી જેઈએ તો લાલાં વૃક્ષોતું વત લાગે.' ખીજા પણુ અનેક મુસાફરો 
કરેલાં વણુ'તો પરથી અમદાવાદની યોગ્ય તગરયોજનાતે ખ્યાલ આવી શકે છે.૬ 
અમદાવાદના રસ્તાઓની વ્યવસ્થા અગેતો ઉલ્લેખ આગળ જેયેો, ષા 
વિન્યાસડી હણ્ઠિબે એતી મહારથ્યા રથ્યા પઘ્યા વગેરેનો ખ્યાત પણુ શહેરમ્‌. 
ફરતા લે!કોતે આવતે હશે. એ સમયે અ!જતી જેમ મોટરો અતે યાંત્રિક વાહેતેઃ 


ઇંતિ-દુ-૨૬ 


૪૦૨] સુથધથલ કાલ 1 પ્ર. 


ન હતા તેથા દરવાન્નની ઊ'ચાઈ હાથીની સવારીની ઊ'ચાઈના અનુસ'ધાતમાં 
રહેતી અને રસ્તાની પહોળાઈ શાહી રથ હાથી અતે બતે બાજુ અ'ગરહ્ષક 
ઘોડેસવારો સાથે રહી રહે તેટલી એટલે કે ર૪ ગજ અર્યાત્‌ ૩$ ફૂટતી રહેતી, 
શહેરના કોથતી સાથે સાથે ફરતો રસ્તો ધ'ટાપથ હતે, ત્યાં થઈને મુખ્યત્વે 
ઉત્સવયાત્રાએ વરધેડા નીકળતા ને શહેરની પ્રદક્ષિણા પણુ ચઈ જતી. અત્યારે 
ર્થયાત્રાતા વરધોડાતો માગ -કમ લગભગ એવે! ચાલુ છે તેમજ જૈત્‌ ઉત્સવે।ના 
પ્રસગે પણ વરધે।ડાનો માગર એ જ રહે છે. 

આમ છતાં તત્કાલીન મુલાકાતીઓનાં વણુનો પરથી માલૂમ પડે છે કે 
ભ્રદ્ર1! કિલ્લામાં આવેલી મહેલાતો આ વખતે બિસ્માર હાલતમાં હતી અતે એને 
અહડરન1ર સમરાવવી પડતી, શાહજહાંતા સૂબેદાર આઝમખાને નવે। સુંદર મહેલ 
ખશબ્યે, ભદ્રતા દરવાનનતી પૂર્વમાં જે ભાગ આ કાલમાં ઉમેરાયો તેની દક્ષિણે 
આવેલી આઝમખાતતી સરાઈ એ આ મહેલને અમ્રશાગ લાગે છે, એ પછી 
શાહીબાગને વિકાસ થતાં સૂબેદારા એ બાગની અ'દર આવેલી મહેલાતેામાં પણ્‌ 
રહેવા લાગ્યા, 


પાટ : એમ કહેવાતું આવ્યું' છે કે પાટણુના આધારે અમદાવાદતી 
રચના કરવામાં આવી, જે અમદાવાદની નગર-"આયે।જન પદ્દતિને ચક્રાસતાં બરાબર 
કે સાચુ' ઠરતું નથી. કોલટું, હાલના પાટણુના નગર-આયેોજનતે તેમજ પુરાતત્વીય 
અને સામાજિક વિસ્તારોની ગેઠવણીનો અભ્યાસ કરતાં એટલુ" તે. ચેડડુસ 
જણાય છે કે હાક્ષતું પાટણુ કોઈ પણુ સ'યોગોમાં અમદાવાદતી સ્થાપતા પહેલાં 
અઆંસ્તત્વ ધરાવતુ ન હતુ'. આ મુદ્દાતી વિગતવાર છણાવટ પ્રસતુત છે, 

રા%૪ધાતીએ કે તગર પર જ્યારે હુમલો! કરવામાં આવે તે એ નગરને 
છતવામાં આવે ત્યારે પહેલી પ્રતિક્રિયા તત્કાલીન રાજ્યકર્તાના વસવાટ ૫? થાય 
છે; હવે જે ઝનૂનપૂવ'ક નગરને નુકસાન કરવામાં આવે કે ઘૂંટ ચલાવવામાં 
આવે, બાળવામાં આવે--છે સ્વાભાવિક હતુ---તે ૦૮તતા ત્યાંથી નાસી જય ને 
બાજુના સલામત વિસ્તારમાં જઈને વસવાટ શરૂ કરે. વળી આવુ' થાય ત્યારે 
વિજેતાએ પણુ પ્રજાને બાહેધરી આપવી પડે, કારણુ કે પ્રજા ન હોય તે! રાજ્ય 
કેતા પર કરે ? એકો લેકતે વિનાશ થયેલા વિસ્તારથી બહુ દૂર ન હેય ને 
એ પર રાજ્ય કરી શકાય તેવી રીતે વસાવવામાં વિજેતા મદદરૂપ પણુ થાય છે. 
એ [સાથે શહેર ઉજ્જડ થયાના બહુ ઓછા દાખલા છે. 

હવે પ્રાચીન પાટણુ, જેના પર અલાઉદ્દીન ખલજીતી ફેજે હુમલે। કર્યો હતે, 
તે' સ્રાથે અમદાવાદના આયે!જનતી તુલના કરીએ. અહમદશાહે અમદાવાદ 


૨૩સુ'] સ્થાપત્યકીય સ્મારકો [૪૦૩ 


વસાવ્યું' અને એતે વિષ્તાર જે રીતે થયે। તે રીતે જનેતાં પાટણુના આકારને! મેળ 
ખાય એમ નથી, કારણુ કે પાટણુને કટ હતે, અહમદશાહતા સમયમાં અમદાવાદ 
એટલે રાજમહાલયે, મેદાતે શાહતી ઉત્તરે અને દક્ષિણે આવેલા વિસ્તાર ( જે 
આગળ જતાં શાહપુર ખાનપુર અતે જમાલપુર તરીકે એળખાયા ) અને જમી 
મસ્જિદવાળે! વિસ્તાર વિકસ્યા હતા વળી જે રસ્તાતા પર્દાવિન્યાસનું આયે।જન 
હેત તો રસ્તા સીધા ત્રિજ્યામાં દ'ડરૂ્પે આવત, પરતું અમદાવાદ ખરેખરુ' 
વસ્યું તો મહમૂદ બેગડાના સમયમાં, એણે પોતાના ઉમરાવોને જીતમાં મદદ 
કરવા બદલ જમીત આપી પુર વસાવવા સગવડ આપી. ઝમાં પણુ એણે 
પદવિન્યાસતી આયોજના તરફ ધ્યાન આપ્યું નથો લાગતું? વળી કાલુપુર 
સારગપુર દરિયાપુર તાજપુર રાયપુર આસ્તેોડિયા વગેરે વિસ્તારે વિકસ્યા 
પછી એણે શહેરને કેટ કરાવ્યો! છે, તેથો અહી પાટણુના નમૂનાનું અતુસરણુ 
કરવાને। કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતા નથી, તે। પછી પાટણ પ્રેરજારૂપ હતું એવી 
ફહ્પતા કેવી રીતે આવી ? આ તપાસબું જેઈએ, 


નગર-આયે[જનતી પ્રાચીન પહ્દતિમાં જે ધોરણ નકી કરેલાં હતાં તેના 
આધારે વિસ્તારનાં નામ પડતાં, એમાં ભિન્ન ભિન્ન ધધાકીય સમૂહની શ્રેણી 
કૈ કારીગરોની શ્રેણી તેમજ હટ અર્થાત્‌ હાટ કે ચઉક્ક અર્થાત્‌ ચકલાં તેમજ 
પે!ળ વાડા વગા વગેરે જતસ“ખ્યા તેમજ આયે।જન ઉપરાંત જાતિવર્ષણીધિવાસની 
પહ્દિ નામફરણુમાં કારણભૂત રહેતી અને એક જ નગરન-પ્રકારમાં સામાન્ય રીતે 
સમાન નામકરણુ-૫દ્ધતિ ચાલુ રહેતી. ઘીના વેપારને! ભાગ ધીવટા કે ઘીકાંટા, 
ઝવેરીવાડ, સોનીની ખડકી કે પોળ, મુખ્ય બજર તે માંડવી--ન્‍્યાં મ'ડપો ઊભા 
કરીને માલ વેચાતે ને એ રવાભાવિક રીતે જ નગર કે પુરની વચ્ચે ખુલ્લા 
મેદઃનવાળે ને આજુબ'!જુ દુકાતે!વાળે રહેતે! તેથી માંડવીપુર્‌ કેં માંડવી -- અમદાવાદ 
પાટણુ વડે।દરાં સુરત તેમજ એ નામનાં ગામ પણુ એનું સૂચત કરે છે. આવી 
સમાનતાએ પાછળતા સમયના લોકોતે અમદાવાદમાં પાટણૂનું અનુકરણુ ચયુ છે 
એમ માનવા પ્રેર્યા હશે. 


હાલનુ' પાટણુ મુધલ સમયતા અત સુધીમાં વસી ગથુ' હોવાન! પુરાવા 
ઉપલખ્ધ છે, એ આધારે એ કૉ એ વસાવ્યું કે વસ્તી ધીરે ધીરે નનમતી ગઈ 
ને એની હાલતી [રિથિતિએ પહાંચ્યુ' તેમજ એને ભદ્રનો કિલ્લો, જે અમદાવાદ 
સાથે એનો સબધ ખાંધવામાં મદદરૂપ થાય છે, એતી રચના કયારે થઈ એને 
કચાસ કાઢવે। જરૂરી છે, એનાથી જે કાલમાં નગરો ત સ્થાપવામાં આવે તે.- 
પણુ ધીમે ધીમે એમાં કેવી રીતે ઉમેરા થઈતે વસવાટ જામે છે એતે! ખ્યાલ પણુ 


૪૦૪] મુધલ કાલ [પ્ર. 


આવે, સૌ પ્રયમ તો છાલનું પાટણુ અમદાવાદ પછી વર્થુ' અને અમદાવાદમાં 
એતું અતુસરણ્‌ નથી એન! પુરાવા તપાસાએ. 

સુલતાનેના સમયમાં અમદાવાંદત! |દલહી દરવાજાનું નામ “ઇ ડરિયે। દરવાજે” 
હતું ને અકબરે એ રહેર જીત્યા પછી એ દરેવાજતું નામ “દિલ્હી દરવાજે પડું , 
એટલે પાટણુતો 'દિલ્હી દરવાજે' અકબરના શાસનકાલમાં કે પછી થયે! હોવાને 
વધુ સ ભવ છે. 

અકબરતા માનમાં અમદાવાદના ર!જમહાલયોમાં કરતા દરવ!જાની આંગળા 
દરવાજે કરવામાં આવ્યો તે એતી હરોળમાં આઝમખાતે સરાઈ બધઃવો એ 
જાણીંતુ' છે. એ સમયે ગુજર(તમ/ કે#%/4 (૮% ' ૯% 7? «જે એ/૯૫૪૦/. 
એનું મુખ્ય કારણુ એ મતાય છે કે એ કિલ્લાઓના પ્રવેશદ્દાર પાસે ભદ્રકાળીતું 
સ્થાનક હતુ, પરતુ વધુ સ ભાવિત એ છે કે આ કિહ્લાઓની આયેોજન॥ 
“બદ્ર' અર્થાત્‌ “સવ'તોભદ્' પ્રકારતી હતી. પાટણુમાં પણુ એતા પછી-અમદાાાદ 
પછી કિહલે। બનવાને કારણે એને “ભદ્રે! કિટ્લે' નામ અપાયુ. 

પાટણુના ત્રણ દરવાળન અને અમદાવાદના ત્રિપોલિયા-ત્રણ દરવાજામાં 
ર્ચનાકાક્ષની દૃષ્ટિએ ધણો મોટો તફાવત છે. પાટણુના ત્રણુ દરવાંજતી રચના 
સ્પષ્ટતઃ પછીતી છે. 

અમદાવાદના કટના અને પાટણુના કે1ટના રેચતાકટલમાં પાટણનેઃ કોટ 
મુધલ સમયના અ'તતો--લગભગ મરાઠા કાલ સુધી પહોંચે એટલે! આધુનિક છે. 


ભાર્તીય પુરનિવેશના નિયમે! અનુસાર પારણુ એ સ્પષ્ટત: 'પત્તતમ્‌' નગર- 
રચનાને પ્રકાર્‌ છે, જ્યારે અમદાવાદ દ ડક અને કામુંકનું મિશ્રણુ થઈ કાળે 
કરીને વિકસેલે મિશ્ર પુરસમૂહ છે.3” 

પાટણુને અમદાતાદતી જેમ બાર દરવાજ છે. એમાં ગૂંગડી દરવાજાની 
ખદાર જમણી બાજુના ગોખલામાં એક ફારસી શિલાલેખ હિ. સ, ૧૧૭૭ એટલે 
ઈ.સ. ૧૭૬૦ તા છે તેમાં ખડક#-બારીના દરવાજનતો જ્ણોદ્દાર્‌ કર્યાતી તોધ 
છે,૧૨ આ ખડકી-બારીને। દરવાક્ને ગૂંગડી દરવાજાથી દેહે! વાર દૂર હતે, આ 
ખતાવે છે કૈ પાટણુનો કોટ ઈ.સ. ૧૭૬૦ પહેલાં અસ્તિત્વ ધરાવતે! હતે!. 


ખાનસરોવર પરથી એળખાતા ખાતદરવાને સ્પષ્ટપણે ખાનસરોવર નામ 
પ્રચલિત યયા પછી જ નામકરણ પામ્યો! હશે એ નિવિવાદ છે. આ ખાત- 
સરે।વર અકુબરન। દૂધભાઈ 'ખ!ત અઝીઝ કે।ફાએ, એ જ્યારે ગુજરાતને ખીજ 
વારનો! ચસૂમેદાર (ઈ.સ. ૧૫૮૩-૮૯) હતો ત્યારે, બધાવ્યું' હતુ, એ બતાવે છે 
ઝુ પાટણનો કોટ એ ગાળામાં કે એ પછી તસસ્‍્ત થયે! હોવાને! સ'ભવ ધણે છે. 


શ્૩સું] સ્થપ્પત્યડીય સ્મારકો 1૪૦૫ 


મે!તી દરવાજે નામ મોતી મ રેજદ પરથી પડયું લાગે છે, હાલના પાટણમાં પ્રાચીત 
પાટણુથી આવી વસેલા લેકેનાં કુડઠુ બોએ પોતાનું પાઠ્લુ' ગોરવ જાળવતા નવા 
લત્તાઓને પણુ એવાં જૂનાં નામ આપ્યાં હોય એ સ્પષ્ટ સમજય છે. એમાં 'ખેતરવરી 
મહોલ્લો? બ્હુ સારે ડ્રેકાશ ફેકે છે, મુસ્લિમ અસર નીચે એતે * મહોલ્લો ' 
કલો છે તે “ ખેતર્વશી' એ “ખેતરવસહી' (કેત્વતતિજા અપભ્ર_ શ) છે. એ સમયે 
વસવાટતાં જૂથોને “ વસહી ' નામથી એ!ળખતાં. 

“પાટક? પરથી “વાડા? અતે “પાડા' શખ્દ પ્રચલિત બન્યા છે, જેમાંથી 
અમદાવાદમાં “વાડા? વિકરયા છે, પણુ પાટણુની હિ'દુ વસ્તીની ખાસિયત 


“પાડા'તે જૂજપણે સ્થાન મળ્યુ છે. 
પાટણુના પશ્ચિમે “ અતાવાડા' ગામ છે, જે જૂતુ અણુઠિલપાટક હોવાને 


ધણો સભવ છે. ત્યાં જવાના રસ્તા પર આદીના ર્માસ્જદ અલાઉદ્દીતના પહેલાં 
સુખેદાર્‌ અલ્પખાને બ'ધાવી હતી, એવે! “ મિરાતે અહમદી ' ઉદલેખ કરે છે. 
હકીફતે આવી બંધાતી ર્મારેજદ નજકમાં જ નસવાટ સૂચવે છે. 

જૂના કાળકા મ દિર્‌ પા૭ળને। કેટ પ્રાચીન પાટણુતે। સ'ભનત: હે!ઈ શકે. એ 
મંદિરને લીધે કેટતો એ થોડો ભાગ બચ્ચો છે. એમતા ખે થાંભલા પર ૧૩ મા 
સૈકાના લેખ છે,1૨ એ બતાવે છે કે તવા પાટણ માટે નવાં કાલિકા માતાના 
સ્થાનનું મહત્વ વધ્યુ . 

પટલાક બીન્ન ઉહલ્લેખ હાલનું પાટસ્, અણુહિલપુરના વતનતીએ ત્યાંથી 
ખસી અહી” રિથિર્‌ થતાં, ધીમે ધીમે વિકરયુ' હોવાતી પ્રતીતિ કરાવે છે. એમ 
ચયુ' હાવાતે! ઘણો સભવ છે કે મહાલયોતી નજક જે લેકક હેતા તેમને 
પાટણુ તૂટતાંજ એ જગ્યા છે!ડી જવાની જૂરજ પડી, ત્યાં આગળ 1વજેતાઓતી 
વસ્તી સ્થિર થઈ ને એ લેકે! નગરતી પૂર્વ બાજુ સ્થિર થયા. ધીમે ધીમે પૂર્વ 
આજુ વસ્તી વધતી ગઈ ને છેવટે એને ડોટ થવે।. એમાં જૂનાં સ્થાનોતું પ્ુતરા- 
વતન પણુ થઇ શકયુ' તેમજ બહુ દૂર્‌ ગયા સિવાય જીવનપ્રતૃત્તિ ચાલુ રહી. 
પાટણનાં સ્થળ-તામોતો અભ્યાસ કરતાં આમ બન્યું હરે એમ્‌ સ્પષ્ટ થાય છે, 
ટ્રેકમાં, પાટણુને! કોટ અકબરના સમય પછી થોડા સમયતા ગાળામાં થયે! ને 
પાછળથી મર્‌ાઠાએએ એ લીધો ત્યારે એતે મજબૂત કરી એર્માં ઉમેરે! કર્યાતું 
જણાય જે, 
ચાંપાનેર ી 

સુલતાન કાલનું ચાંપાનેર યા મહમૂદાબાદ મહમૂદ ખેગડાએ વસાવ્યુ' તે। હતુ', 
પર'તુ એતી સ્થળપસ'દગી ઉચિત ન હોવાથી એતો વિકાસ થઈ શ્ઞકષો નહિ, 


૪૦૬] મુધલ ડાલ | 3, 


ખદ એતો જલદી નાશ થયે. મુધલ કાલમાં મહમૂદાબાદમાં રાજધાની ન રહેવાના 
કારશે ત્યાંતી મુખ્ય પ્રવૃત્તિ-રાજ્સેવાતે] લાભ લેકે|!તે મળતો બ'ધ થયે।, વળી 
ત્યાં પવતની તળેટીમાં કેઈ ઉદ્યોગ કે વૈપાર-રેજગારતે 1વકસાવવાનું પણ 
અનુકૂળ નહોતુ', બીજી બાજુ હાલેલ-કાલોલ જેવાં વેપારહેદ્રોએ પણુ ચાંપાતેર્‌* 
ના જવનત'ત્રતે સારો એવે! ફટકો માયે હતો, પારેણામે વસ્તીનો વધારે થવો 
તો દૂર રો, પરતુ લેકોએ ધીમે ધીમે બાજુના મૂળ ચાંપાનેર તરફ તેમજ 
થોડે દૂર હાલેલ-ક!લેલ જેવાં વેપાર-ઉદ્યોગની પ્રરૃત્તિવાળાં નગરે। તરક જવાતું 
ચાલુ કરી દીધુ તે થોડા જ સમયમાં મહમૂદ ખેગડાના એ સ્થાનતે ખીજુ મકકા 
બનાવવાનું સ્વપ્ત હતું ન હતુ* થઈ ગયુ. 


(અ) કેપ્ટ-કિલ્દા 


અમદાવાદ સફરની વસ્તીમાં મુધલ કાંલમાં સારો એવા વધારો થયે હશે 
એ સપણ ન્નણુવા મળે છે, વળી વાર્‌'વાર હુમલા થવાના કારણે અમદાવાદના કેટ 
વારવ!ર્‌ તૂટી જતે! દશે અને સમરાવાતો હશે એ પણુ તૉંધોમાંઘાો જાણુવા મળે 
છે. પર'તુ કેટતી અસલ દીવાલમાં અસરકારક ફે?ફા2 ભાગ્યે જ થયા હોવાનુ 
જણાય છે. “મિરાતે અહમદી' પ્રમાણું એ સમયે કૉટ એક પુસ્ષપ્રમાણુ પદ્થરતે। 
ને ખાકીતો ઈ ઢો અને ચૂનાનો હતે.?5 એતે બાર્‌ દરવાજા, ૧૩૯ ખુર્જ તેમ જ 
૬૭૦૯ અયવા ૬૦૭૬ કાંગરા હતા. કેોઢતી ઊંચાઈ આઠ વાર હતી, અમદાવાદના 
કેટને તો પાણીની રેલથી પણુ નદીવાળી ખાજુએ વારંવાર તુકસાન થયુ છે. 
ઓર ગઝ્રેબના સમયમાં હટ ઘણી વાર સમરાવ્યાતે। ઉલ્લેખ 'શમિરાતે અહમદી' ડરે છે 
આ કિલ્લો એ જમાનામાં કાખ્ુલ અને કદહારન! મજખૂન કિહ્લાએથી સહેજ જ 
ઉતરતો! ગણાતો એમ “મિરાતે અહમદી'નો કર્તા તોંધે છે. 

આ કાલમાં જૂનાગઢ મુધલેના સોરાષ્ટ્ર વિભાગનું વહીવટી મચક હતુ. 
જૂનાગઢને રક્ષણ માટે સારે! ફિલ્લે હતો ને કુદરતી રીતે પણ પવતના કારણે 
રક્ષણ મળતું હતુ'. ઉપરકો:તા કિલ્લા ઉપરાંત મહમૂદ બેગડાતો કરેલો કિલ્લો 
પણુ દતો, તે એને “સુસ્તફાબાદ' નામ પણુ મળ્યું હતુ. ઉપરકેટતા કિલ્લાને 
આઓરગઝેબના સુખેદાર અમીન'ખખાતે સમરાવ્યો.પ૧૪ એણે અમદાવાદના ભદ્રના 
કિલ્લાને પણુ રૂ।. ૨૯૦૦ ખચીને સમરાવ્યો. વળી ઈ.સ. ૧૬૭૩ માં આશરે રૂ. 
૮,૨૫૦તું ખર્ચ વાત્રક નદી પરતા (હાલ કપડવ'જ તાલુકામાં આવેલા) આઝમાખાદ 
કોટ-વાડીના કિલ્લાને ( જે આઝમખાતે કેળીઓને કાબૂમાં રાખતા બાબ્યે! 
હતો ) સમરાવવા અમીતખાને મજૂર કયું. આ કોટ ઈ.સ. ૧૬૩૬-૩૮માં 
બધાયે! દેતે. 


પ્હમુ] સ્થપપત્યકીય સ્સાશકેમ [૪૦૭ 


આઝમખાને બીજે કલ્લે ખલિલાબાદ ગામે - જે હાલ “કાળી” તરંકે જણીતું 
છે તે અમદાવાદથી અડાલજના રરતે ૧૦ કિ, મી. દૂર્‌ છે (યાં - બ ધાવ્યોા હતે. 
ત્રોજે કિલ્લો એણે રાણુપુર ખાતે બધાગ્યો તે એને “શાહપુર'નો કિલ્લો તામ 
આપ્યુ. એ ભાદર અતે ગોમાં નદીના સ ગમ પર્‌ આવેલે। છે, એના મે।ટો ભાગ 
પડી ગયા છે, હતાં હજુ એના સુદર ઝરૂખા દેખાય છે. 


મુધલ કાલમાં લગભગ બધાં નાતાંમોટાં શફેરોને કોટથી રહ્ષયું આપવાતી 
પદદતિ હતી. આ કાલમાં થયેલી ચડાઈએ। માં વડૅદરા થરાદ નાંદોદ 1 ડર 
ખભાત નવાનગર હાલતું જમનગર ) ૬૦૧૬ ધોાંગધા મેરી રાધ? ડૃર 
ભરૂચ વીરમગામ ધ્રોળ રાજપીપળા ચોરવાડ કેશે[દ દાહોદ સુરત વિશ્ન ]૨ 
પાટણુ પાલનપુર પ્રાંતીજ વડનગર વીભલનગર્‌ વગેરેના ઉલ્લેખ એ નગરેને 
કિલ્લા હોવાની સાબિતી આપે છે. 'મુધલ કાલમાં થયેલ જીતબાગની પાસે આવેલે 
જેતલપુરતે! કિલ્લો પરુ અ ફાલ દરમ્યાન બધાષ્રો ગણાય. 


(ઇ) ખપ્મ-અબગીચા 

મુધલે।!નો ઉઘ્યાનપ્રેમ ઇતિહાસ-પ્રસિટ્ધ છે. ગુજરાતમાં પણુ એમની પ્રેરણાથી 
કેટલાક નામાંડિત બગીચા ચયા, આમાં અકબરના સમયમાં બ ધાયેલા ક્તેહ- 
બાગ, જહાંગીરના સમયમાં બ'ધાયેલ જીતબાગ અતે રુસ્તમખાગ તેમજ થશાહુ- 
જહાંએે બ ધાવેલ શાહીબાગ નોંધપાત્ર છે. 


અકબરના સમયમાં મિરઝા ખાનખાનાએ દક્ષિણુનાં સુલતાન મુઝફૂફર હુમેન 
પરતી જતના માનમાં પ્તેઠબાગ કરાવ્યો! હતો (ઈ.સ. ૧૫૮૪). આ ફ્તેહભાંગ 
સરખેજ પાસે છે. ગમે અત્યારે 'ફ્તેઠપુરા' તરીકે ન્નણીતે। વિસ્તાર છે, બાદશાહ 
જહાંગીરે આ બાગતી મુલાકાત લીધી હતી ત્યારે પાતખર ત્રડતુ ચાલતી હોવાથી 
ત્યાં ઝાડ અને છોડ ઉવ1ર કાગળનાં બનાવટી પાંદડાં અતે ર્ળફૂલ કરાવવામાં 
આવાં હતાં. 


શાહજાદા શ્રાહજહાનો બળવો સમાવવામાં ભાગ ભજવનાર મુહમ્મદ 
સાફીખાનને જહાંગીરે ' નવાબ સૈફ્ખાન જહાંગીરશાહી તો પ્રહકાબ આપી ૨]તું 
ખબહુમાત કયું” હતું, એ નવાખે અમદાવાદથી થેડૅ દૂર આવેલા જેતલપુર ગામે 
એક બાગ બનાવ્યો; એ એના નામ પરથી ' સૈફ બાગ 'તા નામે એળખાપો. 
શાહજહાંના ખળવ4ા પરતી જીતની યાદમાં બનાવેલે। હોવાથી એ “જતબાગ' તરીકે 
જાણીતો થગે1. સૈક્ખાને બાગને ફરતી દીવાલ પણુ ચણાવી હતી. અમદાવાદથી 
૮ ક.મી, દૂર, જમાલપુર દરવાજાથી બારેન્ન માતર અતે સોજીત્રા થઈ ખ ભાત 


૪૦૮] સુથલ કાલ [ પ3. 


જવાના ર્રતે, દસક્ોર્છ તાલુકામાં ન્‍્તલપુર આવેલુ છે તેતું વણુત મેન્ડેલ્સ્લોએ 
ક્યુ" છે આ બાગ એનાં ૧૫ વર્ષ પૂરાં કરે તે પહેલાં એણે જેયે હતે; એણે 
હું છે કે બાગ સુ જગાએ હતે, એમાં ઉત્તમ ફળે પાકતાં હતાં ને એ 
[દીતે કાંઠે હતે, એમાં અનેક શમિયાણા હતા. ત્યાં મુસાફ્ટિરિન્સરાઈ(મુસાફરખાનું) 
ગુ હતી. નારગી લી'ખુ દાડમ ખજૂર બદામ-મલબારી આંબલી કૅરી વગેરે અનેક 
પ્રકારનાં વૃક્ષ હતાં અતે એને એટલાં પાસેપાસે વાવેલાં કે એની છાયા નીચે 
સૂર્યન$ તાપતે જનેયા સિવાય આખા બાગમાં ફરી શકાય 


અમદાવાદની ઉત્તરે ૬૦ વીધાં જમીનમાં નદી|ઉનારે રુસ્તમભાગ કરેલા 
હતે. એમાં ૪ ઇમારતો, ૬ કૂવા, ૪ ખેઠંકેો તે પથ્થરતો દરવાજે હતે. આ 
આગ પાસે સમય જતાં શાહીબાગ વસ્યે., જહાંગીરે રુસ્તમ્બાગમાં આનદ કરેલે, 
આં બાગ સૂમેદાર શાહજાદા મુરાદે પોતાના પુત્ર રુરનમના તામથી બનાવ્યે 
છતો, એ શાહીખાગની પૂવષ બાજુએ ખડ્ૂમધારેશ્વર બાજુ આવ્યો હશે, 


મુધલ સમયમાં થયેલા બાગોમાં શાહોબાગનુ' થાન સોથી આગળ પડતુ 
છે, કારણુ કે ત્યાં શાહજહાંએ પોતાના માટે મહેલ બંધાવ્યો, જે આજે ગુજરાત 
રાજ્યના રાજ્યપાલના નિવાસસ્યાત તરીદ્રે હજયે વપરાય છે. આ શ્યાહીખાગ 
મકફસદપુર્તી જમીનમાં બધાયેલે છે, એને શાહજહાના હુકમથી ખરીદવામાં 
આંવેલો. ઇંડદ્યા દરવાજ(દિલ્ડી દરવાજા)તી સામે નદીન! બાજુએ કેટલાંક મકાન, 
કમાનો, બેઠકો, ૧૨ ખુરજ, ૯૧ કૂવા તેમજ મકાનો ફ તી નહેર સાથે બધી 
મળાતે ૧૦૫ વીધાં ને ૩ વસા જમીતમાં એ બાંધવામાં આવેલો. અહો'થી 
હાજીપુરના દરવાન સુધી રસ્તાતી બંને બાજુએ ઊ'ચાં 98 રોપેલા હતાં તે 
એની પાછળ સુમેદાર અને ઉમરાવોનાં ઉઘાન હતાં. સમય વિસ્તાર લીલોતરીથા 
મતોહુર્‌ લામતો. આને માટે રાજ્યના ખર્ચે ૧૦૦ જેડ બળદ પાણી સી ચતા. 
૭૭ માળી, રખવાળ, ખજાનચી, સાત વાળનાર અતે સાત પટાવાળા કામ કરતા, 


મેન્ડહસ્લોએ શાહીબાગતે ખેગમપુરના ભાગ તરીકે ગણાવ્યો! છે. બ:ગને ઊ'ચી 
ઉત્તમ દીવાલ હતી; ઉપરાંત એમાં સુ'દર્‌ મહાલય હતે।, એતા ઓરડા મોટા અને 
આકષક ફૃતિચરવાળા હતા. મેન્ડેલ્સ્લે ૫પ*થરતો પુલ એળ ગીને એ ખબાગમાંથી 
જીરાબાગ' તામે ખીજ બાગમાં ગયે! હતો, અ! પુલ ૪*૦ કદમ જેટલે લાંખે 
હતે. એ ખાગમાં માછલીએ। વાળું નાનમ્ડુ' સરોવર હતું. એમાં પાણી ભરવા માટે 
ઉડાળામાં બળદ જેડીને યત્ર જેવુ ચલાવીતે પાણી ખે'ચીને ભરવામાં આવતું. 
ચૅષનોાએ તોંષ્યુ' છે કે શાહીબાગ ભિન્ન ભિન્ત ઊ'ચાઈએ કંમવાર્‌ હતો ને 


"૩ કુ] સ્થપ્પત્યકીય સ્મારકો [૪૦૬૯ 


એની ઊ ચામાં ઊ ચી જગાએથી આજુબાજુનાં ગામ ઘણે દૂર સુધી દેખાતાં હતાં, 
* મિરાતે અહમદી 'માં આ બાગર્ન! ખરાબ હાલતની સખેદ નાધ લેવાઈ છે. 
ગેના વખતમાં શાહખુજ પડી ગયે! હતો, ખીજ કેટલાંક માન પણુ પડી 
ગયાં હતાં તે લગભગ આખો બાગ નર અતે બાજરી વાવવાનાં ખેતર તરકે 
“વપરાતો હતે. 

રુસ્તમબાંગ અને શાહીબાગ પાસે ઝુલાબબાંગ અને બાગે તોત(શેતુરબાગ) 
હતા, એ ખધા બાગની હદ શાહીબાગમાં મળી ગઈ હતી, ઓર્‌ ગઝેબના સુમેદાર 
'શાહન્નદા આઝમશાહે શાહીબાગની જૂની ઇમારતો પસદ ન પડવાથી રુસ્તંમબાગ 
સાથે ગુલાબભાગની જમીન ભેગી કરી ત્યાં નવાં મહેલ બ ધાન્યા હતા. 


કાંકરિયા તળાવની અ'દર બાગ ખગડી ગયો હતો તે મકાન પડી ગયાં 
હતાં તે અફીખાને ફરીથી બનાવ્યાં તે સમરાવ્યાં હતાં, 

જૂનાગઢનો સરદાર બામ ઓર ગઝેબતા સમયમાં સરદારખાતે આંશરે ઈ.સ. 
૧૬૮૧ માં બ ધાવ્યે। હતો. 


'(ઈ) જશાશચેો 


પાટણુનુ' ખાન સરે!વર : પાટણની દક્ષિણે ચાણુસ્મ! જવાના રરતા પર 
આવેલું ખાન સરે।વર મૂળમાં કદ ય સોલ કી કાલનું રોઈ શાકે, પરંતુ અકબરના 
દૂધભાઈ મીરઝા અઝીઝ કકાએ પોતે મુજરાતને। સૃખેદારે હતે! તે કાલમાં જ 
સ પૂણ્‌ પણે જેનું પુતત"વીકરણ કયુ”. એતે એટલી હદ સુધી સમરાવ્યુ' કે એતું પાછલા 
કાલનું ₹“રૂપ જલદી યાદ ત આવે. એ લગભગ ઈ સ. ૧૫૮ર માંબ ધાવ્યુ-સમરાવવ્યું 
'હોવાતો બજસતા ખ્યાલ છે. જેકે “મિરાતે સિકદરી' વળી એમ કહે છે કૅ 
આ સરવર ગુજરાતતી સ્વતંત્ર સલ્તતત સ્થાપતાર ઝજેરખ'ત-મુઝફ્ફ્ર્શાહતા 
સમયમાં વિદ્મમાન હતું. એમ હોય તે એ ૧૪મા સોકામાં કાં તો બંધાયું 
હરો, અથવા તે] એને તયારે સોલકી કાલતા સરોવરના ડલેવરમાંથી પુતરુદ્ધાર 
કરી હવે એનું પુતતષ'વીકરણુ કયું' હશે. 

ગમે તેમ હોય, અત્યારે અસ્તિત્વ ધરાવતુ' ખાન સરોવર છેલ્લે મીરઝા 
અઝીઝ કે।કાએ બધાવ્યુ' છે. નદીના ચાલુ પ્રવાહને અતરતાં બતેલા આ 
સરોવરમાં પાણી પહેલું' નાના પુલની તીચે થઈતે ગોળ તળાવ બની પછી ખીજ 
પુરતા સ્ત'ભોની નીચેથી પસાર યતાં સોળ બાજુઓ વાળા સુ'દર રીતે ખાંધેલા 
નાળામાં યઈનેં જય છે. ત્યાં નાની ઈટોનુ' બનાવેલું” આરારે ૬ ૫ મીટર પહોળું 
નાળું' મોરીમાં થર્ધને સરોવરમાં પડે છે, આશરે ૬.૫ મીટરનો પડયાર 


8૧૦] મુઘલ કાત્ત 1 દ. 


નાળાતા તીચેતા ભ્રાગમાં બાંધવામાં આવ્યો છે ને એતે ર,૭૫ મીટર જડી * 
મોરીના દીવાલ સામે આઠ થાંભલાના ટેકે મૂડેલે। છે. ૧ ૫ મીટરતા વ્યાસવાળી ત્રણુ: 
વતું લાક।ર મોરી સામેની દીવાલમાંથી બહાર અ વૈ છે (આ. ૧૩). સામેની ખાજુ ઉપર: 
ખે નાની ૭ત્રીઓને જેડતે! પશથરતે। કઠેડે મે।ટી દીવાલને છેડે આવેલો જેવા. 
મળે છે. નૈત્રડજ્યમાં નકામું પાણી કાઢવા માટે ત્રણુ મે.રી છે તે એ મોરી: 
હિ'દુ કારીગરીમાં બતેલી હોઈ ચોફ્ઝક્ષપણે ૧૬ મી સદી કરતાં તે! ધણી જૂની 
છે, આ વ્યવસ્થાને કારણે નદીમાં પર આવવા છ્તાં પાણી અસૃક 3 ચાઈથી 
વધતું તથી. સરોવરતી ચારે બાજુ પથ્થરનાં પગથિયાં, દોરતે પાણી પીવા આવવાં 
માટેના હાળના ભાગ છો!ડીતે, વ્યવરિથત રીતે બતાવેલાં છે. 

આ સરેવરતો ર્ચતામાં જૂનાં મદિરેઃ'તાં ખડેરોના પથ્યર સારી પેઠે 
વપરાયા છે. પાણીતો આવકવાળા ભાગમાં જૂની કોતરરણવાળા સ્ત ભ જેવા મળે 
છે, આ સ્ત'ભ ટ્રક અતે થોડા રૂક્ષ અલ કરણેવાળા છે; જાણું કે ગુફામદિરોના 
થાંભલા ન હોય ! એરી રીતે પાણી બહાર કાહતાર નાળાં સાથેના સ્તભ કઈ. 
મ્‌દિરેતા સીધા ઉઠાવીને મૂકી દીધેલા હોય એમ સપણ દેખાય છે. 

સરોવર આશરે ૪૦૦ મીટર »૮ ૪૨૦ મીટરમાં લગભગ ચતુરશ્ન આકારનું 
છે, ૫*શરનાં પર્મથિયાં છેક પાણી સુધી નાય છે. ધણી જગાએ ઈટકામ ચોખ્ખુ” 
જેવા મળે છે. એની આજુબાજુ કેટલાકે હિંદુ તેમજ ઇસ્લામી સ્થાપત્યનાં નમૂન! 
પણુ અસ્તિત્ત ધરાવે છે. સ ભવ છે કે સલ્સાલેગનોા મહિમા ઘટતાં તે એન!ઃ 
તરક ધીમે ધીમે કછુ ષ્યાત અપાતાં અ! સરેવરતું' મહત્ત્વ સ્વાભાવિક રીતે 
વધતુ' ગયુ' હેય ને એના કારણે એનું પુનનવીકર્‌ણુ કરવામાં આવ્યુ' હોય. 

મુધલ કાલમાં થયેલા જતબાગની પાસે આવેલુ જેતલપુર્નું તળાવ પણુ 
અ! કાલતું ગણાય, 

પાટણની ખારી વાવ : આ નામે ખે પોળ ૧૭ મા સૈકામાં પાટણુના ઉત્તર 
વિભાગમાં હતી. કહેવાય છે કે ત્યાં શ્રાકકોના સુખ્ય વસ્તી હતી, આ વિભાગમાં 
ખારા પાણીવાળી વાવ હથૈ તેથી એ વિસ્તારનું તામ “ખારી વાવ' પડયુ' હશે. 1૫: 


ર્હેોની વાવ: સરેત્રા( તા. પાલનપુર )થી ૭ કિલે।મીટરતા અતરે 
અશ્ચિખૂણે રોહા આવેલુ' છે, ત્યાં ચાર નાનાં આાભિલેખેતાળી એક વાવ જે. 
અાભલેખ એતા સ્ત'ભો પર કોતરેલા છે, આખી વાવ સફેદ આરસમાં બનાવેલી" 
છે, જેકે બધો સામાન જૂતાં મ દિરોતે! જ વાપર્યો છે, પ્રવેશતાં ખે ખાજુ' 
એક એક નાની દેરી આવે છે, પથથિયાંની પહેલા ર મીટર પહેોળે। પડથાર્‌ છે,,. 
પછી ૧૯ પગથિયાં છે. એ પસાર કર્યા બાદ ૨*૫ મીટર પહોળો બીને પડ્યાર્‌. 


૧૩ મુ") સ્થાપત્યકીય સ્સારકે [ ૪૧૧. 


આવે છે તેતા પર છાવણુ કરેલુ* છે. 'ત્રૉક્ને પડ્યાર ૩ મીર પહેોળે છે;. 
અહીથી એક સીડી છેક નીચે નય છે, વાવને। મધ્ય ભાંગ અજકેણ છે. એક 
અભિલેખમાં લખેલુ છે કે રા'ના શ્રીમન્તજતી પત્તી ચંપા અને એની પુત્રી' 
સજ્જ્બાઈએ રૂપિયા ૫૧,૦૦૦ ખચી5તે આ ખે દેરીઓ કરાવી છે. વળી એક 
ખીજ મૃતિ' પર પણ ચ'પાબાઈતનુ' નામ આવે છે. આ અભલેખતું વષ સ... 
૧૬૧૬ એટલે ઈ.સ, ૧૫૬૦ આપેલુ છે, 

વાયડતી વાવ $ પાટણુથા લગભગ ર૨૪ કિલોમીટર ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમે 
બનાસ નદીની દક્ષિગે વાયડ નામનું ગામ આવેલુ છે. બર્જેસ ત્યાંની વાવને 
હિ'દુ રચના ગણાવે છે, પરતુ વાવનું રૂપ અને રત'ભની રચના તેમજ આયે।જનઃ 
જોતાં એ ઇસ્લામ કાલતી વધુ નજીક આવે છે. એ લગક્રગ ૩૭ મીટર લાંખી 
અતે ૪ મીટર પહેળી છે. પાંચ માળતી રચતાવાળી આ વાવમાં પડયાર દૂ'કા' 
છે અતે એ રેહેઃ કરતાં વિરુદ્ધ પ્રકારના એટલે કે ખુબ નાના છે. ત્રીજે માળે: 
તો ઉતરાંણુ માંત્ર ૦.૭૫ મીટર પહોળાઈનું' જ છે છેડે ગોળ કૂવો છે. એને. 
ઉપરની ખાજુતે। વ્યાસ ૪ મીટર છે અને નીચે જતાં એ સાંકડો ચતાં ૩.૫ 
મીટર્‌ રહે છે. એની ઉપર પાણી કાઢવા માટે કે!સની વ્યવસ્થા ૪. ચાંભલાં' 
અડાલજની વાવના જેવા હે1વા છતાં ધુ સાદા છે. એ અજકે।યુ થઈ થોડા 
ભાગમાં ગાળ પણુ થાય છે, જે ઇસ્લામી સ્થાપત્યસરણીન વધુ અનુરૂળ બને છે.. 
આ વાવની રચના ૧૩ મી સદીની હોવાને અને એતે મુધલ કાલમાં સમરાવવામાં 
આવી હોવાને! ધણો સ'ભવ છે. 


માંડવાને। ફેવો : ભમરિયા ફૂવાતે મળતો આવતો ભા રૂવે। માંડવામાં આવેલે!' 
છે, એ સ્થાન વાત્રકન!ા ડાબા કાંઠે આમલિયારા(નિ. ખેડા)યી ૮ કિલોમીટર દૂર્‌ 
આવેલુ' છે. આ ફૂવાનો ખૂબી એ છે કે એ ઈ ટોનો બતાવેલો છે અને એનો વ્યાસ ૮ 
મીટર છે. કૂવામાં સાંકડી કમાન બનાવેલી છે, જેનો હેતુ પાણી ખે ચવામાં મદદરૂપા 
થવાને! છે. બીજ બાજી ત્રણુ મજલાન! બાંધકામમાં એરડા જેવા મળે છે, આ એરડા-- 
એને કારણે એ મહેમદાવાદના ભમરિયા ફૂવાને વધારે મળતો! આવે છે (અઃ. ૧૮). 

ફકવામાંથી ભી'તની વચ્ચેથી નીકળતો રસ્તે! એના ઉપરના ભાંગમાં થઈને 
એ!ારડામાં જાય છે. ઉત્તરે ખીજી સીડી પહેલે માળે અટકે છે. આ માળ પર ત્રણુઃ 
એોારડા આગળ ને ત્રણુ પાઠળ છે, દરેક માળને! વચ્ચેનો ઓરડે। મોટો અને 
કમાનદાર બારીવાળે। છે, જેમાંથી ફૂવામાં નજર નાખી શકાય. નાતના એરડામ॥ં 
ભમરીવાળી સીડી છે, દીવાલમાં અનેક ગોખ છે. એ બતાવે છે કે એ હવા 
. ખાવાતા સ્થળ તરીર્કે ઉનાળું આરામ માટે ઉપયોગમાં આવતો દશે, 


:૪૬૨] સુઘલ કાલ [ પ્ર. 


પુરવણી 
નગરરચતા અતે કેર્ટાડેલ્લા . 


સુરત : સુસ્તમાં તાપી નદીના પૂવ કાંઠે ફીરોઝશાઉ તુગલુકનાં વખતમાં 
'ઈ,સ, ૧૩૭૩ માં નાતો કિલ્લો બધાયે હતો, ગુજરાતના સુલતાન મહમૂદ 
ખેગડાના સમયમાં નુચ્તમાં થયેલાં મલિક ગોપી( ્ઈ,સ. ૧૪૯૬-૧૫૨૧ )એ 
'શરેરતે! વિકાસ કરી અનેક પરદેશી વેપારીએને સુરતમાં વેપાર-ધધા માટે 
આકર્ષે ટા. ૨રદ સ્થાતનું મહત્વ વધતાં એ તાના કિલ્લાને રથાતે રહ્ષસુની દષ્ટિએ 
મજબૂત ક્હિલ્ષે। બાંધવાની આવશ્યકતા ઊભી થઈ. આથી ૧૫૪૩ માં મોટો 
'ભજબૂત કિલ્લો બધાયે. આ કિલ્લો નજીવા ફેરકાર્‌ સાથે છેક ૧૭૫૯ માં 
અગ્રેક્રેએ લીધો ત્યાંસુધી યથાવત્‌ રહ્યો. કિલ્લામાં જમીનથી ૭૫ ફૂટ ઊ'ચા 
“બુર્જ કર્યા હતા, જેના પર તોપો ગોઠવવામાં આવેલી હતી. ર૭ આજે પણુ આ 
કિલ્શાના અવગેષ નદી તરફ્થી જેવાં મળે છે. 

અગ્રેજે વેપારાથે* પહેલવહેલા સુરત આવ્યા ( ઈ.સ. ૧૬૦૮ ) ત્યારે 
'કિલ્લાની આગળ મેદદાત હતું ને એમાં શહેર વસેલું હતુ. શહેકતે ફરતે! 
 કાચે! કોટ હતો, જે “ રાહેરપતાહ ' નાસે ઓળખાતો, એમાં કેવળ ત્રણુ જ 
ભાગળ હતી : વરિયાવી, બરહાનપુરી અને નવસાર, દે? બહાર કરતી જક્ષોતી 
વાડ હતી; એમાં પૂર્વ તરફ કરેલો ઝાંપો અવરજવર્‌ માટે વપરાતે, તવસારી 
'ભાગળતી દક્ષિગે તવસૈયદ તામતી દરગાહ, પાસે ગોધી તળા, એતી એક પાળે 
કબ્રસ્તાન અને આંબાવાડી હતાં. સગઃમપુરા સ્સ્તમપુઃ॥ા સલાબતપુરા એ 
પરાએને સ્થાતે બખ7ાગળગીચા હતા, 5૬ 

શાહજહાંના સમયમાં સુરતતી આબાદી વધતાં રાહેરપતાહતી બહાર પણ 
સેકો વસવા લાગ્યા. આ નવી વસાહતોને પષ્ુ રહ્ષણ માંટે આવરી લેવાય એવી 
રીતે મરેડાંનો કોટ કટકે કટકે બધવા લાગ્યો.પથ સમય જતાં એ ' આલમ- 
પનાહ ' નામે ઓઆળખાયે।. 

ઓર'ગઝેબતા સમયમાં સુરતતે 'મજાતે। દરવાજે? એવુ ઉપનામ અપાયું 
અને મુથ્લિમ યાત્રાળુઓની અવરજવર વધી પડી, એતો સાથે વેપારવાશિજય 
પણ વષ્યાં,.૨* આ સમૃહ્િથી ૭લકાતા રાહેરતે શિત્રાજઝે ૧૬૬૪ માં લૃટ્યુ'. 
-શહેરતે ફરતે! માટીનો કાચે! કોટ હતો, પશુ એનાથી રક્ષણ થઈ શકયું નહિ. 
પછી પણુ ચિવાજીતી લૂટો થઈ, આથી થહેરતું રક્ષણ કરવા માટે સુરતના મુત્સદી 
ગ્યાસુદ્દીતખાતે (ઈ.સ. ૧૬૬૪-૬૯) શહેર્પનાહતે પાકે ખઆંધવાની ક!મગીરી શરૂ 


૧૩૪] સ્થપપત્યકીય સ્મારકો [ ૪૫૩: 


કરી, આ વખતે બરઠ્ઠાનપુરી ભાગળ પાસે આવેલી અગ્રેજોની ૩૪ દુકાનો, એને. 
હવામહેલ અતે બીજ પાકી ઇમારતો આવેલી હતી તે ખધી ઉખાડી નાખવામાં. 
આવી.૨5 શૂૃહેરપનાહનું બાંધકામ વરિયાવી ભાગળથી શરૂ કરવામાં આવ્યું. 
પ્રવાસી થવેનો અને એના પછી આવેલ ફ્રાયરે ૧૬૭૪ માં આ કે।ટનું બાંધકામ 
ચાલુ હોવાની નોંધ કરી છે. થવેનોએ તેંષ્યુ' છે કે કોટ ૧૦”૮૧૦'તે. ઈ ટોથી 
બધાય છે. એમાં શહેરતો બહુ એષા ભાગ આવરી લેવાયો! છે અને શહેરની 
કેટલીક વસ્તી એ કે.ટને લીધે બઠાર ફેંકાઈ ગઈ છે, ક્ાયરે લખ્યું છે કે એઃ' 
કેટ ઊચા અને સારી પકવેલી ઈટાનાો બ'ધાય છે, ઉપયુક્ત માપ આપવાન! 
બાબતમાં થેવેતોની ભૂલ થયેલી જણાય છે. વસ્તુત: શહેરેપના$ કોઈ કોઈ ઠેકાણે. 
ર૦ ફૂટ તો કોઈ ઠેકાણે ૨૮ ફૂટ જેટલો ઊચે હતો, એવી રીતે એની પહોળાઈ. 
૮ થી ૧૨ ફૂટ સુધીની હતી.૨૨ નવા શહેરપનાહમાં ૧૨ ભાગળ કરવામાં આવી.. 
ઉત્તરથી પૂવ તરફ અધવતુળાકારે જતાં એ ભાગશેોનાં નામ અતુક્રમે વરિ- 
યાવી, સૈયદ્પુરી, બરહાનપુરી, નવસારી, મજૂરા, મકાઈ, બાદશાહી, ડક્કાની.. 
રા'ઓવારાતી, ફુરત્નની, મીરબઠ્ઠતી અને મુલ્લાં ખડકી, આમાંતી મુલ્લાં 
ખૂડકી નામ પાછળથી પડયું જણાય છે, દરેક ભાગળમાં દરવાજાની બને ખાજુ 
ઊચા ખ્રુરજ કરેલા હતાં, જેના પરથી તોપમારો કરવાતી વ્યવસ્થા ફરેલી હતી,. 
શહેરપનાહેમાં ચોકબજાર, સુહ્લાં ચકલો, માછલી પીઠ, રાણી તળાવ, કણુપીડ,. 
કેળાપીઠ, રહિયા સો!નીતો ચકલે,, ભાગ!તળાવ, સ'ઘાડિયા વાડ, બડૅખાંને! ચકલે 
અને આસુરખેગનો ચકલો એટલે! વિસ્તાર આવરી લેવાયેો.૨૨ આજે સહેરપતાહુ . 
નષ્ટ થઈ ગયો છે અને બડેખાંના ચકલા જેવી કોઈ જગ્યાએ એના અવશેષ 
રહી ગયેલા જેવા મળે છે. 

ઓર્‌ગઝેબતા સમયમાં સુરતની વસ્તી ખુબ વધી જાં શહેરપનાહ બહાર 
ધષ્માં પરાં વસી ગય. આ પરાંએને ફરતો કાચો કેટ તૈયાર હતો, પર'તુ એ' 
રક્ષણુ માટે પૂરતો નહોતો, ઔર'ગઝેબ એને પાકે! કરાવવા માગતો] હતો, પર'તુ 
એના અવસાતે એ કામ પડતુ મુકાયું ૨૨ 

પર્‌ંતુ મરાઠાઅ। તરફતા સતત ભયથી સુરતના નવાબ (મુત્સદ્દી) દેદરકુલી- 
ખાને શહેર અને એને ફસતાં પરાંએ સહિતની વસ્તીને આવરી લેતો “આલમ: 
પનાહ ' ઈ.સ. 1૧૪ માં બ'ધાવો શરૂ થયો, જે કામ ઈ,સ, ૧૪૨૧ સુધી 
યાહ્યુ' હોવાનું જણાય છે. પાછળથી પણુ એમાં છેક ૧૭૬૨ સુધી સુધારાવધાર્‌ઃ 
થતા રલ્રા.ર૫ આલમપનાહના 1વશ્ચાળ ખાંધકામ મારે નકામાં થઈ ગયેલા ગોપી 
તળાવના તળિયાના પ*મષર કાઢીને વાપરવામાં આવ્યા હતા.૨? 


2૪1 સુઘલ ડાલ [પ્ર. . 


આલમપ્તાહ સાડા પાંચ માઈલ લાંબે, લગભગ ૨૦ ફેટ ઊચો અતે 
૮ ફટ પહોળો હતો. એમાં વાયવ્યે ફાટકના દરવાજથી શરૂ કરતાં અતુકમે વર્યાવી, 
કતારગામને! દરવાજે, લાલ દરવાજે, દિહિહી દરવા કે, સકરાને। દરવાજે, સલાબત- 
પરતો, માત (રુસ્તમપરાનો), તવસાંરીનો, જાફરઅલીને! ( સગરામ પરાતા ), 
મજૂરાતે! અતે અડવાતે1 એમ કુલ ૧૨ દરવાજ આવેલા હતા, દરેક દરવાજન 
"ઉપર ખેઠુક અને એતા પર્‌ બગલી ફરેલી હતી, નવસારી અતે દિદદી દરવાન્નની 
બને ખાજીએે મોઢા ઊ'ચા બુરજ હતા અતે જેના પર્‌ તોપો ગોઠવવામાં આવી 
હતી. કોટતે ફરતી દીવાલમાંથી બહારની બાજુ બ દૂક તાકી શફાય એ માટેન! 
.બાકાં કરેલાં હતાં. ર૭ આ દરવાજએ! પૈકી ૧૭૩૮ માં બ ધાયેલ લાલ દરવાજે 
(આ. ૧૯) સારી લાલતમાં છે, 


આલમપનાહનતા બાંધકામથી શણેર્પતાહતી બહાર 1વકસેલાં તીચેતાં ૧૪ 
પરાં આવરી લેવાયાં : ગિયાસુદદીનપરા[ધાસ્તીપુરા) રામપરા રૂધતાથપરાં મહી- 
'ધરપર્‌ા હૈદરપરા બેગમપરા સૈયદપરા હરેપરા તવાપરા ઇન્દરપ્રા સલાબત- 
પરા સ્સ્તમપરા સગર્‌ામપરા અને તાતપરા. આ પૈકીનાં રામપરા રૂધનાથપરા 
મહીધરપરા ૬રિપરા પ્રન્દરપર! અતે સગરામપરા એ ૭ પરાં જુદા જુદા 
અનાવિલ આગેવાતેએ વસાવેલાં હતાં. સુરતના ઝુત્સદી સલાબતખાને ૧૬ ૮૭ માં 
-સલાખતપર્‌ વમાવેલુ*, હેદરપર! હેદરકુલી ખાને ૧૭૧૪ માં અતે નાનપર્‌। પારસી 
શ્રોમત નાનાભાઈ નરસ'ગજ પટેલે ૧૭૨૦ માં વસાવેલુ', બેગમપરાના જૂના 
વસવાટને પાછઠળઘી ઓર'ગઝેતરતી બહેનની સ્માતિમાં ખેગમપરા નામ અપાયેલું, 
શૈયદપર! નામ સુરતતા પ્રસિદ્ઠ સત શેખ સૈયદ છડ્ઠસનતા કોઈ પૂવ'જના તામ 
પરથી પડેલુ' જણાય છે.૨ર્ડ રુસ્તમપરા સંભવત: પારસી રુસ્તમ માણેક શૈઠતા 
તામ પરશ્થી પડેલુ. પાઠળથી એતા જ એક મહેોલ્લાને એમતા પુત્ર ફેરામતા તામ 
પરથી ફરામપરા તરીકે ઓળખવામાં આવ્યે..૨* સમય જતાં નવાં પરાં વસતાં 
ગ્યાં, ઈ,સ, ૧૭૨૫માં અડવા દરવાજ પાસે કાજી મીર શૂતુલાખાતે 
'મકદુમપુરા વસાવ્યું. 

અઠવા: ઝુલ્લાં મુહમ્મદ અલી ખાતે ૧૭૨૯ માં સુરતની નવાબી હાંસલ કરવા 
માંટે સુરતથી ૩ માઈલ દૂર અઠવા ગામે એક કિલ્લો બ'ધાવવા માંડયો ત્યારે 
-સુર્તતા મુત્સદી સોદરાબખાને (૧૭૨૫-૩૩) એને અટકાવ્યો, પાઠળથી મુઘલ 
“આદશાહુતી પરવાતગી મળતાં એ કિલ્લો તૈયાર થયો, પણુ એ વખતના મુત્સદ્દી 
તેગબખ્તખાને (૧૭૩૩-૧૭૪૬) નવાબ બનવાતી કાશિશ કરતા મુલ્લાં મુહમ્મદ 
અલીખાનને મારી નાખી, અઠવાનો કિલ્લો પણુ ખોદાવી નાખ્યે[.2* 


નયરૂ મુ"] સ્થાપત્યકીય સ્સારકે [બ૧૫ 


જૂનામઢ : “તારીખે સે!ર્ઠ'માં જણાવ્યા પ્રમાણે જૂનાગઢ ચહેરતે ફરતે! કિહ્લે। 
'ઈ.સ, ૧૬૩૩ માં સુધલ સૂમેદાર ઇસાખાને બ ધાવેલે! અને એમાં ૧૧૪ બુરજ 
અને નવ દર્વાન્ન હતા, એમાં પાંચ બધ રહેતા ને ચાર ખુલ્લા રહેતા; એ પછી 
ઈ.સ. ૧૬૬૧ માં મીરઝા ઇસાતરખાને એ કિલ્લો નવેસરથી કરાવ્યો, પર'તુ 
શ'ભુપ્રસાદ દેશાઈ જણાવે છે તેમ ઈ.સ. ૧૬૩૩ માં સૂબેદાર છસાતર્ખાત હતે! 
“પણુ ઈ.સ. ૧૬૬૧ માં તો એ પદ પર ગુત્યુદ્દીત ખેશાગી હતે. એટલે નામમાં 
(તારીખે સોરઠના કર્તાતી) કઈ ભૂલ જણાય છે. એમ લામે છે કે જૂનાગ4ને 
જૂનો કોટ હતે. સુધલ કાલમાં એ કિહ્લાતું સમારકામ ચતુ રહેતુ' હશૈ અને 
[વસ્તાર પણુ વધતે। ર્યો હશે. ઉત્તરકાલમાં ચ્યા કિલ્લામાં ધણા ફેરમૂ।ર યયા છે.૩ ૨ 


ખ્‌'ભાત : ખંભાત શહટેરને ફરતે કેટ અકખરતા સમયમાં ખભાતના 
મુત્સદ્દી કહ્યાણ્‌ રાયે ઈંટ અને ચૂનાથી બધાવ્યો હોવાનું 'તુઝુકે જહાંગીરી” માં નોંધાયું 
છે,૨2 પરતુ જૂનો કૉટ કાઢી નાખીતે નવેસરથી કેટ બ'ધાયે। હોવાનુ' જણાતું 
'નૃઘા, આથી તુઝુકનેો ઉલ્લેખ સ'ભવત: મોટા પાયા પરતું સમારકામ સૂચવે છે. 

ખુ'ભાતમાં અકબર પડેલવહેલો આવ્યે] ત્યારે એ દરિયો. જેવા ગયે।, 
બાદરાહની આ સુલાકાતના સ્મર્ણુમાં અકબરપરું વસ્યું. ત્યાં અકબરે મૂકેલા 
જાકેમ હસનખાતે એતા સ્કતમાં ત્રણુ દરવાજા બ ધાવ્યા હોવાનું મતાય છે,૨૪ 
આ ત્રણ દરવાજ અમદાવાદના ત્રણુ દરવાજાની નકલરૂપ કરવામાં આવ્યા હતા, 
પાછળથી એના મધ્યના ઊચા દર્વાનન પર ઠં,સ, ૧૮૯૧ માં ૫૦ ફૂટ ઊચુ' ટાવર 
કરીતે એમાં ઘડિયાળ મૂકવામાં આવેલું. આ દરવાજા (આ. ૨૦) સમુદ્ર તરફ જતાં 
બજારમાં આવે છે; જે કૅ આ ત્રણુ ૬દગવાજ પરનો ઈ,સ, ૧૫૮૪ને। લેખ 
સૂચવે છે 3 ત્રણુ દર્વા'નતું આ વખતે સમારકામ ચયું હતુ. વરતુતઃ 
ખ'ભાતનાં માણેકચોક અને ત્રણુ દરવા” અકબરના સમયથી પ્રાચીન હોવાનું 
જણાય છે.રૈપ 

ખ'ભાંતમાં બાદશાહ જહાંગીરના નામ પરથી જહાંગીરપરું વસ્યું. 


કડી : ગુજરાતના સૂબેદાર સુત'ઝાખાનતે ઈ.સ. ૧૬૦૯-૧૦ માં કડીમાં લસ્કરી 
દણ્િએ કિલ્લો બ'ધાવ્યો હોવાનું એના પરના લેખથી સ્પણ્ થાય છે.25 
અનતગી અને «હેર સકાનેા ી 

સુધલ કાલર્માં સૂખેદારે। ફોજદારે અને અન્ય ઉમરાવોાએ ખાનગી અતે 
“હેર ઉપમે।ઈગ માંટે મહેલ સરાઈ હમામખાતાં મડવ વગેરે કરાવ્યાં હોવાના 
તતકાલીત અશિલેખો।માંથી સ'ખ્યાબધ ઉહ્લેખ મળે છે, પરતુ એ પૈફી ખહુ 


૪%૬ ] સુઘલ કાલ [પ્ર.. 


જૂજ મકાનો કાળબળ સાસે ટકોતે અત્યારે ઊભાં છે. એમાંનાં કેટલાકના વખતે।- 
વખત થયેલા સમાર્ક્રામતે લઈતે એનું મૂળા સ્વરૂપ પણ બદલાઈ ગયુ' છે. અહી 
પ્ેટલાંક નામાંકિત ખાંધકામોનો ઉદ્ક્ષેખ પ્રસ્‍તુત છે. 


શાહજહાંતા સૃખેદારી ( ઈ.સ. ૧૬૧૮-૨૩) દરમ્યાત એના વતી વહીવટ 
કરતા નાયબ રુસ્તમખાન અતે [વેકરમાજિતના સમયમાં એ શાહજાદાતા હુકમથી 
અમદાવાદના મકસુદપુરમાં સાબરમતીને કાંઠે બાગ અને મહેલ માટે જમીત ખરીદવામાં 
આવી. એમાં કરેલ બાગ શાહીબાગને તામે અતે મહેલ શાહીબાગ-મહેલ તરીકે 
પ્રસિદ્ધ પામ્યો (આ. ૨૧-૨૨). શારીમાંગ વિશેૈતી વિગતે! આ પ્રકરણુમાં ઉપર 
અપાઈ છે. મહેલ માટે નંદીતા પટથી બગીચાના સ્તર સુધી મજબૂત પુસ્તે। 
ખાધેલો છે. મહેલ માટે પાયે। ઘણા ઊંચે! લઈ એના પર ધાખુ' કરેલુ છે, જેને 
નાચેથાં અનેક સ્તભ ટેકે આપે છે. તીચે બનેલા તહુખ!તાનું બધુ' બાંધકામ. 
કમાનતાકાર્‌માં કરવામાં આવ્યું છે. એમાં અતેક તાતા નાતા ઓરડા કરેલા છે. 
ખે એ1રડાએ ઉતારાએ માટે અને તે।કરચાકરોને રહેવા માટેના છે. આ 
તહખાનાતે ફરતી કૃત્રિમ નહેર કરેલી છે, જેમાં વચ્ચે વચ્ચે ફ્વારાએની રચના 
કરેલી છે, તહેર અતે સતત ઊડતા ફુવારાએથી ગરમ ત્રડતુમાં હવામાત ડંડુ 
રાખો શકાતું. તહખાના ઉપરનું ધાબું મહેલ માટેની ફરસ અતે એતે ફરતા 
એઃલાતી ગરજ સારે છે. એના ૫૨ જવા માંટે તહેર પર પથ્થરનો નાનો પૂલ 
કરેલા છે. મધ્યમાં ઊભે! કરેલા બે મજલાવાળે। મહેલ ભવ્ય લાગે છે. તચેતા 
મજલામાં મપ્યમાં વિશાળ ખેઠક ખ'ડ છે. એતી દીવાલે! પરતું ચૂનાતું પક્ષાસ્ટર્‌ 
સગેમરમર જેવું સફેદ સુવાળું અને એપદાર છે. એતી હત પર તાતા તાતા 
ખુ ડૅપાડીતે એમાં એવી સરસ રૌતે ચિત્રકારી કરી છે કે #નણે એ હત પર અમૂહ્ય 
ઈરાની ગાલીચે! પાચર્યોં હોય એવો ભાસ થાય છે, આ મધ્ય ખ'ડતે ચાર્‌ ખુણે 
ચાર્‌ અષ્ટકોણુ એરડા અને એવી રીતે ઉપરના મજલ પણુ ચાર અષ્ટકેણુ 
ખરડા મળીને રહેણાક માટે કુલ આઠ એારડાએની વ્યવસ્થા કરેલી છે. આ 
ખધા એરડાએની દીવાલે! પરનું પ્લાસ્ટર પગુ સફેદ સુ'વાળું અતે ચમકદાર છે. 
ઝની છતે! પરે સફાઈપૂર્ત ક નકશીકામ કરેલુ' છે તીચલા દરેક ખ ડમાંચી એક એક 
ઝરૂખો બહાર કાટેલે છે. ઉપસા મજલે જવા માટે પથ્થરની સીડીએ કરેલી 
છે. સીડી ચાર ચાર કમાનોથી ટેકવાયેલા છાવણુવાળી છે, ૭ાવણુનો ધાટ ઉપરથી 
હત્રી જેવો લાગે છે, ઉપલા ચાર એર્ડાઓની વચ્ચેના ખ'ડતી ફરસ ઉપસાવયાને 
પીઠિકા કરેલી છે, સમપ્ર મંહેલની દીવાલે! પણુ સાર! ચૂનાથી હાયેલી હોવાથી 
આરસ જેવી લાગે છે. મહેલમાંથી છેક નદીતા પડ્્ઞાં ઊતગય એવી રીતે 


૧૩મુ'] સ્થાપત્યફીય સ્મારકો [૪૫૭ 


પર્માથયાં કરેલાં છે, મહેલતું ઉત્તરકાલમાં વારવાર સમારકામ યવાથી એના અસલ 
સ્વરૂપમાં કેટલોક ફેરક્રાર થઈ ગયો છે. એમાં ઈ.સ. ૧૮૩૫ માં વિલિયમ્સે ધાબા 
પર કરેલી ખે ઓરડી તોંધપાત્ર છે.2 મુધૂલ કાલના ઘણા! મહેલ નાશ પામી 
ગયા છે, જ્યારે આ મહેલ હજ એના અતીતના ગૌરવને નનળવી રજ્રો છે અને 
ગુજરાતના રાજ્યપાલનું નન્વાસસ્થાત બની રલો છે. 


શાહીબાગની જેમ અમદાવાદતી આઝમ સરાઈ પણુ નામાંકિત સ્મારક છે.. 
ભદ્રના કિલ્લામાં ભદ્રકાળીના મ'દિરતી બાજુમાં હાલ જેમાં સરકારી પુસ્તકવેચાણુ 
કેદ્ર છે તે ભવ્ય બાંધકામતે અગાઉના વિદ્દાનાએ આઝમખાનના મહેતલ તરીકે 
એળ'ખાવેલ છે, પરતુ એના પ્રેવેશદ્દાર પરતા દિ. સ. ૧૦૪૭(ઈ.સ. ૧૬ ૩૭)નતા 
લેખમાં એે સરાઈ હોવાનો ઉદટ્લેખ થયેલો છે એ પરથી અને એના વિશે 
પ્રવાસીઓએ કરેલા ઉલ્લેખો પરથી પ્રો. કોશિસરિયેતે એ મકાન સરાઈ (મુસાૂરખાનું). 
હોવાનું ડરાન્ડુ છ્ે,.2૮ 

ગુજરાતના ખાંધકામપ્રિય સૂબેદાર આઝમખાને ઈ.સ. ૧૬૩૭ માં આ સરાઈ. 
(આ. ૨૩) અકબરના સમયમાં ભ્રદ્નના દરવાજાના અતુસ'ધાતમાં મેદાને શાહ તરફે 
બધાયેલ નવા દરવાજના ર્દાક્ષણુ બાજુમાં પડતા ખૂણામાં કરાવી, આ વિશ્વાળ 
હમારત ર૪૦ ફૂટ (૭૩*૨ મીટર) લાંબી અને ૨૧૦ ફૂટ (૬૪ મીટર) પહોળી છે,. 
ઉત્તરની પાંખ ભદ્રના નવા દરવા”્ન સાથે જેડાઈ ગઈ છે. આ લ બાવાયેલી પાંખના 
એક એ[રડામાં મર્‌ાઠા કાલમાં ભ્ર્ભાળી માતાનું મદિર્‌ કરવામાં આવેલુ' છે. 
સરાઈનો હાલનો પ્રવેશ દરવાજે મુધલ કાલમાં સવ*ત્ર પ્રિય થયેલી ઈરાનો શેલીને। છે. 
એવું પ્રવેશદ્વાર ૧ ૮ ફૂટ (૫*૫ મીટર) ઊ'ચુ' છે. એની આંતરિક રચનામાં ઘણુ ફેરફાર 
ચયા હોવાથી એન! મૂળ સ્વરૂપ વિરે ચોક્કસ ખ્યાલ ખાંધી શ્રકાતા નથી. હાલમાં 
અ'દર દાખલ થતાં મોટો અષ્ટકોણુ ખડ આવે છે; એની ચાર બાજુ અને ચાર 
ખૂણે ચાર-ચાર નાના અષ્ટકોણ એરડા કરેલા છે. મોટા ખ'ડતા ખૂણાઓની 
બાજુએ લ'બાવીતે એ ઓરડાએ માં જવાના રસ્તા કાઢયા છે, આ મુખ્ય ખંડ. 
પર માળ કરેલો છે. એ મુખ્ય ખ ડુમાંથી પાછળના ભાગમાં ચેકમાં જરાય છે. 
એમાં ફરતી ધણી એરડીએ। કરેલી છે. એના પર્‌ પણુ માળ કરેલા છે. અણકોણુ 
ખડ અતે એને ફરતા આઠ ખ'ડ--એટલા ભાગ તીચે ભોંયરું કરેલુ' છે. એમાં 
ઇવાઉન્નસ માટે ચાર જગ્યાએ વ્યવસ્થા કરેલી છે. પાછળના ચો।કતી વચ્ચે કરેલ 
હોજની મષ્યમાં ફુવારાની રચના કરેલી હતી. ભોંયરામાં પણુ અજ્કોયું ખડને 
કરતા ઓરડા કરેલા છે. એમાંથી ઉપર જવાન( રસ્તા બધ કરેલા છે. પાછળના 


'શતિ-રહ 


૪૧૮] સુથલ ડાલ [ પ્ર. 


સમયમાં આ સરાઈતે! ઉપયોગ કૅદખાના તરીકે થતો હતે, ત્યાર પછી એમાં 
પોરટ ઓકફ્સતું મુખ્ય કાર્યાલય હતુ. હાલ ડિસ્ટ્રિકઃ કે!2માં જવાનો રસ્તો પણુ 
આ સરાઈની દક્ષિણ તરક લ'બાવેલી પાંખતે। છે. કોટ પશ આ સરાઈના કેગલાક 
ખ્‌'ડૅમાં ખેસે છે,?? આજે એર્માં અતેક સરકારી કચેરી અને કાર્યાલય 
આવેલાં છે, લાંખા પહોળા પથરાટ અને ભવ્ય પ્રવેશદ્દારતે લઈને એ જમાતામાં 
ખ્યાતિ પામેલી આ ઇમારત આજે પણુ ભદ્રવિસ્તારમાં એતી ભવ્યતાથી અતેખી 
ભાત પાડે છે, 

સુરતમાં ઈ.સ. ૧૬૪૮ માં કિલ્લેદાર્‌ હુફીકતખાને બ'ધાવેશી સરાઈ 'મુધલ- 
-સરાઈ' તરીકે પ્રસિદ્ઠ છે. આ સરાઈને। બાણ દેખાવ ઉપયું ક્ત આઝમસરાઈતે બિલકૃલ 
મળતો આવે છે, આ પ્રસિદ ઇંમારતતે લઈતે એતી આસપાસતે લત્તો “મુગલી* 
'સરા' નામે ઓળખાય છે.૪₹૦ વચ્ચે ફુવારાયુક્ત હોજ ધરાવતા ચોકને એરડા- 
ઓથી વેરી લઈને રચાયેલી આ પંમારતમાં મુસાફરોની સગવડૅને; પૂરતે! ખ્યાલ 
કરેલો જણાય છે. એવતુ પ્રવેશદ્દાર ઊંચુ' અને ભવ્ય છે. એના પરના હિ.સ, 
૧૦૫૪(૬.સ. ૧૬૪૪) ના લેખમાં એતે “મુબારક મુસાજૂરખાતુ' અને 'કારવાનસરા' 
કહૅરામાં આવી છે, લેખ પ્રમાણે એમાં ઊતરતારા વિદ્દાતો, પાક પુરુષો, ગરીમે 
અને હાજએ પાસેથી ભાડાપેટે ફ'ઈ લેવામાં આવતું નહિ, એ સિવાયતા મુસાફરે 
પાસેથી મળતા ભાડામાંથી સરાઈને! [નિભાવ અતે સમારક!ામને ખચ કરવાની 
ગોકવણુ હતી, આ સરાઈનો ઉપયેોપગ ૧૮૫૪ સુધી મુસાફર્ખાના તરીકે ચાલુ 
રલહ્રો, પણુ ૧૮૫૭ તા સ્વાત9્ય સ'સામ :રમ્યાત અને એ પછી થોડા સમય 
માટેએને। ઉપયોગ કેંદખાના તરીકે થયો, જેકે સ્થાનિક સૃસલમાતે!એ મૂઈભૂત હેતુ 
કરતાં જુદા જ હેતુ માટે આ સરાઈતે] ઉપયોગ થતો] હોવાથી ઉચ વિરોધ કરેલે, 
એમ છતાં એ ૧૮૬૯ સુધી કાચી જેલ તરીદ્ટે વપરાતી રહી, છેવટે લોકહિત 
માટે કરાયેલી એ સરાઈમાં થોડા ફેરફાર કરી શ્રહેરતી સુખાકારીની સ ભાળ લેતી 
શહેર સુધરાઈ ખેસવા લાગી.*? આજે પણુ આ ઉમારતમાં સરત મ્યુનિસિપલ 
કાર્પોરેશતનતું વહીવટી કાર્યાલય આવેલુ છે, 

વળી સુર્તની [સિવિલ હૉસ્પિટલનું મકાન પણુ મૂલતઃ સુધલકાલીન સરાઈ છે, 
ઈ.સ. ૧૬૩૪ માં ખાતખાનાએે એ કર્‌ાવેલો હતી.* ૨ 

ઈ.સ. ૧ ૬૭૬ માં ગુજરાતના સુખેદાર મુહમ્મદ અમીનખાતે રૂ. ૭૬,૩૦૦ નુ' ખચ 
કરી બાદશાહના જન્મસ્થાન દાહોદમાં એક ભવ્ય સરાઈ કરાવી, આ ચોરસ ઇમારત દરેક 
ખાજએ૪પ૫૦ ફૂટ(૧૩૭*૨ મીટર)ની લ'બાઈવાળે લગભગ ૧૬૫ ફૂટ (પ મીટર) ઊચે। 
કે।: ધરાવેછે, એના ચારે ખૂણે ચાર બુરજ અને ઉત્તર તથા દક્ષિયુતી દીવાલોની મધ્યમ! 


૧૩ સુ] સ્થાયત્યકીય સ્મારકો [૪૬૬ 


એક-એક એમ ખે ભવ્ય દરવાન્ન કરેલા છે, કોટની અ'દર્તા જ્ઞાગમાં સખ્યાબ ધ 
એરડા કરેલા છે. આ એ ર્ડાઓમાં ડમાતાકાર સ્તભ-રચના નજરે પડે છે. 
શ્મારતતી અ દર્‌ પશ્ચિમ બાજુએ મધ્યમાં મરિજદ કરવામાં આવીઃહતી. ૧૮ મો સદીમાં 
સરાડઃ સૂખેદારતુ' એ નિવાસ બની ત્યારે એમાં મરાઠાએએ કેટલાક ફેરફાર કર્યા. 
એમણે પશ્રિમ દીવાલ અને પૂર્વ દીવાલતી મધ્યમાં એક એક અતે નેત્રડત્ય ખૂણામાં 
એક એમ બધા મળી ત્રણુ ગોળ મિતારા ઉમેર્યા, આ મિનારા ર૪ ફૂટ (૭*૩ 
મીટર) ઊ'ચા છે. ૧૮ મી સદીમાં સિંધિયાના યુખેદાર બાપુસાહેબ પાટણકરે કે।ટના 
અગ્તિ ખુણામાં પોતાના પુત્ર માટે 'બારદ્દારી' નામનું (બાર દરવાનનવાળી') મકાન 
અધાવ્યુ', ઓર'ગઝેબના સમયની આ સરાઈતે! મરાઠાએએ પોતાની “ગઢી'(ફિહ્લા) 
તરીકે ઉપયે!ગ કર્યો, ત્યાર બાદ -એના કેટલાક ભામોતો અમદાવાદ અતે સુરતની 
| નામાંકિત્ર સરાઈએની જેમ થે!ડે વખત જેલ તરીકે પણુ ઉપયોગ થયો. હાલમાં 
એ સરકારી કચેરીએ માટે વપરાય છે.₹૨૦ 


વડે1દરામાં માંડરી દરવાજા તરીકે એળખાતો ઊંચો! મંડપ મુધલકાંલીન છે. 
આ મ'ડપને ઈસ. ૧૭૩૬ માં દામાજીરાવ ગાયકવાડના હુકમથી સ્થાનિક સુખેદાર 
મલ્હારરાવે સમરાવેલા હોવાનું એના પરતા સ'સ્કૃત લેખ પરથી જણાય છે. આ 
ચોરસ મ'ડપની ચારે બાજએ ત્રણુ ત્રણુ ખૂબ ઊ'ચી કમાનો કરેલી છે. એના 
ઉપર અગાસી ફરેલી છે, એક ખૂણા ઉપર જવા માટે ગોળ સીડી ફરેલી ષે, 
જે સીડી પર્‌ મુધલ મકાતેમાં જેવા મળતુ' છત્રી-ધાટતુ' હાવણ કરેલુ છે. 
ઉપરના ભાગમાં ખેઠંકા અતે ફુવારાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, પાછળતા 
સમયમાં સ'ભ્રવતઃ ૧૯ મી સદીમાં એના ઉપરના ભાગમાં ખીજ ખે મજલા અને 
એના ઉપર્‌ રવર ગોઠવવામાં આવ્યું હતુ, આ પાઠળથી ઉમેરાયેલુ' બાંધકામ 
સ્પણત: નીચેનાં મડપથી ભિન્ન પડી આવે છે.*૨ 

ગુજરાતના સૃખેદાર ગાઝીઉદ્દીત બહાદુર ફ્રીરોઝખાનના સમય (ઈ.સ 
૧૪૦૮-૧૦) માં ખ'ભાતમાં ફોજદાર સૈયદ હસનઉલ્લાખાને રાહેરમાં એક સહેલ 
અ'ધાવ્યો હતો.*૪ 
વિદેશી કોટીએ। 

અગ્રેજેએ સુરતમાં ૧૬૧૨ માં પોતાતી કોટી સ્થાપી. એમનાં રહેશાક 
મકાન શહેરપનાહ કે।ટની ખરાનપુરી ભાંગળવાળા લત્તામાં આવેલાં હતાં, જ્યારે 
પ્રોઠીનું મકાન મુલ્લાં ખડક માં આવેલું હતું, મુધલ 'કાલમાં આ મકાન વિશાળ 
અતે ભવ્ય હશે એમ પ્રવાસીઓતાં વણનો પર્થી અને અૃયારે જેવા મળતા 
. એના એક ભાગ પરથી લાગે છે. ૪પ 


૪૨૬૦ ] મુઘલ ડાલ [પ્ર 


ખભાતમાં અગ્રષ્ેતી કોડીનું મકાન જળવાયું છે. આ મકાન ૧૬૧૩ માં * 
ખધાયું છે, એ પ્રાચીન યુમારિકાદેવીતા મ'દિરતા સ્થાન પર બધાયેલું હોવાનુ 
મતાય છે. કૉઠીનું મકાત અંદરથી કિલ્લા જેગું છે, એના ઓરડા ઠં'ડકવ!ળા 
સ.રા મોટા અને સુવિધાવાળા છે. લિરટિરાકાલમાં એમાં યુરોપીય મુસાકરે। ઊતરત'. 
હાલમાં એનો ઉપયે।ગ સરકારી કચેરી તરીકે ચાય છે.*5 

૧૬૧૬ માં સુરત આવેલા વલ'દાએએ પણુ અગ્રેજો જેવી ભવ્ય કોડી 
સ્થાપી હતી, આ કોઠી “વલ દા બદર? તામે એળખાતી. એ તાપી નદીના કિતારે 
શહરપનાહ અને આલમપતાહ વચ્ચે આવેલી હતી. આજે એ જગ્યા ત તપુર! 
વિસ્તારમાં આવેલી છે. *5 


વલ દાઝએ ભરૂચમ્‌ં ઈ.સ. ૧૭૦૦ માં ખાંધેકી કોડીનું ભવ્ય મકાત 
ક'સારાવાડ પાસે જેવા મળે છે. ફરતો કેટ ધરાવતી આ પ્રમારતતે। ર્વેશ સરસ 
કાષ્ઠશિલ્ય ધરાવે છે. ચોકમાં એક સૂર્યધડિયાળ હતુ, જેનો ઉપષયેગ 
ઈસ. ૧૭૦૦ થી ૧૭૭૨ ના વલ'દા-વસવ!ટ દરમ્યાન થતે!. અ! કોડીની સ્થાપના 
અને એના મુખ્ય સ્થાપક થિએનમેન *નન્ઝ ગ્રોતવેલ#તું નામ્‌ સૂય'ધડિયાળ પર 
%ાતરેલ છે, આજે એ મકાન ખાનગી ઉપયોગમાં છે અને એના માલિકે એતો 
મોરે ભાગ યુનિયન હાઇસ્કૂકને વાંપરવા ભાડે આપ્યો છે..૭સ 


કખર-સ્સારફ 

સુરતમાં કેટલાક નામાંકિત અ ગ્રેજ અધિકારીઓની કબરો કતારગામ 
જવાના રસ્તે જમણી ખાજુ એમતા કમરસ્તાન પાસે આવેલી છે. આ કબરો 
વિશિષ્ટ પ્રકારતા ગુ'બજ અતે મિનારા ધરાવે છે, એમાં ક્િસ્ટોફ્ર એફૂસ્તદત 
(કર. ઈ.સ, ૧૬૫૯)તી એક ભવ્ય મિનારાવાળી કબર અતે એન ભાઈ જ્યોર્જ 
ઓફસ્તદન (હૃ. ઈ.સ, ૧૬૬૯)ની ખે મજલાવાળા મિનારો ધરાવતી ફેબર તોંધ- 
પ'ત્ર છે,*૬ 

સુર્તમાં વલ'દાએતી કબરો પૈકી બેરન વેન રીદની કબર ઉપલી અંગ્રેજ 
કબર્‌। કરતાં ચડિયાતી જણાય છે. એમાં ઉપર પડાળી અને નીચે રવેશ કાઢેલ 
છે. એના થાંભલાએ। પર ફકવેલનાં મતે।હર રૂપાંકન કરેલાં છે. મકાનતે સજનવવામાં 
બ્ધે છૂટે હાથે તકશીકાંમ કરેલુ જેવા મળે જે.₹૬ ર 

અમદાવાદમાં પણુ ૧૭ મી સદીની વલ'દા કમરે! કાંકરિયા તળાવના 'વત- 
ટ્રી હિલ-ગાર્ડઃન' પાસે જેવા મળે છે; અલબત્ત, આ કબર! સાદી છતાં ભવ્ય છે 
(આ. ૨૪). એ પૈકી ખે પર ધુ મઢ કરેલા છે, જ્યારે ત્રણુ પર શકુ-આકારતા 


૧૩સુ] સ્થાપત્યકીય સ્સારકે! [૪૨૧ 


જાશુદાર મિનારા કરેલા છે, અહી બીજી કૅટલોક સાદી કબરો પણુ જેવા મળે 
છે. આ પૈકીની એક કબર પર આર્મે નિયન સન ૧૧૭૭ (ઈ.સ. ૧૬૨૮-૨૯)તે! 
લેખ હતે.,પ* 


આગ-ખગીચા 

સુરતમાં અ'ગ્રેક્તેએ ૧૬૨૬ થી બરાનપુરી ભાગળ પાસે ખાગખગીચા કરાવવા 
માંડેલા. એમાં સફાઈબ'ધ રસ્તા કરેલા હતા અને રસ્તાનો બને ખાજુએ વહ્ય 
રપેલાં હતાં.પ? એમાં “નિ. પ્રાઇસતે બાગ પ્રસિદ્ધ હતે. વલ દાએએ પણ્‌ પોત નો 
એક ખામ કરાવ્યો હતો, ઓર ગઝેબની બહેતે ખેગમપર્‌ામાં કરાવેલી ખબેગમવાડી 
પ્રસિદ્ધ હતી. ૧૫ એકરમાં ફેશાયેલો આ ભાગ સુરતનો સૌથી મોટા બાગ હતે. 
ફૂલફળથી લચેલાં વૃહ્ધાવાળા એ બાગ ૧૭૭૦ માં બિસ્માર્‌ થઇ ગયે! હતે. ૨ 
સુરતમાં સલાબતપુરાર્માં આવેલો મુહમ્મદી બાગ ઈ.સ ૧૭૩૬ માં તેગખેગખાને 
બ'ધાવ્યો હતે. આ અગીચાને ફરતાં મકાન બાંધેલાં હતાં, જેમાં ત [બતી 
બેગમેો। રહેતી હતી. એમાં કેટલાક હોજ હતા, જે પૈકીના ૧૫૦ ફૂટ 9:૭૫ 
કટના (૪૫*૭૦૯૨૨*૮ મીટર) મોટા હોજમાંથી ઊ'ચા ફુવારા ઊડતા હતા એ 
હોજનતો તીચે સંકટ સમયે ખપ લાગે એ માટે તેગમેગખાતે મોટો ખજાતેો ભડારી 
રાખ્યો હતે! એમ કહેવાય છે. બાગમાં દેશપરદેશમાંથી મ્‌'ગાવેલાં લીલા અતે સૂકા 
મેવાનાં ઝાડ-છે[ડ રૉપાવ્યાં હતાં. ફૂલોથી લચેલે આ બગીચો “ઉમદા તુકી 
ગાલીયા' જેવો લાગતો. આ શોભાયમાન બાગ ઈ.સ. ૧૭૭૪ માં માવજતના 
અભાવે બિસ્માર બની ગયે[.૫2 તેગબેગખાતે મુઠ્મ્મદી બાગ ઉપરાંત વરિયાવી 
દરવા બહઠાર્‌ ઇલાહી ખાગ કરાવ્યે। હતે, 

ગુજરાતના સૂમેદાર શુશ્તતખાનના અમલ દરમ્યાન કમાલખાને ઈ.સ 
૧૬૯૩-૯૪માં પાલનપુરમાં શકેરતી પૂર્વ માં દિલખુશ બાગ કરાવેલો. અ બામ 
આજે પણુ જીર'ત છે. એતે ફરતો કોટ કરેલો છે. એમાં મુધ્રલ શેધીતા સખ્યા 
અ'ધ ફુવારા કરેલા છે. એ જમાનામાં વાવેલાં ર૭૫ ૧૫% જૂતાં ખોરસલ્લીનાં 
ઘ્રટાદાર વદ્દે હજ પણુ ઊભાં છે. પાલનપુરતા નવાબો માટે આ બાગ પેટીઓ 
સુધી સુખ્ય વિહારધામ રહેલે।, બાગના પ્રવેશદ્દાર પર એ કરાવ્યા અગેનોા ફારસી 
લેખ ધરાવતી તકતી જડેલી છે. ન 

ખ'ભાત શહેર બહાર નારેશ્વર તળાવ પાસે આવેલો પ્રસિદ્ધ લાલબાગ મીરઝા 
ખઆકરે ઈ.સ. ૧૭૪૭ માં કરાવેલો.પ# બાગમાં પૂર્વ-પશ્ચિમ દિકષામાં સામ-સામે 
. એક એક મુધલાઈ સેલીનાં ઊ'ચા શ્તભ અને ઊ'ચા પ્રવેશદ્દારવાળાં મોટાં 
“કાન કરેલાં હતાં, બતે મકાનોતી સ સુખ મુધલાઈ ઢબના હેજ કરેલા ફતા, 


૪૨૨] મુઘલ કાલ | ક . 


એમાં પાણી લાવવાતી અતે બહાર કાઢવાની સુયો।જનાં હૃતી, પાણીની છૂટ 
અને ખુશતુમા દંવામાન અતે સુ'દર શક્ષાથી આ જગ્યા રમણીય હતી, આજ 
સુધી આ ખાગ સરસ રીતે જળવાયે। છે,પપ 


જતાગઢમાં ત્યાંતા ફોજદાર સરદારખાને ઈ.સ. ૧૬૮૪ માં સરદાર બાગ 
કરાવેલે],પં્! 


વાવ 

ખૂ'ભાત નજક ક'સારી ગામે શાહુજહાંના સમયમાં વિ.સ'. ૧૬૮૫(ઈ.સ. 
૧૬૨૮-૨૯)માં ગણિકા જાતિતી ચાંદખીબી સુતરાજે એક વાવ બ'ધાવેલી હોવાનું 
એના લેખ પરથી જણાય છે. આ વાવ સામાન્ય પ્રકાર્તી સાદી ખાંધણી 
ધરાવે જે,પ૭ 


આ ઉપરાંત વિસ. ૧૬૩૪(ઈ,સ. ૧૫૭૭)માં ધે1ધા( જિ. ભાવનગર )માં 
બ'ધાયેલી ખારી વાવ, માંગરોળ ( જિ. જૂનાગઢ ) પાસે માનખેતરા ગામની 
વિ.સ'.. ૧૬૩૯( ઈ.સ. ૧૫૮૩ )ની વાવ, વિ.સ'. ૧૭૧૫( ઈ.સ. ૧૬૫૯ )માં 
ધ્રોળ પાસે ખાર્વ!(જિ. જામનગર) ગામે બંધાયેલી વાવ, વિ.સ'. ૧૭૫૦(ઈ.સ, 
૧૬૩૪)માં ગોપનાથમાં બ ધાયેલી વાવ અતે વિ.સ'. ૧૭૭૯( ઈ.સ. ૧૭૨૩ )ની 
અમદાવાદતી અમૃતવષિર'ણી વાવ ઉહ્લેખતીય છે.પ૬ સ્થાપત્યતી દષ્ટિએ અમૃતવર્ષિણી 
વાવ (આ, રપ) વિશેષ નોધપાત્ર છે. પાંચરૂવા દરવાજા પાસે કોટતી દીવાલને 
અડીને આ વાવ આવેલી છે. ઈ.સ, ૧૭૨૨ માં પૂરેપૂરી બ'ધાઈ રહેલી આ વાવ 
એક જ પ્રવેશ અને ત્રણુ ફૂટ હોવાને લઈને સ્થાપત્યની પરિભાષા પ્રમાણે “ન'દા' 
પ્રકાર્તી ગણાય, એમ તાં એના કાટખૃણાકારને લઈતે એ શ્રેણીની વાવેમાં 
વિશિષ્ટ ભાત પાડે છે, પશ્ચિમ દિશામાંથી વાવમાં પ્રવેશ કરતાં બે ફૂટ (ખ'ડ- 
મંડપ) વટાગ્યા પછી એક ચોરસ પડચાર આવે છે, અહી'થી વાવ કાટખૂણે 
વળાંક લે છે અતે ત્યાર પછી પગથિયાં અને ત્રીજે ફૂટ વટાવ્યા ખાદ વાવતે 
પ્રાંત યા રૂવા આવે છે. આ વાવ સાદી છે. વાવમાં એની રચના અગે સસ્કૃત 
અતે ફારસી એમ બને ભાષાએ. માં લેખ છે,પલ 


2. દેવાલયોા 


હિ'દુ તથા જેન ધ્મ'તા અતુયાયીઓમાં આ કાલ દરમ્યાન દેવાલયોતક 
જર્ણીદ્રારતી તયા નવાં દેવાલયોના નિર્માશની પ્રકૃત્તિ ચાલુ રહી, સલ્તતત કાલતી 
સરખામણીએ ક'ઈક વિરૈષ પ્રમાણમાં. 


શ્૩મુ'] સ્થાપત્યકીય સ્મારકેદ [૩૨૪ 


એમાંનાં કેટલાંક દેવાલયેમાં શિલ્લાલેખ છે, જેના આધારે તેમાના નિર્માયુ 
ને પુનનિ્માંગુના ચોક્કસ સમય જાણુવા મળે છે; જેમકે માંડવી(જિ. કચ્છ/વું 
સુદર્વરતું મંદિર (ઈ.સ, ૧૫૭૪), ગેડીનું અચલેશ્વર મહાદેવનું મદિર (ઈસ. 
૧૫૭૯), ગ'ધાર્‌ (જિ. ભરૂચ)તું મહાવીર સ્વામીનું નામશેષ મદિર (ઈ,સ. ૧૫૮૫૭), 
જેમાં ઈશ. ૧૯૦૮ માં હાલના મૂલનાયક પાશ્ષ નાથની પ્રતિમાં સ્થપાઈ, 
ખ'ભાતમાં વજિયા-રાજિયાએ બ'ધાવેલું' ચિંતામણિ પાશ્ચ નાથનુ' મદિર (ઈ.સ. 
૧૫૮૮) અને તેજપાલ સે!તીએ સમરાવેલુ' વિજ્યાચ'તામણિ પાશ્ચનાથતુ' મદિર 
(ઈ.સ, ૧૫૯૦), કાવી( જિ. ભરૂચ )તો ત્રાષભદેવ-ત્રાસાદ ( ઈ.સ. ૧૫૯૨ ), 
તેજપાલ સોનીએ ઈ.સ. ૧૫૯૪ માં શત્રુ જય પર્જત પર સમરાવેલું' આદીલ્ચર 
મદિર, જામનગરમાં ઈ.સ, ૧૫૭૭ માં બ ધાયેલું અને ઈ.સ. ૧૫૯૫ માં પુનર્નિમોણુ 
પામેલું આદિનાથ મદિર, જામનગરતુ' સ'ભવનાથ મર્પદેર (ઈ.સ, ૧૫૬૪-૧૫૯૧), 
પાટણુ( જિ. મહેસાણા )વું વાડી પાશ્ર્નાથ મ દિર (ઈ.સ. ૧૫૯૬), અમદાવાદની 
શામળાજીતી પે।ળતુ' પાર્શ્ચનાય મદિર (ઈ.સ. ૧૫૯૭), કાવીના ધમનતાથન્પ્રાસાદ 
(ઈ.સ. ૧૫૯૮), હામપર(તા, ધ્ાંગધા)તું ભીડભજત મહાદેવનું મ'દિરે (ઈ.સ. 
૧૫૯૯), મોથી ખાખર (જિ. કચ્૭)તે! શત્રુ જયાવતાર-પ્રાસાદ (ઈ.સ, ૧૫૯૯) 
ખ'ભાતના માણેકચોકમાં આવેલું આદીશ્ચર મર્પદર (ઈ.સ. ૧૬૦૫), વરણામા 
(તા. વડોદર।)નું વરણેશ્વર મહાદેવનું મદિર (ઈ.સ, ૧૬૦૫), ભર્ચતું વલ્લભ 
ભદ્વાળું દેવી-મદિર ( ઈ.સ. ૧૬૦૬ ), રા'ખેશ્વર( જિ. બનાસકાંઠા )નું લુપ્ત 
પાર્ધનાય-મ'દિર્‌ (લગભગ ઈ.સ. ૧૬૦૬-૦૪ ), કૉંઢ( તા, ધ્રાંગધા)તું જાટેક્ર 
મહાદેવનું મંદિરે (ઈ.સ. ૧૬૦૭), રાયણુ( જિ. કચ્છ )નું' ધોરમનાથ મહાદેવતું 
મંદિર્‌ (ઈ.સ. ૧૬૦૮), ગાળા(તા. ધ્રાંગધા)નું પાશ્ચ્નાથ મંદિર (ઈસ ૧૬૧૨), 
દાદર(૨૪, જમતગર)નું શિવમદિર (ઈ.સ. ૧૬૧૩), ધોધા( જિ. ભાંત્રનમર )વું 
કાલિકા મ'દિર્‌ (ઈ.સ. ૧૬૧૬), કુ'ભારિયા(જિ, બનાસકાંઠા)નું તેમિતાથ-મ દિર 
( ઈ.સ. ૧૬૧૯), શત્રુંજય પર સ'ધવી રૂપજીએ ઈ૪,સ. ૧૬૧૯ માં બ'ધાવેલે 
ચતુમુ'ખપ્રાસાદ, જામનગરમાં મત્રી વધ માત અને પહાસિ'હે ઈ.સ. ૧૬૨૦ માં 
બ'ધાવેલ શાંતિનાથ મદિર, ઉમરેઠ( જિ, ખેડા)વું અમરેશ્વર મહાદેવનું મદિર 
(ઈ.સ, ૧૬૨૪), કાલાવડ(જિ, ન્નમતત્રર)નું શિગમ'દિર (ઈ.સ. ૧૬૨૫), શત્રુ જય 
પર ઈ.સ. ૧૬૨૬ માં ચદપ્રભ મ દિર્તે! થયેલો જર્ણાદ્ાર, સોજિત્રા(તા. પેટલાદ)નું 
ખોજઈ માતાનું મદિર (ઈ.સ. ૧૬૨૭), મૂળી((િ. સુરે%્રનગર)તું' માંડવરાયજનુ' 
મ'દિર (ઈ.સ, ૧૬૨૬૯), હુવા( જિ. સુરે'દ્રતમર )તું લદ્મીનારાયણુનું મદિર (ઈ.સ. 
૧૬૩૨), વીં'ઝાણુ( જિ. કમછ)નું રખેશ્રર મહાદેવતું મદિર (ઈ.સ, ૧૬૩૨-૪૧), 


૪૨૪] મુધલ ડાલ [9 


શગઞુ'જય પરતુ' સુપાશ્ર'તાયનું મ'દિર (ઈ.સ, ૧૬૪૦), ર।જસીતાપુર(તા. ધાંગધા)તાં 
શિત વિષ્ણુ અને દતુમાનનાં મદિર (ઈ.સ ૧૬૪૪), બેરકન(જિ, જમનગરતુ'નુ' 
શિવમંદિર (ઈ.સ, ૧૭૦૦), દીફ્ોર(1જ. ભાવનગર)તું મહાદેગ્તુ' મ દિરે (ઈટ્સ. 
૧૭૦૨), શ'ખેશ્રનુ' નવુ પાશ્ર'તાથ મ'દિર્‌ (લગભગ ઈ.સ. ૧૭૦૪), ભાવનગરનું 
નીલકઠં મહાદેવતું' મંદિર (ઈ,સ. ૧૭૧૨), નારાયણુ સરાવર(જિ. કચ્છનાં 
ત્રીકમરાય તથા લક્ષમીતારાયણુ મદિર (ઈ.સ. ૧૭૩૪), ભાદ્રોડ(જિ, ભાવતગર)તુ' 
ભદ્ર મહાદેવનું મદિર્‌ (ઈ.સ. ૧૭૩૬), નારાયણુ સરે1વરનાં ઈ.સ, ૧૭૪૧ માં 
બ'ધાયેલાં ખીજ' ચાર મ'દિરે અને લાડી(જિ, અમરેલી)નતું ભીડભ જત મહાદેવનુ 
મંદિર (ઈ,સ, ૧૭૫૨).૬* 


“મિરાતે અહમદી' જે મુધલકાલના અત પછી થેડડાં જ વષ માં લખાયેલ 
છે તેની પુરવણીમાં ગુજરાતનાં જાણીતાં દેવાલય ગણા વાં છે; જેમકે ગ્રભાસતુ 
સોમનાથ મદિર (ખ'ડેર), જગત(દ્ારકા)નું ખ ડેર મ'દર તથા શ ખોદ્ધાર ખેટનાં 
મદિર, માધવપુરનું મૂળ મહાદેવનું મ'દિર, ગિરનાર પરનાં અ'બાજ અને કાળકાનાં 
સદર, ગિરનાર્તી તળેટીનું વાધેશ્વરી મ દિર, મહુવા પરગણાતું ગોપનાથ મહાદેવતું' 
મદિર, ઊતાનુ' દામોદર મદિર, અજહરમાતર પરગણાના સી'હોજ ગામતું 
સર્કેશ્રર મ'દિર્‌, સ ખલપુરતુ' ખેચરાજી મદિર, કોડીનાર પાસે આવેલું મૂળ 
દ્રારકાનું કૃષ્ણ્મ'દિર, પોરબ'દરતું સૃદામાં મદિર, ધોળકા પરગણાતું ચદેશ્ર 
મહાદેવનું મદિર, વાત્રક નદી પર્‌ પુનાદરા પાસે આવેલુ ઉત્કકેશ્રર મદિઃ, 
રાકેરનુ રણુછોડજીનું મદિર, રાજપીપળા ડુંગરની ટોય પર્‌ આવેલુ' શકલપાણુ 
મદિર, પાવાગહ પર આવેલુ કાળકા ભવાનીતું મ દિર્‌, દાંતા પાસે આવેલુ અ બાજીવું 
મદિર્‌ અને સિહ્ધપુરતો રૃદ્રમાળ (ખ ડેર).૬? 

આ મ'દિર સુધલ કાલમાં મોજૂદ હતાં. એ પકી ધણાં આ કાલ પહેલાં 
ખ'ધાયેલાં છે, જેમાંના કેટલાંકનું તિરૂપણુ અગાઉના ત્રથોામાં આવી ગયુ છે, 
કાઈક મદિર આ કાલમાં ખડેર દશામાં હતાં. 

“ મિરાતે અહુમદી 'માં અમદાવાવાદમાં શણેરતી અ'દર અતે બહાર આવેલાં 
આ કાલ સુધીનાં મહત્ત્વનાં મ'દિર્‌ આ પ્રમાણે જણાવ્યાં છે : માંડવીની પે!ળનું 
રણુછેડજીવું મદિર (ખ ડેર), સાર'ગપુરનું રણુછેડજીનું મ દિર,6।જા પટેલતી પે।ળતું 
રધુનાયજીનું મદિર, માંડવીતી પે!ળમાંતી દેવતી શૈરીતું રામતાથતુ' મદિર, સાંકડી 
શૈરીનું ભેર્વનું મ દિર્‌, ચગપોળ અતે આકાશેડતા ફૂવાની પોળનાં અબા અતે 
એયરાજીનાં મદિર, સાંકડી શેરીનું' આશાપૂરીનું' મદિર, રાજપુરમાં નરસિ'હજનુ' 
મ'દિર, રાયપુર દરવાજા બદર નગેશ્વર ( ન્નગનાથ ) મહાદેવનું મદિર, વસ્્રાલ 


"૬8 સુ ] સ્થાપત્યકીય સ્સારકો [૪૨૫ 


મામતુ' નીલક'કેશ્વર મહાદેવનું મદિર, અસારવાનું નીલક'ઠ મ'દિર, સાબરમતી 
“પરના નવરગપુરાનું હી'ગળાજ ભવાતીનુ મ દિર, ખડ્ગધારેશ્વર મદિર, અલ્‌ીમ- 
પુરતું' સીરેશ્રર મહાદેવનું મદિર અને મ ઝુરીપરાતું થાનેશ્વર મહાદેવનું મ' દિર્‌. દ ૨ 


“પદ્માષુરાણુ-અ તગત સાભ્રમતી માહાત્મ્ય'માં સાભ્રમતી તીરે આવેલાં અનેક 
'તીથ ગણાવ્યાં છે ને એ પૈકી ખડૂગધારેશ્ર, દુગ્ધશ્રર, કાટરા, ચદ્રભાગા- 
“સગમ પરતુ' ચદેલેર, પિપ્પલાદ, 1નબાક" વગેરે તીર્થ અમદાવાદ પાસે જ 
આવેલાં છે.*૨ સ્ક'દપુરાણુમાં પણુ ગુજરાતનાં આવાં અનેક તીચ ગણાવ્યાં 
'છે.૬? આ પુરાણુ-ખ'ડ લગભગ આ કાલ દરમ્યાન લખાયા લાગે છે, પરતુ 
એમાં જણાવેલાં કેટલાંક દેવાલય અદ્યપર્ય'ત વિધમાન રહ્યાં છે, જ્યારે ખીન્ન' 
અનેક દેવાલય હાલ એ નામે વિઘમાત રલ નથી. 

“મિસતે અહમદી'માં અન્યત્ર શ્રાવકોનાં મદિર પણુ ગણાવ્યાં છે, જેમાં 
-શ્રઝુજય ગિરનાર પારકર સુજપુર તારંગા આખુ કુ'ભારિયા કાવી નરોડા નત્રાતગર 
અતે અમદાવાદનાં દેરાસરોનો સમાયેશ ચાય છે. !૪અ 


આ ઉપરાંત કેટલાંક એવાં દેવાલય છે કે જેનો ઉલ્લેખ અભિલેખામાં કે 
તવારીખમાં થયે। નથી, પરતુ જેતુ' નિર્માણુ એના સ્થાપત્ય-સ્વરૂપ પરથી આ 
-કાલમાં થયું લાગે છે. 

અભિલેખે। સાહિત્ય અને પુરાવસ્તુ--એ ત્રણેય પ્રકારનાં સાધને દારા 
"ગુજરાતનાં આ કાલનાં જે દેવાલય જાણુવા મળે છે તે પૈકી કેટલાંક દેવાલયોના 
સ્થાપત્યીય સ્વરૂપતું નિરૂપણ પ્રકાશિત થયેલું છે 


માડવીનુ' સુ'દરવરતુ' મ'દિર--આ મદિર કચ્છતા રાવ ખે ગારજીએ 
'વિ.સ, ૧૬૩૧(ઈ,સ. ૧૫૭૪) માં બધાવેલુ'. મ દિર્‌ પશ્રિમાભિમુખ છે. ગર્ભ ગ્રહ 
અદરનાં ભાગમાં ૩ 9૮ ૩*૩ મીટરતુ છે. એતી અ'દર્‌ કમલાસન પર્‌ લાકડાના 
પરિકરમાં સુ દર્વરજીવી ઊભી શ્યામ પાષાણુ-પ્રતિમા તજરે પડે છે. સભામ'ડપમાં 
દાખલ થવા માટે ત્રણે બાજુ સુખમ'ડપ કાઢેલા છે. મ'ડપનું' વિતાતક આઠ 
'સ્તભો! પર ટેકવેલું છે, રત'ભ અ શત: અષ્ટકે!યુ અને અંશતઃ વૃત્તાકાર્‌ છે. 
એમાં 'ઝુ'મર્‌? ધાટતી પદ્મશ્ચિલા છે, જેમાં નીચે જતાં સાંકડા થતા જતા સમ- 
કેદ્ર જૃત્ત સ્તરની મપષ્યમાંથી નીચે પદ્માકાર લટકણુ લટકે છે. વિતાનક(છત)તા 
અ'દરના ઘૂમટને। વ્યાસ પાંચ મીટરતા છે, સભામ'ડપતી બહારની બાજુએ 
- પીડના ટેકાવાળી વેદિકાઓ (એ.ટલીએ।) છે. પ્રાસાદના મ'ડોવરમાં વાસ્તુશાસમાં 
જણુાવેલા ત્રિવિધ કલાન્મક સ્તર કાઢેલા છે તેમાં પ્રતિમામા પ્ત્યાદિતા બે પટ 


૪૨૬) મુઘલ કાલ (પ્ર, 


નજરે પડે છે. વળી ગોખલાઓમાં બહ્મા વિષ્ણુ શિવ ભરવાની લટ્મી ભેરવ 
વગેરે દેવદેવીએન પ્રાતિમા દેખા દે છે. ગભ ગૃહ પરતું શિખર્‌ લગભગ ૧૦૮ 
મીટર ઊાચુ' જે.ર્ડપ 

રોડીનુ' અથલેશ્વર મહાદેવનુ' મ'દિશ્--આ મદિર ચૂનાના સફેદ 
પથ્થરતું છે. ઉત્તરેશ્ર મહાદેવના જૂના નામશેષ મ દિરમાંથી મળેલ ચતુમુંખ લિંગ 
આ નવા મરદિરમાં સ્થાપેલ છે, આ રથાપના ઈ.સ, ૧૫૭૯ માં ગોપાલ દવે 
નામે સાચોશ ખાહાણે કરેલી, સિખરવાછુ' ગર્ભગૃહ અને ધૂમટવાળે। મંડપ છે. 
ગે રર ફૂટ ($*૭ મીટર) લાંલુ' અને ૮ ફૂટ (૨*૪ મીટર) પહોળું છે. શિખર 
ર૨ ફૂટ (૬*૭ મીટર) ઊચુ' છે, મદિર તલદ્શષ્તમાં તથા રચનામાં સાદુ છે. 

ખ્‌'ભાતતનુ" ચિ'તામણિ પાશ્વ'તાથતુ' મ'દિર્-ગધારના શ્રીમાળી 
જુલના પરીખ વજિયા અને ર્‌ાજિયા તામે ખે ભાઈએ! ખ'ભાતમાં આવીને 
વસ્યા હતા તેઓએ સ. ૧૬૪૪(ઈ.સ, ૧૫૮૮) માં પાશ્ષનાથ અતે વધ માન 
સ્વામીનો પ્રતિમાના પ્રતિષ્ઠા કરાવી, એમાંની પાર્શ્ચતાથ-પ્રાતિમ। “ [ચ'તાર્માયુ ' 
તામે ઓળખાતી. ચિંતામણિ પાશ્ર'તાથના મ'દિરતે ૧૨ ગતભ, $ દાર અને ૭ 
દેવકુલિકા હતી. દ્રારપાલની ખે મૂતિ હતી. મૂલ રપ્રાતિમાની આસપાસ રપ 
મૂતિપ હતી, મંદિરમાં એક ભવ્ય ભૂશિગૃહ (ભોંયરુ) હતુ, જેને રપ પગથિયાં 
હતા. એ સેપપાનનં સામે ગણેશની સુદર મૂરતિ બેસાડી હતી, ભૂમિગ્રહ સમચેરસ 
હતુ' તે ૧૦ હાથ ઊચુ' હતુ. એને પાંચ દ્દાર હતાં. એની અદર ૨૬ દેવ- 
કુલિકાએ હતી. એનો વેદિકા ઉપર આદિનાથ, મહાવીર સ્વામી અને શાંતિનાથતી 
પ્રતિમાએ! હતી, ભૃમિગ્રહમાં ૧૦ હાથી અને ૮ [સહ કોતરેલા ઉતા. એતે ખે. 
દ્વાર્પાલ અને ચાર ચામરધારી હતા. 

કાવીનેપ ત્ષભરેવ-પ્રાસાદ--આચાય હીરવિજયસૂરેની પ્રેરણાથી 
રેત ધમ અ'ગીકાર કરેલા વડનગરના વતનૌ અને ખ'ભાતના રહેવાસી નાગર 
વણિક બાડુઆએ કાવીમાંના લાકડુ' ઈંટો અતે મારીતા ચૈત્યતે વિશીણુ જોઈને 
સ, ૧૬૪૯(ઈ.સ. ૧૫૯૨) માં એના સ્થ્રાતે “સવ જિત્‌? નામને જષભરેવ-પ્રાસાદ. 
કરાવ્યો, સ્થાઈિક લોકો એતે “સાસુનું દેરાસર' તરીકે ઓળખે છે. દેરાસર પૂવ- 
પશ્રિમ રછ-૪ મીટર ાંખુ' અને ઉત્તર-દક્ષિણ ૧૮*૬ મીટર પહોછી' છે. સ્થાપત્ય 
સ્વરૂપમાં એ શગુ'જય પરના આંદિતાથ દેરાસર જેવુ' છે. એમાં મૂળી ગભારા 
પ્રદક્ષિણાપથ અ'તરાલ સભામડપ અને ભમતી છે. ગભગૃહની ઉપર્‌ ઉત્તગ 
શિખર છે. ગશારામાં મૂળનાયક આદીશ્વરની ભવ્ય પ્રતિમા છે. એની આસપાસને।- 
પરશિકર્‌ સુ'દર્‌ કોતરકામવાળા છે. ભમતીમાં પર ( બાવન ) દેરી છે, એના. 


૧૩ સુ] સ્થાપત્યકીય સ્મારકો [ ૪૨૭ 


ગોખલા ખાલી છે, માત્ર ગભારાં સામેની એક દેરીમાં આદીશ્વરનતી પ્રાતમા છે 
ને ખીજીમાં આદીશ્વરનાં પગલાં છે. મ દિરની બહાર રાયણુ જક્ષની રચના કરી 
એની નીચે આદીક્ષરનાં પગલાં સ્થાપ્યાં છે.ઃ૬ 


શગુ'જયતુ' આદીશ્વર્‌ મ'દિક-શતઝું'જય પશ્ચિમ ભારતનું સહુથી મોટુ 
જેનતીથ છે. એનાં પાસે પાસે આવેલાં સ“ખ્યાબ'ધ મ દિરોના સમૂહને લીધે એ 
મ દિરે નગર જેવુ' દેખાય છે (આ. ૨૬). શત્રુ'જય ગિરિ પરના સહુથી મોટા. 
અને મુખ્ય મ દિરેના પૃર્વક્દારના રં ગમ ડપમાં એક સ્ત'ભ પર્‌ ૮૪ પ'ક્તિએનેો એક 
લાંખો! શિલાલેખ કેતરેલે! છે. એમાં જગાવ્યુ' છે કે ગૃત્રુ જય પરતા આદીશ્ચર્‌. 
મ'દિરનો। જર્ણોદ્દાર અગાઉ સ, ૧૫૮૭ માં કર્માથાહે કરાવ્યો! હતે।, પર'તુ અતિ- 
પ્રાચીનતાને લીધે એ થોડા જ સમયમાં જજ'રિત થયુ' હતુ, તેથાં એસવ'ચનાઃ 
સો।ની વછિયાતા પુત્ર તેજપાલે બાદશાહ અકખર્‌ પાસે બહુમાન પામેલા હીરવિજય- 
સારિનો પ્રેરણાથી એને સમરાવ્યુ'. આ મ'દિરતું શશખર એક'દરે ઉત્તઃ:ગ લાગે છે.. 
શિખર પર્‌ ૧,૨૪૫ કુભ વિરાજે છે. મ'દિર ઉપર ૨૧ (સિહ શૈભી રલ્યા છે. 
ચાર થે।!ગિની અને દસ દિફૂપાલ યથાસ્થાન સ્થાપેલાં છે. મ'દિરતપૈ ચારે બાજુ 
છર્‌ દેવકુલિકા છે, દરેક દેરી જિનમૂતિ'થી વિભૂષિત કે. મદિર ચાર ગવાક્ષો,, 
૩ર પૂતળીએ। અને ૩૨ તેોરણાથી શોભે છે. મંદિરમાં ર૪ હાથા અતે ૭૪ સ્ત ભઃ 
છે. “ નદિવધત' નામે આ નવુ મ'ક્ર(આ. ર૭)સ ૧૬૪૯ માં તૈયાર યયુ છે, 
સ. ૧૬૫૦(ઈ.સ. ૧૫૯૪)માં તેજપાલે શગુ'જયની યાત્રા ક હીર્વિજયમ્રરિના: 
હસ્તે એતી પ્રતિષ્ઠા કરાવા હતી. 5* 


આ મ'દિરતું સ્થાપત્ય-સ્વરૂપ શઞુંજય પરનાં ખીનન' પ્રાચીન મ'દિરોતા* 
ર્થાપત્યન્સ્વરૂપ જેનું જ છે. આદિનાથના ચોમુખ મંદિરમાં અતે આ મદરમાં. 
ફેર એટલે!'જ છે કે આ મ'દિરતો મંડપ ખે માળનો છે ને મૂલતાયકની મૂતિ 
મૂળાગભારાનતી અ દર પછીત પાસેતી પીઠિકા પર સ્થાપેલી છે. આ મૂતિ અસાધારણુ: 
મોટા કદની છે, શિખર તરફ જેતાં એનો લાકડાના મકાનને મળતો! દેખાવ તરત. 
પ્યાન ખે'ચે છે. ગભારામાં અને રંગમડપમાં ધણી મૂર્તિ છે, ગભ્ારાના દ્વાર. 
આગળ ગન્નરૂઢ નાભિરાજ અને મરૃદેવી દેખાય છે. વળી ઉપલે મજલે પણુ; 
ગભાર્‌ામાં તેમજ મ'ડપમાં ધણી મૂતિ છે.૭* 


ભૉંયતળિયેથી શિખર સુધી પર (બાવન ) હાથતી ઊ'ચાઈ છે. ભમતીની 
દંવફુલિકાઓથી દેવાલય શેભે છે. ચાર સુ'દર્‌ ગવાક્ષ એની ભન્યતામાં હદ કરે 
છે, ગવાક્ષની જેમ પૂતળીએ અતે તોરણે! મદને કલાત્મક બનાવે છે.. 


:૪૨૮ ] મુથલ કાલ [પ્ર.. 


મ'દિરને ટેકવી રાખતા ૭ર સ્ત'ભ એની સપ્રમાણ ર્ચનાતું' ભાત કરાવે છે. 
મ'દિરની બહાર ખે સુદર દેરી છે. મ'દિર પાસે રથયાત્રા માટેતો આરસ-જડિત 
ચોક કે.૭3 

પાટણતું વાડી-પાશ્ચ'તાથતું મ'દિર્‌ -- પાટણ( જિ. મહેસાણા )તા 
ઝવેરીવાડામાં આવેલુ' અ! દેરાસર વિ, સ, ૧૬૫૧-૫૨ (ઈ.સ, ૧૫૯૪-૯૬) 
'દરમ્યાત એસ]ાળ તાતિતા ભીમના વશજ કુ'અરજી તથા એમતાં કટુ બીજતેઃએ 
બધાવેલું, એને લગતે શિલાલેખ મ'દિર્તા સુખ્ય મંડપની દોવાલમાં લગાવેલો 
'છે, મૂળ મ'દિર્‌ હાલ મોજૂદ રહ્યું તથી, પણુ એની જગ્યાએ તાજેતરમાં નવુ 
મદિર બ'ધાયું છે, આ અર્વાચીન મદિર પરથી એના પ્રાચીન સ્થાપત્ય-સ્વરૂપને 
“ખ્યાલ આવે છે. મડપતું વિતાન દશ તય હતુ, એતે! અ દરતે! ધૂમ્ટ ૧૧*૨૫ ફૂટ 
(૩*૪ મીટર) ઊચે! હતો ને એને! વ્યાસ ૧૧ ફૂટ(૩*૩ મીટર)નો હતો, એનાં 
-સમકેદ્ર વતુ"લોમાં સુંદર પૂતળીઓ તજરે પડતી. ગાવિકાએ અને નતિ કાએ ની 
વચ્ચે એકેક પુરુષતી આકૃતિ હતી. દિશા અનુસાર દિફૂપાલ પોતપોતાના વાહન 
સાથે ગોઠવેલા હતા. સહુથી તીચલા વતુ'લમાં કેટલુંક સુદર કોતરકામ હતું. વચ્ચે 
રમણીય પદ્મ ઝુ મરતી જેમ લટકતું .5૨ મૂળનાયક પાશ્વ'તાયતી પ્રતિમા પડાશના 
કુમ વાડીપુરમાથી અહી' લાવવામાં આવી હોય એવું એના નામ પરથી લાગે છે,૭3 


કાવીનેો। ધમષ'નાથ-પ્રાસાદ--ઉપર જણાવેલા બ'ડુઆન્‌ પુત્ર કુ'વરજીએ 
સ. ૧૬૫૪( ઈ.સ. ૧૫૯૮ )માં કાવીમાં “રતતિલક ' તામને। પર્‌ (બાવન) 
જિતાલયવાળે! ધમ'તાથ-પ્રાસાદ કરાવ્યો! દેરાસર મૂળગભા રો, સભામ'ડ૫પ, ભમતીં 
વગેરેથી યુક્ત છે. ગે પૂવ-પશ્ચિમ ૪૮*ર્‌ મીટર ક્ાંખુ' અને ઉત્તર-દક્ષિણુ ૧૯-૧ 
મીટર પહેળુ' છે. આમ એ સવ જિત્‌ પ્રાસાદ કરતાં મે[ટું છે, મૂળ ગભારામાં 
મૂળનાયક ધર્મ નાયની પ્રતિમા છે, એને] પર્‌કર શિહ્પકલાયુકત અને ચારતીથ' 
'છે. પ્રવેશદ્ારે ઉપર્‌ ઈંડ-ચૂતાનું મતોહર્‌ કોતરકામ છે. મૂળ ગભારામાં મૂળનાયક 
ઉપરાંત બીજ ચાર તીથ કરેની પ્રાતમાએ છે. ભમ્તીમાં પર્‌ (બાવન) દેરીઓ 
છે, તેમાં પ્રાચોન પ્રતિમાઓના સ્થાને નવી રપ્રાતમામો સ્થાપી છે, મૂળ ગભારા 
સામે એક મોટા ગભારો છે ને ભમતીમાં પણ્‌ ત્રણે બાજુ વચ્ચે એકેક મોટે 
'ગભારે છે, આ ગભારા બધ કરેલા છે. સ્થાનિક લેકે આને “વહુનું દેરાસર 
“કહે છે. એતા કારખયુમાં એવી અતૃશ્રુતિ છે કે સત જિત્‌ પ્રાસાદમાં જતાં કુ'વરજતી 
પત્તી વીરાબાઈએ પેોતાતાં સાસ્રુ હીરાખાઈતે એ દેરાસરતું પ્રવેશાર નીચુ' 
હોવાની ટકર કરી, તેના જવાબમાં સાસુએ એને 1પિયેરથી દ્રવ્ય મગાવી ઊચા 
'્ારવાળુ' દેરાસર કરવા ફહયું ને એ મહેણાથી ઉત્તેજિત થઈ વહુએ આ દેરાસર 


૧૩ સુ] સ્થપ્પત્યકીય સ્મારકો [૪૨૯ 


ફેગબ્યુ', પર'તુ દેરાસરના શિલાલેખમાં તો એ કુવરજીએ બંધાવ્યુ' હોવાનું 
જણાવ્યુ' છે.:* 

શ*ખેશ્વરનુ' જૂનુ' પાર્વતાથ મ'દિર-શખેશ્વર એ પાસ્વ'તાચનું: 
પ્રાચીન તીથ મનાય છે. સેશલ'કી કાલમાં તે। ત્યાં પાશ્ગ'તાથનું દેરાસર હતું જ.- 
એ ડાલ દરમ્યાત એ પ્રાચીત મ'દિર્તા જર્ણૌદ્ાર પણુ થયેલા. એ મ'દિર્‌ હાલના. 
ગામતી બહાર આવેલુ હતુ'. સહતનત કાલમાં એ મ'દિરનેો નાશ થયે! હતે ને' 
મૂલનાયકની પ્રતિમાને ભૂમિમાં ભ'ડારી દેવાઈ હતી, ગામની ઉત્તરે આવેલા: 
ઝડફૂવા નામે ખાડામાંથી એ પ્રાચીન પ્રતિમા નીકળી મનાય છે. હીર્વિજયસૂરિના. 
પટ્ધર્‌ વિજયસેનસૂરિના ઉપદેશથી ગધાર-1નેવાસી માનાજએ ગામતી મધ્યમાં 
બાવન જિનાલયથી યુક્ત નવું શિખરખધી મદિર ખ'ધાવ્યું. એની પ્રતિષ્ટ 
વિ.સ'. ૧૬૫૨-૧૬૯૮ (ઈ.સ. ૧૫૯૬-૧૬૪૨) દરમ્યાન પ્રાય: વિ.સ'. ૧૬૬૨-૬૩: 
(ઈ.સ. ૧૬૦૬-૦૭) માં ચઈ લાગે છે, કેમકે ભમતીની દેરીએ અને ગભારાની 
બારશાખો વગેરે પર ૩૪ લેખ મળ્યા છે તે પૈકી વહેલામાં વહેલો વિ.સ... 
૧૬૫૨ તો અને મે!ડામાં મોડે વિ.સ'. ૧૬૯૮ ને! છે, જ્યારે સહુથી વધુ લેખ 
વિ.સ'. ૧૬૬૨ અને ૧૬૬૩ તા છે.૭૫ 


આ મદિર પશ્ચિમાભિમુખ હતુ. ગ્મે ત્રણ શિખરભ'ધી ગભારા ગૂહમ ૭પ. 
સભામ'ડપ અને બાવન દેવકુલિકાએઓ નું બનેલુ હતુ, ભમતીમાં પાંચ મોટા ગભારા 
અને ૪૪ દેરી હતી. એ દરેક ઉપર્‌ પશુ શિખર હતુ . પ્લાસ્ટરમાં કોઈ કોઈ ઠેકાણે 
સુ'દર્‌ નકશી કરી હતી. ઓર'ગઝેબના રાજ્યકાલ દરમ્યાત એતા સૂખેદારતી ફેજે' 
મુ'જપુરતા સરદાર હમીરસિ હને હરાવી પાઠા ફરતાં ચ'ખેશ્વર પાશ્ચ'નાથનું આ. 
મને.ર્‌ મદિર્‌ તોડી નાખ્યું' ને એમાંની કેટલીક મૂતિ એ ખંડિત કરી નાખી 
ઇતી, જ્યારે ત્યાંના સ ધે મૂલનાયકતા મૂતિ ને ભોંયરામાં સતાડી દઈ ખચાવી લીધી 
હતી, હાલ મુખ્ય મ દિરની જગ્યાએ સાજ મેદાન થઈ ગયું છે, પરતુ એની 
અ'દર દેરાસરના પાયા મોજૂદ છે. ભમતીની બધી ટેરીઝાનાં ખ'ડિયેર હજી 
ઊભાં છે, ભ્રમતીની દેરએ! અને ગભારાનો હત સુધીનો ભાગ ખારા પથ્થરને. 
ખનેલે। હતો, આ પ્રાચીન મ'દિર્તા મૂલનાયકના મૂર્તિને સ'. ૧૭૬૦( ઈ.સ. 
૧૭૦૪)ના અરસામાં બ'ધાયેલા નવા મ દિરમાં પધરાવી છે.૭૬ 

રાયણતું ધોર્મનાથ મહાદેવનુ' મ દિ૨--રાયણુ એ અગાઉ મોડુ' પત્તન - 
(નગર) અને ધીકતુ' બદર હતુ; જેની દક્ષિણે પછી માંડવી(કચ્હ) વરયુ' છે. સ્થાનિક 
અતુમ્રુતિ અતુસાર ધોરમતાથે એના સમુદ્નતટે તપશ્ચર્યા આદરી હતી, પરતુ ત્યાંતા. 
લોકની કઠોરતાથી ક ટાળી તેએ! (યાંથી ધીણોધર ચાહયા ગયા ને આ પટ્ટણુ દટ્ટણુ - 


83૦9 ) મુઘલ કાલ (પ્ર. 


“થઈ ગયુ.છ૪ ત્યાં કચ્છતા રાવ ભાર્મલજીએ સ. ૧૬ ૬૫(ઈ.સ. ૧૬૦૮)માં 
'ધ્ોરમતાથ મહાદેવતું મ'દિર્‌ બ'ધાવેલું'. મ'દિરતા દ્ારતી શાખા પર એને લગતે 
શિક્લાલેખ છે, મ'દિર ૪૫ ફૂટ (૧૩*૭ મીટર) પહોળા અતે રપ ફૂટ (૭*& મટર) 
ઊ'ચા ચે!રસ વાડામાં બાંધેલુ' છે. ગભગૃહ અને મ'ડપ પર ધૂમટ ઘાટનાં હાવણુ 
'જછે, આરસતી તકતી પર્‌ ધોરમતાથતાં અતે ગરીબનાથનાં પગલાં કે, વળી 
આશાપૂરા ગણેશ ભેરવ અને મત્સ્યની તાની ખેઢ'ગ પ્રતિમાઓ છે. એમાં મત્ય એ 
'સત્યેન્દ્રનાથના પ્રતીક રૂપે છે,9૬ 


કુ'ભારિયાનુ' નેમિનાથ-મ'દિર--આરાસણુ કુ'ભારિયાનાં જેત દરાસરે:- 
“માં સહુથી મોટું મ'દિર તેમિતાથતું છે, મૂળ મદિર ૧૨ મા સૈકામાં બધાયું 
'હતું, પગ હાલતું મદિર ૧૭ મા સૈકાતું છે. એમાં મૂલનાયકની મોટી પ્રતિમાતી 
પ્રતિ એના આસન પર કોતરેલા લેખ મુજબ સ. ૧૬૪૫(૪.સ. ૧૬૧૯)માં 
વિજવદેવસુશિએ કરી હતી તે એ પ્રતિમાં આકેશ ( ઓસવાલ ) જ્ાઈતનતા સુહરા 
(વેરા) રાજપાલે કરાવી હતી,ઈ€ દેવાલય મૂળ ગભારેો, બીજ ખે ગભાર, 
ગૂહુમડપ, ચોકી, સભામડપ (ર/ગમ'ડપ) અને ર૪ દેવકુલિકાઓનૃ' બતેલુ' છે. 
એનું શિખર તથા ગૂઠુમ ડપની બહારનો ભાગ હાલમાં બતાવેલાં છે, શિખર 
તાર'ગામાં આવેલા દેરાસરના શિખર જેવું છે, એના તથા ધૂમટતા આમલ્સ]રતી 
નીચે ચારે બાજુએ મોઢાં બનાવ્યાં છે. ગૂહમડપના સ્તભ આખુ-દેલવાડાની 
'વિમલ્વસહિના સ્ત ભો જેવા છે. ભમતીમાંના તથા ચે!કીરમાંના સ્તભ એતા 
કરતાં સાદા છે, સભામ ડેપની ખીજી બાજુએ ઉપરના દરવાજામાં તયા છેડાના 
ખે તાતા સ્તભોની વચ્ચેની કમાતો! પર મકરમુખ મૂકેલાં છે તે એ રીતે સુદર 
તોરણુ કે!તરેલાં છે, પડેલાં આવાં બીજા તોરણુ હતાં તે હાલમાં નાશ પામ્યાં 
'છે, પ્રાસાદ્તી બતે બાજુએ બધી મળીને આડ દ્ેવકૃલિકા છે, તેમાં 
એેક મેરી છે, ગ્હમડપની અ'દર ઘૂમટતા ઘાટતું સને।હર વિતાન છે, 
મ'ડપતા બીજ ભાગનો હત તથા ચેોફીતી છત સાદી છે, મૂઝી ગભારાતી જમણી 
'ખજુએ ઉપરના ભાગેલા પાટડાને ટેકવવા માટે ત્રણુ ખેડોળ કમાત ચણી છે 
તે એને બાજુના સ્ત ભ સુધી લ'બાવી છે તેથી ઘણુ કોતરકામ હ કાઈ જય 
છે. ચાઇના એટલા ઉપર કેસર ધસાય છે. એની પાસે અ'બાજી માતાની દેરી 
છે. એતી આગળ ર ગમ ડપ છે. એમાં કોતરણી સુદર છે. એની- આસપાસ ર૪ 
દેરી છે. ભમતીમાં અનેક ખ'ડિત-અખડિત મૂતિ' છે. પૂર્વ તરકતી વચલી 
સ્રી દેરીમાં સ'. ૧૬૭૫ ના લેખવાળી આદિતાથની મૂર્તિ છે, ત્યાં [િન્‌- 
શાતૃપદ્દો અને ચોવીસીના પટ્ટ પણુ છે, દેરાસરના પાઠલા ભાગમાં ગોાખની 


૧૩ સુ) સ્થપષત્યકીય સ્મારકે [ ૪૩% 


અ'દર ચોડેલેો સમળી વિઠારના પટ્ટ વધુ ધ્યાન ખેચે તેવો છે. એ પટટતી 
પ્રતિષ્ઠા વિ.સં. ૧2૩૮(ઈ,સ, ૧૨૮૨)માં થઈ હતી, મદિરમાં કૂલ ૯૪ ર્ત'ભ છે, 
તે પૈ#ી ૨૨ સ્ત'ભ દવે! દેવીએ અને વિઘાધરીઓની સુદર આફતિઓથી 
સુશોભિત છે, ર'ગમડપમાં ઝરૂખા કાઢેલા છે. પીઠિકામાં ગજયર્‌ અને નર્થર્‌ 
તેમજ મ ડોવર્તો જધામાં દેવા દેવીએ દિકૃપાકષે! યજ્ઞા અને યક્ષિણાએ(ની 
સુદર આર્ફાતએ ક'ડારી છે, કોઈક સ્થળેએ ભોગાસતનાં રિદ્્મ પણ નજરે 
પડે છે. ખહારની કમાનનાં પમથિયાં પર ટકેોરખાનાને ઝરૂખો છે, દેરાસરની 
બાંધણી એવી કરી છે કે બહાર્‌ હોભા રહીને પણુ નેમિતાથતા બિબનાં દર્સાન 
કરી શકાય છે.૬* 


શત્ર.જયને। ચતસુંખ પ્રાસાદ--શગુ'જય પવ્'ત પર ચેમુખની ટુકમાં 
ચતુમુ'ખ-વિહાર નામે મુખ્ય પ્રાસાદ આવેલે। છે, આ પ્રાસાદ બાદશાહ જહાંગીરના 
રાજ્યમાં સ. ૧૬૭૫(ઈ.સ. ૧૬૧૯)માં અમદાવાદના પોરવાડ સંઘવી સે।.મજીના 
પુત્ર સંઘવી રૂપજીખએે શગઝુ'જયની યાત્રા માટે સંધ કાઢીને બધાવેલે। ને યુગપ્રધાન 
જિનચદ્રસારેતા શિષ્ય [જિતસિ'હસૂરિના પટ્ષર જિનરાજસૂરિએ એની પ્ર તેષ્ઠા 
કરેલી. આ દંજીક્ત મૂલનાયકની ચારે પ્રતિમાઓતી બેસણી પર કોતરેલા લેખોમાં 
વિગતવાર જણાવી છે,૬૧ આ પ્રાસાદતે ફરતે ચોક કુલ ૨૭૦૦૦૧૧૬ ફૂટ 
/ ૮ર*૩૫૩૫*૪ મીટર ) લાંખોપહેળા છે. 'ખે ફૂટ (*૬ મીટર) તી જગતી પર્‌ 
ખધાયેલે પ્રાસાદ ૬૭ ૪ પછ ફૂટ (ર૦-૪ 2 ૧૭૦૩ મીટર) લાંખોપહેળે! છે. 
ગભગૃહમાં આંરસપહાણુનું ૧૨ ફૂટ ( ૩*૬ મીટર) ચેોર્સતું ખે ફૂટ (*૬ મીટર ) 
ઊચુ' સિંહઠાસત છે, સિહાસત પર ચારે દિશામાં મુખ રાખી ખેસાડૅલી આદી- 
શ્રરની આરસતી ચાર મૂર્તિ" નિરાજે છે, આથી આ પ્રાસાદ “ચતુર્મુ ખવિહાર' 
અથવા “ચોમુખજીનું મ દિર' તરીકે એળખાય છે. આ મૂતિએ। ૧૦-૧૧ ફૂટ 
(2-૩*૩ મીટર) ઊ'ચી છે. સિ'હાસન પર્‌ સ્ત'ભો પણ છે. ગભગૃહ ઉપર હ$ 
ફૂટ (૨૬-ર મીટર) ઊંચું શિખર છે. ગર્ભગઝૃહની ચારે બાજુ એકેક પ્રવેશક્ાર્‌ 
જે. ત્રણુ બાજુએ ચોકી (મુખમ'ડ૫) છે. પૂર્જ દ્રાર ગૂહમ'ડપમાં પડે છે. ઉત્તર્‌ 
અને દક્ષિણુ બાજુની ચે।કી પર્‌ સાત-સાત નાના ધૂમટતે દરેક બાજુએ એકેક 
નાતું શૂ'ગ છે, ઉત્તર દિશાની ચોકીની પૂવ બાજુએ પ્રાસાદને ઉપલે મજલે જવાની 
સીડી છે. ત્યાં આદિતાથતી ખીક આઠે આરસપ્રતિમા છે, શિખરને! ઉપલે 
ભાગ ક'ક નવો કરેલો લાગે છે, જ્યારે પશ્ચિમ છેડાતો બધો નીચલે! ભાગ 
પ્રાચીન જણાય છે, બાકીના ભાગ કરતાં એમાં [થ્હ્પકલાનુ પ્રાચુય પણુ રહેલુ 
છે, ગૂઢમ ડપ ૩૧૪૮૩૧ ફૂટ( €*૪ 2 ૯-૪ મીટર )તો છે. એની અ'દર ૧૨ સ્ત'ભ 


૪૩૨] સુધલ કાલ [પ્ર.. 


છે. એમાંના વચલા આઠ સ્ત'ભે! પર ઘૂમટની રચના કરી છે, મડપમાં પણુ 
ત્રણે બાજુ પ્રવેશદ્દાર રાખેલાં છે. મડપતા ગે!ખલાઓમાં નાનીમોટી અનેક 
પાષાણુ-પ્રતિમા આવેલી છે. એક ગે!ખલામાં મ દિર્‌ બધાવનાર રોડ-શેઠાણીતી 
મૂર્તિઓ પણુ છે, મ'ડપતી આગળ નવચેકી છે, ગભગૃહનાં સ્ત'ભોતી અને 
તવ ચો૪ીના સ્ત'ભોની વચ્ચેનાં અતર એક માપતાં છે, પ્રાસાદતી આગળ અલમ 
રગમ'ડપ કરેલો છે. એના ૧૨ સ્ત'ભો પર ૨૪ દેવીએ તાં સ્વરૂપ કડારેલાં છે. 
આ મંદિરે બધાવતાં ૪૮ લાખ રૂપિયાનું ખચ થયું' હતુ'.૬૨ 

વો'ઝાણનુ' રખેશ્વર મહાદેવતું મ'દિ૨ : વી'ઝાણુ (તા. અખડાસા)માં 
ભ્રાર્મહ્લના રાજ્યમાં ભારિયાં આસર ઠકકર ધતરાજે (વિ.સ. ૧૬૮૮ ( ઈ.સ. 
૧૬૩૨ )માં આ મહાદેવનું મ દિર બ ધાવવું રારૂ કયું ને સ. 1૬૯9 (ઈ.સ. 
૧૬૪૧)માં એની પ્રતિષ્ઠા કરાવી, આ મદિર ગજ્ધર વરસ'ગે બાંધ્યું હતું. એતી 
પ્રશાસ્તિતો શિલાલેખ મદિગ્તી દીવાલમાં લગાવેલો! છે.૬2 આ મદિર પ ફૂટ 
(૧*છ મીટર) ઊચી જગતી પર ૪૫ ફંટ (૧૩*૭ મીટર) લાંમું અતે ૩૫ ફૂટ 
(૧૬-૭૪ મીટર) પહેઃછુ બંધાવેલું છે,એ સખત પીળા પથ્થરનું છે. એનું ગભગઝૃહ. 
૩૨ ફૂટ (૯*૭ મીટર) શું છે. એતા તલદથતમાં ભદ્દાદિ પ્રલંબ કારેલા છે ને 
મ'ડાવરમાં ત્રણેય બાજુ શ્િલ્પ-પરોતા તથા પોરાષિક આરૃતિએ ક'ડારેલ છે. 
ગસગૃહ ૬ ફૂટ (૧*૮ મીટર) લાંધું અતે ૭ા! ફૂટ (ર*૩ મીટર) પહે:ળું છે. 
એતી મધ્યમાં શિવલિ'ગ સ્થાપેલું' છે. સામી દીવાલના ગે!ખત્તાખમાં ગણુપતિ. 
અને પાર્વતીની મૂતિએ! છે. ગભ'ગ્રડની આગળ ત્રિકમ'ડપ છે. ત્રણેય મંડપ 
પર્‌ સાંમરણુ છે ને એ દરેકતી બાજુઓ પર સિહ કાઢૅલા છે. વચલા] મ ડપને 
ચઃર્‌ ચાપાવલીયુક્ત કમાન છે, જેમાંતી વચલી કમાનમાં ટેકાથભોા પણુ છે. 
મ'ડપતા વચલા ધૂમટમાં ગૂમર ધાટનું વિતાત છે. એતે ચોરસ સ્ત'ભોથી ટેકવેલુ' 
છે, જેની ટોચે માનતવ-ખાકૃતેના બેકેટ કાઢેલા છે, વિતાતતે। ધૂમઢ તાચેથી 
ઉપર જતાં તાતા થતા જતા ૮, ૧૬ અતે ૩ર બાજુઓતા થરેમાં તથા નાતાં 
થતાં જતાં એક કેદ વતુલોમાં રચાયો છે તે એની રોયતી મધ્યમાંથી પલ. 
લઃકે છે. વિતાતમાં એકાંતરે આડ કહાત અતે આડ ગોપાએ;તી સુ'દર્‌ શિદ્ય- 
કૃતિઓ નજરે પડે છે, મંડપ ૧૮ ફૂટ (પ*૫ મીટર) » ૧૬ કૂટ (પ મૌટર)તે 
છે, બાજુના ખે મડપો। એકમાં હતુમાતતી અતે બીજમાં મ ેષાસુરમાંદનીતી 
કદાવર પ્રાંતમાં સ્થાપેલી છે.«* 

નારાયણ સરેોવર્નાં મ'દિરે--કચ્છતા વાયત્ય ભાગમાં તારાયણ 
સરોવર નામે પુરાણે।ક્ત તીય'ધામ આવેલુ' છે, વિ.સં. ૧૭૯૦(ઈ.સ્ર, ૧૭૩૪)માં 


૧૩સુ'] સ્થપપત્યકોય સ્મારડે [૪૩૩ 


કચ્હતાં મહારાણી મહાકુવરબાએ અહીં' ત્રોકમરાયજ તથા લક્ષ્મીનારાયણુનાં 
મદિર કરાવ્યાં તે એતે ફરતે! ગઢ બ'ધાવ્યો; સ'. ૧૭૯૭( ઈ.સ.૧૭૪૧ )માં 
(યાં વળી આદિતારાયણુ ગોવર્ધતરાયજી રણુષ્ોડરાયજી અને લક્ષ્મીજતાં મદિર 
કરાવ્યાં, આ પૈકી ત્રીકમરાયજનું મ'દિર ઈશાન કૉણુમાં પાશ્ચિમાંભિસુખ છે, જ્યારે 
ખીજ મદિર એ મ'દિરતી સામે પૂર્વાભિમુખ હારબ ધ આવેલાં છે. ત્રીકમરાયજતુ 
મંદિર ૫-૯” (૧*૮ મીટર) ઊંચી જગતી પર બાંધેલું' છે. એ છર કૂટ (૨૧૦૯ 
મીટર) લાંમુ', ૬ ૮*-૫” (૨૦-૦૮ મીટર) પહોળીં' ને ૬૧ ફેટ (૧૮૦૬ મીટર) ઊ ચુ' છે. 
ગભગૃહ ગૂહમડપ અતે ત્રિકમ'ડપ છે, ગભ્રડતી ઉપર નવાંડી શિખરની 
રચના કરેલી છે. મંડપ તથા શૃગારચેોકીએ! ઘૂમટો વડે આચ્છાદ્તિ છે. એ 
ઘૂમટ શિરાવટીવાળા સ્તભે! પર ટેકવેલા છે. એ સ્ત'ભો ૧ર ફૂટ (૩*૬ મીટર) 
ઊચા છે. શૂ'ગારચોકીએમાં સ્તભો વચ્ચે દીવાલો ચણી હોવાથી એ સ્ત'ભો 
અર્ધ મૂત* જેવા લાગે છે. દીવાલોમાં કક્ષાસત કાઢેલાં છે ને પ્રવેશની બને બાજુએ 
જાળીવાળા બખ્મે ઝરૂખા છે. શૃ'ગારચોકીએ ૯'-૯” (૩ મીટર) ચોરસ છે. 
અ'દર આઠ કહાન અતે ગોષીએ।ની મૂતિએ ધરાવતુ' સુ'દર વિતાન છે. ત્રોકમરાયજી 
અર્થાત્‌ ત્રિવિકમની શ્યામ પાષાણુની ચતુભ્ુ'જ પ્રાંતમાં સમપાદદાવરથામાં ઊભી છે.. 
ઘૂમટમાં રાસમડળીતું મતોહર દશ્ય ફડારેલુ' છે, બીન્ન મર્દેર સ્થાપત્યમાં આ 
પ્રકારતાં જ છે. લદ્દમીનારાયયુના મ'દિરમાં લદ્ષમીનારાયણુની શ્યામ પાષાણુની 
યુગલમૂર્તિ સ્યાપેથી છે, ચાર ઘૂમટોથી શે।!ભતો સભામ પ૫ લાંખો અને વિશાળ. 
છે. આ મ દિરેની ઉત્તરે એ જ હરોળમાં બીજ' પાંચ પૂર્વાભિમુખ મદિર આવેલાં છે. 
એના ઘૂમટ સાદા છે, ચાર ઘૂમટોથી શોભતો આ દેવાલયેને સળગ મંડપ ૭ મદિર 
જેટલે લાંખો અતે વિશ્વાળ લાગે છે, આખી પડાળી ૯૮*-૬” (૨૪ મીટર) લાંબી 
અને ૪૧ ફેટ (૧૨*૫ મીટર) પહોળી છે. એ પ ફૂઢ (૧*૫ મીટર) ઊચી જગતી 
પર આવેલી છે, આદિનારાયણુની પ્રતિમા પણુ ત્રિવિક્રમન્સ્વરૂષની છે. ગોવધ'ન- 
નાથજના મદિરમાંનો પ્રતિમા ગોવર્ધ નધારી શ્રીકૃષ્યુની છે, દ્ારકાધીશજનું મદિર 
મષ્યમાં છે. એતી સામે ગરુડ-મડપ છે. દ્રારકાધીશ અથવા રણછેડરાયજની 
પ્રતિમા ખીજે બધે હોય છે તેમ અરી' ચતુર્ભુજ ત્રિવિક્રમ-સ્વરૂપની છે. 
લટ્દ્મીજીતા મ'દિરમાં લક્દ્મીજીતાં ચતુભુ'જ પ્રતિમા છે, કહ્યાણુરાયતું મદિર ૧૯ મી. 
સદીમાં ઉમેરાયુ' છે. બધાં મ'દિરેમાં મૂતિ* ચકર્ચાકત કરેલા કાળા આરસની છે. 

મ'દિરોતા ઘૂમટ તેમજ ભૉંયતળિયાં પૌળા પથ્થર્તાં બાંધેલાં છે. દરેક મ દિર 
૧૦*-૬” (૩*૨ મીટર) ચોર્સ છે, કમ મદિર ર૭ ફૂટ (૧૧*૩ મીટર) 
અને બાકીનાં ત્રણુ ૪૭ ફેટ (૧૪*૩ મી.) ઊંચાં છે 

છતિ.-૬-૨૮ 


૪૩૪] મુઘલ કાર [ ર. 


આ મદિરસમૂડેતા પ્રાકારતી અ દરનો વિસ્તાર ૧૬૪ ફૂટ ( ૫૦ મીટર) 
લાંમા અતે ૬ર'-૬” (૧૮-૯ મીટર) પહોળે છે, ગઢની નેત્રદ ભે આવેલ આદિ 
તારાયણનું મ દિર ગઢમાંનાં આ મ'દિરો કરતાં જૂતું ગણાય છે, આદિતાર્‌ાયણુના 
મ'દિર્‌ પામે શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરજીતી ખેઠંક છે, એના પ્રવેશદ્દાર પાસે ખે છડીદાર દ્ાર્પાલ 
ઊભા છે. નિજમદિર્માં ઊંચા એટલા પર ખેઠક બનાવીને અશ્ચારૂહ વિદ્ઠલેશ્વ(જીતે 
ફોટો મૂકવામાં આવ્યો છે, નિજમ'દિર પર ઘૃમટની રચના છે.«પ 


પભાસતુ સોમતાથ મદિર : સમુદ્રતટના રમણીય સ્થાન પર આવેલુ 
આ મદિર્‌ સોલ'કી કાલથી દેશભરમાં ખ્યાતિ ધરાવે છે. એના સોમેશ્ર કે 
સેોઉમતાય નામે જણીતા લિગતી ગણુના ભારતનાં દ્વાદશ જ્યોતિલિ ગોમાં ચતી 
હતી. મહમૂદ ગઝતીના સમયથી આ મદિર અતેક વાર્‌ મૂતિ'ભ જકેના આક્રમણુતો 
ભે!ગ બન્યું તે દર વખતે એ પછી એને! જ્ણીદ્દાર યયા કર્યો, સોલ કી 
રા'્તએના સમયના મદિરતં સલ્તતત કાલમાં નુંકસાત પહોંચ્યુ' હતું તે મ દિરેમાં 
પૂજ ધામધૂમ વગરની થઈતેય ચાલુ રહી ઠતી એવું માલૂમ પડે છે.ક 
અકબરતા સમયમાં આ પૂજ વધારે મે!ઢા પાયા પર ચાલુ ચંઈ હશે,“ પરતુ 
એ।રગઝેબના ફરમાતથી એ પ્રાચીન મદિરતો ભારે તાશ કરવામાં આવ્યો. “ મિરાતે 
અહમદી 'માં આપેલા જૃત્તાંત પરથી માલૂમ પડૅ છે કે મુધલ કાલના અ તમાં 
એ મ'દિરતાં ખ'ડેર જ રહ્યાં હતાં તે તગર બહાર સરસ્વતી નદીના કાંઠે આવેલાં 
કાઈ નાના મ'દિરમાં સોમનાથનું લિગ સ્થપાયું હતું, જ્યાં યાત્રિકો દર્શન-અચન 
કરતાં,” કહે છે કે એર'ગઝેબતા સમયમાં આ મ દિરને ભ્રરુ કરી ઘૂમટ વગેરેથી 
મસ્જિદના રૂપમાં ફેરવી નાખવામાં આવેલુ, પર'તુ મુધલ કાલના અતે તો એ 
મસ્જિદ તરીડેય વપરાતું' તહોતુ' ને વેરાન ખડેર્‌ બનાં ગયુ હતુ એવુ 
' પિરાતે અહમદી? પરથી માલૂમ પડે છે. આઝાદી પછી સોમનાથતા જૂતા 
મંદિરની જગ્યાએ નવું" મદિર ખાંધવા માટે જૂના મંદિરની ઇમારત ઉતારી 
લેવામાં આવી ત્યારે એમાં ગભ'મૃહ પ્રદક્ષિણાપથ અતરાલ ઝૂહુમ ડપ અતે એતા 
ત્રગુ મુખમ'ડપે।ની દીવાલોને! ધણો ભાગ મોજૂદ દતો, ગર્ભગ્રહ પરતા શિખરતી 
જગ્યાએ ઘુમટ હતો, સામરણુની અ દરતાં વિતાત રહાં ન હતાં, ગભંગૃહ ખાલી- 
ખમ દતુ' તે મ'ડેવરનાં ધણાં શિલ્પ નજ થયેલાં હતાં તે એમ છતાં સમપ્ર 
રેવાલયના તલદશ્ષતનો સુરેખ ખ્યાલ આવતે! હતે તેમજ કેટલીક વિવિધે શિલ્પ- 
ફતિઓ નજરે પડતી હતી.“ આ પુરાણી ઇમારતના કેટલાક અવશેષ «્યાંતા 
સ્થાનિક મ્યુઝિયમમાં રખાયા છે. 


૧૩*] સ્થાષત્યકીય સ્મારકો [૪૩૫ 


દ્વારકાહું ક્રોર્કાધીશનુ* મ'દિર્‌ : દ્રારકાની ગણુના હિ'દુઓનાં ચ.ર 
શ્વામોમાં અને પુરાણોની સાત મોક્ષપુરીએમાં થાય છે. એમાં મુખ્ય મહિમા 
ત્યાંના કી દ્ારકાધીશના મ'દિરતો છે. એને શ્રી રણુછેડરાયનું મ દિર કે જગત- 
મંદિર પણ્‌ કહે છે. ગોમતીન્સમુદ્રસંગમ પાસે આવેલું આ ઉત્તુંમ મ'દિર્‌ (આ. 
૨૯) દૂર દૂરથી દણિગે।ચર ચાય છે. 


પૌરાણિક અનુત્રુતિ અનુસાર શ્રીકૃષ્ણને દેહોત્સગ થતાં દ્રારકા પર સમુદ્રનાં 
તીર ફરી વળ્યાં ત્યારે ત્યાં આવેલુ હરિમદિર્‌ બચી ગયુ' દતુ'. મૂળ મ'દિર 
શ્રકૃષ્ણુના પ્રપૌત્ર વજતાભે બંધાવ્યું મનાય છે, પરતુ આ માત્ર પુરાણેઃચિત 
કપના છે. યાદવકાલીન દ્ાર્કાડુ અસલ સ્થાન પણુ હજી સુનિશ્ચિત થઈ શકયુ 
નથી. આઠમી સદીમાં આઘ શ'કરાચાયે" અહીં' પશ્રિમ મઠની સ્થાપના કરી 
ત્યારે આ સ્થળે દ્વારફાધીશતું મ'દિરે ઉશે જ. સોલકી કાલમાં અહી' એ મદિર 
હોવાના શ્રદ્ધેય ઉલ્લેખ મળે છે, અલાઉદ્દીન ખલજીતી ફે.જે સૌરાષ્ટ્રમાં 
સોમનાથ મ'દરતો ધપ્વ'સ કર્યા બાદ દારકાના જગતમ'દિરતો પણુ નાશ કરેલે। 
એવુ મનાય છે, પરતુ એતે! કોઈ મૂળ પુરાવે! ઉપલબ્ધ નથી. ઈસ. ૧૪૭૩ માં 
ગુજરાતના સુલતાન મહમૂદ ખેગડાએ દ્રારકા પર ચડાઈ કરી ત્યાંના રણુછેડ- 
રાયતા પ્રસિ મદિરતો નાશ કર્યો હતો,” હાલનું મદિર એ પછી લગભગ 
એક શતડે, પ્રાયઃ બાદશાહ અકબરના શાસનકાલ ( ઈ.સ. ૧૫૭૩-૧૬ ૦૫ ) 
દરમ્યાત, ખં ધાયું' હોય એવું એનાં સ્થાપત્ય-સ્વરૃષ અને શિલ્પરેલી પરથી માલૂમ 
પડે છે,૬ અલખત્ત, મુધલ કાલના મ'દિરતું મંડાણુ અસલ મ દિર્તી તલયે[જના 
ચર થયેલુ' જણુા।ય છે,૬૨ 
મદિર ગર્ભગૃહ ( તિજમ'દિર ) અ'તરાલ પ્રદક્ષિણઞાપથ સભામડપ અને 
મુખમ'ડપે( શ'ગારચોકીએ )નુ બનેલું છે, એતે ફરતા પ્રાકારને ખે દ્રાર 
છે : દક્ષિણ બાજુએ “ રવર્ગદ્દાર ' અતે ઉત્તર બાજુએે * મોક્ષદ્દાર ?, 
મદિર પશ્ચિમાભિસુખ છે. એ પૂવ-પાશ્રિમ લગભગ ૯૦ ફૂટ (ર૭*૪ મીટર) 
લાંમુ' અને ઉત્તર-દક્ષિયુ લગભગ ૭ર ફૂટ (૨૨ મીટર ) પહોળુ' છે. ગભઝૃહનુ' 
મૂળ તલમાત અઠાઈનું છે. એની દરેક દીવાલમાં વચ્ચે ચાર ભાગના 
ભદ્રનો નિર્મમ છે ને એની બ'તે બાજુનો કોણુભાગ. બખ્ખે ભાગનો છે, ગભ” 
ગૃહતે ફરતે પ્રદક્ષિણાપથ છે. એની બહારતી દીવાલતું તલમાન બારાઈનુ' છે. 
એમાં વચ્ચે ચાર ભાગનું ભદદ, એની ખે બાજુએ બખબ્મે ભ્રાગન! પ્રતિર્ય અને 
છેડૅ ખખ્મે ભાગના કોણુ કાઢેલા છે, આથી ગભષૃડનો અતિમ બાદ્મ ઘાટ 
તારાકાર્‌ બન્યો છે. ગભચૃહની અ'દરની દીવાલની જ'ધાના બ્રદ્રગવાક્ષોમાં પૂવે* 


૪9૬] સુધલ ડાલ 1 પ#-- 


તથા દક્ષિણે ત્રિવિકમની અને ઉત્તરે લટ્ષમીનારાયણુની મૂરતિ છે. બહારનો દીવાલમાં 
જ'ઘાગવાક્ષેોતી રચના કરી છે, એની ઉપર મ્રાસપટ્ટીનું અલ કરણ છે.૬5 

મ'ડપનુ' તલમાન પણ અઠાઈતુ છે, વચ્ચેતો ભદ્રભાગ ચાર ભાગને છે 
ને ત્રસું બાજુના ભ્રદ્ભાગની આગળ ગઝકેક સુખમ'ડપ કાઢેલો છે. મંડપનો 
રીય ભાગ ૧૨ સ્ત'ભોતા ચોકઠાં પર ટેકવેલે છે. એની બહાર ચારે બાજુએ 
ગ્તજ્ઞેની મોટી સર્માતર હરોળ આવેલી છે, અ'તરાલ શગાર્ચોકીએ અને 
મ'કપભિત્તિઆની અદર ગોઠવેલા સ્તભેો! સાથે ગણતાં મંડપના સ્તભે!તો કુલ 
સખ્યા ૭ર ચાય છે.૯* 

સભામડપ સમચોરસ છે, એનુ તલમાન ૪૦ ફૂટ (૧૨*૧ મીટર) 2૮ ૪૦ 
ફૂટ (૧૨*૧ મીટર)વતું છે. એનો મધ્યભાગ ૨૫૦૩૮૨૫ ફૂટ (૭દ2૭-૬ મીટર) 
વિસ્તારતે! છે. ઊર્પ્વદ્શનમાં મ ડોાવરને ફરતા સાત સુદર ઝરૂખા કાઢેલા છે, 
જે ઉપર જતાં કેમશઃ નાના થતા જય છે. મ્‌ડપ પાંચ મજલાએતોા છે, 
વચલા આડું સ્ત ભો પરનો અજીકેગુ ભાગ છેક પાંચમાં મજલા સુધી ખુલ્લો 
હોવાથી મંડપના મધ્યમાં પ્રયોજાતા પૂજાપાઠ ભજતકીત'ન આદે કાર્યકમો છેક 
ઉપરથીય દૃષ્િગોચર્‌ થાય છે, દરેક મજલે એ માટે લગભગ ૧।। ફૂટ (*૪૬ 
મીટર) પહોળી વેદિકા અતે આસનપદ્દોનો યોજતા કરી છે. દીવાલોના ગનાક્ષોમાં 
અજ છ્કિપાલ છે: અગ્નિ ૪% ઈશાન કુબેર વાયુ વરુણુ નિત્રડ/તિ અતે યમ. 
ઉપ? જતાં મ'ડપની ઊંચાઈ ક્રમશ' ઘટતી જય છે. પાંચમાં મજલાના મધ્ય- 
'ભાગને સુદર અલ કુત કરેટક ( અર્ધવૃત્તાકાર છત ) અને વિસ્તૃત સવર્ણાની 
રચતા વડે હાંકી દેવામાં આવ્યો છે, પાંચમા મજલાના અન્ય ભાગ ચારે ખાજ્‌ 
ખુલ્લા હોવાથી હવાઉશતસની પૂરી સગવડ રહે છે, દધ 


સભામ'ડપની જેમ સુખમ'ડપ પણુ પાંચ મજલાએઓતા છે તે એનાં મયાળાં 
સ'વર્ણા વડે હાંકેલાં છે, એના ખુલ્લા ભાગ દરેક મજે ચોતરક વેંદકાં અતે 
કક્ષાસનાથી ભરી દીધેલા છે. દરેક સ'વર્ણા પર આમલક અને કલશની 
યોજના છે.૬$ 

મડોવરને! ગભ'ઝ્રહવાળા ભાગ મત્તવારણો સ્ત'ભિકાએ અતે છાઘથી 
શોભતા નિગ મિત સાત ઝરૂખાઓથી વિભૂષિત છે. શિખર સાથે ગર્ભઝૃહતી 
ઊ'ચ!ઈ લગભગ ર્‌પ૫૭ ફેટ (૭૮*૩ મીટર) છે, શિખર્‌ લગભગ ૧૦૦ ફૂટ (૩૦-૫૧ 
મીટર) ઊંચુ છે, એને સાત મજલા છે, મુખ્ય શિખરતી ચોતરફ ત્રણુ ત્રણુ 
ઉર્શુગ છે. શિખચના કેણુભાગ ઉપર ચેઈતરફ એક ઉપર એક એવી પાંચ પાંચ 
શુ'ગિકાબાની હાર્‌ આવેલી છે. શિખર તમા ઉરુશુ ગે! અને શુગિકાએ આમલક 


૧૩ સુ] સ્થાપત્યકીય સ્સારકેપ [૪૩૭ 


અતે કલશથી વિભૃષિત છે, મંદિરના ઉત્તુંગ શિખરમાં મજલા પાડેલા છે. દરેક 
મજલે ઘધૂમટ કાઢેલ છે, ત્રીનન મજલાના 1શેખરમાં શકત માતાતું સ્થાનક 
“હોવાનું મતાય છે. એમાંતી મુખપ્રતેમા તો ત્યાં સેગ્ય પ્રતિમા પરતી ગભ ગૃહની 
ત કોઈ ઓળ ગે ર્નાહે એ હેતુથી પાછળથી મુકાઈ લાગે છે.€૭ 


આ મ'દિરતી મુખ્ય પ્રતિમા ૧૨ મી સદીમાં ડાકેર અને ૧૫ મી સદીમાં 
"માંગરોળ ખસેડાઈ હોવાની અનુશ્રુતિ છે. શ્રીમદ્‌ વલ્લભાચાયે" પોતાની દ્ારકા* 
પરિક્રમા સમયે (ઈ.સ. ૧૪૯૯) બાજના લાડવા નામે ગામમાંથી દ્ારકાધીશતી 
અધ'દટાયેલી મૂતિ' મેળવી હતી, એ મૂતિ વિ.સ. ૧૫૬૦ (ઈ,સ, ૧૫૦૪) માં 
જગતમ'દિર્માં પધરાવવામાં આવી હતી ને હાલ એ રાખોદ્ધાર્‌ ખેટમાં બિરાજે 
જે એવી પણુ અનશ્રુતિ છે. હાલ ગભ્ર'ચહમાં રહેલી મુખ્ય સેવ્ય પ્રાંતમાં ડુ'ગર- 
પુરી લીલા પારેવા પથ્થરતી છે ને એ દ્વારકાની શારદાપીઠંના અનિરુદ્ધાશ્રમ 
શ'કરાચાયે" (ઈ.સ. ૧૫૫૮-૧૫૬૭) પધરાવી છે. તો આ મ'દિર ૧૬મી 
સદીમાં, પણુ અકબરના ગુજરાત પરના અમલના આરભ પહેલાં, બ'ધાયું' હોઈ 
શકે. અ! પ્રતિમાં લગભગ ૨-૩” (*૪ મીટર્‌ ) ઊંચી છે. રણુછોડરાયની 
મૂતિ'માં વમેશાં ચતુર્ભુજ વિષ્ણુતાં ર૪ સ્વરૂપો! પૈકીતું ત્રિવિકમ સ્વરૂપ રહેલુ 
હોય છે એમાં એમના તીચલા ડાંબા હાથમાં રાખ, ઉપલા ડાબા ઠાયમાં ચક, 
ઉપલા જમણા હાથમાં ગદા અને તીચલા જમણા હાથમાં પવા હોય છે, 

મંદેરતા પ્રાંગણુમાં કેટલાંક બીન મંદિરે છે. મુખ્ય સદિસ્તી બરાબર 
સામે દેરીજીનુ' પૂર્વાભિમુખ મ'દિર્‌ છે, જેને મુખ્ય મંદિરના પશ્રિમ મુખમ ડપ 
સાથે ન્નેડી દીધુ છે, મુખ્ય મંદિરની પાઠળ શ્રીશ'કરાચાર્યનો શ્રારદામડ 
આવેલો છે. એની ઉત્તરે અજ પટટરાણીઓ નું સ્થાનક છે, જેમાં ચોકની ખે 
બાજુએ ચાંર ચાર ખ'ડોમાં શ્રીકૃષ્થુની આઠ પટ્ટરાણીઓની મૂતિએ નજરે 
"પડે છે, મુખ્ય મંદિરની દક્ષિણે ત્રિવિકૃમનુ રપાશ્ષમાભભિમુખ અને વેણીમાધવનુ' 
પૂર્વાભમુખ મદિર છે ત્રિવિકમનું મદિર ગભગૃડુ સભામંડપ અતે મુખમંડપતું 
બતેલુ' છે, જ્યારે વેણીમાધવનું મદિર ગભગ્રહ પ્રદક્ષિણાપય અ'તરાલ અતે 
ત્રણુ મુખમ'ડપેતુ' બતેલુ' છે. મુખ્ય મંદિરની ઉત્તરે પ્રદ્ુમ્નજતું પશ્ચરિમાભિપુખ % 
મ'દિર અને પુરૃષાત્તમતું મ દિર્‌ ઉમેરાયાં છે,૬૬ 

ઓર'ગઝેમના અમલ દરમ્યાન ત્યાંના થાણદાર જગતમદિરમાં પૂનન કરવા 
રેતા નહોતો, પર તુ દારકાની બાજુમાં આવેલા શ ખોદ્દાર્‌ ખેટમાં પૂજા થઈ શકતી, 
ત્યાં વ'ડાની અ'દર્‌ મદિર છે. એમાં એકની સાથે એક એવી જતના છ ઓરડા 
જે, તેમાંતા એકમાં રણુછોડજની મૂતિ" છે. કહે છે કે આ મૂતિ શ્રીમદ્વહ્લભાચાયેર 


૪૩૮1 મુધલ કાલ [ગ્ર 


લાડવા ગામમાંથી મેળવેલી, ખીશ્ન ઓરડામાં માધવરાયની, ત્રીજામાં ત્રીકમરાયની,. 
ચોથામાં કેશવનો, પાંચમામાં વસુદેવતી, અતે છ્ડ્ામાં કહ્યાણુરાયની મૂર્તિ છે. 
કેટતા ચાર ખૂણાઓમાં . ચાર ઓરડા છે તેમાંના એકમાં રુફમિણીની, 
ખીજામાં ર્‌ાધાજીતી, ત્રોન્નમાં સત્યભામાતો અને ચોથામાં જા'મુવતીની મૂર્તિ 
છે. ત્રીકમજના ઓરડા આગળનુ* સ્થાનક ગરુડનું છે તે બહારની બાજુના 
ઓરડામાં શ'ખનારાયણુનું સ્યાતક છે,૨** આ ખધાં મ દિર રહેણાક મકાન 
જવાં ને ધાબાબ'ધી છે, ઈ.સ. ૧૫૫૧ ના અરસામાં કાખાએએ દરકાની આસ- 
પાસ આગ લગાડી ત્યારે રાજ શિવા સાંગણે ત્યાંના જગતમ'દિરતી મૂર્તિ આ 
ખેટમાં ખસેડી. નનમ રાવળે ત્યાં એની સ'. ૧૬૧૬(ઈ.સ, ૧૫૬૦)માં સ્થાપના 
કરી, પીંહારાથી માધવજી ત્વિવિકમજી પુરુષોત્તમજી અને દેવકીજી અતે ગરુડતી 
માધવપુરથી દ્રારકાતા ડુફામણી મંદિરમાંથી લક્ષ્મીજતી મૂતિ" મગાવી એ સવની 
અતે બેટમાંની સત્યભામાની મૂતિ'નો પણુ સ્થાપના કરી. વિ. સ. ૧૭૮૦ 
( ૬.સ. ૧૭૨૪ )માં સત્યભામાતા મ'દિર્‌ પાસે બાલમુમુ દજીનું મંદિર અને: 
લટ્દ્મીજીતા મ'દિર પાસે રાધાજીનુ' મ'દિર્‌ નનમ તમાચીએ કરાવ્યુ, બેટમાં સહુથી 
જૂનું મદિર રખતારાયણુનુ' ગણાય છે, એ મ દિરતો જી્ણીદ્રાર સ', ૧૭૭૪- 
(ઈસ. ૧૭૧૮)માં કચ્છતા મહારાવ પ્રાગ(પ્રામમલ)જએ ડરાવેલે,૫” 3 


શ ખલપુરતું અહુચરાજી મ'દિર--બહુચરાજનું મુખ્ય મદિર (આ. ૩૦). 
સાદા પથ્થરનું ખાંધેલુ' છે. એ લગભગ ૧૦૦ ફૂટ (૩૦-૫ મીટર) લાંબ્ુ', ૫૦ ફૂટ 
(૧૫*ર મીટર) પહોળું અને ૫૬ ફૂટ ( ૧૬*૧ મીટર) ઊંચુ છે. એના ઉત્તુંગ 
શિખર પરના સુવળુ'કલશ અતે ફરકતી ધન આસપાસના આઠ કિ.મી.ના વિસ્તાર 
સુધી દષ્ટિગોાયર થાય છે. મ'દિર્‌ પૂર્વાભિમુખ છે, મ દિરમાં પ્રવેશ કરતાં પહેલાં 
એક સભામ'ડપ આવે છે. એના સ્તભો પર તથા ઘૃમટોમાં સુ'દર પૂતળીઓ 
ખેસાડેલી છે, આગળ જતાં બીને સજામ'ડપ આવે છે. આ મ'ડપના ત્રણે. 
બાજુના દરવાજે ચાંદીનાં કમાડ છે. ખાજુમાં નાનો મંડપ છે તેમાં ભદૃજી 
ખેસે છે. ગર્ભગૃહમાં માતાજીતુ' સ્થાનક છે. એમાં પાંચેક ફૂટ (લગ,૧*૫ મીટર) 
ઊ'ચા સિહાસન પર માતાજીતે! ચાંદીથી મહેલે ગોખ છે. એનો અ'દર સ્ફ્ટિકનુ” 
બાલાન્યત્ર છે. એની ઉપર ખીજમ-્ર સહિત સુવણુય ત્ર ચડાવેશ છે તેનું પૂજન 
ચાય છે, ગોખતી આગળતા ભામમાં સિહાસત પર માતાજીતી મૂર્તિ પધરાવવામાં 
આવે છે. ઉત્તરની દીવાલમાં ગભ ગૃહના પ્રક્ષાલનનતું પાણી ઝીલતું છોકકરાતુ 
પચ્ચરતું બાવલુ' છે, આ મદિરતી પાછળ માતાજીના આઘરથાતતું ર્પાશ્રમાંભિન 
મુખ મદિર આવેલુ જે,૫૨ 


૧૩ ુ'] સ્થાપત્યકીય સ્સારકે॥ ( ૪૩૯ 


હાકોરનુ' ર્ણછેડરાયનુ' મ'દિર--'' મિરાતે અહમદી'માં જણાવ્યા 
મુજબ સ. ૧૮૧૮(ઈ.સ. ૧૭૬૨)માં ડાકોરમાં રણુછોડજનું મ'દર્‌ હતું ને એમાંની 
મૂતિ' સ, ૧૨૧૨ માં દ્વારકાથી બોડાણા ત્યાં લાવેલા એવું મનાવતું,પ*? પરતુ. 
હાલનું મ'દિર્‌ મરાઠા કાલનું છે, 


પાવાગઢ પરનું કાળકા શાતાનુ' મ'દિર--અઆ મદિર પાવાગઢના 
શિખરની ટોચ ઉપર્‌ આવેલું છે. મ'દિરની બાંધણી નાની અને સાદી છે. ગભ ગૃહમાં 
ડાબી બાજુએ મહાકાળીની મૂ!ત અને જમણી બાજુએ બહુચરા માતાનું યત્ર છે, 
વચમાં કાલિકા માતાની મૂતિ'તા મુખ ભાગ છે. ર'ગમ'ડ૫ ઉપર ઘૂમટ છે. ૧* અ 


આરાસુરી અ'બાજીનુ' મ'દિર--આ સાદા આરસતુ નાતું મ'દિર છે. 
ગભગ્રહ ૬-૧૬-૧ મીટર લાંમુપહોળુ અને ૬ મીટર ઊંચુ છે. મદિર «ણે 
કોઈ કિલ્લેબ'ધી ગઢમાં આવ્યું હોય એવું જણાય છે. દરવાજેથી સહેજ આગળ 
જતાં ખુલ્લો ચોક આવે છે ને એની આગળ મ'ડપ છે. ગભ'ગ્ૃરહમાં માતાજીતો 
ગોખ છે તેમાં વીસોય'ત્ર સ્થાપેલ છે, ઉપ્રાંત માતાજીને! શૂ ગાર એવી રીતે 
કરવામાં આવે છે કે એમાં એમનો પ્રતિમાનો ભ્રાસ થાય છે. યત્રનતી પા૭ળ 
કાળા પથ્થરની અલ્પમૂત પ્રતિમા પણુ છે. મ'દિરના સ્ત'ભો પર ૧૫ મી-૧૬ મી 
સદીના! લેખ કોતરેલા છે.૫૧૦૪ 


શામળાજીતું ગદાધર્‌ મ'દિરે : શામળાજ(તા. ભિલેડ!, જિ. સાબરકાંઠા)વું 
ગદાધર મ'દિર્‌ (આ. ૩૧) ગુજરાતભરમાં જાણીતું છે. આ મદેરે ૧૦૪' 2૯ ૭૬' 
(૩૩*ર » ર્‌૩*૧ મીટર) લાંભું પહોળું અતે લગભગ ૬ર્‌' (૧/૮*૯ મીટર) ઊ'ચુ' 
છે. મ'દિર્‌ મોટી જગતી પર્‌ બાંધેલું છે. જગતીની ઉત્તર બાજીએ મોટો બલાનક 
છે, એતી બ'તે બાજુએ એકૅક મે.ટો હાથી ક'ડારેલ છે. મૂળા મદિર ગભ'ગૃઠ 
અ'તરાલ ગ્રેદક્ષિણાપથ અતે મ ડપનું બનેલુ' હતું, આગળ જતાં એમાં થોડા ફેરફાર 
કરાયા છે. ગભગૃહની ભિત્તિઓમાં ભદ, પ્રતિરથ અને કણુ ના પ્રલ'ખ કાઢેલા છે. ગભર્*- 
ઝૃહની ભિત્તિ અ'રની બાજુએ તદ્‌ત સાદી છે, જ્યારે બહારની બાજુએ એ યરે। અને 
શિલ્પોથી અ લકૃત છે, ગભગૃહતી દીવાલની અ'દરની ખાજુમાં કુ'ભે! કલશ કેતરાલ 
માચી જ ધા ઉદ્ગમ બરણી શિરાવટી અતે કેભાલનાં ભાગ નજરે પડે છે. જ ધામાં 
દરેક ભ્રદ્રમાં ગોખલે! છે, પણુ એ ખાલી છે, ગોખલાની ઉપરના ઉદૂગમ પર્‌ ઇશિકાતોરણુ 
છે. એમાં પૂર્વ ભિત્તિમાં વૈષ્ણુવ દેવતાની ને દક્ષિણુ ભિત્તિર્મા પાંવ*તીની પ્રતિમા 
છે. પ્રદક્ષિષ્ર6ાપથ લિત્તિયી આવૃત છે. મ'દિરનું મહાપીઠ ભિટ્ટ નનડય કુ ભ કણ 
અં'તરાલ કૅવાલ મ્રાસપટ્ટી ગજથર અતે નરચરથી વિભૂષિત છે, મહાપીઠ પરના 


૪૪૨ ] મુધલ ડાલ [પ્ર. 


મડોાવર્માં નાચેથી ઉપર જતાં ખુરા ગુભા કલશ કૅવાલ માંચી જ'ધા 
ઉદ્ગમ જરણી માચી જા ઉદગમ ભરણી માતરણુ ( મત્તવારણુ ) અને 
મહાકેવાલતા થર આવે છે. મંડપ મૂળમાં ખુલ્લે હતે, હાલ એને ભિત્તિઓઆધી 
આદત કરેલો છે. મૂળ મ'ડપમાં રાજસેન વેદિકા આસતેતત (આસતપંટ) કક્ષાસન 
છાઘ વગેરે ભાગ પડતા હતા, મંડપમાં ઉપલ! બે મજલા પણુ છે, જેમાં ઊ'ચાઈ 
અને સ્ત'ભસ'ખ્યા ધટતી જય છે, ત્રીનન મજલાની ઉપર્‌ મંદિરના મ'ડપનુ' 
મુખ્ય વિતાન છે, આ ઉદિત વિતાન છે તે એમાં કોલ-કચલા અને ગવાક્ષતાં 
રેખાંકત કરેલાં છે. એના રૂપક ઠંમાં ૧૬ વિઘાધરોતી પૂતળીઓ છે, ગેચમાં 
પદ્માશલા છે. મ'દિરતા બીજા ભાગોમાં આવેલાં વિતાનો પૈકી કૈટલાંક સમતલ 
અને કેટલાંક ઉદ્તિ પ્રકારનાં છે, આ વિતાનોતી બહારની બાજુનાં છાવણુ ઘૂમટતા 
સાદા ઘાટતાં છે, એત! પર સામરણ્વાળાં સુંદર રેખાંકન કાહેલાં નથી. ઘૂમટતી 
ઉપર કલશ્ન અતે અડક છે. છાધતા ઉપલા ભાગ પર્‌ વાધ હાથી અને મિશ્ર 
ચોપગાનાં બાવલાં છે. શિખરતી આગળ શુકનતાસ છે. મુખ્ય શિખરની આસપાસ 
ત્રણુ ઉરુશગ છે તે દરેક કણ પર પણુ એટલાં ઉરુશુ ગ છે. દરેક ભદ્ર પર રથિક 
ગવાક્ષ છે તે એમાં ઇલિકાતોરણુ અને સ્ત જોતા પારિકરમાં દેવની મૂતિ બિરાજે 
છે. એતા છાઘમાં સામર્ણે અને ઉરુશુ'ગેા! નજરે પડૅ છે. 


શુકતાસમાં શિખરની અ'દર જવાતું પ્રવેશદ્દાર છે. એની ઉપર્‌ ગવાક્ષ 
ઘાટનો! ઉદ્ગમ છે તે એની ઉપર્‌ સિહ ખેસાંડેલે! છે. શિખરતો અદર પ્રદક્ષિણા” 
પથ છે તે એની મષ્યમાં નાતો ખડ છે, જેમાં નાનો ઘૂમટ છે, શિખરની રેખા 
શિખાંતા છે તે શિખર પર આંમલસાર્‌ કલશ અ'ડક વગેરે છે, અગ્તિ- 
ખૂણામાં ધ્વજ મૂકેલો છે. સભામ'ડપમાં અનેક રત'ભ આવેલા છે, એના મુખ્ય 
ભાગ ચોરસ છે તે એતા પર ખચકા કાઢેલા છે. કથારેક એ અજભુજ કે શૃત્ત 
આફાર પણુ ધારણુ કરે છે. તીચલાં અને વચલા મજલાનું પ્રવેશદાર્‌ સપ્તશાખ 
છે, જ્યારે ઉપલા મજલાનુ ત્રિશાખ છે. ગર્ભગૃહની અ દર્‌ ચતુભ્રુ'જ વિષ્ણુના 
ત્રિવિકરમ-સ્વરૂપતી પ્રતિમા સ્થાપેલી છે. મ'દિરની દીવાલ પર્‌ તેમજ ગરુડની પ્રતિમા 
પર વિ.સ.તી ૧૪મી સદીના લેખ કોતરેલા છે, તે ઈ.સ, ૧૫૬૪ થી ૧૬૩૩ તા 
છે. મ દિરનુ નિર્માયુ એ પહેલાં ૧૫ મી-૧૬ મી સદી દરમ્યાન થયુ' ગણાય છે,પ*૫ 

અમદાવાદનુ' ચિ'તામણિ પાશ નાથનુ' મ'દિર--અમદાવાદની પૂવે 
આવેલા સરસપુર પરામાં ય્રાંતિદાસ ઝવેરીએ બાદશાહ જહાંગીરના ર!જ્યક!લ 
દરમ્યાન ચિ'તામણિ પાશ્રતાયનું મ'દિર્‌ બ'ધાવેલુ, જમ્ષ્ન પ્રવાસી મેન્ડેટસ્લોએ 


૧૩ સુ'] સ્થાપત્યકીય સ્સારકેા [7૪૧ 


૧૬૩૮ માં અમદાવાદની મુલાકાત લીધી ત્યારે એણે અમદાવાદનાં જેવાલાયક 
રથળામાં ગણુનાપાત્ર એવા આ મંદરની મુલાકાત લઈ પોતાની પ્રવાસ-તાંધમ! 
એનુ નિપરૂણુ કયું” છે, આ મદિર હાલ નામશેષ હોઈ આ નિરૂપષ્યુ ધણુ 
ઉપષ્રોગી નીવડ્યું છે, એમાં આ મ'દિર્ને “વણિયાખાનું મુખ્ય મદદિર' અને 
“નિડશ'ક રીતે. જેવા મળતાં સર્વોત્તમ બાધકામોમાંતુ' એક” ગણાવ્યું છે તે એણે 
નૉંધ્યુ' છે કે શાંતિદાસ ઝવેરી, જે હજ હયાત છે, તેમણે બ'ધાવેલું' આ નવું 
મદિર છે. આ મદિર પાષાણના પ્રાોકારથી આવૃત મોટા ચોગાનની વચ્ચે 
આવેલુ હતું, પ્રકારની અદર દીવાલને અડીને ચારે ખાજુ ભમતી હતી, જેની 
અદર ઘણી દેવકુલિકા હતી. દરેક દેવકુલિકામાં સફેદ કૅ કાળા આરસની 
પ્રતિમા હતી. આ પ્રતિમાઓ નિવ સ્ર અને પદ્માસનમાં ખેઠેલી હતી, પડ કેટલીક 
રેવકુલિકાઓમાં સુખ્ય પ્રતિમાની ખે બાજુએ એકેક નાની પ્રતિમા પણુ હતી. ૧૦૦ 
મદિરતા પ્રવેશસ્થાતે કાળા આરસતા જવત-કટતા એ હાથી નજરે પડતા, 
તેએમાંના એક પર મ'દિર્‌ બધાવનારની પ્રતિમાં બિરાજતી. મ'દિરની દીવાલે 
“મનુષ્યો અને પ્રાણીએતી શિલ્યકૃતિએથી વિભૂવિત હતી, મ'દિરતી પાછલી 
'આજુએ ત્રણ દેવાલય હતાં, જેના ગભારાએને લાકડાની વ'ડીએ વડે એકબીજાથી 
અલગ પાડેલા હતા. આ દેવાલયે1માં તીય”કરેતી આરસ-પ્રતિમાએ સ્થાપેલી હતી. 
'વચલા દેવાલયમાં પ્રતેમાતી ઓગળ પ્રગટેશે દીપ હતો. મ'દિરનો એક પૂન્નરી 
ભક્તો પાસેથી પ્રતિમા માટેનાં પુષ્પ, દીપ માટેનું તેલ અને હવન માટેન! ધઉં 
તથા નિમક લેવામાં રોકાતો, એ મોં પર મુઠપત્તી બાંધતે.3*૦ આ મદેરને 
લગતી ૮૬ શ્લેકૅ.માં રચેલી પ્રશસ્તિ [શલાલેખરૂપે જડૅલીં હતી તેમાં એ મદિર 
ચાંતિદાસ શેઠે અમદાવાદ પાસે ( સરસપુરત્ી વાયવ્યમાં ) બીબીપુરમાં બધાવ્યુ' 
હોવાનું જણાવેલું છે. મ'દિરતી ભમતીમાં બાવત જિતાલય હતાં, મ'દિર્તે ૭ 
સ'ડપ હતા, મદિર બ'ધાવવાનેો આર'ભ સ, ૧૬૭૮( ઈ,સ. ૧૬૨૨ )માં થયેલે। 
ને એની પ્રતિષ્ઠા સ', ૧૬૮૨(ઈ.સ. ૧૬૨૬ )માં થઈ $તી. એની આ ત્રેર્સારિત 
સ. ૧૬૯૭(ઈ,સ. ૧૬૪૧)માં રચાઈ હતી. ૨૦૬ 


શાહકદા ઓર્‌ગઝેબે ગુજરાતની સૂખાગીરી દરમ્યાન ઈ.સ. ૧૬૪૪ માં આ 
મ'દિર્તે તોડી મસ્જિદમાં ફેરવવા પૂરમાવ્યુ' ને એતે “ુજ્વત-ઉલ્‌-ઇસ્લામ” 
(ઇસ્લામનું કોત્રત૫૧”) એવુ નામ આપવામાં આવ્યુ',૨૫5 એમાંતી ખે આરસ- 
પ્રતિમા, જે દરેક સો-સો મણુના વજનની ઠેતી, તેને શાંતિદાસે ૭ાતીમાની 
ભોંયરામાં દાટી દીધી હતી.1?૨ ઈ.સ. ૧૬૬૬ માં અમદાવાદની મુશ્ાકાતે આવેલ 
'ફેન્ચ પ્રવાસી શેવેને! નોંધે છે કે શાંતિદાસતું દેરાસર અમદાવાદતું મુખ્ય દેરાસર 


૪૪૨] સુધલ કાલ  પ્દ.. 


હતુ. ઔર્‌ગઝેમરતા ફરમાતથી એમાં ગોવધ કરીતે એને ભ્રષ્ટ કરવામાં આવ્યુ' 
હતુ તે પછી મરિજદમાં ફેરવવામાં આવ્યું હતું. એતે ફરતી ભમતીતી દેરીઓનુ. 
વણન કરી એ જણાવે છે કે એનો અ દરતે ભ્રાગ સુ'દર છે, એતી દીવાલે! માણુસે।' 
અને પશુએો।તી શિશ્પકૃતિઓથી ભરપૂર છે, પણુ એનાં નાક ટે.ચી તાખવામાં 
આવ્યાં છે.395 એ અરસામાં અમદાવાદની મુલાકાતે અનેક વાર્‌ આવેલ ફ્રેન્ચ 
ગ્રવાસી ટેવનિયરે પણુ મ'દિર્માંથી મરિજદમાં ફેરવાયેલ આ ખાંધકામનું વણન 
કયું" છે, એ તોંધે છે કે એનો બહારને! ભઃગ મોઝેક(જડાવકામ)થી વિભૂષિત છે, 
જેમાંતે મોટો ભાગ ખ'ભાતથી મેળવેલા વિતિધ ર ગના અકીકોતે। ખનેલે છે. 9 ૧૪ 


બાદશાહ શાહજહાંએ ઘોડા જ વખતમાં-૧૬૪૬ માં ગુજરાતતા સ્મેદાર 
તરીકે શાઈસ્તખાનની નિમણૂક કરી, આ ઇમારત ખીત્ન માણસની માલિકીની 
હોઈ ઇસ્લામતા કાતૂત મુઝમ મસ્જિદ તરીકે વાપરી શકાય નડિ એવી મુલ્લા 
' અખ્દુલ હકીમે ફરિયાદ કરતાં બાદશાહે શાઈસ્તખાનતે ફરમાવ્યું કે આ ઇમારત. 
શાંતિદાસતી હોઈ ઔરગઝેમે એમાં કરાવેલી મહેરાબ કાદી નાખવો તે એ 
છમારત શાંતિદાસને સોપી દેવી, પર'તુ આ ક્ર્માનને અમલ થઈ શકે એ પહેલાં 
શાઈમ્તખાનની ખદલી થં ઝઈ. ૧૬૪૮ માં એતી જગ્યાએ શાકનનદા દાર! ૨1કેવની 
નિમણૂક થઈ, ઝેણે પોતાના તાયત્ર ધૈરતખાતનતે તરત જ ફરમાવ્યું કે મહેરાબ 
ત્યાં રહેવા દઈ એની પાસે દીવાલ બ'ધાવવીને પ્રમારતતે। બાકીનો ભામ શાંતિદાસને 
મદિર તરીકે વાપરવા સોંપી દેવે!, ત્યાં રહેતા ફ્છીરેને કારી મૂકવા ને જે વડોરાએ। 
મંદિરમાંથી જે સ'મમી ક્ષઈ ગયા છે તે એમતો પાસે॥ી પાછી મેળવી શાંતિદ્દાસને 
પાછી આપવી, 5૫૫ 

પરતુ આ ધ્રમારત પછી ન મદિર તરીકે વપરાઈ કે તન મ'રરજદ તરી 
ચાલુ ?હી, વેરાત ઇમારત તરીકે એ કાળબળે ખ'ડૅર્‌ થવી મઈ તે આસપાસના લેકે। 
પણુ એ ખડેરમાંતો સાધન-સામમ્રો લઈ જતા રથ્યા બાદશાહ મુહમ્મદશાહન્‌ા 
સમયમાં શાંતિદાસતા વ'શત્તેખે બાદશાહની મ'જૂરી લઈ ઈ.સ. ૧૭૪૩ માં આ 
દેરાસરના ભૉંયરામાંનો પ્રતિમાએ। અમદાવાદ શહેરમાં ખસેડી ત્યાં નેતાએ બ'ધાવેલા' 
દેરાસરતા ભોંયરામાં સ્થાપી,3 3 

૧૯ મી સદીના મધ્યમાં મમતલાલ વખતય'દ ' અમદાવાદને ઇતિહાસ'માં 
નોંધે છે કે આ દેરાતો ઘાટ હડીસિહતા દેરા જેવો છે, પણ આ દેરુ' ઉત્તરાભિમૃખ . 
છે. દેરાના ગૂમરમાં ઉત્તમ પૂતળીએ હતી. એના ખડેરનો ટેકરો સર્સપુરથી . 
વાયન્કરે આવેલે। હતે! તે ગભારાના પાછલા ભાગની નાની નિશાની સિવાય. 
ખીજુ' કંઈ મે.જૂદ રલું નહોતુ, એમાંની ત્રણુ મૂર્તિ ઝવેરીવાડામાં આદીશ્ર 


૧૩ સુ'] સ્થાપત્યકીય સ્સારકેા [ ૫૪૩* 


મ'દિરના ભોંયરામાં અતે મૂળતાયકતી મૂતિ ઝવેરીવાડામાં સૂરજમલના દેર્‌ામાં' 
બેસાડી છે. હાલ આ ભવ્ય મ'દિરે તદ્‌ત નામરોષ છે. 


ઓર'ગઝેબની યૂઝેદારીમાં અમદાવાદના આ સુંદર્‌ દેરાસરતો નાશ્ થયે. 
ગે એક અપવાદ છે, પરતુ એક દરે જતાં તો સલ્તનત કાલની સરખામણીએ 
મુધલ કાલમાં એવા બનાવ ભાગ્યેજ બન્યા છે. મુધલ અમલ દરમ્યાન ગ્મેક દરે 
સુખશાંતિ હતાં ને તેથી આ કાલ દરમ્યાન ગુજરાતમાં મોટાં પ્રાચીન દેવાલયે।ને। 
જીણદ્ધાર કરવાની તથા કૈટલાંક નવાં મો.ઢાંનાનાં દેવાલય બ ધાવવાની પ્રજત્તિ- 
ઠીક પ્રમાણુમાં યતી હતી એવુ' ઉપર આપૅલ આ કાલનાં દેવાલયે।ની યાદી તથા. 
એમાંનાં કેટલાંક દેવાલયોના નિરૂપણુ પરથી સપષટ થાય છે, 


3. ઇસ્લામી સ્થાપત્ય 


આ કાલમાં અગાઉ સહ્તનત કાલમાં ખધાયેલી મરિજદોતો નમાઝ' 
પહત્રા માટે અને પીરોનતા મકબરા ને રેજતો દુવા માટે ઉપયોગ ચાલુ રલો.. 
ઉપરાંત જયાં જ્યાં નવા મુસ્લિમ વસવાટ વસ્ય! ત્યાં ત્યાં નવી માસ્જિરો બ'ધાઈ.. 
આ સમયના નાર્માકિત સંતે અને સરદારેતી કબરો પર મકબરા બ'ધાયા, વળી 
સકબ્રે। અતે મસ્જિદ ધરાવતા કૅટલાક રેન્ત પણુ અ ધાયા. 


પ્રસ્તુત કાલમાં અમદાવાદ સુરત પાટણુ ભ્રરૂચ ખ'ભાત પેટલાદ કડી વડેદરા 
ઘોઘા વસાવડે વીન્નપુર્‌ તવસારી મહેસાણા! *મતગર વીરમગામ દાહોદ જૂતાગઢ- 
અમરેકી ભૂજ વેરાવળ કાતિયાણા વગેરે સ્થળોએ મરિજદો મકબરા અને રોજ્ન 
ખ'ધાયાનું અભિલેખે।માંયાં જણુવા મળે છે. ૨૨૬ 


મા ઠઢાલના ઇસ્‍્લામી સ્થાપત્યમાં અગાઉની જેમ હિંદુ મ'દિરેો તોડીને 
તા અવશેષો માંથી ઇમાર્તે। બ ધાયાના દાખલા વિરલ છે. સિદ્ધપુરમાં પ્રાચીન 
રદ્રમાળના ખ'ડેરમાં બ'ધાયેલી મસ્જિદ એ એને એક વિરલ દાખલે! ગણાય.. 
મોટે ભાગે નવાં સાધનોથી ઇમારતો બતી છે, 


પ્રરતુત કાલના બાંધકામમાં પથ્થરનો ઉપયોગ ધણુ! ઘટી ગયે! ને ઈટ અને 
ચૂનાનો પ્રયોગ વધ્યો; અલખત્ત, માસ્જદ્માં મહેરાખ બનાવવા માટે પથ્થરતે.. 
પ્રયોગ થતો રહ્યો. રચના પરત્વે હવે સ્ત'ભો પર પાટલી મૂજીને 'એના પર તઃ 
 ટૅકવવાની શહ્તનતકાલીન પદ્ધતિનું સ્થાન કમાતાકાર્‌ પેદ્તિએ લીધુ. અ! પહતિમાંઃ 
રત'ભે! અને પાટડાઓને કમાનાકારે જેડી દેવાથી બતતાં ચેકઠાંએ! પર્‌ ૭ત ટેકવાતી.. 
' આવી કમાનોની યે।જતાથી ઇમારતની મ ડપરચના આકર્ષક બનતી. 


-૪૪૪] સુઘલ કાલ (સ્મ. 


મુધલ કાલ્માં કેટલાક સંતે અને સરદારે બહારથી આવી ગુજરાતમાં 
વસેલ, તેએ। પોતાતે મતપસ'૬ બાંધકામ કરાવવા માટે બીન પ્રદેશોમાંથી ઇજનેરે્‌! 
ખોલાવતઃ, મસ્જિદ કે મકબરાના આવશ્યક ભ્રાગોની બાબતમાં તેએ ખાસ 
ફેરફાર કરી શક્તા ર્નાહે, પણુ મડપરયના અને એના પરતા ઘૂમટની રચનામાં 
એમતી પ્રિય શૈલીએ પ્રમે!ન્નતી, આથી આ કાલની મસ્જિદે અતે મકબરાના 
'ઘૂમટોમાં ગોળાધર જમર્ખ અતે અધ અ'ડ જેવા ઘાટ વિશેષ પ્રચલિત થયા છે, 
'ઘૂમટતા ધાટ પરત્વે સલ્તતતકાલીન ડુ'ગળી ઘાટ કોઈ કોઈ જગ્યાએ જળવાયે। છે; 
જેમઢે અમદાવાદમાં ખાતપુરમાં આવેલી વજીહુદ્દીનતી દરગાહ પરતે! મુખ્ય ઘૂમટ 
આ ઘાટ ધરાવે છે, પણુ આવ! દાખલા જૂજ છે. 


ભારતમાં અન્યત્ર મુધલ ર્યાપત્યમાં ઈરાની સૈલીના ભવ્ય દરવાજા, ઊંચી 
કમાતો! અતે ઉપરન! ભાગમાં ૭ત્રીએ કાઢીતે ઇમારતની ભવ્યતા અને મનેહરતામાં 
“વધારા કરવામાં આવતે।. ગુજરાતતી આ કાલની કેટલીક ઇમારતોમાં પણુ આવે 
પ્રયત્ન થયેલો નજરે પડે છે. 


અગાહતે મુકાબલે પમારતોમાં મિનારા કરવાતો ચાલ ધણે ધટી ગયેલે 
જેવાં મળે છે. જે કાંઈ થોડા મિનારા બન્યા છે તેઓમાંના ઘણાખરાં નક્કર 
“બનેલા છે, જે ઉપયે।ગિતાતે સ્થાતે સુશોભન માટે બનાવેલા હોવાનું સપજ જણાય છે, 


સલ્નનત કાલના ઇસ્લામી સ્થાપત્યતે મુકાબલે સમૃધલકાલીન સ્થાપત્ય ઉતરતી 
કક્ષાતું જણાય છે, એમાં પૂર્વકાલીન પ્રશિજ્ર સ્થાપત્ય-રેલી સાથે અનુસ'ધાન 
જળવાયુ નથી. જેકે આ કાલતી કેટલીક ઇમારત ભવ્ય જની છે, પણુ સલ્તતત- 
કાલીન્‌ ૪મારતોમાં 'વવિધ રૂપાંકતોતે લઈતે જેવા મળતી મનાદરતાતો! અહી 
અભાવ વરતાય છે, કોઈ કોઈ મકબરાની પ્ડદીએનતી જાળીએમાં ભોગિતિક 
“અને ફૂલવેલતી ભ્રાત નરા મળે છે, પરતુ એનું કલાકોશલ ઉત્તમ કહ્ઞાનું નથી. 


મુધલક્રાલીન ઇરલામી પ્મારતો પૈકી ગેટલીફતું વણ'ત પ્રકાશિત થયું છે 
તેની નોંધ અયી પ્રસ્‍તુત છે. 


વડેદદરાને કુત્બુદ્દીન સુઉમ્મદખાનનેો સકખરે1--મજરાતતા છેહલા 
સુલતાન મુઝફૂફેરશાડ ૩ જના હુકમથી ઈ,સ, ૧૫૮૩ માં જેમતે। વધ કરવામાં આવેલો 
તે ગુત્બુદ્ીન મુહમ્મદખાન મહાન સ'ત છતા, અકબરના દૂધભાઈ મીરઝા અઝીઝ 
"કાકાના એ કાકા હોવાથી બાદશાહ અકબરના તિકટતા પરિચયમાં આવેલા, વડે।દદરામાં 
:એમતી કબર ઉપર મકબરો કરવામાં આવેલો છે. આ ઈ ટેરી મકબરો! મક્કરપુરા 


૧૩ સુ] સ્થપ્પત્યકીય સ્મારકો [૪૪૫- 


પૅલેસ તરક જવાના રસ્તા પર્‌ આવેલે। છે, ઊંચા પીઠ પર બાંધેલો મકબરે 
આકારમાં અષ્ટકરોણુ છે, આ મકબરો તત્કાલીન દલ્હીના મકબરાએને મળતો. 
આવે છે. એમાં ગુજરાતના પ્રાચીન મકબરાએ। જેવી ભવ્યતાં જેવા મળતી નથી, 
એમાં એ સત ઉપરાંત એમના પુત્ર તવર'ગખાન (જે અકબરના સમયમાં. 
ગુજરાતમાં ઊચે હોદ્દો ધરાવતો હતે, તે)તી પણુ કબર છે. 


વડેદરા મુસ્લિમ શાસત સાથે સ કળાયેલુ' હોવાનું સૂચવતું અ અગતયતું 
સ્મારક છે. આ મકબરાંતા નિભાવ અથે દાંતેશ્વર ગામની આવક આપવામાં 
આવેલી હતી અતે એતે। વહીવટ વડેદરાતા સૈયદ બદ્દ્દોન કરતા હતા. ર પ૬ 


અમદાવાદને! મીર અખૂ તુરાબતોા! રેજેો--આ રોજે જમાકપુર્‌- 
દરવાજા બહાર બહેરામપુરા વિસ્તારમાં આવેલો છે. અકબરની સેવામાં લગભગ 
૨૦ વષ* ગાળનાર મીર અબૂ તુરાબતું અમદાવાદમાં. ઈ.સ. ૧૫૯૭ માં અવસાન 


ચતાં અખૂ તુરાષે પોતે પોતાતે માટે ખધાવી રાખેલા મકબરામાં એને' 
દફનાવવામાં આવ્યે, 


આ રોજામાં મકબરો અને મરિજદ બ'ને ઇમારતે। હતી, પર તુ મજિદતેો 
બિલકુલ નાશ થયે! છે. મકબરો! (આ. ૩૨) ૧૨*૫ મીટર ચોરસ પીઠ પર ઊભો 
છે. એમાં પ્રતવેક બાજુ ફરતા ૭-૭ સ્ત'ભ ગોઠવી કુલ ર૦ સ્તભ વડે ખડ રચેલે! 
છે. આ ખ'ડુને મષ્યમાંથી બીજ ૧૨ સ્ત ભ ટેકો આપે છે. બધા જ સ્ત ભે! 
વડું ઉપરથી કમાનો! રચાય છે, એમાં ચારે બાજુ ફેરતી કમાનો પૈકી દરેક 
બાજુ પાંચ-પાંચ ઊચી કમાતો ખની છે, દક્ષિયુ બાજુએ ખે સ્તભ વધારીને: 
ચોકી કાઢેલી છે. ખ'ડેતી છત અ શતઃ સપાટ અને બાકીનામાં આઠ નાના 
ઘૂમટવાળી છે. મષ્યના ૧૨ સ્તભેો વડે રચાતી કમાનો વચ્ચે અમાઉ પથ્થરની 
જાળીદાર પડદીએ। ભરેલી હતી, પર'તુ એ બધી તૂટી ગઈ છે. એ મધષ્યતી કમાતો 
ઉપર્‌ બીજા સ્ત'ભ ગોઠવી, એક માળ જેટલી શ'ચાઈ વધારી એના પર અ શત: 
સપાટ ૭ત અને બરાભર મધ્યમાં મોટો અધષ્કૃત્તાકાર ઘૂમ કરેલે। છે. ઉપર્‌ લીધેલ. 
માળવાળા ભાગને ફરતી જાળીના અવશેષ્‌ જેવા મળે છે.. ઘૂ મટ અ'દર્થી સાદો છે.. 
મકબરાની ફરસમાં ધરી જગ્યાએ ખાડા પડી ગયા છે. મધ્યતી મુખ્ય કબરતી બને 
બાજ એક એક અને મડપન॥ રવેશમાં ખીજી ખે મળીને કુલ પાંચ કબર છે. 

રચતા પરત્વે આ મકબરે! સાદો છતાં સુ-આયોજિત હોવાથી પ્રભાવશાળી 
લાગે છે. એમાં પણુ એને ચારે બાજુ ક્ર્તી પ્રેતેક બાજુ ત્રણુ પહોળી અને 
તેમાની વચ્ચે બે સાંકડી કમાનોની સુસ'વાદી રચતા કરી છે, જે મનોહર છે.. 


ગુજરાતના મુધલકાલના આર'ભમાં આ રથાપત્યમાં સ્યાનિક મુસ્લિમ સ્થાપત્યન!' 
શૈલીના કેટલેક અ'શે સમન્વય જેવ] મળે છે. ૫૨” 


“૪૪૬ ] મુઘલ કાલ [બ્ર.' 


થરાદતે। અમીર ખેગતેો મકખરે।--થરાદ (જિ. બનાસકાંઠા) માં 
આવેશે! અમીર ખેગતો મકબરો ઈ.સ, ૧૬ ૦૨ માં બ'ધાયે। હતો. આ સફેદ આરસથી 
'બંધેલે છે. મધ્યતી કબર ઉપર ફરતો એક જ પ'ક્તિતો ૧૫ ફૂટ (૪*૬ મીટર) 
“લાંબો ફારસી લેખ કોતરેલા છે,૫૨1 


અમદાવાદતે! શૈખ વજીડુદ્દીતતો રેજે--માં રોળે ખાતપુરમાં 
“આવેલો! છે, મોલાના વજહુદદીન નામતા સૂફી સત ચાંપાતેરના વતની હતા. 
ઈ.સ, ૧૫૩૪થી તેમા અમદાવાદમાં આવી વસેલા. એમણું અહીં' મદ્રેસા 
સ્થાપેલી, તેએ! “અલવી' ઉપનામથી સાહિત્યરચના પણ કરતા. એમનું ઈ.સ, ૧૫૮૯ 
માં અવસાન થતાં એમતા નિવાસસ્થાન પાસે જ એમને દફનાવવામાં આવેલા, 
એમતી કબર્‌ પર ગુજરાતના સુખેદાર મુત ઝાખાને (ઈ.સ, ૧૬૦૬-૧૬૦૯) ભવ્ય 
'શજે ખધાવેલે, રેજ્નમાં મસ્જિદ અને હેજ સત વજીહુદીનના પોત્ર શેખ હૈદરે 
કરાવ્યાં હતાં. બ'દશાહં જહાંગીરે આ સ્મારકતી મુક્નાકાત લીધી હતી અને શૈખ 
“હેદરને ભેગસોગાદા આપી હતી, 1૨૨ 

શૅખની દરગાહ અને મસ્જિદતે ફરતો ઊ'ચી દીવાલને કે।ટ કરેલો! છે. દરગાહ 
(આ, ૩૩) કુલ વિસ્તારને। અડધોઅડધ ભાગ રકે છે તે એ પશ્રિમ બાજએ આવેલ 
“છે. દરગ હ ઊંચા પીઠે પર બાંધેલી છે. એમાં બ'ને બાજુથી દાખલ યવા માટે ખે ખે 
મુખ્ય પ્રવેશઠ્દાર કરેલાં છે. એ પ્રવેશદ્ારોનાં મથાળાં ચોખડ છે, ગ દ્વારો સુધી 
પહોંચવા માટે ત્રણ પગથિયાં કરેકાં છે, આ ઉપરાંત બ'ને ખાજુએ બીજાં ચાર-ચાર 
પ્રવેશદાર્‌ છે, જેએનાં મથાળાં કમાનાકાર છે, ત્યાં સુધી પહોંચવા પર્ગાથ્યાં કરેલાં 
નથી, તેઓતેો ઉપયોગ સ ભવત: બારીએ તરીકે ચતે! હશે, દરગાહ અ દરતી 
બાજુથી ૩૦1૪૫૮ ફૂટ (૯*૩%૧૪*૮મીટર) છે, ફર્સતી બ'તે બાજુએ પાંય 
“પાંચ સ્તભભોની બે હરોળ છે. મુખ્ય ઘૂમટતી તીચે શેખ વજીડ્દદીનની કબર છે, 
જયારે એના અગ્તિ ખૂણામાં શૈખતાં સગઝાંએની બીજી નવ કેખર છે, મુખ્ય 
કબ્ર્‌ આરસની છે તેની ફરતે! ફરસનો અરધો વિસ્તાર ઈ ટોથી છાયેલે। છે, સ્ત ભેથી 
ટેકવાચેલ છતમાં ૧૮ ચોરસ ભાગ પાડૅલા છે તે પૈકીના ૧૩ ભાગ પર્‌ નીચા 
કદૃતા ઘૂમટ કરેલા છે, શેખ વજહુદ્દીનની કબ્યર ઉપર ચોરસ ધાટતેો ઊ'ચે 
મિતારે। કરેલે! છે. એ મિનારામાંથી પ્રત્યેક બાજુએ અગાસી પર પડતી એક એક 
“આરી છે, એ મેતારાતા છાવણુની મષ્યમાં બહુકોણુ પડઘી ફરી એતા ઉપર ડુ ગળી 
ધાટતે! ઘૂમટ કરેલો! છે. મિનારા અતે પડઘીતે કારણે આ ઘૂમટ વધારે પડતે! ઊચે! 
શ્વઈ ગયો છે અતે એ પ્રચાલિત પદ્દતિ અતુસાર મકખરાની ખરાબર મધ્યમાં કરવે। 
જેઈએ એતે બદધ્લે એક બાજુએ કરેલો છે, આમ છતાં સમમ આયે!જત 


-૧૩ખુ') ી સ્થાપત્યકઝીય સ્મારકે [૪૪૭ 


પ્રશ'સાપાત્ર છે, દરગાહુતી બ'ને બાજુએઓતી જળીએ। પરનાં ભોમિતિક ફૂલવેલનાં 
રૂપાંકન મતાર છે. અકબર પછી ઇસ્લામી સ્થાપવયક્ષેત્રે ગુજરાતમાં આવેલી 
હાસે!ન્સુખ સ્થિતિમાં આ સુ'દ્રર ઇમારત અતોખી ભ્રાત પાડૅ છે. 1 ૨૪ 


ભરૂચની મદ્રેસા મસ્જિદ--મૃત'ઝાખાને ભરૂચમાં ૧૬૦૯ માં મદ્રેસા 
માસ્જદ ખ'ધાવી હતી, જે ર્સાવિલ હોપિસ્ટલ પાસે આવેલી છે, એતી ફેરસ આરસતી 
“છે, સત ભની કુભીએ સાગના લાકડાની છે. એના ખે ફારસી અભિલેખ ન્નળીદાર 
આરીઓના ઉપલા ભાગમાં લાકડાની તકતીએ પર કે!તરીતે ચોડેલા છે. એમાં 
મારેજદતું નામ “મરિજદે કાઝી' અપાયુ' છે, અ મસ્જિદના મૌલાના ઈસાકય ૨૫ 
નામના વિદ્દાને ૧૭ મી સદીમાં શિક્ષણુ માટેનો મદ્રેસા તરં કે ઉપયે।ગ કરેલે, 
તેથી એ “મદ્રેસા મરિજદ' તરીકે પ્રખ્યાત થઈ છે,1૨૬ 


સુરતની ખ્વાજા દાના સાહેબની દર્ગાહ--આ દરગાહ ૧૭ મી 
સદીતા પ્રારંભમાં બંધાયેલી છે, દરગાહતી બહુકોણ ઇમારતના બહારના ભાગમાં 
દીવાલે માં સૈ।ટા ગવાક્ષ કાઢેલા છે, કમાનયુક્ત સ્ત'ભોથી ટેકવાયેલ અગાસીને ફરતા 
નાના કાંગરા કાઢેલા છે. આ દરગાહનો ૧૦૫ ફૂટ (૩૨ મીટર) ઊચે. મનારે 
નાખુદા અહમદે ઈ.સ. ૧૬૧૧ સાં બ'ધાવેલે, જ્યારે મુખ્ય દરગાહતો ધૂમટ પાટણના 
'છાકેમ અબ્દુલ્લા ખાને ઈ.સ.૧૬ ૩૬ માં બ ધાવેલો. આમાંતો મિતારો ઈગસ.૧૭૮૨ માં 
પડરી જતાં એ મીર ગુલાલ બાબાખાતે નવેસરથી બધાવેલેો, આ દરગાહતી સમીપે 
અખ્દુહતાખાતે એ ઈ,સ.૧૬૩૬ માં એક રમાર્જદ પણુ બધાવેલી, ૫૨૭ 


સુર્તતી એદ્રસ સાહેબની દરગાહું--ઈ.સ. ૧૬૨૧ માં રયદ મહમદ 


એકસ વફાત પામતાં એમતી કબર્‌ પર્‌ નાતી દરગાહ કરવામાં આવેલી, આ કબર 
પર્‌ ઈ.સ. ૧૬૩૯ માં જહેંદ બેગે મોટી દરગાહ કરાવી, ઊચે અધષવૃત્ત ઘૂમટ 
ધરાવતી આ ઇમારત એના ૮૦ ફૂટ (૨૪૦૪ મીટર) ઊંચા3૨૬ મિનારાને કારણે 
લવ્ય લાગે છે. દરગાહની સમ્મુખ હજ કરેલો છે. 

સિદ્પુર્ની જામી મસ્જિદ-- આ મસ્જિદ રૃદ્રમાળનાં ૧૧ રૂદ્રાલયો 
પૈષ્નનાં ત્રણુતાં ગભગૃહોના મ'૩પ આવરી લઈને ઈ.સ, ૧૬૪૫ માં શાહન્નદા 
ઓર'ગઝેમના જમાતામાં બંધાઈ હતી (આ. ૩૪). એ ત્રણુ ગભ'ગૃહેતી આગળના 
મ'ડપ દૂર કરી મંસ્જિદને! લિવાન કરેલો છે. સ્ત'ભે પરનાં શિલ્પ કાળજીપૂર્વ ક 
રાચી નખાયાં હોવા ૭તાં હજી પણુ દેખાય છે. મસ્જિદના લિવાતતા મધ્ય ભાગનું 
છાવણુ ૨૮ ફૂટ (૮*૫ મીટર) લાંભું અતે ૨૧ ફૂટ (૬*૪ મીટર) ડું છે, એ એની 
એ ખબાજુતી પાંખોને મુકાબલે એ ઊ'ચુ' છે. બને ખાજીતી પાખોનાં છાવણુ 


૪૪૮] સુધલ કાલ 1પ્રન- 


૧૫ 26૧૫ ફૂટ (૪*19જ*૬ મીટર) ચોરસ માપન! છે. લિવાનની વચ્ચેથી ઊચા 
લીધેલા છાવણુ પર એક અતે બને પાંખોના છાવણુ પર્‌ એક એક એમ એકદર 
ત્રણુ ઘૂમટ કરેલા છે. લિવાનનો પશ્ચિમ દીવાલમાં મષ્યમાં પથ્થરતો મુખ્ય મડેરાબ 
અતે એની બાજુમાં મિ'બર્‌ કરેલ છે, બૉક્ બે મહેરાબ ખ'તે બાજુ આવેલ 
ગભ ઝૃડના પ્રવેશદ્ારમાં કરેલા છે, આમ મરેજદતી દીવાલથી ત્રણેય ગભ ગૃહો. 
પૈળ્ી ખેતાં પ્રવેરાદ્દાર્‌ અતે મષ્યતા ગભ ગ્ૃહતે! માર્ગ બધ થઈ ગખં છે. ગભ- 
ગઝૃહોની બહારની દીવાશે અકબ'ધ છે. બ'તે પાંખોવાંળા ઘૂમઢની પાછળ ગભગેહ 
પરનાં શિખર જેવા મળે છે, અલખત્ત, તેઓતા આમલસાર તે!ડી પડાયા છે. 
મસ્જિદ્તી સ'મુખ હોજ બનાવેલ છે, માસ્જિદતા પ્રવેશ પર ચોડૅલી અ ર્સતી 
તકતીમાં ફારસી અને દેવનામરીમાં હિ.સ. ૧૦૫૫, 1વિ.સ. ૧૭૦૨(ઈ,સ. ૧૬- 
૪૫)તે લેખ છે,૧૨૯ 


અમદાવાદની પીરાત દરગાઉં--આ દરગાહ જમાલપુર ચકલાથી પશ્ચિમે 
લગભગ એક ફર્લાગ દૂર્‌ આવેલ્ષી છે, ૧૭ મી સદીના આર ભમાં બમદાદથી 
અમદાવાદ આવી વસેશા સ'ત શાહ અખ્દુલ ખલક સૈયદ અખ્દુલ કર્દદરતી આ 
દરગાહ છે. એમાં આરસતી કખરને ફરતી જાળીદાર પડુ્દીઓ કરૅલી છે, આની 
સાથેતી મરિજદ અલગ કેટ ધરાવે છે અને એ જૂતી મસ્જિદને સ્થાને પાછળથી 
સાદી હખે બ'ધાયેલ્‌ી ઈ ટેરી મસ્જિદ છે. એની સાથે સ કળાયેલ હજરત પીરને। રોજે 
ઈ?રી છે અને એ સાદા આરસતી ખે કબર ધરાવે છે, એ કબરો પીરાન પીરતા' 
પરિવારતા સૈયદ મિયાન અને સૈયદ અસ્કરી [મિવાનની છે, આ બાંધકામ ૧૪ મી 
સદીના મખ્યનાં જણાય છે. 3 * 

અમદાવાદની હાજી સાહેબતી મરજદ--દરિયઃછુરના લાલ બાવાતા 
ટીખાંમાં હાજ સાહેબ કૈ હાજી રાખીની ર્માસ્જદ આવેલી છે, ૧૭ માં સદીતા 
મધ્યની આ મસ્જિદ એક જમાતામાં ૧,૫૬૪ ચોરસ વાર (૧,૩૦૭*૭ ચોરસ મીટર)નેદ 
વિસ્તાર ધરાવતી હતી, પણુ એમાં અનેક રહેણાક મકાન થઈ જતાં એતો વિસ્તાર 
લગભગ પાંચમા ભાગતે। જ રહી ગયે! છે. આ ઈટેરી મરિજ.તી ઈમારત બિસ્માર 
હાલતમાં છે.૨ 31 

અમદાવાદને! શાહુ અખ્રુલ વહાખ સાહેબતે। શેજો-આ રૉળ્ને 
ાનપુરમાં આવેલે। છે. એમાંતી મસ્જિદ બિલકુલ નાશ પામી હોવાથી પાછ્થેથી 
એને સ્થાને નવી મસ્જિદ બધાઈ છે. મારિજદનો પૂર્વ દિશામાં શ્રાહ અખ્દુલ 
વહાખનતે! મકખરે છે. એમાં મષ્ય ભાગમાં કમાનોથી ટેકવેલ ઊ'ચે! ઘૂમટ છે, જયારે 
એ ખ'ડનતે ફરતી ર્વેશ ખેવડા રત'ભેની હરે!ળથી યુક્ત છે. રવેશ પરતા છાવષુમાં 


૧૩ ઝુ] સ્થપપત્યકીય સ્મારકો [ ૪૪૯ 


સ'ખ્યાબધ સ્ત ભોથી નાના નાના ઘૂમટ કરેલા છે. ત્રસ્જિદની બાજુમાં ઈશાન 
ખૂણામાં અખ્દુલ વફાખતા પિતા ગ્યાસુદ્દીનની દરગાહ છે. અત્યારે તા એ દરગાહ 
સાદી અતે ઘણી જજર્પરિત છે, પણુ એક જમાનામાં સરસ પંમારત હે।વાને। ખ્યાલ 
આપે છે,12૨ 


અસદાવાદતેો મુહમ્મદ અમીતખાનને! મકબરે।--મુહમ્મદ અમીન- 
ખાનનું ૧૬૮૨ માં અમદાવાદમાં અવસાન થયું ત્યારે એ સખેદારતા હોદા પર 
હતે।, આથી એતે ભદ્રના કિટ્લામાં દફતાવી એની કખર્‌ પર્‌ મકબરો કરવામાં 
આવેલે।. એતે! મકબરે। તેમ મસ્જિદ ભદ્રના ટાવર પાસે આવેલાં ડતાં. એતી 
મસ્જિદ નાશ પામી છે, જ્યારે મકખરે। લાલદરવાજના ખસ સ્ટેશન પાસે બહુમાળી 
મકાનના ચે।કમાં જિલ્લા પચાયત ભવન સામે જેવા મળે છે, મકબરે। નક્કર 
અધજૃત્ત ઘૂમટ ધરાવે છે, આ ઇમારતમાં એક પણુ તત્ત્વ એબું' નથી જે એને 
સ્થાનિક હિ'દુ-મુસ્લિમ સ્થાપત્ય સૈલી સાથે સાંકળતુ' હોય. એની મસ્જિદ પણુ 
અપ્રમાણુ અતે ઊતરતી કક્ષાની હુતી, 133 


અમદાવાદતે॥ સર્દાર્ખાનતે. રેજો --ઔરગઝેમના માનીતા સરદાર 
નવાબ સરદારખાનને। રોજે ખમાસા ગેટથી જમાલપુર દરવાજા તરફ જતાં મુખ્ય 
રસ્તા પર ડાબી ખાજીએ આવેલો! છે. આ ર્‌'તમાં સરદારખાને પોતે બ ધાવેલી મસ્જિદ 
તેમ મકબર્‌ાનો સમાવેશ થાય છે, આ બને ઇમારતો એણે એના અમદાવાદના 
નિવાસ દરમ્યાન ઈ.સ. ૧૬૦૩ પહેલાં બધાવેલી, ઈ.સ, ૧૬૮૪માં સિ'ધના 
નગરઠંઠ્દોમાં સરદારખાનનું અવસાન થતાં એતે અહીં લાવી મકબરામાં દફતાવેલ, 
આ અગેતો એમાં ઈ.સ, ૧૬૮૪ તો અભિલેખ પણુ છે,૫2૪ 

ઊ'ચા કેટથી ઘેરાયેલી મસ્જિદનું પ્રવેશદ્ાર્‌ ભવ્ય છે (આ. ૩પ), પ્રવેશદ્દારની 
ટોચે ખે છેડાઓ પર્‌ હત્રોએ કરેલી છે, એ છત્રીએના છાવણુતો વાટ મસ્જિદના 
ઘૂમટને મળતો] કરેલો છે. મસ્જિદનું બાંધકામ ઈ ટોથી કરેલું છે, પણ એના લિવાનની 
પશ્ચિમ દીવાલને મહેરાબ પથ્થરમાંથી કાળજપૂવ ક કોતરેલો છે. મસ્જિદના આગળના 
ભાગમાં ત્રશૃ ઊ'ચી કમાન કાઢેલી છે અતે બને બાજુ ઊંચા ચાર મેજલાઓવાળો એક 
એક મિતારે કરેલો કે, મિનારાના તીચલા ત્રણુ મજલા અષ્ટડોણણુ અતે છેક ઉપલે। 
મજલે। જૃત્તાકાર છે. મિનારા અ દરથી નકર રખાયા છે, મસ્જિદના લિવાતની બને 
બાજુએ એક એક ઝરૂખે! કાઢેલો છે. મસ્જિદના લિવાત પર :સરખા કદના ત્રણ ઘૂમટ 
કરેલા છે, જમરૂખ-ધાટતા આ ઘુમ્ટ અમદાવાદના મુસ્લિમ સ્થાપત્યમાં વિશિણ- 


ધ્રાતિ-૨૯ 


૪૫૬] શુષઉ કાલ દ્ર. 


ભ્રાત પાડે છે, ઘૂમટની ટોચે પિત્તળનાં બીજચ' અતે તારે મૂકૅલ છે, આ રચના 
સરદારખાનના પૂર્જજ મૂલતઃ પરાનના વતતી હોવાનું સ્મરર્‌ કરાવે છે.૫2૫ 


આ નાની પણુ નમૂનેદાર મસ્જિદમાં ઉપરના ભાગેથી ખે ચાપ વડે અણીદાર 
ખૂણા બનાવતી ત્રણ સરખી કશાન, બતે બાજુના સરખી ઊચા્‌ઈતા ચાર 
મજલાવાળા મિનારા, સરખા કદ અને ધાટતા, પણુ મિનારા કરતાં ઓછી ઊ'ચાઈ 
ધરાવતા ત્રણુ ધૂમટ અતે લિવાતના ખે પડખામાં કાઢેલા ઝરૂખા સ'યોજતની દણ્િએ 
ગ્રશ સાપાત્ર છે, ૫28 


મકબરા ઉપયુકત મરિજદ સાથે સંકળાયેલ છે, પર'તુ ખે અલત્ર હોટ 
ધરાવે છે. આ ૪ંમારત ઊચા ઈટેરી પીઠ પર બતેક્ષી છે. મધ્યમાં સફેદ આરસતી 
સરદ!ારખાનની પોતાની સુંદર કબર છે, ઉપરાંત બીજી ખે ફબર પણ્‌ જેવા મળે 
છે, કરને ફરતા ૧૨ સ્તભો વડે ખડ રચ્યો છે, જેની બાજુઓને નકશીદાર 
«ળીએ।ની પડદીથી ભરી લીધી છે. એને ફરતે! ૨૦ સ્ત ભે!વાળે1 રવેશ છે, ર્વેશના 
ખને છેડામો પર નકશીદાર્‌ પડદીએઓ ભરી છે. મધ્યખ'ડેની ઉપર વિશાળ કદને 
જનરૂખ-ધાટતો ઘૂમટ કરેલો છે તે એની ટોચે ઉપયુષ્ક્ત મસ્જિદતી જેમ વિત્તળનાં 
બીજચદ્ર અને તારે! મૂકેલાં છે, આ મુખ્ય ધૂમટને ફરતા એ જ ઘ્ાટતા પણુ 
નાતા કદના આઠ ઘૂમટો વડે રવેશતું કાવશુ બનાવેલું છે. ૨૨૭ 


આાસપાસ ધણાં મકાંત બતી ગયાં હોવાથી દૂરથી તે! આંજે આ ભવ્ય 
રજાના ઘૂમટ શિવાય કઈ દેખાતું નથી. 


અમદાવાદને! હઝરત મૂસા સુહાગને! રોજે- દિલ્હી દરવાજા બહાર 
ઝૅમ્પતા રસ્તે જતાં રેલવે જ્ાસિંગ પાસે આ રોજે આવેલો છે, એતે ફરતો કોટ 
કરેલો છે, કૉ.ટમાં ભવ્ય પ્રવેશદ્દાર છે. અ દરના ભાગમાં બીજે કમાતાકાર્‌ કેટ 
કરેલે! છે તેની અદર્‌ રેજો આવેલો છે. ઇમારત ઈટ અતે ચૂનાથી ખાંધેલી 
છે, મરિજદ નીચી છે અને એના લિવાતત1 આગલા ભાગમાં ત્રણુ કમાનાકાર 
પ્રવેશ કરેલા છે. આ દરગાહમાં હઝરત મૂસાની કબર ઉપરાંત બીજી ચાર કબર છે. 
સ્થાપત્યની દષ્ટિએ રોજનું કોઈ વિશેષ મહતવ નથી, પણુ ધામિ'ક દણિએ ઘણુ 
મહત્ત્વ છે. મરિજદતા કોટમાં ચ'પાનુ' એક ઘણુ પુરાણું ઝાડ ષે. સંતતિ પ્રાપે 
કરવાની દ્રચ્છાવાળા ભાવિક લેકે! એ ૬ક્ષતી ડાળીએ કાચતી બગડીએ। ભરાવે છે, 

આ રોજે ૧૭મી સદીના અત-સમયે બધાયે] હોવાનું જણાય છે, ૬૩૬ 


અમદાવાદતી શુજાતખાતનતી મશ્જિદ અને એતો! મકબરે-- 
સલાપાોસના રસ્તેથી મીરઝાપુર જતાં આ નામાંકિત ઇમારત આવે છે, એ 


૧૩ સુ'] સ્થાપત્યકીય સ્મારકે। [૪૫૧ 


આર'ગઝેબતા સુબેદાર સુજતખાન ઉફે કાર્લલબખાને બ ધાવી હતી. કહે છે કે 
એણે મસ્જિદ મદ્રેસા અને પોતાતો મ૩બરેો એ ત્રણેય ઇમારત બંધાવવા માટે 
સ. ૧૬૯૨ માં પાટણુથી ૨૦૦ ગાડાં ભરીતે આરસ મંગાવેલે,૫2૬ પણુ એ 
%્રમારતેો તો ઈ ટોથી બ'ધાયેલી છે, જેકે એમાં આરસને। ઠીક ઠીક ઉપયે।ગ કરેલો છે. 


૮૦ » ૪૦ ફૂટ (૨૪*૪»ર૨૧*૩ મીટર)*તા ચોકની એક ખાજુએ ૭૩ 2૯૪૧ ફેટ 
(રર*૨મ૧૨*૫ મીટર) માપતી મસ્જિદ છે, એની ઉત્તરે મકબરો! અતે દક્ષિણે 
૧૪૦ ફૂ (૪૨-૪મી2ર) ઊ'ડા અને પૂર્વ-પશ્ચિમ ૧૦૦ ફૂટ (૩૦૦૫ મીટર) પછેળા 
જાટમાં વચ્ચે ખુલ્લો ચોક રાખી ફરતે સુસારૂર ખાના મદ્રેસા અને મહેલની મારતે! 
કરેલો હતી. મસ્જિદ અને મકબરા સિવાયની ૪મારતે। પાછળથી રહેણાક મકાતોમાં 
ફેરવી નાખવામાં આવી છે (આ. ૩૬). ૫૪૦ 


મરિજદતા આગળના ભાગમાં પાંચ કમાન કરેલી છે. એ પૈકી મોટી 
કમાન ૯'-૫” (૨-૯ મીટર) પહોળી અને ૧૨'-૧૦” (૩-૯ મીટર) ઊંચી છે, 
કયારે બાકીતી કમાનો ૭'-૩” (૨-૨ મીટર) પહોળો અને ૧૦ ફૂટ (૩ 
મીટર) ઊ'ચી છે. લિવાનના આગળના ભામમાં બ'તે ખૂણાખા પર ચાર મજલા- 
વાળા અષ્ટકેણુ મિતારા કરેલા છે. આ મિનારા નવાબ સરદારખાનની મસ્જિદના 
મેતારા જેવા છે, અગાશીમાં જવા માટેતી સીડી દક્ષિણ દીવાલમાં કરેલી છે 
સ્તભેો વડે રચાતા આડ કમાનાકારે પર છત ટેકવેલી છે અને એના પર ૧૭ મી 
સદીમાં ઉત્તર્‌ ભારત અતે ખાસ કરીતે સિધમાં જેવા મળત! ગોળ ઘાટના ત્રણુ 
થ્ૂમટ કરેલા છે, 


મસ્જિદની દીવાલે અને અ'દરની કમાનેમાં છ ફૂટ (૨*૧ મીટર) ઊ'ચાઈ 
સુધી આરસ જડેલો છે અને એની ઉપરના ભાગમાં ચૂનતાતું આરસ નેવુ' 
સફેદ એપદાર પ્લાસ્ટર કરેલું છે. ફરસમાં સફેદ અતે પીળા આરસ વાપરેલા 
જે. આ પ્રકારનું આરસકામ મરિજદની બહારતી સાદી દીવાલે! સાથે વિરોધાભાસ 
ઊભો કરે છે. ૨૬૧ 

મસ્જિદ્તી ર્પાશ્ચમ દીવાલમાં સાદા પણુ સફાઈદાર્‌ પાંચ મહેરાખ કરેલા છે 
તે પૈમીના મષધ્યતા મહેરાબ પર કલમે! ધરાવતે। હિ. સ. ૧૧૦૪(ઈ.સ. ૧૬૯૫ 
-૯૬)તે। ફારસ! અભિલેખ છે. એની બાજુમાં પીળા આરસતુ' ત્રણુ પગથિયાંવાળુ' 
મિબર કરેલુ છે. પાંચેય મહેરામોનતી ઉપરના ભાગમાં કરેલી કોતરણીયુક્ત 
જાળીદાર બારીએને લઈને આ મસ્જિદ બોજી મસ્જિદો કરતાં જુદી પડી આવે 
જી-૨૪૨ 


૪૫૨] . સ્ુઘલ કાલ | 55. 


મસ્જિદ્તી ઉત્તરે લગભમ ચોરસ કે।ટપાં ઊ'ચી પીઠ પર શુજાત ખાનને! રોજે 
માવેલે! છે. એ લગભગ ૫૪ 2 પ૪ ફૂટ (૧૬૦૪૦૮૧૬૨૪ મીટર) માપની પમારત છે. 
ફરતા ર્વેશમાં પ્રત્યેક બાજુએ પાંય પાંચ મળી કુલ ર૦ કમાન કાઢેલી છે, મષ્યનો 
ખડ બહારતા બાજુથી ૨૮2૮૨૮ ફૂટ (૮*૫૦૭૮ ૮*૫ મીટર) અને અદરતી ખાજૂથી 
ર૧»૯૨૧ ફૂટ (૬*૪%૬*૪ મીટર) છે, એના ઉપર્‌ મધ્યમાં પ્રમાણુસરતે। મોટો ઘૂમ 
ફરેલા છે, જ્યારે છાવણુના ખૂણા પર ચાર નાના કદતા ઘૂમટ કરેલા છે. ખંડમાં 
શુજાતખાનની એકલાતી કબર છે, એ કબર પર એના મૃત્યુ( ૧૦ જુલાઈ, 
૧૭૦૧)તે લગતે! લેખ છે, એની ફરસ આરસની હતી તેમજ દીવાલે! પર સારુ 
પ્લાસ્ટર હતુ..૧*2 

આ ભકબરાતી પાછળના ભાગમાં કેડતી લગોેલમ એક નાતે મકબરે છે, 
જેમાં શુજતખાનની પુત્રીને દક્તાવેલી હવાનું કહેવાય છે. ૫૪૪ 


અમદાવાદતી શેખ મુહમ્મદ અકામુદ્દીતની મસ્જિદ--ઓર્‌ગકેમનાઃ 
સમયમાં ઈ,સ, ૧૬૯૦ માં શહેર-કાજી શૈખ મુડમ્મદ અકામુદ્દીને ૧,૨૪,૦ ૦ ૦ 
રૂપિયા ખચી આ મસ્જિદ અને મદ્રેસા કરાવ્યાં હર્તા, એના નિભાવ અથે ત્રણ 
ગામ આપવામાં આવેલાં, 

આસ્તોડિયા વિસ્તારમાં આવેલી આ મસ્જિદ પથ્થર અને ઈટથી ભાંધેલી 
છે, એતી ખાંધણી શુજ્નતખાનની મસ્િજિદતે મળતી આવે છે, પણુ આગળ કરેલી 
પાંચ કમાન સલ્તતતકાલીત અમદાવાદી 3માતેતે મળતી છે. મસ્જિદ અ'દરતી 
ખાજુએ ૬૦ ફૂટ (૧૮*2 મીટર) લાંબી અતે ૩૬'-૫” (૧૧*૧ મીટઃ) ઊડી 
છે, એતા લિવાતમાં સ્તભો વડે ચોકઠાં પાડેલાં છે તે બધા સ્ત'ભ કમાતાકારે 
એક ખીજા સાથે જેડાયેલા છે, એ ચોકઠોએ  પૈકીતાં મપ્યતાં ત્રણુ પર્‌ તીચા 
ધાટતાં અધજત્ત ઘૂમટ કરેલા છે, જ્યારે બાકીનાં સપાટ ક્તથી હઢૉકેલાં છે. 
મરિજદતી પશ્ચિમ દીવાલમાં ત્રણુ મહેરાબ કરેલા છે. બાજુની બને દીવાલોમાં 
ત્રણુ-ત્રણુ ખારી કરેલી છે, લિવાનતા આગળતા ખે ખૂણા પર નકર અષ્ટકે।ણુ 
ધાટનો એક એક મિતારે કરેલો છે. 

મરિજદની પૂર્વમાં એફ વ'ડામાં કેટલીક કબરો છે. એમાંતી એક કબર 
જેમને માટે મદ્રેસા ખાંધવામાં આવી હતી તે નૂરૃદોન સીદીની છે, બજી કબર 
અમદાવાદના પહેલા કાજી મુડમ્મદ નિઝ્ામુદીનખાનતી છે. આ બતે કબર 
આર્સતી છે. 

મરિજદના વિશાળ કોટમાં ફરતા કમાતાકાર એ[રડા કરેલા છે તેઓનો 
છાત્રાલય તરીકે ઉપયે!ગ થતે। છેતો, 


૧૩ ઝુ] સ્થાષત્યકીય સ્સારકેા (૪૫૩ 


આ મરિજદ એમાં ચાલતી મદ્રેસાતે લઈને “હિદાયત બક્ષ (ઉપદેસા આપવાની) 
સદ્રેસા' તરીકે જણીતી થઈ છે. ૬*૫ 


અમદાવાદને! સેયદ અબ્દુલ્લા એદસતે। મકબરે1--આ મકબરે! ઝવેરી- 
વાડમાં આવેલો છે. એમાં સૈયદ હજરત રામ્સ શૈખ બિન અખ્દુલ્લા અલ એદુસની 
ફબર છે. એમતા વડવા સૈયદ અખુબક્ફર એઠ્ઠુસ ૧૬ મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં ગુજરાતમાં 
આવી વસેલા, એમની સુરતમાં આવેલી દરગાવનુ' વશન ઉપર આવી ગયુ છે. 

અખ્દુહ્લા એદુસને! આ મકબરે પથ્યરથી બાંધેલો નાને પણુ નમૂનેદાર છે. 
એના સ્ત'ભો વચ્ચેના ભાગને નળીદાર પડદીએ।થી નનેડી ખડ ખનાવ્યો છે. સમ 
કાલીન મકબરાઓમાં વચ્ચેના ખ'ડને ફર્તેર વેશ રખાય છે તેવો આમાં રખાવે 
નથી. એના છાવણુ પરની અગાશીતી મધ્યમાં અલ'કૂત પાઠ રામા એના પર અર્ધજત્ત 
દ્યૂમટ કરેલો છે. અગાશીને કાંગરા કરેલા છે. આ ઇમારત ૧૪ મી સદીના અ ત- 
સમયતી જયાય છે. ૬૪૬ 

અમદાવાદની કાજી અલીની મસ્જિદ અને છોટા એડુસ તથા શાહ 
અલીના મકબર્‌ા--આ પરમારતે! ટિળક માગ* પર્થાં ઘીકાંરાને રસ્તે જતાં 
જમણી બાજુએ આવે છે. એક જ ત્‌'ડામાં આવેલી આ ત્રણે ઈમારત અગાઉ 
અલીખાન કાજીના નામ પરથી કાજી અલીનો મસ્જિદ તરીકે એળખાતી હતી. 
જેલ્લી દેઢ સદીથી એ નાતના એઠઠુસ કે છોટા એંદુસની મસ્જિદ તરીકે ઓળખાય 
છે. આ મરિજદ ઓર'ગઝેબતા સમયમાં કાજ અખ્દુલ ફરાહુખાતે બ'ધાવી હતી. 
અગાઉ આ મરિકદ પૃણુ' અતે સુદર હતી, પણુ લગભગ સે। વર્ષઃ પહેલાં એને 
ઉત્તર બાજુનો અડધે! ભાગ તોડાવી નાખી એમાં મકાતા અને દુકાનો ઊભાં 
કરી દેવામાં આવ્યાં છે. 

મોજૂદ અવશેષો પરથી જણાય છે કે મક્જિદ્માં મૂળ ત્રગુ મહેરાબ હરે, 
લિવાન ઉપર સપાટ છાવણુ હરી, એ છાવણુને તરણું હરોળમાં કરેલા ર્તભ ટેકે 
આપતા વશે. બધા સ્ત'ભ કમાનાકારે એકખીશજા સાથે સ'કળાયેલા હેતા, 
લિવાનની ઊ'ડાઈ ૨૩'-૪” (૭-૧ મીટર) હતી. એની ખ'ને બાજી ખે ખે અને 
યછીતમાં ચાર બારી કરેલૉ હતી. આજે એને કેવળ એક જ મહેરાબ બચેલે! જેવા 
મળે છે, એ રેતિયા પશથરને। છે ને સરસ કોતરણી ધરાવે છે. લિવાતના ચાર સ્ત'ભ 
નીચેના ચાર ફૂટ (૧*૨ જમી ચોરસ અને ઉપલા ભાંગમાં અષ્ટકેણુ આકાર્‌ 
ધરાવે છે. 

મસ્જિદતી સ મુખ શાહ અલીને। મકબરો! છે. ૧૬ સ્ત'ભે! વડે ટેકવાયેલા એના 
હાંતણુ પર નવ ઘુંમટ કરેલા છે. એમાં કચાંય જળીયુક્ત પડદીએઓ ભર્યૌનું જષણાતુ' 


૪૫૪]: મુધલ કાલ [પ્ર. 


નથી. મુખ્ય કબર આરસતી હોવી જેઈએ, પણુ એ આર્સ ઊપડી ગયા છે, 

એ મકબર્‌ાની ઉત્તરે ઈશાન ખૂણામાં નાના એઠઠુસતો! મકબરો (આ. ૩૩) 
કરેલો! છે. એ ૪૦ 97 ૪૦ ફૂટ (૧૨*૨ 2 ૧૨*૨ મીટર) ની ચોરસ ઇમારત છે. એની 
મધ્યમાં ૧૨ સ્ત'ભે! પર ટેકવેલે ઘૂમટ ભવ્ય અને ફ'ઈફ ભારે કદનો લાગે છે. એ 
૧૨ સ્ત ભેો।ને નળીદ!ર પડદીથી સાંકળી લીધેલા છે. એ ખ'ડમાં પશ્ચિમે અતે દક્ષિણે 
દરવાજા મૂકેલા છે. કોતરણીયુક્ત જનળળીએઓ ભાંગી ગઈ છે અને એના ભાગ ઊપડી 
ગયા છે, ર્વેશતે! ૨૦ રત ભે! વર્ડે બતેલે ભાગ સુયોજિત હતે. મકબરાનું મુખ્ય 
ગ્રવેશદ્દાર મૂલતઃ સુંદર્‌ રૂપાંફત ધરાવતું હતું, જે નાશ પામી ગયુ છે. ફેરસના 
પશ્થર પણુ ઉપડીં ગયા છે. ૫૪૭ 


સુરતની મુલ્લાં મસ્જિદ અને જુલ્લાં દ૨ગાઉ--સુરતમાં મુદ્કાં મુહમ્મદ 
અલીએ ઈ.સ, ૧૭૨૨ માં બ ધાવેલી મરિજદ 'ભટારની મસ્જિદ' નામે એળખાય 
છે, ચોરસ ધાટની આ ઇમારતના ઉપલા ભાગમાં અગાસી કાઢી એ અગાસીતા 
મષ્ય ભાગમાં ઊંચી પીઠ ડરીને એના ઉપર મોટો ગોળાધ* ઘાટનો ઘૂમટ કરેલો 
છે. અગાસીના ચારે ખૂણે એક એક ઊચો] મિતારે કરેલે હોવાથી ચાર મિનારા 
વચ્ચે ધેરાયેલા ધૂમટ સહિત સમસ ઇમારતને દેખાવ ભવ્ય ક્ઞાગે છે. પ૮ 


અષદાવાદને જ્ુહુમ્મદ અતવરખાત ખાખીને। મકંબરે।-કાંકરિયા તળાવ- 
થીદક્ષિણુ બજ ૬૦૦ વાર(૫૪૮-૬ મીટર)તા અતરે આવેલી આ ધ્રમારત ઈ.સ. 
૧૭૪૦ થી ૧૭૫૩ ના ગાળામાં બધાઈ હોવાનું જણાય છે. ૧૨ સ્ત'ભે વડે રચાત! 
કમાનાકાર પર એનો ઘૂમટ ટેકવેલે! છે. ઘૂમ અ'દરતી બાજુથી નકશીકામ ધરાવે છે. 
સ્ત'ભે। વગ્ચેતા ખૂણાએ।ની જગ્યામાં પશ્યરતી પાંચ ફૂટ (૧-૫ મીટર) ઊચી કે।તરણી- 
યુક્ત શિલાએ! ગોઠવી છે, આ મકખબરામાં ખ'ડતે ફરતે રવેશ પણુ કરવામાં આવ્યે 
છે અને એના છાવણુ પર્‌ તાતા ધાટના ઘૂમટ કરેલા છે. ખ'ડેની મધ્યમાં જેવા 
મળતી ખે કબર ઈ'ટથી ચણુલી અને ઉપર પ્લાસ્ટર કરેલી છે, પણુ એ મૂકત: 
આરસતી હોવાનુ કહેવાય છે, ૫૬૬ 


સુરતતી ખ્વાજા મુહમ્મદ ર્ટ્રીની મસ્જિદ--૧૮ મી સદીના પૂર્વાધ માં 
મુર્તમાં ખદાત શેઠતા ભવ્ય મકાત પાસે આવેલી ગુ'મજવાળી અને હોજ સાથેની 
મરિજદ ખ્વાજા મુહમ્મદ રફ્ીએ બ'ધાવેલી છે.3પ૦ 


અમદાવાદતી નવાબ શાહંજહાખાન અતે સમોમીનખાનની 
સસ્જિદ--મીરઝાપુરમાં રાણી રૂપમતીની મસ્જિદધી થોડે દૂર આ મસિજિદ આવેલી 
હતી. ૧૯મી સદીમાં એ નારા પામી અતે એને સ્થાને રહેણુ।'ક મકાન 


૧૩ સુ*] સ્થાષત્યકીય સ્મારકો [૪૫૫ 


અધાઈ ગયાં, મૂળ અહી હજર વાર(૨૨૮૬ મીટર)થી પણુ મોટો વિસ્તાર ધરાવતી 
આ ૪મારતોા પૈકા કેવળ ૧૫૦ વાર્‌ (૧૩૪ મીટર) જગ્યા બચો છે, જેમાં થોડી 
કબર્‌ જળવાઈ છે. એ પૈકી ગુજરાતના સૂબેદાર મોમીનખાનની આરસની કબર જુદી 
તરી આવે છે. એના પરન! ફારસી લેખમાં “મીરઝા મુહમ્મદ જાફર નજમુદ્દોલા સાહની- 
મોમીતખાન ? લખેલું છે. મોમીનખાનનું અવસાન ઈ.સ. ૧૭૪૨ માં થયુ' હતુ. 
નવાબ શાહજહાંખાન વિશે કેઈ હકીકત જણુવા મળતી નથી.3૫3 


અમદાવાદની પીર્મદશાહતી મસ્જિદ અને દરગાઉ---આ મસ્જિદ 
પાનકોરનાકાથી વ્ીકાઢા જવાના રસ્તે જૂતી સિવિલ હોસ્પિટલ પાસે આવેલી છે. 
સુન્ની વહોરાએ માટે આ ઈ'ટેરી મરિજદ ૧૮ મી સદીના મષ્યમાં બંધાયેલી હતી. 
મસ્જિદ બિસ્માર થઈ ગઈ છે, એની પાસેના દરગાહમાં પીરમદશાહનાં કબર છે. 
આ દરગાહ સારી રીતે સચવાઈ છે,૫૫. 


અસદાવાદતી બ'ગાળી શૈલીની ખે દરગાહ--વાંસતા બ'ગાળી ગૂ'પડાના 
ઘાટના છાવણુવાળી ઇમારતો ૧૭મી સદીતા પાછળના સમયમાં ઉત્તર 
ભારતના ધશા ભાગોમાં બતવાં લાગી હતી. ગુજરાતમાં પણુ એ સશેલીએ આ 
કાલના અત સમથે કેટલીક દરગાહો બધાઈ હતી. અમલ્વાદમાં આવી નમૂને- 
દાર ખે દરગાહ શાહીબાગ જવાના રસ્તે દરિયાખાનના ધૂમટની સામેના ભાગમાં 
આવેલી છે, 


આ ઈટેરી દરગાહો ચૂનાનું' મજબૂત પ્લાસ્ટર ધરાવતી લગભગ ચોરસ 
આકારની ઇમારતો છે (આ. ૩૮). એમાં પૂર્ણ અને પશ્ચિમ બાજુએ બે-મે અને 
ઉત્તર અને દક્ષિણુ બાજુએ ત્રણ-ત્રણુ મવેશદ્દાર કરેલાં છે. એમાંની એક દરગાહની 
એક બાજુએ ખે સ્ત'ભ આગળ કાઢીને નાની ચે[કી કરેથી છે, આ દરગાહે પરનું 
બગાળી ચૂપડા-ધાટતું છાવણુ એવી રીતે કરેલુ' છે કે એના ચારે ખૃષ્ણા નાચે તર્ક 
ઢળતા બનવાથી ચારેય બાજી મોટા કમાનાકાર રચાય છે. બહાર ખે ચાયેલા 
ખૂણાએ[તે અલ ફૂ કરવા એ ચારેય ખૂણે ચાર ઉપરાંત દરેક કમાતાકારતી ઉપરના 
મપ્ય ભાગમાં એક એક અતે છાવણુના ટોચના ધૂમટાકારની મધ્યમાં એક એમ 
ખધાં મળીને નવ પજ્માકાર સુશોભન કરેલાં છે. ચોકી પરતું છાવષ્યુ પણ મ'ડપના 
છાવણુ જેવો જ ધાટ ધરાવે છે.1૫૩ 


૪૫૬ ] મુઘલ કાલ [પ્ર. 


પાદટીપ 


૧. ર્‌, ભી. જેટ, “ ગૂજરાતૃનું પાઢનગર્‌ : અમદાવાદ ' (ચૂપ), પૃ, પ૭ 


૨. એજન, પૃ. ૫૯ 

3. “મીરાતે એહમદી', ભાગ ર (ગુજ. અતુ. કાઝી સોહસ્મદ નિઝામુદ્દીન 1ચિહ્તી 
ફારૂક), પૃ. ૮ ન 

૪. ર. ભી નેટ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૧૨૩ પ. રાજગઢ અને રુહેરને કરતે! કોઢ 


૬-૭ ર્‌. ભી નેટ, ઉપયુક્ત, પૂ. ૧૧૫ 

૮. આ બધાં વણ્‌ત માટે જુએ એજન, પૃ. ૧૧૫-૧૨૨. 

૯. જુએ “મીૌરાતે એહમરી' (ગ. અનુ.); ભા. ર, પૃ. ૬. 

૨૦, «એ શ્રથ પ, પૃ. ૪૧૪-૪૧૫, ી 

1૧૧. જુજરાત સ્થળતામ સ'સદ જ્યાખ્યાનમાળા', ભાગ, ૨, પૃ. ૧૯૧ 

૧૨. રા. ચુ. મે!દી, “પાટણનો પ(રેચય', પૃ, ૧૧ 

૨૧૩. “મીરાતે એહમદી' ઉજ. અતુ.), ભા. ર, પૃ. 3 

૧૪. ય. ૨. €૦1111538£141, 77/5/0797 ૭7 6#/૮774/ (776), 10. 1, 7. 181 
શ૧૫. ુજરાત સ્યળનતામ સ સદ વ્યાખ્યાતમાળા, ભા, ૧, પૃ. ૨૦૫ 

૨૬. એ. ખ. પટેલ, “સુરવની તવારીખ”, પૃ. ૬૦-૧૨ 

૧૪, એજન, જૂ, ૧૯-ર્‌૦ ૧૮. એજન, પૃ. ર૬-ર૭ ૧૯, એજન, પૃ. ૩૪ 
૨૦. એજન, પૃ. ૩૯ ૨૬. એજન, પૃ. ૪૭ 
૨૨-૨૩. એજન, પૃ. 1૮૪-૧૮૫; ઈ ઇ. દેસાઈ, 'સૂરત સેનાની મૂરત', પૃ. ૫૧-૫ર 
૨૪. એ. બ. પટેલ, ઉપયુક્ત, પૃ. પટ રપ. ઈ. ઇ. દેસાઈ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૮૫ 
ર૬. એ, સ. પટેલ, પૃ. ૧૪; ૪6, 1/01. 11, 0. 361 


૨૭. એ. અ. પટેલ, પૃ. ૨૮૭-૧૮૮ 
હૈદર કુલીખાનની સુઃસર્દીગીરી (ઈ.સ. ૬૭૧૭-૬૭૬૯) ૬રમ્યાન તેગબેગખાનના 
બક્ષી મુહસ્મદ રફીએ ત્રણુ માળનતે1 રફી બુરજ ખ'ધાવેલે।. લોકવાયકા એવી છે કે 
શિવાજએ એ બુર્જ પરથી ઘોડી કૃદાવેલી, પર'તુ વસ્તુત: આ ખુરજ રિવાજી 
પછી લગભ્રગ ૪૦ વષે બ'ધાધે! છે.--જુએ ઈ. ઇ. દેસાઈ, ઉપર્યુંકત, પૃ. ૯૮. 


ર૮-ર૯ એ, બ. પટેલ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૧૮૯-૧૯૧; ઈ. ઇ. દેસાઈ, ઉપડુક્ત, પૃ, ૮૫-૮૬ 
૩૦% એ, બ. પટેલ, ઉપર્યુંકત, પૃ. ૬૬-૬૨ 

૩૧. શા: હ, દેસાઈ, “જનાગઢ અતે ગિરતાર', પૃ. ૧૫ ઉપર ઉદ્ધૃત 

૩૨. એજન, પૃ. ૧૫ 


ન૩સુ'] સ્થપ્પત્યકીય સ્મારક [૪૫૭ 


“૩૩. ર૨, ભી. નેટ, “ખ'ભાતને। ઇતિહાસ' (ખ'ઇ), પૃ. પ૪ ઉપર ઉદ્ધૃત 

૩૪. ન, ત્ર્ય_. ભટ્ટ, “ખ”ભ્રાતતુ” સાંસ્કૃતિક દ્શન', પૃ. ૧૨૪, ૨૩૦ 

3૫. ર. ભી. નેટ, ખ'ઇ, પૃ. ૧૫૦ 

“૩૬, 4. 5, 0ઢ 1૯ 2777077૮07 704૮7///&0/5 0 / //૮ 24/04 5૮07૮, ₹0. 11, 0. 9 
૩૭. 0, 1/01. 1, ૪, 99-101; ર. ભી. જેટ, ગૂપા, પૂ. ૬5૮ 


૩૮, #78/7., [. 118, 1. 14 ૩૯. ૨. ભી. જેટ, ગૂંપા,, પૃ. ૬૧૩૯-૪૦ 
'૪૦. 7૦0, 10. 1. ॥. 118 ૪૧. ઈ. ઇ.દેસાઈ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૩૨-૩૩ 


૪૨. એજન, "ૃ. ૨૭-૨૮ 

૪રઅ. 89/56) €૦22/૮૦#, 301. 111: દાંત & ડાલી પ4દ0ટાડ, ૩. જ 
6, 1/01. 11, ૪. 182 

૪૩. બ 1માં. 1, 0૪7- 447 1. 


૪૪. ૨. ભી. નેટ, ખ'છ, પ્ૃ- પ૯ ૪૫, એ. બ. પરેલ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૨૨૯ 
૪૬. ર. ભી. નેટ, ખ'ઇ., પૃ. ૨૫૧ ૪૭. એ. બ. પટેલ, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૩૨ 
૪૭અ, 770૮ 05/7/77 €૮2૮//૮27, 0. 740 1. 

૪૮, એ. ખ. પટેલ, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૧૯૮-૩૬૯ ૪૯, એ”ન, પૃ, ૧૯૯ 


“૫૦, આ લેખ ભે. જે. વિદ્યાભબનના સુ'મહાલયમાં સુરક્ષિત છે. એની વિગતે માટે 
જુઓ 3. 1.. ૨800. “51 &1ળાલાાતઇ થટ &ા &લ્તરંેટવ 
77/7/07: 97 0/2 0//27/૮7 70577૪72, 15/01. %111, ૪0. 22-25 


“૧૬, એ. બ. પટેલ, પૃ. ૩૨ પર, એજત પૃ. ૪૬, ૮૦ 
૫૩. એજન, પૃ. ૮૦; ઈ. ઇ. રેસાઈ, પૃ. ૯૮ 

પરઅ, #૦, 101. 1, ૪. 194 પ૪. ર. ભી. જેટ, ખઈ, હ. ૧૫૧ 
“પપ, ન. ગય'. ભટ્ટ, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૬૪ ૫૬-૫૭. એજન, પૃ. ૧૪૨ 


“૫૮. વિગતે। માટે જુએ હ. ગ'. શાસ્રી, “ગુજરાતની પ્રાચીન વાવે!', “ગુજરાત દીપોત્સવી 
અક”, 1.સ'. ૨૦૨૦, પૃ. ૧૭. 

"પ૯ વિશેષ વિગતે માટે જુએ હ. ગ'. શ્રાસ્્રી અને કાં. ફૂ. સોમપુરા, '“અમૃતવષિ”શી 
વાવ”, “ફમાર”', પુ, ૪૧, પૃ. ૨૮૬-૨૮૮. 

“૬૦, વિગતે! માટે જુએ 1. ?. 50100172, 45/7૪૮/%70# 22/0/7425 ૦/ 01/7/777#/, 
20. 233) ઇ. વિ. ત્રિવેદી, “ગુજરાતતા સુસ્લિમકાર્લીન સ'સ્કૃત અભિધેખામાંથી 
મળતી માહિતી', પૃ. ૩૩૫-૩૬૩; ના. કે. ભ્રટ્ટી, “'નારાયણુ સરવર', પૃ. ૨૦-૧૬. 

૦૬૧, “મીસતે એહમદી'. ભા. ર, પૃ. ૧૪૪-૧૫૬; 2/2 ક57174/-:-4/7/704/, 5&//77૦- 

77677, [0- 118 1, 


૪૫૮] સુઘલ કાલ [પ્ર. 


શ્‌શે. 


૬૩. 


૬૪. 


“મીરાતે એહમર્દી', ભા, ૨, પૃ, ૨૫૬-૧૫૯; 772 27#//0/-7/-4/7/77૮7/ 2 51/07#/€- 
77૮77, 0. 128 1. 


“ર્સમુરળઃ, ૩સલળ્ટ: સ ૧૪૭-૧૫૬૨ 

શ્રી. રનમણિરાવે અ સ'દર્ભામાં કોરેશ્વર ખટૂગધારૅશ્વર દૂધેશ્વર ગુપ્તેશ્વર 
ખ્રફાચારેશ્વર-માણકેશ્વર પિ'ચુમ'દાક' ( તિ'ભાક)તીથ' સિહ્તીથ" સપ્તસારેશ્વર 
ગણેશતીથ* વેજનાથતીરથ અને શ્રીક્ષેત્ર (સરખેજ) તીથ ગણાવ્યાં છે ( ગૂપ!, 
પૃ. ૬૬૧-૬૬૨), 
દા ત. ડૌમારિકાખ'ડ ધર્મારર્યખ'ડ રેવાખ*ડ તાગરખ'ડ અતે પ્રભાસખ'ડ. 

વિગતે! મારે જુઓ ઉમારા*કર નશી, “પુરાણે।માં ઝુજરાત' (ભોગોલિક ખ'ડ). 


૬૪અ. “મીરાતે એહમદી', ભાગનર, પ. ૨૬૫-૧૬૭ 


૬પ, 


૬૬. 


૬છ. 


૬૮. 


૬૯, 


૭૨. 


૭૬. 


છર, 


છડ. 


"9૪. 


૭પ ક 


છદ 
છડ, 


છત 


૭૯. 


૮૨, 


1%. 1. 5011001, ૦7. ૮૪., 29. 223 1. 
20, 101. 9, ૪. 221 
જુનિ ઝિનવિઝવ, પ્રાચીતસેનરુેલસમટ, મા. ૨, છેલ ૪૫૦ 


1₹. 1. 5૦10૪૫78, 7૪. ૮//., ૪.226; 1વેશાલવિજચજી, “કાવી-ગ'ધાર- 
ઝગડિય', પૃ, ૭-૮ 


મુતિ ગિતવિગય, ઇગન, નેલ ૧૨ 


3ત્ર11૯5 5311૯55, 7/૮ 77/77/72 ૦/ 5/4/7&7/47 «4 72/7/૮7૮4 
07810927, 00- 257; $ુ. કે. શાસ્રી, “એતિહાસિક સ શેધન', પૃ. ૨૯૨-૫૯૩ 


અ. પે, શાહ, 'જેનતતીથ સવ'શ'ગ્રહ', ભાગ 3૬, ખ'ડ ૧, પૃ. ૬૦૪ 


7. 818૯55, 7/2 47/૮///૮૮/#/4/ 47/44/૮5 ૦7 07/7૮/77 074777, 
11. 49 11, 


અ'. પ્રે, શાડુ, ઉપયુક્ત, પૃ. ૬૧ 

તિશાલવેજયજી, ઉપયુક્ત, પૃ. પ-૭, ૧૬-૧૮ 

મુનિ જય'તવિજયજી, “શ'ખેશ્વર મહાતીય ', પૃ. ૭૫-૮૩, ૨૪૪-૧૪૯, ૧૬૦-૬૬૬ 
એજન, પૃ. ૮૩-૯૨ 

રામસિ'હજી કા. રાડોડ. “કચ્છતુ' સ'સ્ફૃતિદશત', પૃ. ૧૬૨ 


42. 7, 81044111081; £ર૮/7077 ૦7 //0€ 47/07/2૮ /7/4# 414 47૮72070242 
*૮/%ત105 4 /72 77707૮2 07 5૮૮૮//, ૪. 47 


સુસિ ગિનનિગયગી, “તીત સેતેલસત્રદ', માળ ર, રેલ ર૭છ 


શઝત, જૂ. ૧૬૮-૧૬૬; ક. જા. દવે, “અ'બિકા, કોટેશ્વર અને પૃ'ભારિયા', પૂ. ૫૦-૫૩ 
મ. છ. રોડ, “શ્રી ફુ'શારિયાછી તીથ”, પૃ. ૨૬-૬૯ 


જ્ઝસુ| સ્થપ્પલ્યડીય સ્સારકે [૪૫૯ 


૮૨. “જ્રાચીન સેતરેસસત્રદ', માપ ર, છેલ ૧૭-૨૦ 
૮૨. 8018ુટ$5, 12 72017775 07 5744/4%0172)'2, 27. 20 [.; 'અ*. પ્રે. શાહ, “જેન- 
તીથ' સર્વસ્‌'ગહ', ભા. ૧, ખ'. ૧, પૃ. ૧૦૬-૧૦૭; દુ. કે. શાસ્રી, “એતિહાસિક સશોધન” 


પૃ. ૧૮૫-૬૮૭ 
૮૩* (18101131, ૦/7, ૮#77., 1૫૦. 17. 


સ'પાદકે લેખના વિવરણુમાં જણાવ્યુ' છે ક મ'દિર ભાટિયા ઠકર જેરાજે અને 
એના પુત્ર ઠકર ટોપણે ખ'ધાવેલુ' (9. 94), પર'તૃ લેખમાં તો અ મદિર જેરાજ 
અને ગ'ગાના સુત ધનરાજે ખધાવ્યુ' હોવાનું સ્પષ્ટ જણાવ્યુ' છે, ડેકર ઢોપણુને 
નિદે"શ તે! ગ'ગાના પિતા તરીકે કર્યોય છે ને એ ગજરિયા વ'શનેો હતે।, ન્ન્યારે 


જેરાજ આસર વ'શને! હતે. 
૮૪. 476/7., 9- 46 


૮૫૧. 7874., [. 2148.; નાગજીભાઈ ભટ્ટ, “તારાયણુ સરોવર, પૃ. ૧૦-૬૬. 
“તઆરાયણુ સરોવર'માં આપેલી કેટલીક વષસ'ખ્યાએ અરુદ્ધ છે, કલ્યાણુરાયેના. ' 

મ'દિરને! લેખ પૃ. ૧૪માં સ'. ૧૬૨૬ ને! અને પૃ. પ્પમાં સ'. ૧૯૨૬ નો. જણાવ્યો. 
છે. શ્રી ખખ્ખરે એ મ*દિરતું નિર્માયુ સ'. ૧૮૮૫ માં થયુ' હોવાનું જણ્‌ાવ્યુ' છે એ. 
અનુસાર અડી" એ પકીની સ. ૨૯૨૬ નો વષ'સ'ખ્યા શુદ લાગે જે, 

૮૧-૮૭. રત્નમમણિરાવ ભીમરાવ, “સેોમમનાય' પૃ. ૧૫૨-૧૬૯ 

૮૮. “મીરાતે એહમદી', ભાગ ૨, પૃ. ૨૧૪૧-૪૭ 

૮૯. €0૦૫૬૯1૩5, 50747/%2 ૮77 0/27 4724૮047 2271772: /7 402///200'74). 


1. 13 1. 


૯૦. ગુ. રા. સાં. ઇ., મ'થ પ, પૂ. ૯૨-૯૩. 
વિ.સ'. ૬૨૯૭ (ઈ.સ. ૧૨૪૧ ) માં અમદાવાદથી આવી મહમદરાહે દરકા- 
ધીશનુ' મ'દિર તોડચયુ' એવી સ્યાનિક બારોઢોની અનુષ્રુતિ છે (રકા સર્વસ'ગ્રડ', 


પુ. ૧૭), પરતુ અમદાવાદ તે। ઈ.સ. 


૧૪૧૧ માં વસ્યુ*. પાઢણુમાં પણુ ત્યારે દિલ્હી. 


સલ્તતતની સત્તા સ્થપાઈ નહેતી. (દિલ્હીન! સુલતાનની વાત હેય તે। એ ઇલ્તુત્મીશ 
(મૃ- ૧૨૩૬)ને ત્રીને પુત્ર મૃઇઝુદીન બહરામ (૬૨૪૦-૧૨૪૨) ફેરઈ શકે, પર'તુ એ 
“સહમદ' કહેવાતો! નહોતો. એને ઉત્તરાધિકારી અલાઉદ્દીન મસૂદ (૫૨૪૨-૬૨૪૬) 
હતો. મહમદ તે! એનેય ઉત્તરાધિકારી નાસિર્દ્દીન મહમૂદ (૧૨૪૧-૫૨૬૫) હોઈ શાકે, 
પરતુ એને! સમચ સ. 9૩૦૬૨ ષો વહેલો હોઈ શકે નહિ. વધારે સ'ભવિત એ છે કે 
અમદાવાદને! સુલતાન મહમદ તે ગુજરાતને સુલતાન મહમૂદ બેગડો હોવા! સઈએ. 
ને આ અતુત્રુતિમાં એના આક્રમણુને। ખરે। સમય વિ.સ. ૫૫૨૯ (ઈ.સ.૧૪૭૩) જોઈ એ.- 


૯૧-૯૨. કાં. ફે, સોમપુરા; “શ્રીકારકાધીશનુ' મદિર, “દ્રારકા સર્વસમ્રહ”, પૃ. ૨૫૮ 


૯૩-૯૭, એજન, પૃ. ૨૫૮-૨૬૦ 
૯૯. એજન, પૂ. ૨૬૦-૨૬૧ 


૯૮. એજન, પૃ. ૨૬૧-૨૬૨ 
૧૦૦. “મીરાતે એહમદી', ભાગ ર, પૃ. ૧૪૮ 


૪$૦] ય સુઘલ કાલ [ 3ર. 
૧૦૬. પુષ્કરભાઈ ગોકાણી, “બેટ શ'ખે[દ્વાર, “દ્રારકા સવ સ'મહ ”, પૃ. ૧૧-૧૨ 

૧૦૨, તરોત્તમ વાળ'દ૬, “બહુચરાછી', પૃ. ૪૭-૪૯ 

૬૦૩, “મૌરાતે એહમર્દા', ભાગ ૨, પૃ. ૬૫૩-૧૫૫ 

૧૦૩ અ. દ્‌. કે. રાસ્્રી, જુજરાતનાં તીર્ય સ્થાને”, પૃ. ૨૧૦૫ 


૧૦૪. ક. ભા. દવે, “અ'બિકા, કોટેકવર અને કુ'શારિયા', પૃ. ૧૦૦-૧૦૨; 50110078; 
5//%૮/૪70/ 7₹717/75 07 6%7/4744, . 229 


1૦૫, દ. ર. 11૯11, '0દ્ઢલત્રત ક્ષ" 1010016 દદ 3121018]1, 70477 07 //2 
4. 5. €//0€/5/1 ૦/ 547042, 101. %1, 1૧૦. 1. 00. 91 ર. 


૧૦૬, આ વિદેશીએ આ પ્રતિમાઓને ભૂલથી સ્રીઓની માની લીધેલી, પર'તુ વસ્તુત; એ 
તીથ“કરેની હતી. 

૧૦૪. તે તે તીથ”કરનાં યક્ષ તથા ચક્ષિણીની, 

૧૦૮. 4. 9, €૦૩1001538:181, 77 717275/06'5 77૮1'2/5 &/ )7725/€/% 777470, 
21- 24; 5/%4/૮5 /? /0૮ £//5/07%» 07 €#%/474/, 40)64તાંક € 

1૦૯. ર. ભી, નેટ, ગૂપા, પૃ. ૭૩૬-૭૩૭ 

૧૧૦. તાકાત ૧૨૧. “મીરાતે એહમરી', ભાગ $, પૃ. ૨ર 

૧૬૨. €૦1111135411ત1, 55/64/૮૭ /0 /02 77/5/07» 7 0૦૪/7/, 12. 60 


૧1૩-૨૬૧૪ /7/:#., 0. 57 ૧૫૧૫. 76:7#., 10. 58 1 ૧૧૬, /75414., 8. 60 
૧૧૭. મગતલાલ વખતચ દ, “અમદાવાદના ઇતિહાસ', પૃ. ૬૬-૬૭ 


૬૧૮. ઝે અ. દેસાઈ, 'ગુજરાત ઇતિહાસ સ'દભ'સૂચિ', ખ'ડ ૬ : અરબી-ફારસી 
અભ્િલેખોા, #માંક ૩૨1 થી ૫૧૭ 


11૯. 7/ળ, 101. 11, 80. 21-22, 10૬૯ 8 


"૧૨૦. 7. 1805501, .7૮07/૮૮/&/૦ ૪ 4//7૮707૮2₹, 180. 63 ૮ 92; 8પત2૯$5 
 થઢ8&06 €૦0$€05, /#5%/7? 47૮7//2૮/%/2ટ 6/ .//02709694 (774: ), 
1. 11, 80. 51 1. 


૧૨૬. 7૦, 101. 11, [. 37 ૧૨૨. 76/₹., 00. 56-57 & ઠ4 
૧૨૩. 7/44, ૭1. 11, ૪0. 53-54 ૬૧૨૪. ઝે. *10૫5$010, 07, ૮47/., ૪. 93 


“૧૪૫. આ વિદ્દાનતુ' ઈ.સ. ૧૬૬૬-૬૨ના અરસામાં અવસાન થતાં એમતે એ મસ્જિદ 
પાસે જ દફનાવવામાં આવેલા, જુએ 70, [. 47, 701 16, 


૧૨૬. 78/47. ૪- 47 ૧૨૭-૬૨૮. ઈ. ઇ. દેસાઈ, ઉપયુક્ત, પૂ. ૨૭ 


૧૨૯. 8018255 & ૦૫૩૯૩, 4/૮///2૮/5/4/ /6/765///૮5 0777077૮777 6૪/2/77, 
][2- 6ઠે 1. 


૧૩સુ*] સ્થાપત્યકીય સ્મારકો [ ૪૧૫- 


૧૩૦, 744, શ. 1, 00. 75. ૧૩૨૧, /5૪., [. 66" 
૧૩૨. 784. 00. 67 5. ૬૩૩. 770) 191. 1 ૪. 183: 
૧૩૪-૧૩૫. 7/,7.. 0. 184 

૧૩૬. 7/7., ૪. 55 ૧૩3. 77/4., 0. 55; 76, 101. 11, ૪. 184 
૧૩૮. 7277474, 1. 11, [/0. 75 4. ૧૩૯, 7૦, 101. 11, 9. 195 
૧૪૦. 7/47, 21. (1. 9.61 ૨૧૪૧, ૪0 1૦01, 110, ૪%. 195, 106૯ 27 
૧૪૨. 1744, 1. 1,10). 62 ૧૪૩, 26)7., ૪. 62; 70, 101.11, [. 196 
૧૪૪, 774, 1. 11, ૪. 62 ૧૪૫. 78/7., 0. 62-63: 


૧૪૬, ચિત્ર માગે જએ। #/77., ઈ. 1, [. 69, [8પ 8. 
ઉ૪૭, 2877., 1. 53-55 
૬૪૮. ઈ. ઇં. દેસાઈ, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૯૪; આકૃતિ માટે જુએ એજન, પૃ, ૧૦૪, 


૧૪૯. 244, 2. 1, 00, 82 . ૧૫૦. ઈ. ઇં. દેસાઈ, ઉપર્યુંકત, પૃ. ૯૮" 
૧૫૧, 4/44, શિ. 11, [0. 68 ; ૨, ભૌ. જેટ, ગુપા, પૃ. ૬૪૫-૪૬ 
૧૫૨, 244, 21. 1, 0. 71 ઓ ૧૫૩, 27/7., 0. 80; 1ણ € 10 


મક૧ણ ૧૪ 


શિલ્પકતિઓ 


મુધલ કાલમાં ગુજરાતમાં શાંતિ અક્ષુષણુ રહી, પ્રજાની આયાદી પણુ વધી 
અતે ગુજરાતનાં શિહ્પ-સ્થાપત્યતા વિકાસની દૃડમજલ બમણા વેગથી આગળ 
ધપી, મુત્રલ બાદશાહેનતી ઉદાર ધ્મસહિષ્ણુ તૌતિતે કારણે ફરીથી વિશાળ 
સ'ખ્યામાં મ'દિર્‌ પણુ બધાયાં તે મુખ્ય સેવ્ય પ્રતિમાએ। આયે મ'દિરના સુશે ભત 
માટેનાં શિલ્પેનુ પણુ નિર્માણુ બહોળા પ્રમાણમાં થવા લાગ્યું, આ સમયતાં પથ્થર 
પ્રાત અતે કાષ્ડતાં શિલ્પ વિપુલ પ્રમાણમાં મળે છે. એ પૈકી પથ્થરનાં રશિહ્પોનની 
કક્ષા કઈક ઊતરતી જણાય છે, પણુ ધાતુ અને કાષ્ડનાં સિહ્પ એતી તુલતાએ ઉન્નત 
જણાય છે. આ કાલનાં શિહ્પોનાં કેટલાંક તાંધપાત્ર લક્ષણ તીચે પ્રમાણે છે : 

૧, પ્રાચીન કાલમાં શિહ્પકલામાં મતુષ્ય-આ કૃતિને પ્રાધાન્ય અપાતુ, પરતુ 
સુસ્લિમ કાલમાં ઇસ્લામી સ્થાપત્ય તરફ વધુ ધ્યાન અપાયુ તે એમાં મૂતિ એને 
સ્થાને નકશીકામ જાળીકામ ગે।ખ મિતારાં વગેરેની રચનાને પ્રાધાન્ય મળ્યું, 
આધી શિલ્પીઓનાં ટાંકણાંમાંથી મતુષ્ય-આર્ફાતે જ સરી ગઈ, પરિણામે સહ્તતત 
કાલ અતે મૂધલ કાલમાં રચાયેલાં મનુષ્ય-શિહ્પ વધુ નિર્જ'ત અને ભાવ વગરનાં 
લાગે છે. 

ર. ઉત્તમ કારીંગર્‌ મુસ્લિમ સ્થાપત્યના [તિર્માણુકાય માં રોફાયા અને 
સામાન્ય સ્થાનિક કારીમરે। મૂતિષિઓના ધડતરતું કામ ફરવા લાગ્યા, પરિણામે 
આ સમયતી રશિલ્પકૃતિએમાં લોકકલા અને સ્થાનિક કલાનાં તત્ત્ત ઉમેરાયાં 
અતે હિ'દુ મૂતિવિધાત કૅ ધર્મ'શ્રાસ્રેર્માં જેમના વિધાન કે નામનો ઉલ્લેખ પણુ 
મળતો ન હોય તેવા મ્રામદેવતાએનાં પણુ શિલ્પ બનવા લાગ્યાં, કારીગરે।એ 
રિલ્પશાસના પૃરતા તાનના અભાવે મૂર્તિએનાં આયુધ તચા વાહન વગેરૈતી 
આખતમાં પશુ ધણી વિસ મતતાઓ ઊભી કરી. 

૩. મૂતિઓના શરીરનાં અ'ગોનાં પ્રમાણમાપ પણુ"જળવાયાં નાહિ પરિણામે 
આ કાળતી મૂતિ'એ! ઘણે ભાગે કહ'ગી જણાય છે, મતુષ્ય-આકેતિમાં પણ માયુ' 


૧૪સુ'] દરાકપડતિએ। [૪૧૩ 


લાડવા જેવુ' ગોળી, ચહેરે ચે!રસ કૈ પાનાકાર, આંખ નાક દાઢી કેણણી વગેરે 
સ્થાતામે ગોળાર્છતે ખદ્લે ખૂણા, પહોળા ખભા, સાંકડી કમર, ભારે નિત'બ, 
દડા જેવા પાતળા અને લાંબા હાથપગ વગેરે જેવા મળે છે, 

૪. આ કાલ દરમ્યાન વૈષ્ણુવ-પૃદ્ટિ સંપ્રદાયને સુજરાતમાં વ્યાપક પ્રસાર 
થતાં એની સેવાપદ્દતિને અતુરૂંપ એવી પ્રતિમાએ। ધડાવા લામી, બધી બાજુથી 
ઘડૅલી આ મૂતિ'એતે રાત-દિવસ કે ત્રડઝ્તુ અનુસાર વસ્રાલ'કારથી સુસે!ભિત કરી 
શકાય એવી રચના કરવામાં આવી, મૂર્તિમાં યથાસ્થાને ખાંચા કે કાણાં પણ 
રાખવામાં આવતાં, જેથી વસત્રાલ' કાર બરાબર ચિપકાવીને પહેરાવી શકાય, 


પ. આ સમયે વૈષ્ણવ ધર્મ અતે જેત ધમષ'તા પ્રોત્સાહનથી ધાતુકલાનો વિકાસ 
ચયે।. સલ્તનત કાલ દરમ્યાન જાહેર મદેરોના બાંધકામની પ્રાત મદ પડી હોઈ 
ઘરદેરાસર્‌। અને નાનાં ગૃહમ'દિરેનાં નિર્માણુકાય'તે વેગ મળ્યો હતે।. મ'દિરિતી ભ્રવ્ય 
પ્રતિમાએાને બદલે ધ'તુની (મુખ્યત્વે પિત્તળની) લઘુ પ્રાતિમાઓતે। દેવસેવામાં ઉપયે।ગ 
થવા લાગ્યો! હતો. વળી જેતેો.માં એક એવા ધાર્મિક પરપરા ઊભી થઈ હતા ઝે 
જુદા જુદા તીય”કરેતો તથા તેએનાં યહ્ષયક્ષોઓએની મૂર્તિ આ ભરાવીને (હાળવીને) 
મંદિરમાં શુભ પ્રસગે ભેટ આપવી. “બિ'બ' ભરાવવાની આ પ્રેર્વાત્તતાો આ કાલમાં ખૂબ 
વિકાસ થયો. આવી પ્રતિમાઓના પરિક્રરના પાછળના ભાગમાં દાતાનું તામ, કલાકારનું 
નામ, મંદિરનું નામ તથા સ'વત પણુ કોરવાની પ્રયા હતી, જે આજે પણુ યાલુ છે. 
પારેણામે અતેક જેન મ'દિરોમાં આ સમયની અસ“ખ્ય કલાત્મક ધાતુપ્રતિમા પણ 
ઉપલખ્ધ છે. મ દિરોમાંથી નાની પ્રતિમાએ। મેળવીને ધરદેરાસરમાં ,પણુ સ્થાપિત 
કરવામાં આવતી. ધામિક ઉત્સવોમાં આવી ચલ પ્રતિમાઓને। શોભાયાત્રામાં પણુ 
ઉપયોગ કરવામાં આવતે. વૈષ્ણુવસ પ્રદાયમાં ગૃહસેવામાં ધાતુની લધુ પ્રતિમાઓને। 
ઉપયે।મ શરૂ થયે।.૨ વલ્લભ- સ ગ્રદાયમાં કૃપ્યનાં વિભિન્ન બાળ સ્વરૂપો તથા અન્ય 
સ્વરૂપોની સેવાનુ' મલર્વ હે,ઈઈ બાલગોપાળ લાલજી લાડુ-ગોપાલ વેણુ-ગોપાલ 
મુરલીધર રાધાકૃષ્ણુ વગેરે વિભિન્ન પ્રકારની વિશિષ્ટ ધાતુપ્રતિમાઓનુ' નિર્સાખુ 
થયુ. વૈષ્યુવ સ'પ્રદાયનાં અનેક મ'દિરેમાં ગોવર્ધનનાથજી ત્રીકમજી દ્ારકાધીરાજી 
વગેરેનો પથ્થરની સેવ્ય પ્રતિમાએ સાથે કૃષ્ણનાં આ ભિન્ન સ્વરૂપોતી ધાતુ* 
પ્રતિમાએ પણુ વિપુલ પ્રમાણુમાં જેવા મળે છે. ગુજરાતમાં કોઈ પણુ ચુસ્ત 
વૈષ્ગુવના ધરમાં પણુ આ રવરૂપ પૃન્નતાં જેવા મળે છે, આ સેવ્ય પ્રતિમાઓ 
સાથે જ મુખ્ય દેવ-દેવીએતે સખદ યક્ષ-યક્ષી ચામરધારિણી પરિચારક- 
પરિચારિકાં દીપલટ્ષમી વગેરેતાં વૈવિધ્યપૂર્ણ શિલ્પ, સુરસુ'દરી અતે જુદાં જુદાં 
પક્ષીઓથી સુશોભિત દીપમાલિકાઓ, સાંકળવાળા લટકતા કલાત્મક પશુપક્ષીઓનાં 


૪૬૪] સુઘલ ફાલ 1 શ- 


શિલ્પેવાળા હસદીપ ગજદીપ અશ્વદીપ કમલદીપ, ધૂપદાની, સુ'દર નાગકત્યાએ॥ 
અતે દીપકન્યાઓથી સુશેભિત આરતી વગેરે અનેક પ્રકારતાં ધાતુશિ«્પે'તું નિર્માણુ 
પરુ આ સમયમાં યયુ'. આ* દીપ વગેરે શિલ્પ દેવતાને ભેટ આપવાના હેતુ માટે 
તૈયાર્‌ કરવામાં આવતાં. શાસ્ત્રોમાં દીપદાનને શ્રેઇઠ દાન ગણુવામાં આવ્યુ હોઈ 
કલાકારોએ વિવિધ પ્રકારતાં શિહ્પેોથી દીપ તૈયાર કરવામાં પે!તાની કલાશક્તિ 
કામે લગાડી હતી, આ સમય દરમ્યાન ગૃહ-ઉપયેોાગી ચીજનસ્તુઓમાં પણુ 
વિભિન્ન પ્રકારનાં કલામય ધાતુશિલ્પે।નો ઉપયોગ કલાકારોએ કયે; જેમકે વિતિધ. 
પશુપક્ષી પૂતળીએ। વગેરેનાં શિલ્પોથી યુક્ત હી'ચકા સાંકળા રાચરચીલું વગેરે. 
આ સમયતાં ધાતુરિહ્પોને1 મોટો ગોરવમય વારસો! ગુજરાતનાં કેટલાંક ધરોમાં 
અતે મ'દિરે।માં તેમ# સ મહાલવે।માં સચવાયે! છે. 

આ સમયનાં ધાતુશિલ્પોનાં મહત્ત્વનાં કેદ્રોમાં ડભોઈ વીસતગર અને શિહોર 
( સૌરાષ્ટ્ર) ગ્રસિદ્ધ છે? આ સમયનાં ધાતુશિહ્પોમાં મતુષ્ય-અફાતિએના ચહેરા 
ખએેકસરખા અને બીબાંઢાળ વધુ લાગે છે. એનું કારયુ આગળ ન્નેયુ' તેમ વૈષ્ણુવે 
અને જેતેોમાં સેવ્ય પ્રતિમા અને અન્ય સબદ્ પ્રતિમાએની માંગ વધુ હોવાને 
લઈ એવું નિર્મોશુકાર્ય પણુ વિપુલ પ્રમાણમાં થવા લાગ્યું. પર્ણામે શ્રતિમઃએઓના 
ચરેરાઓમાં વૈવિષ્ય આવવાને બદલે એ ખીબાઢાળ બની ગયા, 

૬. ગુજરાતમાં લગભગ ૧૨ મી સદીથી કાષ્ઠકલાનેો વિકાસ શરૂ થયે।, 
પરતુ લાકડું અલ્પજીવી હોઈ એના પ્રાચીન નમૂતા જવલ્લે જ ઉપલખ્ધ યાક 
છે, પ્રસ્‍તુત કાલ દરમ્યાત આ કલા એતા વિકાસના ચરમબિ'દુ પર્‌ પહોંચી 
હતી. એના અતેક નમૂના આજે પણુ ઉપલખ્ધ છે. ગુજરાતની આ કાષ્ઠ--શિલ્પ 
શૈલીએ ભારતીય કલાના ઇતિહાસમાં સારી પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે; જેકે આ કલાનો 
ગ્રેર્ણાઓત પણુ સોલ'કીકાલીન શ્રેષ્ઠ પ્રરતરફલા જ હતી, આ સમયતાં કૅટલાંક 
ગુજરાતી કાષ્ઠશિલ્પો પર્‌ "ખાસ કરીને સુરસુદરીએ પરીઓ ગ'ધર્વો વગેરે શિદ્પોનાં 
વેશભૂષા મુકુટ પાઘડી વાજિ'ત્રો વગેરે ભાખતમાં મૃપ્યત્વે સ્પ્રતિક અતે કેટલેક 
અ'શે મારવાડી તેમ થોડે અ'શે મુઘલ તત્ત્તોતી અસર જેવા મળે છે. કાષ્ઠકામમાં 
મનુષ્ય-અફૂતિએ। શ્રેષ્ઠ ત ગણાય, ચહેરા મોઢા અતે ચોરસ અતે આંખો જડેલી 
વિસ્કાંરિત હોય તેવી જણુ।ય છે આમ છતાં સુશૈભન, વિભિત્ત પ્રકારનો વાતસ્પતિક 
અને ભોંમિતિક આફુતિએ, પશુપક્ષીનાં શિક્ષ, જાળીકામ વગેરેતી રચનામાં 
આ સમયની કાષ્ઠકલા શ્રેષ્ઠ પુરવાર યઈ છે, સુધલ કાલ દરમ્યાન મદિરનિર્માણ- 
ગ્ર્શતિને વેગ મળતાં પથ્થરની સાથે લાકડાતા ઉપયે।મ પણુ વધ્યો, મર્દરો ધર- 
રૃરાસરો મકાતો હવેલીએ વગેરેમાં સુશોભનતના હેતુ માટે સ્થાપત્યકલાના અગ 
તરીકે કાષ્ઠરિલ્પોને! ઉપયોગ છૂટથી થવા લાગ્યો. 


૧૪સુ'] (શિક્પફતિએપ [૪૬૫. 


આ કાલતાં શિહ્પોની એક મહત્ત્વતી લાક્ષષ્િઝતા એ છે કહે એમાં પ્રાચીન 
1શલ્પકલાતી ચેતતતા માદવતાં વગેરે જેતા મળતાં તથી, પણુ એમાં તત્ફાલીન 
વસ્રપરિધાન અલ'કારો કૅશકલા વગેરેનું પ્રતિબિંબ જેવા મળે છે. મંદિરોના 
મ'ડોવર પરની શિલ્પપદ્દિકાએ અને લાકડાની શિહ્પપટ્ટિકાએ પર પણુ આરા સમયના 
રિવાજે-ઉ3ત્સવે।નું આલેખન થયેલું જેવા મળે છે. 


કૃ, હિ'દ-જેનત પાષાણુ-શિલ્પે। 


શામળાજી(જિ. સાબર્કાંઠા)નું' ગદાધર મ'દિર્‌ શિહ્પખચિત છે. મર્દેમ્ના 
ગર્ભગૃહમાં વિષ્ણુના ત્રિવિકમ સ્વરૂપની ચતુભું જ પ્રતિમા સ્થાપેલી છે, જે મુખ્ય. 
સેવ્ય પ્રતિમા છે, અ પ્રતિમા ડુ ગરપુરના પારેવા પથ્થરમાંથી ધડેલી અને ૬€ સે.મી. 
જેટલી ઊ'ચી છે. ગભ ગૃહની દીવાલે! સાદી છ્તાં એતી પૂવની ભિત્તિમાં વૈષ્યુવ' 
દેવતાની તથા દક્ષિણે પાવતીની પ્રતિમા જડેલી છે, 

મ'દિર્ના ત્રીજન મજ્લા ઉપર મ-ડપનું પદ્મસિલાયુક્ત ઉદિત પ્રકારનું કલાત્મક: 
વિતાન છે, જેના રૂપક ડમાં ૧૬ વિદ્યાધરાતી સુદર પૂતળીએ। ગોડવેલી છે. મ દરતી 
શૃ'ગાર્ચોકીઓનું વિતાત પણુ આઠ કૃષ્ણ-ગેપીએ।નાં શિહ્પોથી સુશોભિત છે. 
સદિર્ના પ્રવેશદારનતી રક્ષા કરતા ખે હાથીનાં પૂષ્યુઃ કદનાં શિહ્પ તથા ગભૃહ- 
અને મ'ડપના ભદ્ર આગળનાં હાથીનાં (પાંચ જેડી) 1રિહપ દ્શનાથી નું પ્યાત 
ખેચે છે, આ સિવાય મદિર્તાં રતભ તોરણુ મ'ડવર વગેરે વિભિન્ત મેકાર્તી 
ભૌમિતિક આકૃતિઓ, પુખ્પાંકિત નઝશીએઓ તથા કીચકે!, કીતિમુખો, પશુપક્ષીઓ,. 
માનવે,  દેવ-રેરીએા, કિતરે।, ગ ધર્વેડ વગેરે જુંદા જુદ્દા પ્રકાર્તાં વિપુલ શિહ્પોથી 
સુશોભિત છે. આ શિલ્પ મુખ્યત્વે અધ-મૂત પ્રકારનાં અને રૂહ પદ્ધતિએ ઘડવામાં. 
આવેલાં જણાય છે, 


આં સ'દિરતાં દેવતાએનાં મહત્ત્વનાં શિલ્પોમાં યમ કુબેર ઈશાત અગ્તિ 
નિત્રર્રતિ પંદર વાયુ વરૃણુ વગેરે દિકપાલો તેમજ વિભન્ન મુદ્રામાં બેઠેલા ઊભેલા કે નૃત્મ 
કરતા ગણેશ્ચ વગેરેનાં કલામય શિલ્પેનો સમાવેશ થાય છે. શિતરનાં વિભિન્ન સ્વરૂપ* 
વાળાં શિલ્પ પણુ અહી' જેવા મળે છે, જેમાં મ દરના દક્ષિણુ-ઝરૂખા માં છ ભુજાએ।- 
વાળા શિવતુ' સૌથી સુ'દર [શિલ્પ આવેલુ' છે, એમના હાથમાં માલા દડ ત્રિશળ, 
તાગ ખટ્તાંમ અને કમ'ડળ ધારણુ કરેલ છે. પાસે એમતું વાહન ન'દી પણુ છે. 
મ'ડે]વર પર વિષ્ણુનાં મે શિહ્પ-એક નૃત્યમુદ્રામાં અતે ખીજુ' ગરુડારૂઢ લદ્દમીતારાયયું. 
સ્વરૂપ ફ'ડાર્વામાં આવ્યાં છે. મ'ડપતી વેદિકા પર ત્રિવિક્રેમ સ્વરૂપ વિષ્ણુનું 

સ્તિ.-$-૩૦ 


૪૬૬] સુયશ કાલ પ્ર. 


તથા તોરણો પર્‌ પશ્‌ વિષ્ણુનાં શિલ્પ ક'ડારવામાં આવ્યાં છે. દેવીઓનાં શ્રિટ્પોમાં 
૬;ાણી સ્વાહા યમી તથા વૈષ્ણુવી દેવીનાં જુદ્દાં જુદાં સ્વરૂપોને સમાવેશ થાય છે. 
ઉપર ત વિવિધ નૃત્યમુદાએમાં સુદર અકકારાથી શેશિત દેવાંગનાઓનાં શિલ્પ 
તથા ધોતી પહેરેલા, દાઢીવાળા કૅ દાટી વગરના કમ'ડલુ ધારણ કરેલા તાપમે! 
(સાધુએ!)નાં શિહ્પ પણુ ધ્યાન ખેંચે છે, આ મ દેરેના જુદા જુદા નરથરમાં રામાયણુ 
ભાગવત તયા પુરાણોના પ્રસંગોને આવરી લેતી રિલ્પપદ્ઠિકાએ (ખા, ૩૯-૪૦) 
1તિશૈષ મહત્ત્તતી છે. જેમાં રામવનવાસ, વાતરસેતા સાથે ધતુષમાણુયી સજજ રામ્‌, 
સાત %ક્ષોને એક જ બાણથી વી'ધતા રામ, સુગણુમૃગ અતે મારીચવધ, સીતાદરણ, 
રાવણ-જટાયુયુટ, લ'કા પર્‌ રામની ચડાઈ, મુ'ભકણુષતી ઘે!ર્‌ નિદ્રામાંથી જઝૃતિ, લ'કા- 
વિજય પછી રામ-સીતા મિલાપ વગેરે રામાયણુનાં દશ્ય આપેલાં છે, ભાગવતનાં 
'દસ્ષ્રોમાં નવજ્નત શિશુ બાલયૃષ્યુને ટોપલ!માં લઈતે વસુદેવનું ગોકુલમમન, ગોકૃલમાં 
કૃષ્ણુ-જન્મોત્સવ, પૂતતાવધ, કાથીયમરદન, યમલાજુન જજ્ોને! ઉદ્દાર, દાશુલીલ।, વઅ- 
જરણુ વગેરે કથાતકેવાળી શિટ્પપટિકાએનો સમાવેશ થાય છે આ સિવાય બીજા 
પણુ અનેક પૌરાણિક અને સામજિક પ્રસ'ગોને રિદ્પ-પટ્દિકામાં ક ડારવામાં 
આવ્યા છે, કલાકારોએ આં બધાં રિહ્પોમાં પરપરાતું ઠીક ડીક અનૃકરણુ કઢુંં 
'છો. એ દ્રાચ તત્કાલીન વેશભૂષા વિશે નશૃકારી મળે છે.* 


આ કાલવું ખીજ ભવ્ય મદિર છે દ્ારકાધીશતું જગતમ દિર, એની મુખ્ય 
મૂ ડુગરપુરતા શ્યામપા્‌ષાણુની બનેલી ૬૯ સે.મી, ઊંચી ત્રિવિક્રમ સ્વરૂપની છે. 
એમના ડાયમાં અનુક્રમે પદ્મ ગદા ચડ અતે રાખ છે, આ ઉપરાંત ગભગ્ૃહમાં 
જ દીવાલેના ભ્દ્રગવાક્ષોમાં પૂવવ તથા દક્ષિણે ત્રિડિકેમતી તથા ઉત્તરે લદ્ષ્મીનારા- 
થૃણુતી યુગલમૂતિ આવેલી છે, જ્યારે મ ડોવર ( બહારની દીવાલે! )નાં ગવાક્ષેમાં 
અષ્ટદિકૃપાલ કડારૅલ છે. અગ્તિકેણુથી શરૂ કરતાં અતુકમે અગ્નિ (ખ ડિત), 
૪૬ (ઉપલા બે હાથમાં અ કુશ અતે વજ ), ઈશાન (ઉપલા બે હાથમાં ત્રિશળ 
અને સપ”), કુમૅર (ઉપલા ખે હાથમાં અ કુશ અને દ્રવ્યનિધિ તથા જમણી બાજુ 
વાહન હાથી), વાયુ(હાય ખડિત, પણ્‌ વાહન હરણુ સ્પષ્ટ), વરુણ (હાય ખ ડિત), 
નિત્રતિ તયા યમ (એક હાથમાં કુઝૂકુટ) આવેલા છે, આ પ્રકારતુ શિલ્પસુશોભત 
મડોાવરતા ચાર મજલાઓ ના પ્રતિર્થાદિ ગવાક્ષોમાં પણ જેવ! મળે છે. મ દિરેતા 
પશ્ચિમ તરફના ગવાક્ષમાં બેઠેલા ચતુભુ'જ વિષ્ણુનુ' સુ દર્‌ શિલ્પ આવેલુ' છે, જ્યારે 
₹'ગારચોઈીએઓ માં ભદ્ભાગનાં સોથી ઉપરનાં મથાળાં વ્યાલ-શિલ્પે।થી સુશે।ભિત છે.પ 

જગતમ'દિર સિવાય ત્યાં ત્રિવિક્રમજ વેણીમાધવ પ્રઘુમ્નજ પુસ્ષોત્તમજી વગેરે 
“મ'દિર્‌ પણુ આવેલાં છે, અ મ'દિરોતી સેગ્ય પ્રતિમાએ પણુ આ જ સમયની છે. 


૧૪ મુ'] શિક્પફૃતિઝા [૪૬૪ 


વિ'ઝાણુ(તા, અબડાસા)ના રખેશ્વર મહાદેવના ગર્ભગઝૃહતી મખ્યમાં શિવલિ ગ 
અને સામી દીવાલના ગે।ખમાં પાર્વતી અને ગણુપતિની મૂર્તિઓ આવેલી છે? મ'ડોવર 
પર્‌ શિલ્પથરો તથા પૌરાણિક આઈતિએ કારેલી છે, મુખ્ય ઘૂમટતો વિતાન 
ઉદિત પ્રકારનો પહ્યાકાર્‌ છે તેમાં આઠે કહાન અને આડે ગોપીઓની સુંદર પૂતળીઓ 
નજરે પડે છે. બાજુના ખે મંડપ પૈકી એકમાં હનુમાનની અને બીજમાં મહિષાસુર- 
મદિષતીની કદાવર પ્રતિમાએ સ્થાપેલી છે, 


નારાયણુ સરેવર( કચ્છ )ત! ત્રીકમરાયજનું મ'દિર વિ.સં. ૧૭૯૦(ઈ.શ. 
૧૭૩૪)માં કચ્છના મહારાવ દેસળજીના પટરાણી મહાકુવરબાએ બંધાવેલ અતે 
એ જ વષમાં ચતુભુજ ત્રીકમરાયજીની મુખ્ય મૂર્તિ એમાં પ્રતિષ્ઠિત કરાવેલ, 
પારેવા પથરતી આ મૂતિ'માં સમભ ગાવસ્યામાં ઊભેલા દેવની ડાબી તરક વિષ્ણુના 
જય-વિજય નામના અનુચર છે, મૂતિષના ચાર હાથમાં અતૃક્મે પલ્મ ગદા ચક 
અને શખ છે. વિષ્ણુનાં ચોવીસ સ્વરૂપો પૈકીતુ આ ત્રિવિક્રમનું સ્વરૂપ ચુજરાતમાં 
ધણુ પ્રસિદ્ધ છે. મૂતિ'ની પોઠિકા નીચે દોઢેક ફૂટ ઊ'ચી વીરાસતમાં અજલિ ઝુદ્રામાં 
ગરુડતી મૂર્તિ છે, ડાબા પગમાં થઈતે પેટ સુધી જાડેલા હાથની નીચે લાંખે। સર્પ 
છે. ખેતી ફેણુ “નેડાયેલા હાથ નીચે આવે છે. ગરુડતી મૂતિષ્તા શિહપકામ પર 
કાષ્ઠકલાતી અસર જણાય છે એ નોંધપાત્ર છે. આ ત્રીકમરાયજના મદિર પાંસે 
લદ્દમીનારાયણનું મ દિર આવેલું છે તેમાંની સ્યામ પાષાણૂતી લટ્ટમીનારાયણુની 
યુગલમૂતિ પણુ આ અ! જ સમયમાં સ્થપાયેલી છે, આ ઉપરાંત ત્યાં આવેલાં ખીન્ન 
દ્ારકાધીશજી આદિતારાયણુ ગોવધતરાયજી રણછો.ડરાયજી તયા લક્દમીજ વગેરેનાં 
મદિરેશમાંની સેવ્ય પ્રતિમાએ। પણુ શા જ સમયની છે, આ પ્રતિમાઓમાં દ્ારકા- 
ધીશજી અથવા રણછેોડજની પ્રતિમા બીજે બધે હોય છે તેમ ચતુભું જ ત્રિવિક્રમ 
સ્વરૂપની છે. આર્દિનારાયણુ અને ગેવવધતનાથજતો પ્રેતિમાએ પણુ 1ત્રવિક્રમ 
સ્વરૂપની છે, જ્યારે લક્ષ્મીજના મ'દિરમાં લક્ષ્મીજીનો ચતુભુજ પ્રતિમા છે, આ 
બધી જ મૂ કાળા આપદાર આરસની છે.શ 


« મિરાતે અહમદી ' મુજબ અમદાવાદનું અસારવાતુ તીલક ઠં મહાદેવનું મ'દિર્‌ 
આ સમય દરમ્યાત બ'ધાયુ' છે, જેમાં એક દશભુજ ગણેશની ઊભી પ્રાતિમા 
આવેલી છે (આ. ૪૧). એમતા હાથમાં ખબીજેરું ગદા બાણુ અશ ચક પાશ 
ધનુષ, દત વગેરે નજરે પડે છે, પેટ પર્‌ સર્પબધ છે. કમર્‌ ફરતે વસ 
વી'ટળાયેલુ' દેખાય છે. ડમે પડખે સિદ્ધિ કે બુદ્ધિ દેવીની ઊભી લઘુ પ્રતિમા છે. 
જમણી તરક તીચે એમતા વાહન ઉદરતું પણુ શિલ્પ છે. ગણેશને જટામુકુટ, 
ઉપવસ્મ, દેવીનાં વસ્ત્રાલ કાર, ખનેતા ચહેરાના આકાર વગેરે અ સમયમાં ઊતરતી 


૧#૮] સુથલ કાલ [3 


૪તી શ્િહ્પશ્ેથીનાં લક્ષણ સપણ કરે ૪, હતાં આ સમયની પ્રતિમાએ।માં આને 
ઉત્તમ કક્ષાની પ્રતિમા ગણી શકાય. 

ઈંડરતી રણમલ ચે।કીન। ગવાક્ષમાં નૃત્યગણેશતું એક ભાવવાહી શિહ્પ આવેલુ” 
છે. એમની નૃત્યમુલમાં ગતિશીલતા લાવવામાં કલાકારને સફળતા મળી છે. હાર, 
કઢિમેખલાથી બાંધેલુ' કટિવસ્ર અતે પાત્રડી જેવો ગોળ મુકૃટ વિશિષ્ઠ છે. ગણેશતી, 
નીચે એમનું મૂષકવાહન લધુ કદમાં ક'ડારેલું છે. 


ફડાદ(ત!, ખેડખ્રહમા) માં ધોરી માર્ગ પર એક મકાનવાટતું મદિર આવેલુ 
છે તેના મેદાનમાં દીવાલ પાસે શિમુખ બાહમ।જીતી આ સસયતી પ્રતિમાં પડેલો 
છે. એમની મુખાફૃતિ લ'બગૌળ અતે કઈક વિચિત્ર આકારતી લાગે છે. એમના. 
જમણુ। હાથમાં સરન અતે અહ્માળા, ડાબા હાથમાં પુસ્તક અને કમ ડળ ધારણું- 
કરેલ છે, જે ધાટ વગરતાં છે. શરીરનાં અગ પણ પ્રમાણુસર નથી. દાઢી મુત્રલ 
હતી કાન સુધી લ'બાયેલ્ી દેખાય છે, જટામુકૃૂટ પણુ સામાત્ય છે. એક દરે 
ખ્રહ્માજતી પ્રતિમા કહ ગી અને ચેતન વગરતી જણાય છે. બ'તે તરફ એવી જ 
આકૃતિએવાળા ખે સેવકોતાં તથા હં'સતાં શિલ્પ કડારેલાં છે. આ ફાલમાં શિહ્પ- 
કલાતે કૈટલે! હોસ થયે! અતે સ્કાનિક તરવોતી એતા પર કેરી અમર પડી એતા 
નમૂના રૂપ આ પ્રતિમા ગણી શકાય, 

ગોરેોલ (11, ઈડર, જિ. સાબરકાંઠો) ગામમાં શામળાંજનું મ દેર આવેલુ” 
છે તેમાં મરકત શિલામાંથી ધડૅથી હ૭ સે.મી. ઊચી નિષ્ણુના ત્રિતિકમ સ્વ૩પતી 
પ્રતિમા સ્થાપેલી છે(આ. ૪૨). એમણે ચાર ડાથમાં પજ્મ ગદા ચક અને શખ ધારણ 
કરેલ્‌ છે. બાજુમાં પાઘડી પહેરેલા ખે સેવક ઊભા છે. આ પ્રાતિમાનાં અગ-- 
ઉપાંગે! સહિત હાથનાં આંગળાં અને પમાં પ્રમાણમાપતે! કોઈ ખ્યાલ રખાયો 
નથી. કાતનાં કુંડળ ધાતુતી દીપકન્યાએના કાનમાં જેવાં મળે છે તેવાં કડી જેવાં 
જણાય છે. મુક્ટ પણુ ઊંચે! નળાકાર જેવો! ધારણુ કરેલો છે.” 

ખ્‌'ભ્ાતતા મહાલદ્દમી મદિરેમાં સફેદ આરસની લદ્દમીજીતી મૂંતિ (અઃ. ૪૩) 
આ સમયત છે. એમની શરીર્રયનામાં પ્રમાણુમાપનો કોઈ ખ્યાલ રખાયે। નથી. 
હાથપગ શ્રારીરના પ્રમાણમાં ધણા લાંબા છે. ગળાને! હાર્‌, હાંસડી, પગનાં કલ્સાં, 
મુધક્ન ચિત્ર શૈલીમાં આવતા મુકુટ જેવો મુમૃટ, કરબદ્દ અવસ્થામાં નીચે ખતે 
બાજ્‌ પાઘડી પહેરીતે ખેઠેલા સાધુએ વગેરેમાં મષ્યોત્તરકાલીન શિહ્પકલાંનાં લક્ષણુ 
તરી આવે છે. મૂવિતી આસપાસ લ બચોરસ ઘાટને। દશ્યાવતારતા પટટવાળે। પરિકર છે, 


વાડેજ-અમદાવાદમાં કાસ્મીરા મહાદેવમાં ગરુડારૂહ શ્રૉલ્ક્ષ્મીનારાયણુની યુગલ- 
મતિ આવેલી છે. પર્ણાકાર્‌ ચહેરા, અલ'કારો પર ખાસ કરીતે ગળાના હારમાં, 


૧૪ ખુ'] શિકલ્પૃતિએ। [૪૬૬ 


સ્થાનિક લેકકલાનો પ્રભાવ, સાદાં આયુધ, હેટ જેવો મુકુટ, ગરુડતે! પણુ પાઘડી 
ધાટનો મુકુટ વગેરે અ! શિલ્પની 1વશેષતા છે,* 


ખ્‌'ભાતમાં મહાલક્ષ્મીના મંદિરમાં આ જ સમયની શક મહિષમદિતીની 
મૂતિષ છે, આ મૂરતિ પણ્‌ આ કાલની કલાના નમૂનારૂપ છે. ગુજરાતની પ્રાચીન 
4શેલ્પપર'પરામાં મહિષાસુરમાંદનીતી રસ્ાતિમાએના રવરૂપમાં જેવા મળતી ગતિ 
અહી જેવા મળતી નથી. 

માંડવી( કચ્છ )ેના સુ દરેવર્‌ મદેરની સુ'દરવરજીતી ત્રિવિકમ સ્વરૂપતી સેવ્ય 
પ્રતિમા, અમદાવાદના ખાડિયામાં આવેલ કાશી વિશ્નાય મદિર્તી વિ, સ. 
૧૬૪૦( ઈ.સ. ૧૫૮૪)ને! લેખ ધરાવતી ત્રિવિકમ ર્્રાતિમા, બાકરેલ( તા. 
દશક્રેઈ, જિ. અમદાવાદ) તી વિ.સ, ૧૬૪૧ ( ઈ.સ, ૧૫૮૫) ને! લેખ ધરાવતુ' 
શાલભ જ્કાતું શિટહ્પ, અમદાવાદના રખિયાલ વિસ્તારમાં આવેલ નોલક ઠે મહાદેવના 
સદરની પાવતીની પ્રતિમા, અમદાવાદતી દોશીવાડાની પે।ળમાં આવેલ નટવરલાલ 
સ્યામ્લાલજનાં હવેલીના વેણુગોપાલની દ્ભુજ પ્રતિમા વગેરે પણુ આ કાલની 
ઉલ્લેખતોય પ્રાતમાએ। છે. 

સાબલી--પ્રતાપગઢ ( જિ. સાબરકાંઠા ) ગામમાં દિગબર જેન મંદિરમાં 
સહસ્તફેશા પારશ્ચ નાથ લ્રમવાનતો કાળા આરસની સુદર પલ્માસનસ્થ પ્રતિમાં સ્થાપિત 
કરવામાં આવી છે (અ..૪૮), જેનો પાટલી પર લ'વત ૧૬૪૮(ઈ.સ. ૧૫૯૨)તે। લેખ 
છે એમતા પર છત્ર ધરતા સઝ ફેગુવાળા નાગતું રિલ્પકામ ઘણુ' બારીક અને 
મતોહર્‌ છે. પણુ ચોરસ મુખાકૃતિ, મોટી આંખો, કોણી પાસેના ખૂણા, ઉથેળીનું 
ક્રેતરકામ, વાળની શોલી વગેરે આ સમયતી કલાનાં લક્ષણુ દશાવે છે.૨* 


રાગુજય પહાડની ચોમુખજીની ટ્રક પર આવેલ ચોમુખજીતા મદિર કૈ 
ચતુમુંખ પ્રાસાદતા વિશાળ ગર્ભગૃહમાં ચારે બાજુધા કલામય કેતરણીવાળા 
આરસના ૬૦ સે, મી. ઊચા સિહાસન પર ચાર દિશામાં માં રાખીને પદ્માસનમાં 
બેઠેલી અદિતાથતી ૩-૩ મીંટર ઊચી ચાર્‌ ભવ્ય મૂરતિ આવેલી છે તેમતી બ્રમર 
પર રત્નો તથા છાતી, ખભા અને ગોઠૅણુ પર સોનાનાં પતરાં મટેલાં ષે, કેટલીક 
વાર્‌ સુકુટ પણુ પહેરાવવામાં આવે છે. આ મૂતિ'એ પર્‌ સ. ૧૬૭૫(ઈ, સ. 
૧૬૧૯)નો લેખ છે. આ મંદિરના અ'તરાલના ગોખમાં પાષાણુની તાનીમોટી 
અનેક પ્રતમા વિરાજમાન છે.૫3 

શગઞુજય પહાડ ઉપર ડાબી તરફ બીજી પણુ* એક આંદીશ્વર ભગવાનતું 
ચેમુખ મદિર આવેલુ છે, આ મ'દિર ૨૧ સિંહ, ૪ યે।!ગિની, ૧૦ દિફૂપાલ, 
જન મૂતિઓથી યુક્ત ચારે તરક સુ'દ દેવમુલિકાએ, ૩૨ પૃતળી અને ૩૨ 


૪૭૦] સઘલ કાલ [3૬. 


તારણુ વગેરેથી સુશે[મિત છે. ગભદ્દાર પાસે ગશરૂઠ તાભિરાજ તયા મરુદેરીની . 
મૂતિ'એ। દેખાય છે.1 ૨ 

આ ત્તિવાય પણુ શગુ'જય પહાડ પર નેમિનાથ શાંતિતાથ પાર્શ્ચતાથ ધર્મનાથ 
મુમતિનાથ વગેરે તીથ”કરેતાં બીજ અનેક મદિર આ સમયમાં ખ'ધાયાં. 
એમાં હજારોની સ'ખ્યામાં આ કાલની જેત મૂતિએ। સમ્રહાયેલી છે. 


અમદાવાદમાં ઝવેરીવાડની સ'ભવનાથનતી ખડકીમાં શ્રી સ'ભવનાયનું પ્રાચીન 
મ'દિર્‌ આવેલું છે તેના ભોંયરામાં સ ભવનાથતી પૂણુ કદ કરતાં પણુ વિશાળકાય 
પ્રતિમાં આવેલી છે. સફેદ આરસમાંથી ક'ડારેલી આ પ્રતિમા ખૂબ જ પ્રભાવે।* 
(પાદક છે, એની આસપાસ કલાત્મક દશ'તીય પાર્કર આવેલો છે. આ પરિકર 
કાઉસગ્મિયા અવસ્થામાં ઊભેલા ખે તીથ કર તથા બારીક કોતરણીયુક્ત સ્ત શો તયા 
ગ'ધર્વાદિ શિલ્પેથી યુક્ત તોરણુથી સુશે।ભિત છે, એતા પબાસણુની કોતરણી પણુ 
નમૂતેદાર છે. મૂતિ" નીચે સ'વત ૧૬૫૯(ઈ.સ. ૧૬૦૨--૩)તે! લેખ છે.32 

અમદાવાદમાં ઝવેરીવાડમાં આવેલી નોશાપધોળમાં જગવહ્લભ પાશ્ચતાથ 
ભગવાનનું મદિર આવેલું છે તેના ઊ'ડા ભૉંયરામાં શ્રીપારશ્ષ્તાય ભગવાનનો સફેદ 
આરસની ૧*૮ મીટર ઊચી પદ્માસતસ્થ પ્રતિમાં સ્થાપેલી છે. સુ દર કલામય 
મુખમુદ્રામાંથી હાસ્ય નીતર્યા કરતુ' હોય અને એ દશકના હંદ્યતે આહૂલાદિતિ 
કર્યો કરતુ હોય એમ્‌ લાગે છે. પબાસણુની કે।તરણી પણુ કલાત્મક છે, આ મૂતિ 
સ'. ૧૬૫૯( ઈ.સ. ૧૬૦૨-૦૩)માં ગ્રતિકિત કર્યાના લેખ છે. તોચે ગભઠ્દારમાં 
ઊતરતાં છત ઉપર્‌ પૂન્નનાં ઝાંઝ-પખાજ વગાડતા ભક્ત-શ્રાવકો તજરે પડે છે, 
જે મુધલ કલાતા પ્રતીક જેવા છે. ** 

મુ'ભારિયા(આરાસણુ)માં પ્રાચીન જેન મદિરસમૂહમાં સોથી મોટો તેમિન 
નાથપ્રાસાદ છે. તેમિનાથ ભગવાનની પ્રાચીત મૂર્તિ (૧૨ મી સદી) ખ ડિત થવાથાં 
ઈ.સ, ૧૬૧૮ માં મુનિ શ્રોવિનયદેવ્સુરિજએ નેમિતાથજીતા નવી મૂતિતી પુનઃ- 
પ્રતિટા કરાવી હોવાને એના ૫ર લેખ છે. સફેદ આર્સતી એ ભવ્ય પ્રતિમા છે. 
નેમિનાથજી પદ્માસન અવર્થાર્માં ખેઠેલા છે, આ 1સવાય ત્યાંનાં મહાવીરસ્વામી 
તથા પાર્શ્ચનાથતાં મ'દિરોમાં પણુ મૂછીતાયકતી પ્રતિમાઓતી પ્રતિ મુનિશ્રી 
વિજયદેવસૂરિએ આ સમયમાં કરાવી હતી, ૧૫ 


તીર્થધામ થગુ”જય પર વાધણુષોળમાં પ્રવેશતાં જ અમીઝરા પારશ્ર નાથજનું 
રેરાસર આવે છે, જેતા મૂળા નાયક તરીકે અમીઝર। પાશ્રજનાથજ બિરાજમાન છે. 
કાળા આરસમાંથી બનાવેલી આ પ્રતિમા પ્રભાવશાળી લાગે છે. મસ્તક પર સાત 
ફરેણુવાળા નાગની પાટલી નીચે સ. ૧૭૯૧(ઈ. ૧૭૩૪-૩૫)ને લેખ છે. 


૧૪ અુ”] રિસ્પફાતિએ _ | ૪૭૧ 
૨. હિ'દુ-જેન ધાતુ-શિદ્ધો 

વડોદરા મ્યુઝિયમમાં ૧૬ મી સદીના ઉત્તરાધની એક મહિષાસુરમાદિનીતી 
અજભુજાવાળી સુદર પ્રતિમાં સચવાયેલી છે. એના દયમાં ખડૂગ ગદા પાશ 
ત્રિથલ ઢાલ ખટ્વાંગ કપાલ અતે મદ્િયમુ'ડ ધારણુ કરેલા છે. સિહ પાસે. 
ત્રિભ ગયુક્ત ઊંભેલાં દેવી ત્રિશૂળથી મહિષાસુરતે વધ કરતાં જણાય છે. 

ખેડષ્હ્માના ભ્ધાછ મ'દિર્તા ગભ'ઝૃઉમાં કેટલીક ધાતુપ્રતિમાએ પડેલી 
છે, જેમાં મહિષર્માદ્તી વિષ્ણુ તથા દીપલદ્રમીનાં સુ'દર શિલ્પાતે1 સમાવેશ થાય 

છે, મદિષમદિતીએ દસ હાથમાં પર્‌ પરાગત આયુધ ધારષુ કરેલાં છે. દેવી ત્રિભગ 

અવસ્થામાં અસુરતા વધ કરતાં જણુ।ય છે. વિષ્ણુની પ્રતિમાર્માં ચતુભુજ દેવ. 
સમભ'ગ સ્થિતિમાં ઊભા છે. એમના જમણા હાથમાં ગદા અતે પદ્મ અને ડાબા. 
હાથમાં શખ “મને ચક ધારણ કરેલાં છે. મસ્તક પર્‌ સાદો મુકુટ છે. પાંછળ 
સાદો તોરણાકાર પરિકર્‌ છે, દીપકન્યાતું દેહલાલિત્ય ત્રિભ ગમુદ્રામાં ખીલી ઊઠયુ' 
છે, જમણે! હાથ દીપ્ક ધાર્‌ણુ કર્યા હોય તેવી રિર્યાતિમાં છે ને ડાખે। હાય કમર 
નીચે લટકતો રાખેલો છે. આ ત્રણેની પ્રતિમાએ.માં સાદે મુકુ#, કાનનાં વલયાકાર 
મુ ડેળી, દાદી પાસેથી ત્રિકોણાકાર અને એક'દરે ચોરસ સ્વરૂપને ચહેરે। વગેરે જેવા 
મળે છે, જે આ સમયની કલાતાં લક્ષણ દર્શાવે છે. 

અમદાવાદના દે!શીવાડાતી પોળમાં આવેલા નેટવરલાલજીના પ્રસિદ્ધ વૈ'ણુવ 
મ દિરમાં શ્ૌકૃપ્ણુનાં વાભન્ન સ્વરપોતી વિત્તળતી અનેક ધાતુપ્રતિમાએ! સચવાયેલી 
છે, એમાં લાલજી વેણુગેાપાલ અને રાધાકૃષ્ણુની ત્રણુ સુ'દર સેવ્ય પ્રૉતિમાઓને॥ 
સમાવેશ થાય છે. બાળસ્તરૂપ લાલજી ભાં ખરભરિયા રસ્્થાતિમાં બેઠેલા છે (આ. ૪૫). 
ખે પગ અતે એક હાથ જમીન પર ટેકવેલા છે તે એક હાથમાં લાડું રાખેલો! છે. 
આ સ્વરૂપતે “લાડુગોપાલ' પણુ કહેવામાં આવે છે, માથે ગોળ ટોપી ઘાટતે; કૂમતા- 
વળે મુકટ ધારણ કરેલે। છે, વેણુગાપાલ (આ. ૪૬) પગે આંટી પાડીને ત્રિભ ગમાં 
ઊભેલા છે. તેએ જમગી તરક બસી રાખી ગગાડતા હોય એમ લાગે છે, 
એમણે સાદો કિરીટમુકુટ ગોળ કુ'ડળ અને ઘૂ'ટણુ સુધીનું કટિવસ્ર ધરણુ કરેલ 
છે, રાધાકૃષ્ણુની પયુ આ જ રવરૂપની પ્રતિમા છે (આ. ૪૭). ડૃષ્ણુતી ચ્થિતિ 
ઉપર્‌ વહુ ત્યા મુજબ્‌ બ'સીવાદકની છે, બાજુમાં રાધાજ છે, આ બતે પ્રતિમાએ- 
વેહુગોપાલ અને રાધાકૃષ્ણુ-તી મુખાકૂતિઓ ખીખાઢાળ લાગે છે, આ કાલમાં 
મનુષ્યાફતિએ વાળાં શિહ્પે।ના--પછી એ દેવ-દેવી હેય, ચામરધારીં હોય કે દીપ- 
કન્યા હોય, પરતુ સહુના ચહેરા એકસરખા જેવા મળે છે. એમાં ખાસ ફેરફાર જેવા 
મળતો નથી. આમ ખીબાઃહાળ ચહેરા ચોરસ અતે વલયાકાર્‌ મુ'ડલ આ કાળની 
ધાતુર્પ્ાતિમાઓનું મહરવતું લક્ષણુ છે, જે અહી જેવા મળે છે. 


૪૭૨] મુધલ કાલ ફૂ 1% 


અમદાવાદના લાલભાઈ દેલપતભાઈ વિદ્યામ દિરના સ ચહમાં (દિમ બર) પાશ્ર* 
નાયતી એક પદ્માસતસ્ય ધાતુપ્રતિમા સુરક્ષિત છે. પ્રતિમાંતું પતાસણુ (ગાદી) 
તવમ્રહુ પદ્ઠેકા તથા આં પાડીને ખેઠેલા ખે સપનાં અધશિલ્પોથી સુશેભિત છે. 
પાશ્રનાથજતી બ'તે તરફ ધરણેદ્ર અને પદ્માવતીનાં ખે સુ'દર -લધુશિહ્પ કરેલાં 
છે, પબાસણુની પાઠળના ભાગમાં સ'. ૧૬૫૮( ઈ.સ. ૧૬૦૧-૦૨ )નેો લેખ 
છે, પ્રતિમાનું માપ ૧૩*૫૪૮ સે.મી. છે. 


એે જ સંસ્થામાં એકલ મહાવીરના તામે આળખાતી મહાવીરસ્વામીની 
પદ્માસન-વિરાજિવ્ત ધાતુતી સુ'દર્‌ પ્રતિમા આવેલી છે તેના લ બગોળાકાર કાન 
કલામય રીતે ખભાતે સ્પર્શે છે (આ, ૪૯), મુખાફતિ સોમ્ય અને ધ્યાન મુદ્દામાં 
છે. કમર્‌ પરને ચાંદીતો સાદો ક દોરે પ્ાતિમાં જેતે શ્વેતાંબર પંથની હોવાનું 
સૂચવે છે. કર્બહ્ધાવસ્થામાં રહેલાં આંગળાં ખંડિત છે. નીચે પાટલી પર્‌ સ. 
૧૬૯૭(ઈ.સ. ૧૬૪૦-૪૧ )ને લેખ છે, પ્રતિમાનું માપ ૧૨*૫%૯ સે'.મી. છે, 


એ સ'સ્થામાં બીજી પણ પારશ્ચતાથછતી એક ઊભી કાઉસગ્ગ ધાવુર્પ્ાતમા* 
સુરક્ષિત છે, જે તદ્‌ન નાના કદની ૬*૨%પ સે.મી, માપતી છે. પગનો પાનીઓ 
ખત થર્ઈ ગયેલી છે. મસ્તક પરે તાગની છાયા છે. પ્રતિમા ૧૭ મી સદીના 
પૂર્વાધતી જણાય છે. 


વડે!દરા મ્યુઝિયમતી પ્ન્ડિયન આટ ગૅલરીમાં સ'ભવનાથની પિત્તળની ધાતુ- 
પ્રતિમાં સચવાયેલી છે. એના પરિકરતા પાછળના ભાગમાં વિ.સ. ૧૭૦૬ /(ઈ,સ, 
૧૬૪૯-૫૦)ને। લેખ છે. સુખાસતમાં બિરાજેલ સ'ભવતાથની સૌમ્ય મુખાકૃતિ અતે 
પાઠળને। કલાત્મક પરિકર્‌ દ્શતીય છે. નીચે પાટલી પર અક્ચતું લાંછન છે. 


અમદાવાદ-ઝવેરીવાડના એક જેત મ'દિરેમાં કલાત્મક પરિકર (પ'ચતીથા)માં 
પદૂમાસતસ્થ તીથ”કર વિમલતાથની પ્રતિમા (આ. ૫૦) આવેલી છે. એમની ફમર્‌ 
પર્‌ ચાંદીનો ક'દોરે। છે, પચતીષ્થીના સ્ત'ભોમાં ખે પદ્માસનસ્થ અને ખે ફા3ેસગ્ગ 
મુદ્દામાં તીર્થ'કરેનાં લધુશ્િલ્પ કડારેલાં છે. એતું તોરણ હસ્તિ-યુગ્મ, ખે ગ ધરવો, 
મયૂર વગેરે શિલ્પોથી સુશોભિત છે. તીચેતું પષાસણુ પણુ જુદી જુદી આકૃતિઓથી 
સુશોભિત છે, પચતીર્થી પર સ. ૧૭૦૬(ઈ.સ, ૧૬૪૯-૫૦)ને। લેખ છે. 


વડોદર મ્યુઝિયમમાં ૨૩ મા તીથકર પાશ્રનાચની પિત્તળની ધાતુપ્રતિમા 
સચવાયેલી છે. પાશ્ચનાથ પદ્યાસન લગાવી પ્યાતસ્થ મુદ્દામાં ખેઠેલા છે. મગ્તક પર 
નામની છાયા છે, એમની જમણી બાજુ ગજ્સુખ પાશ્ચ યક્ષ છે, જેણે ખે હાથમાં 
સર્પ અને બીજ ખે હાથમાં ફળ અતે નયૂલ ધાર્‌ણુ કર્યાં છે. ડાખી તરક યક્ષી 


૧૪ સુ"] સિ્પફાતિએ [૪૭૦૩ 


પદ્માવતી (રાજમાન છે. એમના હાથમાં પાશ અ'ઝુશ કમલ અને ર્‌ળ છે. 
સમપ્ર પ્રતિમા' પરતો કલાત્મક પરિકર છે. આ પ્રતિમા ૧૮ મી સદીના પ્રાર.ભની 
જે. ગુજરાતમાં પાશ્ચ નાથતી ધાતુપ્રતિમાએ  સે'કડેની સ'ખ્યામાં ઉપલખ્ધ છે. 


ધાર્મિકેતર ધાતુ-શિલ્પે।માં દીપલદ્મી કે દીપકકન્યા, ચામરધારી અને ચામર- 
ધારિણી વગેરે પ્રકારનાં અસ'ખ્ય શિલ્પ આ કાલનાં મળે છે તે પૈકી વડોદરા 
મ્યાંઝયમમાં સ મહાયેલાં ડેટલાંક શિલ્પ નોંધપાત્ર છે : 


(૧) ચામરધારી પુરુષનું શિહ્પ મુધલ કલાતેો ઉત્તમ નમૂતે। છે (આ. ૫૧). એના 
'માથા પર મુધલ ઢબની પાઘડી પહેરેલી છે. અ જ પ્રકારે દીપકન્યાના શિહ્પમાં પણુ 
માથે મુધલ હબતી પાધડી જેવા મળે છે (આ. પર). બ'તેનાં વસ્ત્ર પણુ મુધલ અને 
મારવાડી વલણુતાં ઘોતક છે. આ રિહ્ય ગુજરાતના કલાત્મક ધાતુકામના 
-તમૂતારૂપ છે. એમતો સમય ૧૭ મી સદીતે। ઉત્તરાર્ધ ગણવામાં આવ્યે! છે. 

(૨) આ સમયતી અણુદિલવાડ--પાટણુની ચામર્ધારિણી( આ. ૫૩ )ની 
પણુ એક કલાત્મક ધાતુમ્રતિમાં અહીં સ ગ્ૃહીત છે. સામાન્ય રીતે મુખ્ય દેગ 
પ્રતિમાની આસપાસ ચામરધારી પુરુષ કે સ્રીની પ્રતિમા કે એમને સ'બહ પ્રતિમા 
ગોઠવવામાં આવે છે. આ ચામરધારિણીનો ચામરવાળા ડાબે] હાથ ઊચો છે. 
ામરને બીજો છેડે! કલાત્મક રીતે એતા મુકુટ સાથે જડેલો છે, જમણે હાથ 
દીપક ધારણુ કરવા તત્પર હેય એ રીતે રાખેલો છે, અહી' એના પગ ગોપાલન 
ગુદ્રામાં (આંટી પાડીને) રાખેલા છે. ડાબા ખભા પરથી ઘૂ ટણુ સુધી લટ્કતુ' ઉપવસ્્ર 
“અને કલામય રીતે પહેરેલુ' કાટિવસ્ર એની સુંદરતામાં વધારો કરે છે, પર્ણાકાર 
સુખાકૂતિ અને મોટી આંખો આ સમયતી (િલ્પકૃતિએનાં લક્ષણ દર્શાવે છે. 
“એના રચના ૧૪ મી સદીનાં મધ્ય ભાગમાં થયેલી જણાય છે. ૨ 

(૩) ૧૪મી સદીના અંતભાગતી પાટણુ-અણુહિલવાંડ વિસ્તારમાંથી મળેલી 
'દીપ-કન્યાએની જોડી પણુ આ મ્યુઝિયમના સ મહમાં છે. એમાં બતેની તાજુક 
રેહયષ્િ, લાંત॥ા પગ, નાતું માથું, પીઠતો ભાગ હાંકતું માથા પરતું એહણુ, પગતી 
'થૂ'ટીથી સહેજ ઊચે! ચણિુયે!, કમર્‌ સુધી લટકતે। ચોટલો, વગેરે જતાં એ સ્થાનિક 
લે!કકલાનું પ્રતિબ બ પાડે છે. એમતાં વસ્ત્રો પર્‌ મુધલ ભાત કૉતરવામાં આવી 
“છે. એમતો ઊચો અતે મજબૂત બાંધો જેતાં એમનું વ્યક્તિવ જાજરમાન લાગે 
'છે. એમણું ખે હાથ દીપક ધારણુ કર્યા હોય એવી રિયિતિમાં રાખેલા છે. 
'દીપકન્યાખએ10ાતી આ જેડી ગુજરાતની લેકકલાન1 નમૂનારૂપ જે. 1૬ 


(૪) પિત્તળનું એક મોટું કલાત્મક દીપવૃક્ષ પણુ અહી' પ્રદશિ*ત કરવામાં 
આવ્યુ છે. મયૂરાકાર પાયાવાળા અષ્ટકોણુ બાજઠ પર હાથીની પીડિકા 


૪૩૪ ) સુધલ કાલ બ. 


પર એતે ગોઠવવામાં આવ્યું છે એને દીપ્લટ્મી, મયૂરનાં અતેક લધુરિલપ અને 
દીવીઓથી સુશેભિત કરવામાં આવ્યું છે. લગ્નડેસગે કૈ ત્વરાત્રમાં ગરબી. 
સમયે તેમજ દિવાળી જેવા તહેવારે1માં ગુજરાતમાં આવી દીપમાળ પ્રગટાવવાને।- 
રિવાજ ચાલ્યે! આવે છે. 


સોરાષ્ટ્રમાંથી મેળવવામાં આવેલો ને ૧૨૦ સે',મી, ઊંચો અને ૮૫ સે',મી.. 
વ્યાસનો એક 1પ્ત્તળતો દાબડે દિહહીના નેશનલ મ્યુઝિયમમાં પ્રલ્યિત. 
કરવામાં આજ્યા છે (આ. ૫૪). એને પૂરતાં પનિદા?નાં છ શિલ્પોથી સુશોભિત 
કરલે! છે, પનિહારીનો ચહેરે ગોળાકાર પણુ ઉપર-નીચેચી સહેજ દબાયેલો જેવા 
મળે છે, વળી મે।ટી આંખો, બાંયતાળુ' કાપફ, સાદો પણુ ધેરવાળે ઊચે ઘાઘરે, 
સાથાતા પ્રમાણુમાં નાનું ખેઠુ' વગેરે સૌરાષ્ટ્રતી સ્રીતાં વિશિષ્ટ નૃવ'શીય લહ્યાય 
દર્શાવે છે. કાડી લોકોમાં લગ્ત વખતે આવા મેટા દાબડામાં કરિયા4રતો સામાન 
ભરીને દીકરીને આપવાને] રિવાજ હતો, આજે પણુ એ રિવાજ ચાલુ છે. આ 
દાબદાતી બનાવટ ૧૮ મી સદીતા પ્રારંભની માનવામાં આવી છે, ૨૯ 


આ પ્રકારે સોરાષ્ટ્ર અને ચુજરાતમાં અનેક ઝ૯ઉપષે।મી વસ્તુએ રાચરચીલું 
વગેરેને વિવિધ પ્રકારતી માન4 પશુ-પક્ષી તેમજ ભૌનિતિક આકૃતિએ। વગેરેથી 
શણગારવામાં આવત!. 


આ સમયમાં અતેક પ્રકારનાં ધાતુશિલ્પ મુજરાતનાં જેન મદિરે!, વૈષ્ણુવ' 
મ'દિરે। તથા અન્ય હિ'દુમ દિરોમાં, સસ્ધા-સ મ્રફાલયે1 તેમજ વ્યક્તિગત સપ્રહોમાં 
સચવાયેલાં છે, જેમાં વર્ડેદરાનું બરોડા મ્યુઝિયમ, વલ્લભ 1વદ્યાનગરતું સરદાર પટેલ 
યુનિર્વાસિ ટી મ્યુઝિયમ, કચ્હન્ભૂજનું મ્યુઝિયમ, અમદાવાદનું લાલભાઈ દલપતભાઈ 
પ્રાચ્ય વિધામદિર, અમદાવાદ પાટણુ અને ખ'ભાતનાં જેન મંદિરો અને ભડાર! 
અમદાવાદના દોશીવાડાની પોળતું વૈષ્ગુવમ દિરતે। સ ત્રડ ષ્યાત ખે'ચે એવે છે.. 
આ ઉપરાંત ખાનગી વ્યક્તિઓના સંગ્રહમાં પણુ દેવ-દેવીગો।, દીપકન્યાએ।, પસુ--- 
પક્ષોના આકારની સાંકળવાળા લટકતા દીપે!, કલાત્મક રિહ્પોવાળી હી ચકાની 
સાંકળા ધૂપદામી અતે અરતીએ। અને ખી ધરવપર્‌ાશની અનેક કલાત્મક ચીજ-- 
વસ્તુએ જ્નેવા મળે છે. 


3, હિ'દુ-જેત કાષ્ઠં-શિલ્પેો 
પાટણુના વાડીપાર્શ્્નાથના ભ દિરતી રચના સમયે ( ઈ.સ. ૧૫૯૪-૯૬ ) 
સ્થાપઃયતા ભ્રાગરૂપે વિવિધ ગ્રેકારનાં સુદર 1શલ્પેથી સુશેભિત ઘૂમટવાળે। 
લાકડાનો એક કલાત્મક મંડપ ઊભે કરેલો હતે, જે આજે ન્યૂચોક ના મેટ્રોપોલિટન 


દ્વિ 


૧૪ ઝુ] સિક્પકફૃતિએ! [૪૭૫૫- 


મ્યુઝિયમમાં સુરક્ષિત છે, આ મ'ડપ આ કાશની કાષ્ઠસેલીનો ઉત્તમ નમૂનો! છે. 
એના ધૂમટમાં શોભતાં શિદ્પોમાં ઉદિત પ્રકારની સુ'દર કોતરણીવાળા પદ્માકાર્‌ ૭ત,- 
ઘૂમટમાં ફરતાં સુર્સુ'દરીએનાં આઠ મદલ(0 14૯!) શિહ્પેો અતે વાહનયુક્ત. 
અર દિકૂપાલેાં શિટપ નજરે પડે છે, વળી ઝરૂખાતુ' કલામય તોરણુ (અ. ૫૫), 
એનાં ઉત્તરંગ પર્‌ પજ્માસનસ્થ તીયથકર, ખે સેંવેકા તેમજ નીચેનાં ભાગમાં . 
ગજલદ્દમી તયા સુરસુ'દરીએ। અને નૃત્યાંગગાએ।, મ'ડપના ગવાક્ષેમાં દેવ-દેવીઓનાં 
રિહ્પ વગેરેને! સમાવેશ થાય છે. મડપનાં આં શિહ્પ ગુજરાતી કલાના જીવ'ત. 
નમૂનારૂપ છે. પ્રતયેક શિલ્પ જીવત અતે ગતિશીલ લાગે છે આ શિલ્પોનાં 
વસ્રપરિધાન, અલ'કાર, મુકુટતો આકાર, એમના પરતું રગકામ વગેરે ખાબત્તમાં 
ગુજરાતની પરપરાગત કલાની અસર ઝાંખી થતી જેવાં મળે છે. ૨* 


આવે! જ લાકડાનો એક કલાત્મક મ'ડપ વડેદરા મ્યુઝિયમમાં ઈ.સ. 
૧૯૪૭ ચૌ સ'મ્રહાયેલે! છે. એ મૂલત: જૂતા વડેદદરા રાજ્યેતા શિતેર વિરતારને। હોય - 
એમ માતવામાં આવે છે. મ'ડપની રચના અતે એના ભાગ ન્ેતાં એનો રચના કોઈ 
એક જ સમયે થયેલી જણાતી તથા, પરતુ ૧૬ માંથી ૧૮મી સદી દરમ્યાન નિમિત. 
થયેલ [વવિધ ભાગોતે જોડીને એ ઊભે! કરવામાં આવ્યો છે. આ મડપ કોઈ 
જેન મ દિરતા સ્થાપત્યતો ભાગ હતે. આ મડપતાં સુખ્ય શિહ્પે।!માં રર મા 
તીથકર્‌ તેશમિનાથને લગ્નોત્સવ, વૈેશવ-સ સાર-ત્યાગ અને એમના વરશોદાતતે।. 
મહોત્સવ, જેતાચાયતી શોભાયાત્રા અતે જેતસમાજ દારા સ્વાગત, વિર્શ્ચાવેજય 
માટે નીકળતા ચકવતી રાજ (ભરત)નાં શોભાયાત્રા વગેરે વિવધ કથાપ્રસ'ગ . 
કલાઃમક રીતે આલેખી કાષ્ઠ શિલ્પર્પદેકાએનેો સમાવેશ થાય છે, ઉપરાંત 
મ'ડપતા મુખ્ય ધૂમટતા ખૂયા પરતાં સુરગસુદરી અને ગાથયકાએનતા શિલ્પ. 
ઘૂમટમાં વગ્ચે ગૂલતાં ચાર કિનરીએ!તાં રિહપ, લલિતનિભગમાં વેણુધર 
શ્રોકૃષ્ણુતું મનોરમ શિલ્પ, બ'તે બાજુ એકએક સેવિકા અતે એકએક ગજયુક્ત- 
લદ્દમી, દેવાંગનાએ ગધવૌ ગાવિકાએ દિરફૂપાલે સાધુ કાવક યહ્ષુ-યહએ! 
વગેરેનાં શિહ્પેનેો પણુ એમાં સમાવેશ થાય છે. પુષ્પાંડિત આકૃતિએ, મુધલ. 
અસરવાળી કમાને અને પરાપક્ષીએનાં શિલ્પ પરુ કલાત્મક રીતે ક ડારવામાં. 
આવ્યાં છે. 

આ મડપતા વિવિધ ભાગોનું નિર્માયુ જુદા જુદા સમયે થયુ' હોઈ એનાં. 
રિ૯પ-સ્યાપત્યમાં ગુજરાન રાજપુતાના અતે મુધલ વગેરે રૌલીએ!ને। સમ-વય થયેલે।- 
છે, સુરસુ'દરીએ અતે ગાવિકાઓતાં વસ્રાલ'કાર્‌ અતે વાજિ ત્રો! પર મુધલસૌલીની 


સ્પષ્ટ અસર જેઈ શ્રકાવ છે. પરપરાગત કિરીટ કે કર'ડ-મુકુટને બદલે એક કાનથી 


“૧૭૫ ] ' સુષલ'ડાલ (ર. 


ખીજ કાત સુધી ગોળાઈવાળા અને એના પર સુદર તોર્ણાકાર રૂપાંકતવાળા 
મુકુટ ધ્યાન ખે'ચે એવ! છે. મુધલ શેલીમાં ચિત્રોતાં -ખાસ કરીને શ્રીરૃષ્ણ્નાં 
ચિત્રોમાં મુકટ પર આ પ્રકારમી ભ્રાત જેવા મળે છે, પ્રાચીન ગુજરાતી શેલીમાં 
“'પખવાજ બ'સરી વગેરે પર'પરાગત વાજિ'ત્રે જેવા મળે છે, જ્યારે અહી 
ગાયક-ગાવિકાએના હાથમાં શરણાઈ ત'બૂર તબલાં વગેરે નવીન વાજિ-્રે 
જેવા મળે છે. વસ્તેમાં પણ મુધલ પોાશાકની અસરવાળા પાયજમા અને ઘૂ ટશુ 
સુધીનાં રકટ', લટકતી સેરવાળાં એરિગ, પાઘડી વગેરે તજરે પડે છે. માનવ" 
શિલ્પેની દેઠરચના તથ! હાવભાવમાં પણ પરિવર્ત્ત માલૂમ પડૅ છે. શિલ્પોમાં 
શ!સ્રીય વિધાનતા અશાત અતે લે।કકકછા તથા સ્થાનિક તત્ત્વાતી અસર વરતાય 
છે, દેહર્ચનામાં પ્રમાણમાપ જળવાયાં નથી, મે!ટા ચહેરા અને મોરી વિર્ષ્નારિત 
આંખો એ આ સમયતાં માતવ આયૃતિ કાઇ-શિલ્પોતી ગ્શિષતા છે.૨5 


વડોદરા મ્યુઝિયમમાં લાકડાની દ્ારશાખાતે। ઉત્તરાંગતા એક ભાગ સચવાયેલો 
'છે તેની રચના લગભગ ૧૪ મી સદીના પૂર્વાધ માં થયેલી છે. એમાં તેમિતાયતે! 
રાજિમતી સાથેનો! લગ્તાત્સવ અતે એેમતાં સ સારત્યાંમતા કથાતકવાળી કલામય 
'સુ'દર ક્રિહ્પપદિકા નજરે પડે છે. નીચેના ભાગમાં પલ્માસનસ્ધ સ્રાત તીય કરોતાં 
'રિદ્પ ક]તરવામાં આવ્યાં છે, છેક ઉપરના ભ્રાગમાં વિભિન્ત તબફાઓ માંથી 
પસાર થઈ તીથ કરનો અવસ્થાએ પહોંચતા તેમિનાથનું કરુષ્ામવ રિલ્પ, 
પાંખોાવાળા દેવતાએ।, વાજિ ત્રો! ધારણુ કરેલી સુરસુ દરીએ વગેરેનાં શિલ્પ ય્યાનપાંત્ર 
છે, આ કલાફકૃતને મૂલવતાં શ્રી ગોએત્સ જણાવે છે કે વ્યક્તિગત શિલ્પો તથા 
સામૂહિક શિહપે।તી રચનાની બાબતમાં કલાકારે લીધેલી છૂટ તાંધપાત્ર છે, આ 
જ[તિતાં કેટલાક રિહ્પે, જેવાં કે દેવતાઓના ઊડતાં ખે શિદ્પોની રચનામાં કલાકારે 
'સ્પષ્ટતઃ મખષ્વકાલીત કલામાંથા પ્રેરણા લીધી છે, જ્યારે ધામિક પ્રસગવાળી 
(શિલ્પપદ્કામાં આપુરુષોનનાં સુરવાલ જનમાં પાઘડી તથા અન્ય પહેરવેશ વગેરે 
અકબરના દસબાર્મ:નાં દરભારીઓના પે।!શાક જેવાં દેખાય છે, વાજિત્રો ધાર્ણુ 
કરેલાં બે દેવીએનાં પાંખોવાળાં [શલ્પ પણ મુધલકલાતી અસરવાળાં છે. આમ 
આ કૃતિમાં મષ્યકાલીન શાસ્ત્રીય શિલ્પસૈલી અને મુધલ શેલીના સમન્વય કરવાંતો 
રતુત્ય પ્રયાસ જોવા મળે છે,૨૨ 


અમદાવાદતી શામળતી પોળમાં આવેલું શ્રી પાર્શ્નતાથ મ'દર ઈ,સ ૧૬૫૩ માં 
'નિર્માણુ પામ્યુ' તેમાં લ કડામાં કોતરેલાં તીથ કરોનાં જન્મ-મહેત્સવાદિ દસ્યે। તેમજ 
પૂતળીએ। અતે કલાત્મક ટેકાખે નજરે પડે છે. કાષ્ઠકલાતી કારીગરીના ઉત્તમ 
“નમૂના તરીકે આ મદિર ખરેખર જેવાલાયક છે.૨૨ 


૧૪ મુ'] હિકહ્પફાતએપ [ ₹૭૪૭- 


૧૭ મી સદીતી પાટણુતી ગજલદ્દમીનાં સુ'દર શિહ્પવાળી અતે રગ 
કરેથી ત્રિકોણાકાર શ્ચરિલ્પપટ્ટિકા પણુ વડે।!દરા મ્યુઝિયમમાં સચવાયેલી છે, એમાં 
દેવીના અલ'કારે।, મૃકૃટ વગેરે પર મુઘલ કલાનાં તત્ત્વ સ્પજ જેઈ શકાય છે.૨૪" 


મદલ અને સ્ત ભશી્ષ પણુ સ્થાપત્યનાં મહત્વનાં અગ છે. આથી કારીગર એ 
એને પણ્‌ વિભિન્ન પ્રકારનાં શિલ્પો, જેગાં કૅ રૂલ વેલ અતે ભૌમિતિક આકૃતિએ।,. 
હાથી મોર જેવાં પ્રાણી-શિલ્પે! કે દેવાંગનાઓનાં શિલ્પ દ્વારા સુશોભિત કર્યો છે. 
ગુજરાતમાં મળી આવતા કાષ્ઠશિલ્પવાળાં મકાતે કૅ મંદિરોમાં અ! પ્રકારતાં- 
અતેક કલાત્મક મદલ જેવા મળે છે. એમાં હળવદતેા જૂનો રાજમહેલ, શ્રી ગૌતમ 
સારાભાઈતું હાંસે!લતું મકાત, ખેડાની શ્રી લદ્્મીરામ ધનેશ્વરની હવેલી વગેરેનાં 
સ્ત'ભશીષઃ તથા મદ્લે ઉત્તમ પ્રકારની વિવિધ આકૃતિએ,થી સુશોભિત છે, રેપ 

ખેડાની શ્રો લટ્દમીરામ ધનેશ્ચરતી હવેલીની દૂારશાખાતા ઉત્તરાંગ પર મધ્યમાં શ્રો” 
ગણેશ તથા આંજીબાજુ કલાત્મક ચામરધારિણી અનેં અભિષેક કરતા ખે હાથીઓનાં 
સુદર શિલ્પ તજરે પડે છે, ફૂલવેલની આકૃતિએ, કશાત્મક રોડલા તેમજ સુ'દર્‌- 
ભૌમિતિક ફપાંકનવાળી હત વગેરે પણુ ષ્યાન ખે'ચે છે. ૧૮ મી સદીના પ્રારભમાં. 
આ ઠવેલીની રચના થમેલી છે.૨૬ 

૧૮ મૌ સદીના પ્રારભમાં નિર્માષુ પામેલ પાટઢગુની એક હવેલીના ભાંગઃ 
- શિલ્પસ્થાપત્યતે] અદ્ભુત નમૂનો પૂરે! પાડે છે. એન સ્થાપત્યનું દરેક અગ-સ્ત'ભ 
શષ કુભી છત દ્વાર્શાખ મદલે! પાટડા વગેરે વિભિન્ન પ્રેકારતાં શિટ્પોથીઃ 
અને બારીક કોતરણીથી ભરપૂર છે, જેમાં હવા-ઉજાસ માટેનો નકશીદાર જાળીઓનું. 
કે!તરકામ કલાની ચરમસીમારૂપ છે, ૨૭ 

અમદાવાદમાં નીૌશાપાળમાં આવેલ જગવહલભ પશ્રતાથ મ દિરેનું સ્થાપત્ય 
હવેલી ગ્રકારવું છે. એતે આગળતે। ભાગ, ખાસ કરીત એની ખારીએ। વેલખુદ્દાનીઃ 
આરૂતિઓ તથા વિવિધ ડાકારનાં શિહ્પર્પાંફનોથી સમૃદ્દ છે, એના પાટડા પર 
હાયૉના મુખવાળાં શિલ્ધેોની સુદર પટ્ટો છે. ૨૬ 

અમદાવાદમાં રાયપુરમાં ધોબીતી પોળમાં આવેલા ડે. ચદકાંત શ'કર્લાલનાં: 
મકાનતી કલાત્મક બારી નોચે મયૂર-મુખસિલ્પોવાળા સુદર પદ્દેકા તયા પુષ્પાંકિત 
આકુતિઓાવાળી તોરણુકાંર પડ્દિકા કલાત્મક રીતે કોતરવામાં આવી છે. ૨૬ * 

સુરતના ચિતાર્માથુ દેરાસરતા વિભિન્ન ભાગ ઉત્તમ પ્રકારની કોતરણી » 
અને કાષ્ઠંચિલ્પાષી સપૃ& છે, એમાં પાશ્વતાયના અલ કૃત તોરણુવાળા ગવાક્ષ,. 
દ્વારશાખ મદલ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, આ શિલ્પ ૧૬ મી સદીના ઉત્તરાધ'તાં: 
જણુય છે.5” ર 


"જહ ] મુઘલ કાલ  %. 

આ જ સમયનું અમદાવાદતું [ચિતામાણિ પાશ્રતાથનું' મદિર્‌ પણુ અદ્ભુત 
'કાષ્ઠક્લાનો પરિચય આપે છે, એમાં પાશ્ચનાયના જીવતના પાંચ પ્રસંગ 'પચ- 
'કહ્યાણુક' આલેખતી શ્વિલ્પપટ્ટી મુખ્ય છે.33 

પાટણુના ૧૭ મી સદીતા એક જેત મ'દિરમાંથી જુદા જુદ્દા પ્રકારતાં વર્ધાઝ'ત્ર 
“વગાડતી સુરસુ'દરીએ અતે ગધર્વોનાં કૈટલાંક સુદર મદ્લ-શિલ્પ અમદાનતાદના 
શાંતિનાષ જેત મંદિરના વ્યવસ્થાપક્રેએે મેળવ્યાં છે. આ શિલ્પોતા મૃમુટ 
રાજપૂત-મુધ્રલ શેલીનાં ચિત્રોમાં દેખાતા મુકુટ જેવા છે (આ, ૫૬). એમતા મેટા 
ચહેરા અને કફાડેલી આંખે! તોંધપાત્ર છે. એમના હાથમાં તત્કાલીન લેક્ર-વાજિ બે! 
જેવા મળે છે, આ શિહ્પ ખરેખર કાષ્ડંકલાતા ઉત્કૃષ્ટ તમૂના છે.૨૨ 

પાટણુતા કાનશા પાડામાં જેડાજેડ આવેલાં ખે જેન મંદિરો પૈકી એકમાં 
એક મોટો (૧*૧%૨-૧ મીટર) માપતો કલાત્મક કાષ્ડપ્ટ્ટ દીવાલમાં જડી દેવામાં 
આવ્યો છે. ચુજરાતમાં આટલે! મોટે કાષ્ડું-પટ્ટ જવલ્લે જ જેવા મળે છે, જેતે! 
નિર્માણુકાળ ૧૭-૧૮ સદીને! ગણુવામાં આવે છેં, એમાં ઉપરના ભામમાં સમેત- 
પશેખર તીય અતે નીચે અષ્ટ પદતીથ નું કોતરકામ થયેલું. સમેર્તાશખરમાં ત્રણેય 
'દિક્ષામાં ફરતી ૨૦ 2ેક?ી તઘા ૨૦ દેવયુલિકા મૂૃતિએ સહિત કોતરવામાં 
આવી છે. વચ્ચે ત્રડવભદેવતી પ્રતિમાથી અલ કૃત ત્રણુ શિખરોથી યુક્ત સુશેભિત 
.જલમ્‌ દિચતું સુ'દર અને સુસ્પષ્ટ કોતરકામ કરવામાં આવ્યુ' છે, ઉપરાંત પહાડ 
પક્ષીઓ તદી સરોવર વૃક્ષો વનરાજીઓ, તપ કરતા મુનિએ, સમેતશિખર 
| -ચહતઃ-ઊતરતા યાત્રાળુખા વગેરેતું તાદશ અતે રમ્ય આફતિએથી ખીચોખીચ 
કડાર્કામ કરવામાં આવ્યુ છે, અજ્ાપદ પવત પણ્‌ ચોવીસ તીથ” કરે।તી ફરતી 
શિખરબ ધી દેવકૃત્તિકાઓથી ક્ષેભે છે. આ પરત આવતીકકર ઝપભદેવતી 
નિર્વાણુભૂ'મ હોઈ મ દિરને બદલે સ્તૂપ-રચતા બતાવી છે, જે તોંધ પાત્ર છે. ઉપરના 
“ભાગે ખે ચામરધારી ઇદ્દ બતાવવામાં આવ્યા છે. સ્તૂપતી જમણી બાજી તતુઃ 
વાઘ બળતો! દશમ્રોન રાવચુ અતે ડાબી બાજુ એતી પત્તી મ'દેદરીતે ભગવાન 
શાસે નૃત્ય કરતી બતાવી છે. તીચે સમરચકીત। પુત્રો તીયરહ્ષણાર્થે ખાઈ ખોદી રલ। 
છે, આજુબાજુ તપ કરતા મુનિએ બતાવાયા છે. આમ આ તીથપદ્ટ કાંકકલાતી 
ખહુમૂલ્ય કલાફાતિ ॥ે,23 

અ સિવાય પણુ ગુજરાતતાં મામો અતે નગરોમાં અનેક મ'દિરો હવેલીએ। 
'ચણુતરા મકાત વગેરે કાઇકલાથી સમૃહદ છે; જેમકે હળવદનો જૂનો રાજમહેલ, 
શ્વોધામાં આવેલું પીરબક્ષ ખોસમભાઈનું મકાન, પોર્બ'હરતો સરતાનજને। ચોરે! 
તથા જૂતે। દરભારમઢ, પાટય્‌નાં કુ ભારિયાપાડા અને ધાંધેરપાડાનાં જેતમ'દિર વગેરે 
૬ મી સદીનાં ઉત્તરાધ'માં બ'ધાયેલાં છે. જામનગરમાં વજુ કદોઈના ડહેલામાં 


૧૪ સુ*] શિક્પાાતિએ! '[ ૪૭૯ 


આવેલું મૂલચ'૬ પરસોત્તમ મહેતાનું મકાન, અમદાવાદ સાર ગપુરમાં આવેલ 
દારકાધીશ મદિરિ વગેરે ૧૭ મૌ સદીના પૂર્વાધષમાં બ ધાયેલાં છે, અમરેલીમાં નદી- 
કિનારે આવેત્ત મહ'ત કેશવદાસજનતું મદિર, પાટણુમાં કપૂર મહેતાના ડહેલામાં 
આવેલ જેત્મ દિર, અમદાવાદના સકી મહોલ્લાનું ડો,સૈયદના તાહેરનું મકાન, સોાજિત્રા* 
(જિ. ખેડા) માં પીપળ ફળિયામાં આવેલ શ્રી નરસિ હભાઈ ચુનીભાઈતું મકાન, 
ભરૂચમાં શુકલ રૈરીનું શ્રી ઝતતલાલ હીરાક્ષાલ શેલતનું મકાન, સુરતમાં લાલાઠાકે।રની 
પોળ તથા ઉત્તમરામની શેરીમાં આવેલાં નિત મદિર તથા ડે. જમશૈદજી લશ્કરી 
માગ પ૨ આવેલ શ્રી વેગરીલાલ જેકિશનદાંસ તથા શ્રી ચદ્રકાંત મગનલાલ વકીલનાં 
મકાન વગેરે ૧૭ મી સદીના ઉત્તરાધ માં બધાયેલ છે, જામનગરમાં મકીમવાડામાં 
આવેલ મકીમ સોમચ'દ કચરાભાઈતું મકાન, અમદાવાદ-ખાડિયાતી ધોખીની 
પોળમાં આવેલ શ્રી શ'કરલાલતાં મકાન, વળી ત્યાંતા સફી મહેોહ્લાતું શ્રી 
-અખ્દુલહુસેન નરૃદીનનુ' મકાન, કાલુપુર્માં કાછુશાની પેળનું શ્રો સોમચ'દભાઈ 
પરીખતું મકાન, ઉમરેડતી ત્રણુ પોળતો ર ગયે મહેલ, સુરતમાં રાણી તળાવ 
પાસેનું ત્રીમતી કુમૃદખહેન શાંતિલાલનું મકાત વગેરે ૧૮ મો સદીનાં પૂર્વાધ માં 
'આંધવામાં આવેલાં છે. અ બધાં મદેરે! હવેલીઓ અને મકાતેનાં જુદાં જુદાં 
સ્થાંપત્યકીય અગેૅ!, જેવાં કે સ્તંભ કુંભી શીષ' પાટડા ટોડલા દ્ારશાખા, 
મદલે ઝરૂખા! હત ગોખલાએ વગેરેમાં [વિવિધ પ્રકારે ગણપતિ આદિ દેત્ર- 
દેવીઓ ગધર્વા સુરસુદરીઓ પશુ-પક્ષીખાનાં સુદર શિલ્પ તેમજ જભ્ઞાતભાતની 
'ૂલવેલ અને ભૌમિતિક _આકૃતિઓાળી બારીક અતે કલાત્મક મજા 
છૂટથી ઉપયોગ કરેલે: જેવા મળે છે,2૪ 


/# પચ્થર અતે ડાષ્ઠતુ' જાળીકામ 


આ સમયના જળીકામમાં ગુજરાતના સલ્તનત કાલ દરમ્યાન વિકસેલી સુમ્લિમ 
“શૈલાતે! સ'સ્પશ સ્પષ્ટ રીતે જ દેખાઈ આવે છે, ઈડરતા પહાડતી રણુમસ ચે।કીના 
“રેત મ'દિરતી ન્નળીએ આ કાલતાં લાક્ષણિક દષ્ાંતર્પે ગણાવી શકાય. એમાં 
ચુસ્પાંકિત તથા ભોમિતિક આકૃતિઓ તાં સુરિલિજ રૂપાંકતેનો સમન્તય કરી કલાત્મક 
#ળીખોતી રચના કરવામાં આવી છે.3૫ 

કચ્છના કલાગ્રેમી રાજવી મહારાવ લખપતજના રાજ્યકાલ દરમ્યાન કચ્છતી 
કલાકારીગીરીતે ઘણું' ઉરોજન મળ્યું , કચ્છતા કલાધર રાર્માસિ& માલમની દેખરેખ 
“નીચે ભૂજમાં શ્રિહપ અતે સ્થાપત્યના! નમૂનારૂપ આયના મહેલ વૈયાર કરાવ્યો 
તેમાં ભેસીને મઠારાવે સાહિત્યસજ'ન કરેલુ'. આ મહેલની દ્દીવાલે। પરની ઉત્તમ પ્રકારની 
નકશીવાળી પત્થરની જાળીઓ ખાસ ધ્યાન ખે'ચે છે (આ. ૫૭). પૂણુ કુ ભમાંથી 


૪૮૦] જસુઘહ કાલ ધિ. 


નીકળતી સૂર્યુખીની ફૂલવેલતી ભાત તથા કમાનમાં સુ'દર્‌ કલાધર સયૂરન 
શિલ્પોથી આ જાળીઓ સુશોભિત છે. 

મુધક્ષ કાલમાં પથ્યરતી કળીએ કરતાં લાકડાની જાળીઓનું કોતરકામ વધુ 
બહોળા પ્રમાણમાં થયુ' તેતા અતેક તમૂના અ જે ઉપલખ્ધ છે. ઈ.સ. ૧૭૦૭૯ માં 
ખ્‌'ધાયેલ હળવદના રાજમહેલની દીવાલોમાં જડેલી લાકડાતી જળીખો। મુઘલ કાલના. 
પ્રારંભના જાળીકામતો સારો તમૂતે પૂરે પાડે છે. બારીક ભોગમિતિક આકૃતિઓ 
કોતરીને કલાત્મક રીતે એની રચતા કરવામાં આવી છે,3૬ 

પાટણુતા વાડી-પાર્શ્ચ નાથ મ'દિરતે લાકડાતો મ'ડપ. જે હાલ મેટ્રોપૌલિટન 
મ્યુઝિયમ ઓક્‌ આર્ટ, ન્યૂષાકમાં સચવાયેલો છે, તેની દીવાલો સુ'દર્‌ અને કલા- 
ત્મક ભોમિતિક આકૃતિઓ]ાળી નળીએની બનેલી છે. એતી એક દીવાલમાં વચ્ચેતા' 
ભાગમાં દેવ-દેવોએ તથા સુરસુ દરીએનાં શિલ્પ, ખારીક કોાતરણીવાળાં તોરણ. 
મદ્લે, માસ-પદ્દી વગેરેથી સુશોભિત કલાત્મક ઝરૂખે। આવેલો છે. સમગ્ર મંડપ 
આ કલાત્મક જાળીઓ થી શેભી રહ્યો છે, આંગળ જેયું છે તેમ અ મ'ડપનુ તર્મોણુ 
ઈ સ. ૧૫૯૪ માં થયું છે (જુઓ આ. પ૫). 

પાટણુમાં જુદ્ય જુદા પ્રકાર્તી ભાતવાળી લાકડાની જાળીઓથી યુક્ત એકઃ 
મકાનતી શ્રી બજસે નોંધ લીધી છે. પુર્ષ્પાકિન આકૃતિએ।, ભોમિંતક આકૃતિએ।, 
નરયુગ્મે॥, પક્ષી-યુગલે। વગેરે આકૃતિઓને આ મકાનતી કળીઓમાં કલાત્મક રીતે 
૬'ડ[ર્વામાં આવી છે. આ ઉપરાંત મકાનનું પ્રવ્યેક સ્થાપત્ય-અ ગ--દ્દાર્શાખ: 
ઝરૂખો બારીએ ગેખક્ષા મધ્લે। ટોડા વગેરે શિહ્પે અને બારીક કે.તરણીથ્‌ી 
ખીચોખીચ છે. એક ઇચ પણુ કે।વરણી વગર્‌ બારી રખાયો નથી. પાટણુ એ 
કાછકલાનું કે'ર હતુ', જ્યાં તે સિંદ્ધેતી ચરમસીમાએે પડંચી હતી. જેતો આ 
અદ્ભુત નમૂનો છે.” 

પ, મુસ્લિમ રૃપાંકન 

મુધલ કાલ દરમ્યાન ઈસ્લામી મથાયત્યતી જેમ ઇસ્લામી શિલ્પના ક્ષેત્રે પણુ. 
અવતતે થયેથી જે] મળે છે. અમાઉ મસ્જિદે અતે મક્બસમાં ભૌમિતિક અને 
પુષ્પાંકિત એમ બતે રૂપાંકતોતે! છૂટે હાથે ઉપયોગ થતે। તેમજ તેઓતું અકનઃ 
કલાત્મક અતે બળવાને થયેલુ” જેવા મળતું , પર તુ મુધલ કાલમાં રૂપાંકતોનું પ્રમાણુ 
ઘટી ગયેલુ” નજરે પડૅ છે. ઉપલખ્ધ રૂપાંકને!માં પુષ્પાંકત ગોષુ બનેલાં ને ભોમિ- 
તિક રૂપાંકન મુખ્ય બનેલાં જણાય છે. પુષ્પાંકતોમાં મુખ્યત્વે પદ્માકાર પ્રયોજાતા 
નવા મળે છે. રૂપાંકતામાં એક'દરે અગાઉતી શૈલીનું અતુકરણુ થયુ છે, પણુ 
અગાઉતો ભભકો વર્તાતો નથી, 


૧૪ સુ'1 કિક્પરૃતિએ [૪૮૧ 


અમદાવાદતી નવામ સરદારખાનતી મસ્જિદ અને તનવાબ સુજતખાનની 
મસ્જિદતા મિનારાના છેક ઉપલા ( ચોથા ) મજલાતી ટોચ પર્‌ ભવ્ય પદ્માફાર 
કરી એતી મધ્યમાં તાના કહતા ધૂમટ મૂકયા છે તેથી મિતારાતો દેખાવ સરસ 
લાગે છે, અલીખાત કાઝીતી મસ્જિદવી દીવાલે।માં ક'ડારેલા ગવાક્ષ મનોહર છે. 
એમાં વૃત્તાકારે ઉપર ચડતી વેલ્ષેમાં પ્રસવ પામતાં પુષ્પો અને પત્રેથી સુદર 
આયૃતિએ રચાય છે; અલમત્ત, આ રૂપાંકત સલ્તતતકાલીન ગવાજ્ઞે (આ, ૫૮). 
અતે જાળીઓતાં રૂપાંકને જેજું કક્ાત્મક અતે બળવાન નથી 

શેખ વજીદુદ્દીતનઃ ૬૨માહમાં બ'ને બાજુવી દીવાલે માં પ્રવેશત્રાન! દરવાજાઓ તે 
ફરતી નાના તાતા કદતી ચોરસ અતે લબયોરસ નળીખોા કરેલી છે. આ ન્નળીએામાં 
મુખ્યત્વે વૈવિધ્યપૂર્ણ ભો[મતિક ફયાંકત તજરે પડે છે. ખે મુખ્ય દર્વાજાખે! પર્‌ 
તોરણુ ક'ડારેનાં છે તે એ તોરણુતે બતે બાજુથી હુ'સ ધારણુ કરી રહયા હોય 
એવો ધાટ આપેલે! છે. દીવાલની છેક ઉપરતા ભાગમાં જૃત્તાકાર રૂપાંકતની એક 
આડી હાર કરેક્ષી છે, એમાં મુખ્યત્વે વિવિધ તારાકાર હ'ડારેલા છે, 

અખડ વાદતા તાતા એંઠુસતા રોજ માં કમરને જેરતી જાળીદાર પડદીમાં પુષ્પાંકન 
વિરૈષ જેવા મળે છે. 3૮ 


પાદટીપ 


૧. ર્‌. ના. મડેતા, “વડતગરતી રિલ્પ સમ દ્રિ, “આચાય વિજયવલ્લભસૂરિ સ્મારક 
મથ”, પૃ. ૬૩૭-૨૩૮ 
૨, 4. ર. 34201048, 6#/27//: 77 ૮###7% 27/2૪ ?- 64 
". 7877 , ૩. 68; તિ. ૦૦૯17, “116 [૦૩ 4001810481 ૨૮1101૫7૯5 01 €11]4:41', 
27/2/77 07 2 2847044 2785૮47 & /7/7%7ટ 0૮/૪૦) ” ( 8541770), 
1. ૪, ઇડ. 1-1. [* 40 
૪, રિ. પં. ઉદર, “ બતતંદ્ષરઉાલ્ષદ 161701૯5 21 8141141], 70ઘ/774/ ૦7 
7/42 2, 5. દ€0/12##£/3* ૮/ 777772, 1૧. 25, 0. 91 કિ. 
પ. કા. ફૂ. સોમપુરા, “કો કારકાધીશનુ' મ'દિર', “દ્રારકા સવસ'ગ્રહ”, પૃ. ૨૬૨ 
૬. ના કે. ભટ્ટો, “નારાયણ સરોવર, પૂ. ૧૧-૬૩; રામસિ'હ રાઠોડ, “કચ્છનું સ'સ્કૃતિ 
દરન”, પૃ. ૫૬-૫૮ 
૭, ક, ભ્રા. દવે, 'ગુજરાતનુ' મૂતિંવિધાન', પૃ. ૧૫૩ 
૮. ડૈ।. હરૅલાલ ગૌદાતી, 'જામળાજનુ' મદિર, ગોરો લ', “નૂતન ગ્રુજરાત'', ત!. ૬૪-૯-૬૯ 
૯. ડો. હરિલાલ ગૌદાની, “ કાકષ્મીરા મહાદેવ, વાડજની લદ્દમીનારાયણુની પ્રતિમા * 
જનસત્તા, તા. ૩-૩-૭૪ 
૬૦. ડૈ. હરિલાલ ગૌદાની, 'જેત મ'દિર, સાબલી', “નૂતત ગ્ુજરાવ', તા. ૬-૨-૭૦ 


જ્.-૬-૩૧ 


૪૮૨1 . ગયલ ઝલ ' [પ્ર 


1૧. 


દ, કૅ. શાગ્ની, ગુજરાતનાં તીર્યસ્થાને!', પૃ. ૨૬૬૯-૭૦; અ”. પ્રે. શાહ, જેન તીર્ય 
સવસ'ઞહ', ભાગ ૧, ખ્‌'ડ ૨, પૃ. ૧૯૬ 


૧૨, 80૫0685235, 77/7/0725 9/ ૭474077 /277, 0. 25 
13-૧૪. અ'. પ્રે. શાહ, ઉપયુક્ત, ભા, ૧, ખ'. ૧, પૃ. ૧૧ 
૧૫. ક. ભા. દવે, “અ'બેકા, કેરટેશ્વર અને કુ'શારિયા', પૃ. ૫૧-૫૫ 


૧૬, 


૧છી, 


૧૮. 


૧૯, 


૧૦. 


૨૬. 


૨૨. 


૨૩3* 


સારાભાઈ નવાબ, “ભાશ્તનાં જેનતીથે! અને તેમનુ” ફિલ્પ-સ્થાખ્ટ્ય', પ્લેટ ૨૨, ચિત્ર 9૨ 
ઉ૦લ7, * ?051-પ૯ંટકદ્ાં 5૦011101૯5 0 €10]47૧1', 721776, 101. 
1૬ 1$. ).-11, 9. 40 ી ન 
0૦૦૯૮?, ૦/7. 7., 1. 41 ઉ ૦૦૯?, “16 ”િતાઇ) &તૌદડ્ાાંર 301૯ 11 
014 0૫0]4141 50110દ01૯', 70૪77027 77 ૦૪7777 /25૮2/૮/7 57૮૮7), 
₹01. 1110 80. 115 ક. 

₹ 06૮૦7&દંપ્ટ #&1$ ',-#//2/77 77 47/7/07૮4 77/%50%/71, 2૮17 ૮/7, 
7૫0. 1, [,. 15 

25477૦, 1021. 9 91. 1-1, [0. 34 2.; 34. રિ. 318] ત પતંત્ર!, 61૪70777: 
7/5 4/7 7૮7777૪2, ૪». 64. 1. 1. 11111૮તાં, ૪૮૮ €૮7)/7₹ 0/7 6%/#- 
/€/ ', (#€૦) 8૪0- 46-47 

(0૦૯૬2, “ઉ0]ટ્તટ્રાં ૪૦૦૮-50101૫£૯” (30૪૯૯ દ્વાં 1531૮); 4554776, 
1૭1. 11, 38. 1-1; 11. ૨. 1123]010તદ1, ૦/0. ૮., 8. 65; 77૮૮, 0. 46 
77/૪7 101. *, ૪1. 1-1, ૪. 34, 01. 2 

અ. પ્રે, શાહ, ઉપયુક્ત, શા. ૧, ખ'. ૧, પૃ. 1૦ 


૨૪, 774770, 1૦. ₹ ૪91 1-1, ૪. 35, ૩1. 5 
૨૫-૨૬, ?#€૦, ૪0. 68, છાંડ 7%%&111-%2%1111 


રૃ. 


181તં., ૪. 69, 1. 711 810:૪2૯5$ «& €૦૫$€03, .4#૮/7/77/#7#'/ 477//78/₹ 


97 //07/7277 0૪/*7૮# ( 4770), ૪. 52, 81. &5%%11 
૨૮-૨૯. 17૮0, ૪. 70. 1. 1.51 ૩૦, 7/7, ૪. 47 01. 189511 


૩૧%, 


૩૩, 


૩૪. 
રૂપ, 


3૬, 
56* 


7876. 1. 72, 81. ઝા.1 ૩૨, 7874., 2. 74, ૪. ૯%11 

મુનિ ચરો!વિજયજ, “પાટણ્તા જેત મ'દિરમાંતો એક સુ'દર કાષ્ઠપટ ', “આચાર્ય 
વેજયવલ્લભસૂરિ સ્મારક મથ”, પૃ. ૧૭૪ 

ઉપરની માહિતી માટે જુઓ ?0 તા કોષ્ઠક 1 માં આપેલી જિલ્લાવાર માહિતી 


જયેન્દ્ર નાણાવટી તથા મધુસૂદન ઢાંકી, “ગુજરાતની ન્તલ-સમૃશ્ધિ”, કમાર. 
પુ. ૪૦, ખૂ. ર૯૪ 


એજન, પૃ. ૨૯૬, ચિત્ર ૨૦ ૩૭, 766, 9. 75, 8). ૯/1 


/7/7., . 44, 69, | 91. 211; 8ઇ:ટલ$ડ & €૦૫૩૯05, 74/77/06, ૪, 51, 
છા. %2&5&11 


કકરણ દય 


ચિત્રકલા 
૧, લધુથિત્રો 


ઈ.સ, ૧૫૭૩ નાં અ'ત ભાગમાં સુધલ સખ્રાટ અકબરે ગુજરાત પ્રાંત પર 
પોતાની સ'પૂણું સત્તા જમાવી ત્યારે ચિત્રકલાના ક્ષેત્રમાં ગુજરાતમાં લધુચિત્ર- 
કલ! પ્રચારમાં હતી. આ કલા રાજસ્થાન, ગુજરાત અતે સૌરાષ્ટ્રના જેન ઝાન- 
ભડારોતી હસ્તપ્રતેમાં જળવાઈ રહી હતી. આ કલાના કેટલાક નમૂના જેતેતર 
ઉસ્તપ્રતોમાં પણુ જઝવા્છ રહેલા જ્નેવા મળે છે. હસ્તપ્રતતી આ કલાને આપણે 
“જૈત સેલી? “અપભ્ર'શ શૈલી? 'રાજસ્થાન સેલી? કે “પશ્ચિમ ભારતની લધુ- 
ચિત્ર શેલી' તરીકે આળખાવીએ છીએ. તેંધપાત્ર હકીકત એ છે કે મુઘલ કાલમાં 
ગમા ચિત્રકલાએ “ગુજરાતી શૈલી' તરીકે આગવું સ્થાન પ્રાપ્ત ક્યું” હતુ. આ 
ચિત્રોનો મોટે! સમૂહ ચુજરાત, રાજસ્યાન અને સૌરાષ્ટ્રના સાતભ'ડારેો માં કે ચિત્ર 
શાળાએ માં ઉૈયાર્‌ કરવામાં આવ્યો હતે. અકબરના સમયમાં મુજરાતતા સ ગીતકારે!, 
ચિત્રકારો અને બીજા કલાકારો પે।.તાતે અલગ તારવવા માટે ( પોતાના નામતી 
પાછળ ) 'ગુજરાતી' શખ્દ પ્રયોજત। હતા, ૨ અકબરની [ચેત્રશાળામાં કેશવ ગુજરાતી, 
માધવ ગુજરાતી અને ભીમ ગુજરાતી પ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર હતા. 

આ સમયની મોટા ભાગની હસ્તપ્રતો કાગળની જેવા મળે છે. અગાઉ જે 
શિત્રે તાડપત્રેની હસ્તપ્રતો માં જવા મળતાં હતાં તે હવે કાગળની ઉસ્તપ્રતામાં 
વધારે વિકસિત સ્વરૂપે જેવાં મળે છે. તાડંપત્રનું સ્થાન કાગળે લીધાનો સમય 
આશરે ઇસવી સતતી ૧૫ મી સદીને અ'કાય છે, &ાગળ પર અ કિત યયેલી શુદ્ધ 
ગુજરાતી ચિત્રકલા લગભગ બસે! વર્ષ" સુધી ટકી રહેલી જેવા મળે છે, ઈસવી- 
સનની ૧૬ મી સદીથી મુધલ અને રાજપૂત ચિત્રકલાનતે વિકાસ થતાં એ એમાં 
લુપ્ત થઈ ગયેલી જેવા મળે છે, 

ગુજરાતી કલાકારોને પોતાની ચિત્રકલાની અભિવ્યક્તિ માટે કાગળનું સાધન 
પ્રાધ્ત થવાથી ચિત્રફલાતું સ્વરૂપ પણ્‌ કૅગુ' બદલાયું તેને! ઇતિહાસ આ ખસે 
વષની ગુજરાતી ચિત્રકલા પૂરે! પાડે છે. તાડેપત્રોમાં ચિત્રાલેખત માટે કલાકારોને 


૪૮૪ ] મુઘલ કાલ [ પ8. 


લ'બાઈ કરતાં પહેળાઈમાં જ પોતાતી કલાને અભિવ્કત કરવાતી ફરજ પડતી 
હતી. માત્ર ૦-૦૫ કે ૦:૦૮ મીટરની પહેોળાઈમાં તેને પોતાના ચિત્રનું આયે।જન 
કર્બુ' પડતું દેતુ ] પરિણામે તાડપત્રોની ચિત્રકલામાં એ મત મૂકીને પેઃતાના 
વિષયની વિગતો ઉમેરી શકતે ન હતો! હવે આ ગાળામાં ન્યારે 
કાગળ સુલભ બન્યો! ત્યારે એને મત મૂકીને પોતાતી ચિત્રકૃતિઓમાં બારીક 
કલાત્મક વિગતે ઉમેરવાની તક પ્રાપ્ત થઈ, કલાવિવેચકે। કહે છે કે રસ અતે 
ભાવની અભિવ્યક્તિની દષ્ટિએ ગુજરાતી ચિત્રકલાના ઉત્તમ નમૂના કાગળની હસ્ત- 
પ્રતોમાં જવા મળે છે, સાહિત્ય અતે કલાતે કેવો મધુર સબધ છે તેતાં દાંત 
આ ગુજરાતી ચિત્રકલાની હસ્તપ્રતો પૂરાં પાડે છે. પશ્ચિમના વિવેચનમાં કડિતા 
અને ચિત્રકલા (00011 ત્રાતં ?દ11ળછુ ) વિશે ધણી ચર્ચાએ ૧૯ મી 
સદીતી વારૂઆતમાં કરવામાં આવી છે, જ્યારે ગુજરાતમાં તા કવિતા અને 
ચિત્રકલા છેક ૧૧ મી સદીથી કેવી એતપ્રોત થઈ હતી તેનો રસિક ઇતિહાસ 
આ ચિત્રકલામાં જેવા મળે છે. કવિએ જે શખ્દચિત્ર કાવ્યમાં આલેખ્યું છે તેને 
ચિત્રકારે રગ અતે રેખાતી મદદ વડે ભારોભાર અભિવ્યકત કયુ” છે, સુજરાતન! 
કલાકારની આ અદ્ભુત સિદ્ધિ ગણાવી શકાય. 


મુધલ કાલના ગુજરાતની આ કલા મુખ્યત્વે ધાર્મિક ગણાવી શકાય, આમ 
છતાં એના લોકિક તમૂનાએ! પણુ એ।છા તથી. આ વિષયમાં હજી વધુ સ'શોધનને 
અવકાશ છે. આ સમયર્મા ગુજરાતના લે।કજીવન ઉપર મુખ્યત્વે ત્રણુ સ'પ્રદાયોની 
અસર જેવા મળે છે: (૧) જેત, (૨) વૈષ્ણુવ, (૩) શેવ-શાક્ત. લૌકિક નમૂતાએ। 
શ'મારી સાહિત્યકૃતિએ અતે લેકકથાએાની કૃતિઓમાં મળે છે, 


જેન ષોથીની ચિત્રકલા 


ગુજરાતના જેત શ્રેષઠઠીએ અને મુનિઓને મુઘલ સમ્રાટે સાથે આંથિ'ક, 
રાજકીય અને ધામિક સુમેળ હોવાથી સહ્તતત કાલની સરખામશીમાં મુઘલ 
કાલમાં સાહિત્ય અતે કલાના ક્ષેત્રમાં તાંધપાત્રે વિકાસ થયે, અ કાલમાં કહપ- 
મૂત્ર, ઉત્તરાષ્યયતસૂત્ર, સ'્રહુણીમુત્ર અતે કાલકાચાર્ય-કથા જેવા ત્રથેી।ની, કાગળ 
સુલભ થતાં, અનેક મરતો લહ્િયાએ। દ્રારા તૈયાર કરવામાં આવી. વ્‌ળી આવી 
ગતે! પૈકી કેટલીકને ચિત્રોથી અલ'કૃત કરવામાં આવી, ફાંસશિયાતા આલેખનમાં 
જે ફલવેલ અતે ભૌમિતિક લાતો જેવા મળે છે તેમાં મુધલ કલાની અસર સ્પષ્ટ 
રખાય છે. આ સમયમાં જેન કવિએએ જે “રાસ' રચ્યા તેમાં પણુ ચિત્રોનું 
ઝલાત્મંક આલેખન છે. અ!વા રાસોમાં “ચ'ડરાસ', “આદજુમારરાસ' “તલદવદન્તી 


૧૨ સઅુ'] ચત્રક્લા [૪૮૫ 


રાસ' 'શ્રેશિક રાસ' “શ્રીપાલ રાસ' વગેરે મુખ્ય છે, આ ઉપરાંત 'ઉપદેશગમાલા' 
*વચારસત્તરી' જેવા ત્ર'થોતી કાગળની પે!થીએ। પણુ ચિત્રિત થયેલી જેવા મળે છે. 


મુધલ કાલની પ્રાચીનમાં પ્રાચીન સમયાંકેત ચિત્રિત દુસ્તપ્રત “સ્રહણી- 
સૂત્ર'તી છે, જેની નકલ માતર(1જ. ખેડા)માં ઈ.સ. ૧૫૮૩માં કરવ!માં આવી 
હતી.૨ આ પોથીનાં ચિત્રોમાં સુધલ અસર બહુ સ્પષ્ટ દેખાય છે, ખાસ કરીને 
ષાત્રોનો વેશભૂષા, પશુ-પ'ખી અને વૃક્ષોનાં આલેખનમાં. વણુ' અતે પાત્રોના 
આલેખનમાં કલાકારે પ્રાચીન પરપરા જળરીં છે. ચિત્રમાં નૃત્યકારો અને 
સ'ગીતકારે।તી ગોઠંવણીમાં પણ કલાકારે અમ જ કયું” છે. આ પોથીના એક 
ધાતા ઉપર ચિત્રકારનુ' તામ “ચિતાર! ગોવિ'દ€ લખેલું છે, આ સૂત્રતી એક 
ઔઓંજ વિત્રિત પોથી ખ ભાતમાંથી મળી છે.5 

આ કાલની ફલ્પસૂત્રનૉ અનેક પ્રતો ગુજરાતના જેન જ્તાનભ'ડારોમાં 
સચવાયેલી છે, જેમાંતી કેટલીક સમયનિદે“રાવાળી છે તે! કેટલીક એ વિનાતી છે. 
કલ્પસૂત્રની ચિત્રકામવાળી કાગળની સોયથી જૂનો ઉપલખ્ધ પથા રાવ બહાદૂર 
ડો. હરાન'દ શ્રાસીના સ ચહાલયમાં છે.* કટૃપસૂત્રની કાગળની પોથીવાળાં 
ાચત્રો ૧૫ મા સૈકાથો જૂનાં ગણાતાં નથી. 


કચ્હના અતર ગામેથી ઉત્તરાધ્યયનમૃત્રનીં એક ચિત્રિત પો।થી મળી છે. 
[ચેત્રોની શેલ્ષી પરથો તેને સમય આરારે ઈ.સ. ૧૫૮૦થી ૧૬૦ નને! મનાય છો.3 


અમદાવાદના દેવશ્ાતા પાડાના ભ'ડારમાંથી મુનિશ્રી પુણ્યાવિજયજગમે ઉપ- 
રેશમાલાની સાચિત્ર પોથી શોધી છે. આ પે।થી વિ.સં. ૧૭૬૫ (ઈ.સ. ૧૭૦૮)ની 
હોવાતુ' મતાય છે.૬ “આકુમાર રાસ'તી [ચત્રિત પોથી મુનિષ્ી પુણ્યવિજયજના 
સગહમાં છે, આ કૃતિને રચનાર કે।ણુ હશે તેની વિગતે! મળતી નથી. આ પોથી 
૧૭ મી સદીના ઉત્તરાધ ભાગમાં લખાઈ હોય તેમ મતાય છે. ' ચડરાસ ' 
અથવા 'ચડરાજ ર્‌ાસ'ની ધણી ચિત્રિત પોયીએ ચુજરાતર્માથી પ્રાપ્ત થાય 
છે. મુનિશ્રી પુણયવિજયજીના સ થદ્માં જે ચિત્રિત પોથો છે તેતો સમય વિ,સ. 
૧૭૧૨ એટલે કે ઈ.સ. ૧૬૫૫ છે. આ પે।થી વ્યાદ્યસેતપુરમાં વૈયાર્‌ કરવામાં 
આવી હતી આ વ્યાધાસેનપુર તે ખેડા જિલ્લામાં આણુંદ અને નડિયાદની વચ્ચે 
આવેલુ વધાસી કે વડેઃદરા તજક આવેલુ વાઘોડિયા છે,“ આ રાસની એક 
ચિત્રિત પોથી સુરતમાંથી મળી છે જેતે શ્રી લા. દ. ભ'રતીય સસ્કૃતિ વવઘ્યામ દિર, 
અમદાવાદમાં સઝૃહીત કરવામાં આતી છે, આ પેો।થીનતો સમય વિ.સ', ૧૭૧૬ 
એટલે કે ઇ સ. ૧૬૫૯ છે.* 


૪૮] સુધલ કાલ [ 3%- 


ખેડા જિલ્લાના માતર્‌ ગામેથી “વિચારસત્તરી'તી એક ચિત્રિત પોથી પ્રાક 
ચઈ છે જેનો સમય વિ.સ'. .૧૬૩૯ (ઈટ્સ. ૧૫૮૬) છે, આ પોથીમાં કુલ ૧૨ ચિક્ 
છે. આ પોથી અમદાવાદના શેઠે ભોળાભાઈ જેશિ'ગભાઈ વિદ્યાભવનમાં સહીત 
કરવામાં આવી છે, 

અમદાવાદના દેવશાતા પાડાના ભ'ડારમાંથી “હરબલચોપપાઈ'તી આ સમયની 
એક ચિત્રિત પોથી મળી છે. એતો સમય વિ.સ'. ૧૭૪૪ (ઈ.સ. ૧૬૮૭) છે.5” 


આ પોથીએ ઉપરાંત ખાદશાહ જહાંગીરનાં ફરમાનોનાં ખે સુ'દર ચિત્ર 
પ્રાપ્ત થયાં છે. જહાંગીરના દરબારી ચિત્રકારો પૈકી કલાકાર શાલિવાહને જેન 
શાસનને લગતાં ખે ચિત્ર આલેખ્યાં છે, આ પૈકીના એક ચિત્રમાં જેતાચાય” 
શ્રૉવિજયસેનસૂરિ ઉપર આગ્રાના જેત સધે સવત ૧૬૬૭ કાત્તિક સુદ ખીજ 'ને 
સોમવારના રોજ મેોકલાયેલા વિજ્તપ્તિપત્રમાં ઉપાધ્યાય શ્રી વિવેકડુષ'ગણિએ 
સવત ૧૬૬૬ ના વષમાં આમ્રામાં ચાતુર્માસ ક્યો યારે, રાજન રામદાસ વગેરે દ્દારા 
શહેનશાહ જહાંગીરતી મુલાકાત લીધી અને પોતાની વિદ્ત્તાતી પ્રતિભાથી બાદશાહને 
પ્રભાવિત કરીને એ વષમાં એતી પાસેથી પયુ'ષણુ પવના તહેવારોના દિવસેમાં 
પોતાના રાજ્યમાં જીવદિસા ન થાય એ ખાખતનું જે ફરમાન કહાવેલુ તેનું 
આલેખન કરવામાં આખ્યુ' છે. ઉપાષ્યાય વિવેકદુષ'ગણિના આ ઉત્તમ કાર્ય થી 
આમ્રાના જેન સંઘને ધણો આત દ થયે અતે એ આનદ પ્રગટ કરવા તેગાએ 
પોતાના ગચ્છતા ગચ્છપતિ આચાય કે જેઓએ એ વખતે દેવપાટણુ એટલે કે 
આજતા પ્રભાસપાટણ્‌માં ચાતુર્માસ માટે રહ્યા હતા, તેએતે સાંવર્ત્સારેક ક્ષપાપન!- 
ના પત્ર નિમિત્તે આપવા આ પ્રસ ગનું ચિત્ર શ્રાલિવાહન પાસે તૈયાર કરાવ્યું. 
સદરહુ ચિત્રપટમાં ઉપાધ્યાય વિવેકહુપગણિ રકન રામદાસની સાથે શહેનશાહ 
જહાંગીર પાસે પ્ૂરમાન મેળવવા માટે કઈ રીતે જાય છે તેનું તાદશા આલેખન 
કરવામાં આવ્યું છે, ફરમાન પ્રાધ્ત કર્યા પછી એમના બે શ્ચિષ્ય રાજ્યના સેવકોને 
સાથે લઈ આગ્રા શ્રહેરમાં તે બાબતતે। પડે વગાડે છે એ પ્રસગતું સુ દર 
આલેખત ચિત્રકારે કયું” છે (આ. પહ), 

આ પ્રસંગને આલેખતું બીજુ ચિત્ર આચાય વિજયસેનસૂરિતુ' છે. એમની 
આસપાસ જિજ્ઞાસુ શ્રાવકે। ખેઠેલા છે. ઉપાધ્યાય વિજયહુષષ બાદશાહી ફરમાન 
પેતાના આચામ'તે બતાવી રહ્યા છે. એમતા પાછળ ઉદયહષસૂરિ પણુ દેખાય છે 
અને એમતી પાછળ મુધલ દરબારને કોઈ અધિકારી દેખાય છે. આ ચિત્રમાં 
શ્વેતાંબર જૈન સાધુઓની વેશભૂષા નોંધપાત્ર છે, એમની પાસેનાં ઉપકરણુ ધ્યાન 


જફ 


ખેચે એવાં છે. આચાયશ્રૉ વિજયસેનસુરિ પે!થી સાથે સ્વાપ્યાય કરી રહેલા 


૧૫ મુ']  થિત્રકલા [૪૮૭ 


દેખાય છે. મુધલ અધિકારીની પાઘડી અતે પાયજામો તે સમયની મુધલ દરબારી 
વેશભૂષાનો ખ્યાલ આપે છે. આચાર્યને જેત સુનિતી સાથે ઉપાશ્રયમાં મળવા 
માટે મુધલ અધિકારીએ પગમાં પગરખાં રાખ્યાં નથી એ વાત ધ્યાન ખેચે એવી 
છે (અઃ, ૬૦). 

આ થિતમાં આલેખાયેલાં પાત્રોનું નિક્પણુ સપણ અતે આખેઠ્બ છે. વળી 
નોંધપાત્ર હરીકત એ છે કૅ દરેક પાત્રતી ઉપર એનું નામ કાળી શાહીથી લખેલુ' 
છે. આ કારણુથી આ ચિત્રની એતિહાસિક અગત્ય ધણી વધી જય છે, બાદશાહી 
ચિત્રકાર શાલિવાહન પોતે જ આં ચિત્રની ભાવાભિવ્યક્તિ બાબતમાં તોંપ્યુ' છે 
% 'ઉરતાદ થ્રાલિવાહન બાદશાહી ચિત્રકાર છે, એણું એ સમયે જમો એવે! જ 
આમાં ભાવ ર્‌ાખ્યે। છે.'૫૧ 


શ્રી જિનસિહસુરિતા શિષ્ય મતિસારે રચાયેલ “ ધત્તા સાલિભદ્રરાસ 'નાં 
ચિત્ર પણુ જહાંગીરન! દરબારી ચિત્રકાર શાલિવાહતે આલેખ્યાં છે. આ રાસ 
કલકત્તાના જમીતદાર બામુ બહાદુરીસિ'$જી [સધીના સ'મ્રહમાં છે. આ રાસની 
હસ્તલિખિત પ્રત શ્રી જિતવિજયજ દ્રારા શ્રી સારાભાઈ નવાબને જેવા મળેલી. 
આં પ્રેતતુ' લખાણુ દેવતાગરી કિપિમાં જૂની ચુજરાતી ભાષામાં છે, એમાં કુલ 
૨૬ પૃષ્ઠ અને ૩૯ સુ'દર રંગીન ચિત્રો છે, અ. પ્રતની પ્રધસ્તિમાં એના જ 
રચયિતા લેખક અને ચિત્રકારની વિગતે! આપવામાં આવી છે જે એતિહાસિક 
દૃષ્ટિએ મહત્ત્વતી છે. આ રાસતાં ૩૯ ચિત્રો પૈકીનાં ચાર ચિત્ર પ્રસિદ્ધ 
થયાં છે, ૫૨ 


આ સમયમાં મહાકવિ કાલિદાસના મેઘદૂત અતે કુમારસ'ભવ જેવી જેતેતર 
રચનાઓમાં પણુ ચિત્ર આલેખવામાં આવતાં હતાં, આ રચનાઓની હસ્તપ્રતોમાં - 
એતી તકલ કરતારનુ' નામ, એના ગુરૂનુ' તામ, ગચ્છનુ' તેમજ સ્થળનું નામ વગેરે 
વિગતો આપેલી હાય છે. “ મેઘદૂત 'તી તકલ પડિત ઉદયહષે' વિ.શ', ૧૭૨૬ (ઈ.સ. 
૧૬૭૦)ની સાલમાં આસણીકેદૃ(દેશીકોટ, રાજસ્થાત)માં કરી હતી. આ ચિત્રિત . 
હૃ હસ્‍તપ્રત અમદાવાદના લા. દ. બારતીવ સ સ્ફતે વિધ્યામ દિરમાં સ ગૃદીત છે.33 


આ જ સમયમાં ચિત્રિત અતે નેકલ કર્‌ાયેલી “ કુમાર્સ ભવ 'તી દસ્તપ્રત 
પણુ આ સંસ્થામાં સહીત કરવામાં આવી છે. એની સ્થાપના વિ. સ, 
૧૭૦૧(ઈ.ય, ૧૬૪૪)માં શ્રી લા શક તિગણિના ફ્િષ્ય પ'ડિત હષસેમમે નૌતતપુર 
(જમનગર) માં કરી હતી,પ* 


૪૮૮] મુધલ કાઉ [ ઝર. 


અમદાવાદમાં દેવશાના પાડાનતા ભ'ડારમાં સંગૃહીત થયેલી “હર્બલ 
ચૌપાઈ'ની પેો।થીમાં પણુ આ સમય ચિત્ર છે. આ ચોપાઈની રચના આચાર્ય 
હીરવિજયસૂરિના શ્ષિષ્ય પ'ડિતવર્ય સિહવ્યાસના રિષ્ય જાવિજયે વિ.સ.. 
૧૭૪૪ (ઇ.સ. ૧૬૮૭)માં કરી છે, જેમાં માછીમાર હરિખિલ અને જૈન મુતિ 
ધીવરતી કથા આલેખવામાં આવી છે,૨પ 


૧૬ મા સૈકાતી ગુજરાતી શૈલ્ોનાં ચિત્રોવાળી 'રાજપ્રશ્તીય ચૂત્ર'તી એક 
પ્રત મુનિશ્રી પુણ્યવિજયતા સ'મ્રહમાં છે, આ પ્રતમાં એતો કોઈ સમયનિદેષ્શ 
આદિ કે અ'ત ભાગમાં મળતે! નથી. આમ છતાં લિપિ અને અક્ષરના મરોડ 
તેમજ ભાષાંતી લહણુ ઉપરથી એનો સમય ડૅ.. ઉમાકાન્ત શાહ ઈ.સ. ૧૬૦૦ કૈ 
એ અગાઉતો મૂકે છે.'? આ પ્રતમાં આલેખાયેલી સાધુતી અ।કૃતિએ। માતર્‌” 
માંથી પ્રાપ્ત થયેલી સગ્રહણીસૂત્રતી આફૃતિએ અને વડેદરા સ મ્રહાલયની 
ઉત્તરાધ્યયતસૂત્રનતી આરૃતિઓ સાથે 'ૂબ જ મળતી આવે છે, ૬૪ 


વૃપ્ષુવ ષોથીની 1ચેત્રકલા 


ગુજરાતમાંથી ગીતગેવિ'દ, બાલગે।પાલ સ્તુતિ અતે ભાગવત દશમસ્કે'ધતી 
ચિત્રિત પોથીએ! પ્રાપ્ત યઈ ન દતી ત્યાં સુધી એમ મતાતુ' ઠતુ' કૅ પશ્રિમ 
ભારતતી લધુ ચિત્રકલા માંત્ર જેતધર્માવલ બી: છે. ઈ.સ. ૧૯૨૯ માં બાલગે।પાલ 
સ્તુતિતી ચિત્રિત પોથી મળી આવી અને કલાવિવેચકોતેઆ ખ્યાલ બદ્લવે। પડયો, 
આ પે।થીની હસ્તપ્રત હાલમાં ખોર્ટત સ ગ્રેહાલયમાં છે, જેમાં ૪૦ ચિત્ર છે. 
ગ્રો. ડબલ્યુ, "રમત બરાકન આ પોથીનો સમય ઈસવી સનના પ'દરમા સૈકાનો 
મષ્ય ભાગ ગણે છે. આ પોયીતી ખીજ એક પ્રત વડેદદરાના સ મ્રહાલયમાં છે, 
જેનાં ચિત્ર ખેસસ્ટતમાં સથવાચેલી હસ્તપ્રત સાથે સામ્ય ધરાવે છે.૨૬ સતે 
૧૯૩૨ માં આ પે।થીની ખે પ્રત અમદાવાદમાં શુક્ટેવારતી ગુજરીમાંથી ડૉ, 
ભોગીલાલ સાંડૅસરાને પ્રાપ્ત થઈ અતે એનાં ચિત્રોની વવગતો! ડો. મ'જુલાલ ર્‌. 
મજમુદારે સને ૧૯૩૩ માં વડેદરામાં ભરાયેલી સાતમી અખલ ભારતીય પ્રાચ્ય- 
વિદ્યા પારેષદ ( &11-10તદ 011લબા1ાદ્વાં ૯૦૩૦7૯0૦૯૦ ) સમક્ષ પોતાતા 
શેધ-નિબધમાં પ્રસિદ્ઠ કરી.૨મ ડૉ. મ'જુલાલ મજમુદારે અ પોથીનો એક 
ઓજ પ્રત ખેડા જિક્ષાનાં પેટલાદ ગામેથી રાજરત્ન નારાયણુભાઈ સ ર્ફૂંત 
પાઠશ્ાળામાંથી પ્રાપ્ત કરી છે. આ પોથીમાં કુલ ર૯ ચિત્રો છે, જેને! સમય ૧ મા 
સૈકાને! પૂવાધ મનાય છે, 


“શષ સુ"] દશત્રકલા (૪૮૯ 


કાંફરેલીના ત્રજભૂષ્ણુલાલજના સગ્રહુમાં “ ભાગવત દશમસ્કુધ 'નતી એક 
“ચિત્રિત પોથી છે, જેના છેલ્લા પાતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણુ વાંસળી વગાડતા આલેખ્યા 
છે. વણુ આવે।1જન, અલ'કાર તેમ જ કેરરચતાની દદ્રિએ આં ચિત્રમાં જતી 
પશ્ચિમ ભારતની ચિત્રશેથીની પરપરા જળવાયેલી જેવા મળે છે. આ પોથાતેો 
સમય આરારે ૧૬ મા સૈકાને। મધ્યભાગ કે એ પછીનો મનાય છે.૨3 


દશમસ્ક'ધની શ્રીધરતી ગુજરાતીમાં ભાવા્થ-રીકાવાળી એક ચિત્રિત 
પોથી જેધપુરમાંથી મળી છે, જેમાં દરેક ચિત્રની વિગતે! વણ્‌'વવામાં આવી છે. 
આ પોથીતો સમય ઈ,સ. ૧૬૧૦ છે. પોથીનાં ચિત્ર ચિત્રકાર નારદપુત્ર ગોવિ'દે 
આલેખ્યાં છે, જેના ઉત્લેખ તેના છેલ્લા પાને કરવામાં આવ્યો છે.૨૨ ડૅ], 
મજુલાલ મજમુદારે આ પોથીનાં ચિત્રોને સો પ્રથમ પ્રસિદ્ધિ આપી છે.૨૩3 આ 
શૈલીના ચિત્રનું “ભાગવત'તું એક પાનું પ્રાચ્યવિદ્રા મદિર, વડોદરાના સ ગ્રહમાં 
છે, જે ઈ.સ. ૧૬૧૦ માં ચિતરાયેથી પ્રતિન। પાના તરીકે ખરીદવામાં આવ્યું છે, 
આ પાનતું સિત્ર ડે, ઉમાકાન્ત શાહે “સ્વાપ્યાય'ના મુખપૃષ્ઠ પર પ્રસિદ્ધ કયું” છે.૨૪ 


સુધલ કાલમાં ગુજરાતના સમાજજીવત પર ફવિ જવદેવના * ગીત્‌- 
ગાવિ'દ 'નાં ભ્રક્તિ અને શ'ગારી કાવ્યોની ઘણી અસર હતી, જેતો પુરાવો 
' ગુજરાતમાંથી પ્રાપ્ત થતી ગીત-ગેર1વ'દની ચિંત્રત પોથીએ છે. આ કાવ્યની 
સોથી જૂનામાં જૂની ઉપલબ્ધ પોથી પાવાગ્હના પૂન્નરી પંડિત બાલાશ કર 
ભટ્ટજી અગ્નિહોત્રી પાસે છે. આ પેોથીમાં કુલ સાત ચિત્ર છે, જેને સમય ડે. 
મજુલાલ મજ્મુદાર૨પ પદર્મા સૈકાનો મધ્ય ભ્ઞાગ ગણાવે છે જ્યારે શ્રી. 
નાનાલાલ મહેતા તેતે ૫ દરમાં સૈકાના ઉત્તરાધ'માં મૂકે છે,૨ ૬ 


કવિ જયદેવના ગીત-ગેવિ'દની કથાવસ્તુ પર આધારિત દૂતિકા-આગમનનું 
એક ચિત્ર શ્રી નાનાલાલ મહેતાના સ'યકમાં છે, આ ચિત્રનો સમય આશરે 
ઈ.સ. ૧૫૯૦-૧૬૦૦ તે મનાય છે, ૨૭ 


ગીત-ગોવિ'દતી એક દશાવતાર-ચિત્રિત પોથી પાટણુમાંથી પ્રે. કાંતિલાલ 
' બ. વ્ય.સને પ્રાપ્ત થઈ છે. આ પે!થો ભાષાસ્વરૂપ ઉપરથી ૧૪ મા સૈકાની હોવાનું 
તેએ માતે છે.૨૬ આ પ્રત એ એક સ્વત-ત્ર ચિત્રપોથી (/1010110) હોય તેમ 
જણાય છે. એનાં ચિત્રોમાં રગ અને રેખાનું'અજબ માધુય' મરગટ થતુ જણાય 
'છે. ચિત્રોમાં કલાકારે પાત્રોતું સ'યોજન આયે।જનપૂવક કરેલુ' છે, એમાં વર્ણોનુ” 


૪૬૦] મુઘલ કાલ [પ્ર. 


આલેખત પણુ અલ'ત સમજપૂ્વ ક યયેલુ' જેવા મળે છે. ચિત્રોનૃ પ્રકૃતિ-નિફપણ- 
વાસ્તવિક અતે મતોહર છે, વૃક્ષોના આલેખનમાં મૂધલ રોલીની અસર રપષ્ટ જેવા 
મળે છે, વસ્રામૂષણુ અતે પાત્રોનાં અ'ગ-ઉપાંગોના આલેખતમાં રાજસ્યાની 
શૈત્રીના અશૈ। પણુ સચવાયેલા જવા મળે છે. આ પોથીનતુ' વરાહ-અવતારનુ” 
ચિત્ર અહીં આપેલુ છે (આ. ૬૧) આ ચિત્રમાં બતે બાજુએ કેળ અને 
આપખ્રવૃક્ષવું આલેખત કરવામાં અ.વ્યું' છે, ચિત્રની વચમાં ભગત્રાન વિષ્ય વરાહ-- 
અવતાર સ્વરૂપે ત%રે પડે છે. ભગવાનતાં ચાર હાથમાં શખ, ગદા, ચર અતે 
પદ્મ જેવા મળે છે. એમણે માથા ઉપર પ'ખા આકારને! સોતેરી મુષૃટ ધારણ્‌ કર્યો 
છે, ગળામાં મોતીની માળા પહેરેલો કે. એમતા ચારેય હાથમાં કડાં અને પગમાં 
તેડા પહેર્યા છે. એમ્‌તુ ધડ મનુષ્યનુ અને માથું વરાહનું છે, એમણે અણીદાર 
દ'તશ્રળ ઉપર એક ગોળ પાત્ર ધારખુ કરેલું' દેખાય છે જેમાં એફ સરી ખેઠેલી 
છે જે પૃથ્વી છેં. પૌરાણિક કથા અનુસાર હિરણ્યાક્ષ દેત્યના ત્રાસમાંથી પૃથ્વીને 
ઉગારવા માટે ભગવાન વિષ્ણુએ વરાહ અવતાર લીધે હતે, આ પોરા ક 
પ્રસંગને ગુજરાતના કલાકારે આ પોથીમાં ભાવપૂર્વક આલેખ્યો કે. ભગવાન 
વરાહતૃ' આલેખન કલાકારે ગતિમય કયુ” છે. એમના પગ નીચે વધ કરાગેલે 
દેત્ય હિરણ્યાક્ષ બતાવ્યો] છે, જેનું મોં સિ'ગડાવાળા પશુનું અને ધડ મતુષ્યનુ” 
છે. વરાહ ભગવાનતી આસપાસ ખે ચામરધારી સેવકે! છે. એમનાં વસ્ત્રાભૂષણુના 
આલેખનમાં રાજસ્થાની નિત્રશેલીની છાયા સ્પષ્ટ દેખાય છે. એમની માથાની 
પાધડીએ વિશેષ તોંધપાત્ર છે. ચિત્રતી જમણી ખાજુએ નદીતો] વહેતો પ્રવાહ. 
ગતિમય રેખાખોા દ્રારા બતાવાયો! છે. નદીતા પાણીમાં ખીલેલાં કમળ સ્પષ્ટ 
જેઈ શકાય છે, ચિત્રની ઉપરતા ભાગમાં સફેદ રગની પટ્ટી દ।૨1 કલાકારે 
આકાશનું આલેખત કયું છે. આ ચિત્રનું સમમ્ર આયોજન અતય'ત ભાવવાહી 
અને કલાત્મક છે. પોરાણિક કથા પ્રસ'ગતે કલાકારે રગ અતે રેખાના મૃદુ 
આલેખન દ્રારા વાસ્તવિક બતાવવા સફળ પ્રયત્ન કયી છે. અ! કાલમાં ચિત્રિત. 
થયેલી બૈષ્યુવ પોથીએત' ચિત્રો પૈકી અ ચિત્ર ગુજરાતી કક્ષાને! ઉત્તમ તંમૂને। 
પૂરે! પાડે છે તેમ નિ:શક કહી શકાય 


વૈષ્ણવ સ'પ્રદાયની ચિત્રિત પોથીએ ઉપરથી ગુજરાતના સમાજ જીવનમાં 
ભગવ!ન વિષ્ણુ અને તેમના અવતારોને કેવો મહિમાં હશે તેતો ખ્યાલ આવે 
છે, બાલ ગોપાલ સ્વરૂપે કૃષ્ણુનુ' ચસ્તિ લોકોમા! ધણું લોકપ્રિય બન્યું હશે તેમ 
કહી શકાય, 


૧૫સુ] દયિત્રકલા [૪૯૬૨- 


ટ્ાડ્ત પોથીની ચિત્રડ્લા 

મષ્યકાલોનં ચુજરાતમાં ત્રણુ શ્રક્તિપીઠ નામાંકિત હતી : (૧) આર્‌ાસુરતાં. 
અખાજી, (ર) પાવાગઢનાં મહાકાલી અને ( ૩ ) ઉત્તર ગુજરાતતાં બહુચરાજ.. 
શક્તિતો મહિમાં વણુવતી દેવી-માહાત્મ્મ અથવા દુર્મા સપ્તશતીની કાગળ પ૨ 
ચીતરેલી પાથીએ ચુજરાતમાંથો પ્રાપ્ત ચઈ છે જે એ સમયના ગુજરાતમાં 
રક્તિ-પૂત્નતો મહિમાં કેવો હતે એનો ખ્યાલ આપે છે. ગુજરાતમાંથી એ દેવી 
માહાત્મ્યની જૂનામાં જૂના ઉપ્લખ્ધ પોથી વડેદરાતી આર્ટ" ગેલેરીના સ ગ્રહમાં! 
છે, જેમાં બાર ચિત્ર આલેખેલાં છે. આં પોાથીને! સમય ઈસવી સનતે। ૧૫ મે 
સૈકો છે. આ માહાત્મ્ની ૧૭મા સૈકાતી ત્રણ પ્રત પાલનપુરતા નવાબ 
સાહેબના સ'મહેમાં છે.2” ૧૭ મા સૌકાની દેવી-માહાત્મ્યની ગુજરાતમાંથી પ્રાષ્ત 
થયેલો ચિત્રિત ધાયો ભારત કલા ભવન, બનારસના સ ગ્રહાલયમાં છે, આ પોથોનાં 
ચિત્ર ગુજરાતમાં આસે।યાનગરમાં ચીતરવામાં આવ્યાં હતાં, આ સ્થળ વિશે હજુ 
સુધી ક્રોોઈ નિણ'ય થઈ શકથો નયી. દક્ષિયુ મુજરાતમાં સૂર્ય'પુર( સુરત )માંથી. 
દેવી-માહાત્મ્યની ૫૦ ચિત્રોવાળી એક પ્રત પ્રાપ્ત થઈ છે. આ પ્રત વિ.સ.. 
૧૭૭૬( ઈ.સ. ૧૭૨૦ )તા સમયની છે.૨? એનાં ચિત્રોમાં ગુજરાતી શૈલીની 
પર્‌પરા જળવાયેલી જેવા મળે છે, આ પ્રત હાલમાં સુઅઈના પ્રિન્સ ઓફ્‌ વેદસ- 
મ્યુઝિયમમાં સ ગૃહીત ચયેલો છે, આ માહાત્મ્યની ખે કતો. અમદાવાદના શૈઠ. 
ભોળાભાઈ જેરિ ગભાઈ અષ્યયત અતે સશોધન વિઘાભ4નમાં છે જેમાં કોઈ 
સમયનિદેષ્થ્ઢ આપેલો નથો. ગુજરાત-સોરાષ્ટ્રના ઘણા બાહ્મણુ પડિતે! પાસે. 
પણુ આવા માદદાત્મ્યની ચિત્રિત પોથીએ! છે જે એની લેઃકપ્રિયતાને પુરાવે। છે.. 
આ ઉપરથી એમ કહી શ્રકાય કે ગુજરાતતા સમ!જજવનમાં શક્તિ અને તેનાં 
વિવિધ સ્વરૂપોને ધણા માહિમાં હશે. ખાસ કરતે નવરાત્રતા દિવસોમાં એનુ 
ભાવન ધણું થતું લશે, 


મુધલ સમયમાં પ્રાપ્ત થતી આ બધી ચિત્રિત પોથીએ ઉપરથી આપણે. 
કહી શષ્ીએ કે પાટણુ અમદાવાદ માતર્‌ ખ'ભાત સુરત બ્યાધસેતપુર્‌ વડનમર 
ચાંપાતેર ગ'ધાર(ભરૂચ પાસે)નું બદર ઈડેર વદહવાણુ . નનમનગર્‌ અજર ભૂજ- 
વગેરે અગત્યનાં કલાકેદ્ર હશે, 


૨. ભિસિશિત્રે : 


મુધલકાલમાં ગુજરાતનાં જેન અતે હિ'દુ મંદિરોમાં તેમજ રાજવીઓના 
રાજમહેલોમાં ભિત્તિચત્રોતું આલેખત થયેલુ' જેવા મળે છે, આ ઉપરાંત: 


*૪૨3 ] મૃઘલ કાલ 1 ક. 


શ્રેષીએની ઠવેથીએમાં પશુ કાષ્ઠકામ્‌ ઉપર ચિત્રકામ થમેલુ' જેવા મળે છે. 

આ સમયમાં પ્રાકૃતિક અતે ભ્ોમિતિક આલેખત મ'દિરોતી બારશાખો, પોથીઓના 
“હોંકણુ માટે વપરાતી લાકડીની પારીએ અને બાળકોતે રમવ!નાં રમકડાએ। 
ઉપર્‌ થયેલાં જેવા મળે છે, અમદાવાદના નગરશેઠ શ્રી શાંતિદાસ ઝવેરીનું એક 
'ચિત્ર ઝવેરીવાડના સામરગચ્છના ઉપાશ્રયમાં થાંભલા આધલેખેલુ' છે. એમાં તેઓ 
-એમતા આચાર્ય ગુરુ રાજશ્રાગરસૂરિ સમક્ષ ધમ લાશ પ્રાપ્ત કરતા દેખાય છે. 


'મતગરના દર્‌બારગઢમાંથી આ સમયનાં કેટલાંક યુદ્ધ દશ્યેનાં ભિત્તિથિત્ર 
મળી આવ્યાં છે. ઈ.સ, ૧૫૯૩માં ધોળ નજીક ભૂચર ચોરીમાં જમ સત્રસાલ 
“અને મુધલ સૂખેદાર અઝીઝ કે।કા વચ્ચે જે ભૌષણુ યુદ્ધ ખેલાયેલું તે પ્રસગતું એક 
'ચિત્ર છે. ચિત્રમાં બને પક્ષે ઉપયોગમાં લેવાતી તાપે અને શસ્ત્રોતું આખેઠબ 
આલેખન નવા મળે છે, સૈનિકોનો પહેરવેશ હિ'દુ અને મુસ્લિમ સેના વચ્ચેની 
“સ્પષ્ટ ભેદરેખા બતાવે છે, 


આ દરબારગઢમાં એક બીજુ [નિત્ર ભતમ સતાજીએ સેના ચાથે ઈ.સ. ૧૫૯૧માં 
'અમદાવાદ તરફ કૂચ કરી એ પ્રસંગનું છે. સદરહુ ચિત્રમાં લશકરી ધે।ડેસવારે 
-મતિમાં દોડતા બતાવાયા છે. સૈનિકોના હાથમાં ઉધાડી તલવાર સ્પષ્ટ દેખાય છે, 
જે ચિત્રના વીર્‌ રસમાં વધારે કરે છે, સે:નેકાતી પાધડીએ અને વેશભૂષા ખ્યાત 
“ખે'ચે એવા જે,૨૨ 


સૌરાષ્ટ્રમાં દામનગર પાસે આવેલા પાંડરશી'ગાતા શિવાલયમાંથી અહારમા 
“સૈકાનાં ભિત્તિચિત્ર પ્રાપ્ત થયાં છે. આ ચિત્રતી વિગતો સૌપ્રથમ શ્રી રવિશ'કર 
“રાવલે પ્રાસિદ્ધ કરી છે,૨૨ આ ચિત્રના પ્રસંગો રામાયણુ અને ભ્ઞાગવતમાંથા 
લીધેલા છે. ચિત્રોમાં પાત્રોના આલેખનમાં ગુજરાતી શૈલીની લહણુ જેવા મળે છે. 
કલાકારે એક ચિત્રમાં વિભીષસૃતે માંગરેળી પાઘડી પહેરાવી છે. એક [ચૅત્રમાં 
અપ્સરાએ!નું આલેખત લેોક-માન્યતા પ્રમાણે પાંખોવાળું કરેલું જેવા મળે 
જે. દેવોની વેશભૂષા પણુ સપણ સૌરાષ્ટ્રી જેવા મળે છે. 


પાદટીપ 


4, આ અગે શ્રી તાતાલાલ ચ. મહેતાએ એમત! “4 પોપટ 12021101611 07 
ભા]4:1 ળાળાાળાટ-- 4 1015101 ૦4 ભંદ&-૦૦૫ાળતઢ ' તામતા લેંખતી 
પાદટીપમાં ને!ંધ કરી છે, જુએ! 70,774/ ૦/ /2 0%/2/7/ [૮5૮27૮0 57૮427), 


૧૫સુ'] ચત્રકલા 1 ૪૨૩ 


(7૦/50) 1૦01.11, 139 ઉ. ડા. મ'જલાલ ર. મજમુદાર કહે છે, “ કલાઓના' 
નમૂનાને કોઈ પણ્‌ કોમ કે ધમના નામથી એ ળખવાને ખદલે તેના ભૌગે!લિક સ્થાન 
ઉપરથી એળખાવવી એ વધારે વાજખી છે; તેથી પશ્ચિમ હિ'દતી અ! કલાને 'ગુજરાતી' 
કલા'ના નામથી એળખવામાં ખાંધ નથી.'--જુએ। જુન્ટરાતી ચિત્રક્લા', “શ્રી ફાર્બાસ' 
ગુજરાતી સભા ત્રેમાસિક”, પુ. ૮, પૃ. ૨૫૮-૧૭૧, 


૨-૩ 17૦11 €08&1તૅ(& & 1007. ?. 5011, 772૫? 40૮571૮7, 07 /4/ 24/7//75%. 
8: 29 


૪. સારાભાર્દ મ. નવાબ, “જેન ચિત્ર કલ્પદુમ', ખ'. ૨, પૃ. પ૩ 

પ, 4011 €ઊદાત& & ઈ. 7, 5॥%1, ૦7. ૮7., 0. 69 

૬, #77/7.. 1- 73 ૭, 7574., 9. 97 ૮* 2844, 10. 99... 
૯. 458#/4., 1- 100 ૧૦. #75874., ૭. 101 


૧૧. સારાભાઈ મ. નવાખ, ઉપયુંક્ત, ખ'. ૨; પૃ. પ૯; વધુ વિગતે] માટે જુઓ પે. €.- 
લીલ, 2/૮ 50/4/25 777 7724/૮77 7૮/77/77. 12. 69-73, 


૧૨. 726/4., 1. 60 ૧૩, 60૬ પતા વત & 10. 2. 341, 07. 7/7., 9. 98: 


1૪. 7ઠ/4., 1* 59 ૧૫. #877., 00. 10911. 
૧૬-૧૭ ઉમાકાન્ત ષે. શાહ, “સે।!ળમા સૈકાની ગુજરાતી ચિત્રસૈલી', “ સ્વાધ્યાય '', પુ. ૭,. 
પૃ. ૫૭-૬૩ 


૧૮. 1. [૫07411 817090, ':િઢ?1) તા1312121 ગાતા € 1 તા010છ5ડ 1.010: 
9૯51૯₹ ॥તા8'. 7૮૭7૦77 77/, 10, 1, 1[0- 167-206, વળી «એ, 
&401 ઉ॥ત્ઞાવંત્થ, 7૮77 :૪/74૮#72 2417//7૪ 77/0/77 7 ૮5/૮/77 277/4#. 
૪. 42 


૧૬. ક 011 (1ઊદ્ઠ0તઉં'8, 7/7. ૮17/., ૪. 42 


૨૦. 17/0૮204/7865 4774 274/0154૮/10754# ૦7 ૭૮0૮2777 277-7741 0/7777# 
૮૦7/2771૮૪) 5૮47૦0૮7, [0- 827-835 
૨૧-૨૨ 160૬ €ડઊત્ઞાવં#8, ૦૪. ૮/7., 9. 42 


૨૩. 4. ર. ક4દ]તાપતં8, “90 110351: 14&130507121$ ૦01 31484૫18 
1283581131, ૮/7 77, 1૫0. 8, ૪0. 47-54 


૨૪. જુઓ “સ્વાષ્યાચ'', પુ. ૭, અક ૬ ના સુખપૃષ્ઠ પરતુ ચિત્ર. 
રપ. 726770 ૦7 #૮ટ ઈ0/€/51/)7 ૦/ 577877, 3૫0. 11, ૪. 124 


(૪૯૪ ] સુધલ કાલ "1. 


"૨૬, 1પ. €. 14ટા1&, “4 પટ? તંબ્તા10€01 ૦1 ૦101711 માપ # “૦5, 
1501, 11, 90 1397.. 


“૨૭. 1૫. €, 1418 « 810૬ €0થ॥તંઃત; |. “૨૯1111 ૦1 પીલ 3૯552૪2૮, ' 
77૮ 0૦0/720 77472 


“૨૮. કાં, બ. વ્યાસ, “સત્તરમાં શતકની ઝજરાતી ચિત્રકલા', ગુજરાત સ'રોાધન મ'ડળનું 
ત્રિમાસિક, પુ. 9૦, પૃ. 13૫-1૪૦ 


-૨૯૦૩૧ પ. 1. ॥481]00પત81, “24111૮51 ૪૫111218198 4 11તપલ્ડ ૫:11 
59૯૦181 1€2£€1૦€ 10 5ક#દાં 9015110 10 0૫]8781', 70%7747 ૦/ //2 
777/ત7 57૮12/1 97 ૦0/7/74 4#/ 1901. 1, 00. 119-136 


૩૨, જુઓ 14. 5. €૦૫0001332:11, પં15$(01) 01 6૫0] 101. 11 [0. 
છંટા'ટલા 0૪9. 24-25 


5૩, ૨. મ. રાવલ, “પાંડર શી'ગાનાં ભી'તચિત્રે!', “ગુજરાત સ'શેધધન મ 'ડળતુ' ત્રિમાસિક”, 
પુ. ૧, અક 3-૪, પૃ. ૧૭૩-૧૭૮ 


પરિશિષ્ટ 


યુરોપીય પ્રવાસીએએ કરેલી નોંધે 


ઈસવી ૧૬ મીથી ૧૮ મી સુધીના સમયના લેકૂજવનની ઝાંખી માટે આપણે 
સમકાલીન સાહિત્યકૃતિએ તયા ગ્રવાસમ'થા પર નજર નાખવી પડે છે. સદ્ભાગ્યે 
આ સમય દરમિયાન ગુજરાતમાં આવેલા યુરોપીય પ્રવાસીએ।તા હેવાલો! પરથી 
ગા સમયના લોકોના સામાજિક, ધમિક તથા આશ્ચિ£ક જીવતતે કેટલોક ખ્યાલ 
આવી શકે છે. જે યુરોપીય પ્રવાસીએ ભારતમાં આવ્ય, અતે જેમણે ગુજરાતમાં 
પ્રવાસ ખેડ્યો તે નીચે મુજબ હતા : 


ઈ.સ. ૧૫૭૩ માં સીઝર ફે:રિક ખ'ભ્રાત અતે સુરત આવ્યે। હતે. એ પછી 
સુરતમાં અ'મેજ નાયબ કપ્તાન વિલિયમ હૌકિન્સ (૧૬૦૮થી ૧૬૧૩) હેતે. 
એની સાથે વિલિયમ્‌ ફ્રિન્ય (૧૬૦૮-૧૧) પણુ હતો. હોકિન્સ એને સુરત મૂકીને 
જતે રભ્રો. વિલેયમ ફ્રિન્ચે સુરત શહેરનું વણત કરેલું છે તેમાં તાપી નદી, 
ગોપી તળાવ અને કિલ્લા પાસે આવેલા જકાતગૃહને સમાવેશ યાય છે. વેપારી 
"માલ પર અહી ટકા, ખોરાકી ચીજ્ેે પર ત્રયુ ટકા અને નગદી માલ પર બે 
રકા જકાત લેવામાં આવતી હતી, ફ્િન્ચે રાંદેરનું પણુ વર્ણુન કયુ” છે. 


સત્તરમી સદીના પહેલા ખે દશકામાં ગુજરાતમાં અ'ગમેશ્નેએ પોતાની વેપારી 
કેડીએ સ્થાપી વેપારની જમાવટ કરી દીધી હતી. મચુજરાતમાં આવેલા યુરોપીય 
પ્રવાસીએ જે તે સ્થળે આવેલી અગ્રેન્નેની કેડીએ તી મુલાકાત લેતા હતા, 


એડવ ટેરી નામના અ'શ્ૈજે ભારતની મુલાકાત લીધી (૧૬૧૬-૧૯). એમણે 
૧૬૧૭ માં અમદાવ।દની અને બીજા વષે* સુરતની મુલાકાત લીધી હતી. ગુજરાતને 
સારા અતે સપત્તવાળા રાજ્ય તરીકે ઓળખાવી એણે ત્યાંથી રાત! સમુદ્ર અચીન 
અતે મીજા સ્થળેગે યતા વેપારનો તિદે'ા એના અહેવાલમાં કર્ય છે. 

૧૬૨૪માં સુરતતી અ'ઝ્રેજ કે।ડીમાં પાદરી તરી રેવ. હેન્રી લોડ આવ્યો, 
ગ્ેણે ઇંગ્લેન્ડ પાછા ફર્યાં બાદ એક નાનું પુસ્તક-- 4 /)/97/7)# 0/ 7190 
47727૪7? 52૮/5 //7 /#2 £5/ 7/2 (7630) પ્રગટ કયું ' એમાં એણે 
સુરતતા વશિકે અતે એમાં પણુ ખાસ કરીતે જેત વણિકે। અને પારસીઓના 


૪૯૬] મુધલ કાલ પ, ૧૫. 


ધમ, તેમતી ધામિ'ક વિધિએ રીતરિવાજે વગેરેની માહિતી આપી છે. દેત્રૌને 
સુરતમાં એના નિવાસ દરમિયાત ઘણે! ફાજલ સમય મળતો હતે! કેડીમાં વેપાર 
માટે આવતાજતા જેન વણિકોના સપ“કમાં રહેતો, તેઓની પાસેથી એ એમતા 
સામાજક રિવાજ, ધર્મ વગેરેની માહિતી મેળવતો, એવી રીતે સુરતમાં રહેતા 
પારસીઓ વિશે પણુ નોંધપાત્ર માહિતી એકત્ર કરતો. ઝ્ેજરાતમાં પારસીઓનું 
આગમત કેવી રીતે થયું એ વિશેતી એતી તૉંધ ધ્યાતપાત્ર છે 


પારસી પ્રવાસીએના સાતમા કાફ્લાનું' છેલ્લું જહાજ દરેયાકાંઠે પ્રવાસ 
કઃતુ' કમ્તુ' ખ'ભાત જઈ પહોંચ્યું. ત્યાં 'પણુ સ'જણુના અને વરિયાવત? 
રા' સાથે કરેલા કરાર જેવો જે કરાર કરવાર્માં આવ્યો તેથી પારસીએ ત્યાં 
રહ્રા. હેત્રી લૉર્ડ જણાવે છે કે મૂળ આ ત્રણુ પારસી વસાઠતો! હતી, 
જ્યાંથી પારસીએ ગુજરાતતા અન્ય ભાગે।માં ફેલાઈ ગયા, આ નિદે્શ સૂચક 
છે. અ] પ્રવાસી જણાવે છે કે એને મળેલી માહિતી મુજબ ગુજરાતમાં સદીએ।ના 
વસવાટ દર્સમિયાંન પારસીઓ પોતાતી જાતિની પ્રણાલીએા રીતરિતાજે વગેરે 
ભૂલતા ગયા, આથી ઈરાનમાં રહેતા એમના સહધમી'એએ જયારે આ વાત 
જણી ભારે તેઓને પોતાના પૂર્વનતેતી કથા, ધર્ઝવચને, પૂર્કાત્રિધિ વગેરેથી 
માહિતગાર કરવા પ્રયાસ ફર્યા.૨ હેત્રી લાડ'તી તાંધ માટે એટલુ' કેરી શકાય કે 
પારસીઓના ધમ અને રિવાજ વિશે લખતાર તે પહેલે! યુરોપીય વિદ્દાન હતે!. 

રેત્રી લોડ પછી આવેલા યુરોપીય પ્રવાસીએમાં ઇટાલિયન પ્રવાસી 
પિએટ્રો ડેલા વાલેનતી તાંધ અગત્યતી છે.3 ડેલા વાલેખે પોતાના પ્રવાસની કરેલી 
નોંધો નેપલ્સમાં રહેતા પોતાતા મંત્ર પર લખેલા, પત્રોમાં સચવાયેલી છે. એ 
તાંધામાં એણે ગુજરાતનાં મે!ટાં શહેરે અને ફિર્‌ ગી વસાહતોતા લોકજીવન તથ! 
' રીતરિવાજેનું ઝીણુવટભયું વણન કયું' છે. 

ભારતમાં વલ'દા અને ક્‌રગીઓની વસાહતોની જમાવટ કેવી રીતે કરવા- 
માં આવી હતી એના સામાન્િક પાસા વિશે ડેલા વાલેએ રસિક માહિતી આપી 
છે. જે વલ'દાએ પોતાના કૂટું બકબીલા સાથે પૂજતા દેશે.માં જ્તવામાં આવેલા 
ચ સંસ્થાન ન્ય બટેવિયામાં સ્થિર વસવાટ કરવા માગતા હોય તેમતે રાજ્ય 
તરફથી કેટલાક વિરૈષાધિકારા આપવામાં આવતા, જેએ। પત્તી તરીકે યુરોપીય 
સ્રી મેળવી ન શકે તેમૃતે ભારતીય, એમે તિયન અથવા સિરિયત સ્ત્રી પત્ની 
તરીકે મેળવી લેવાતી છૂટ આપવામાં આવી હતી, એ સ્રી ખ્રિસ્તી હોય અથવા 
વલ'દાની પત્તી ખનતાં પહેલાં ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકારી લે એ જરૂરી બનાવવામાં 
આવ્યુ' હતુ, સુરતમાં ડેલા વાલે લગભગ એક મહિનો દસ દિવસ રહો તે 


શિષ્ટ ] ચુરોપીય પ્રવાસીઓએ કરેલ નોંધે | ૪₹#૭ 


દરમ્યાત એને વલદા અતે અગ્રેજ કૉડીએતા પ્રેમુખા તર્ફથાં માનભર્યા 
માતિથ્યતે લાભ મહયે!. શડેરની પ્રજા વિશે એ જણાવે છેકે શહેરમાં સુધલ શાસન 
હોવા છતાં ત્યાંના બધા જ લોક સમાનતા] ભોગવતા. એમને સામાન્ય વ્યવસાય 
કરવાની અતે સ પત્તિ ભેગી કરવાની સ્વત'ત્રતા હતી, પ્રજતા વર્ગો વચ્ચે ભેદ- 
ભ્રાવ રાખવામાં આવતે નહિ. શહેરમાં મુસ્લિમો કરતાં હિંદુઓની વરતી વધુ 
હતી, ચુર્લિમા શાસક વગની જાતિના હોવાથી એમને થોડા વધુ અધિકાર 
રહેતા, સર ટોમસ રોએ એતી' નોંધમાં ગાપીતળાવતે થોડે ઉહ્લેખ કર્યો હતે 
પરતુ ડેલા વાલે એનું લાંષુ વ્ણુત આપે છે. એમાં તળાવની બાંધણી, એમાં 
લાવવામાં આવતાં પાણી અતે એને બ'ધાવનાર મલિક ગોપી વિશે માહિતી આપે 
છે, સુરતમાં પ્રખ્યાત બમીચાની મુલાકાત લેતાં ત્યાં કેવા પ્રકારતા વિવિધ છે।ડ હતા 
એતુ વણુન પણુ એણે કયુ” છે,પ સુરતની કોડીઓ માં રહેતા અ મેજે અતે વલ'દા 
કેવા વૈમવથી અને સવત ત્રતાથી રહેતા હતા એને! ઉલ્લેખ કરીને ડેલા વાલે કહે 
છે કે સુર્લિમ સુખેદાર તચ્ક્થી એમને કોઈ હેરાનર્ગાત કરવામાં આવતી ન હતી. 


ડેલા વાલેએ ખ'ભાતતી ખ્યાતિ ભારતના સોથી પ્રાચીન શહેર તરીકે સાંભળી 
હોવાથી એ ત્યાં જવા નીકળ્યો, માગમાં એ ભરૂચ રેકાયે!, ત્યાં રહેતા વલ'દા 
એએ એતું સ્વામત કયું”. ભરૂચનું વણન કરતાં એ જણાવે છે કે એ શહેર 
ઊંચી ટેકરી પર પ્રેમાણુસરતી મે!ટી દીવાલ વડે રહ્ષાયેલું હતુ'. એ સુતરાઉ કાપડના 
વેપારતું મોટું મથક હતુ, ત્યાંથી એશિયા અને યુરોપના દેશે।માં સૂતરની નિકાશ 
ધણી થતી હતી, ભરૂચ નજીક સફેદ અતે લીલા અકીક પથ્યરેની ખાણે! હતી, 
એ પથથરોતે ખ ભાત લઈ જવામાં આવતા, કારણ કે યાં એને! ઉદ્યોગ ખીટ્યો 
હતે, ભરૂચમાં તાના મહવા બાંધવાનો ઉદ્યોગ ચાલતો હોવાનું ડેલા વાલેએ તેધ્યુ” 
છે, જખુસર થઈને ખ ભાત જતાં દરિયે! કેવે। તોફાની હતો એની માહિતી એ 
આપે છે. ખ ભાતમાં આવી પહોંચતાં (૧૬૨૩) ત્યાં વલ દા કેઠીના માણસોએ 
એનું સ્વાગત ફર્યું. ખ'ભાતને જેત ધર્મના મેટા કેદ તરીકે ડેલા વાલે ઓળખાવે 
છે. ત્યાં માંદા લગડાં અટ્લાં પખી અતે મરધડાંતી હોસ્પિટલ દતી, અનાથ 
નાના ઉદરોતી માવજત લેનાર તથા ધરડાં લૂલાં અશકત બીમાર ઘેટાં બકરાં અને 
વાહરડાંતી પાંજરાપેળેાનો અતે એ ઉલ્લેખ કરે છે, અ! બધુ' ત્યાં રહેતા 
જેતોતી ધર્મ દ્યારૃત્તિ અતે પરગજુપણાના પુરાવારૂપે હતુ. જવહત્યા નિવારવા 
માટે, જેતે તરફથી ત્યાંતા રાજને અગાઉથી રકમ આપી દેવામાં આવતી, 
તેથી ત્યાં જુવહત્યા કરવા પર ફડક પ્રતિબંધ હતે!,ઈ જેતુ' ઉલ્લ'ધત કરનારને 


૪-૬-૩૨ 


૪૯૮] મુથલ કાઉ [ પરિ 


માત સુધીતી સનન કરી થ્રકાતી. ડૅલા વાલેએ ખ'ભાતનાં બેષ્ઠ મદિરેોતી 
મુલાકાત લીધી હતી. હિ'દુએના દેવના પ્રકાર અતે એમનાં પ્રરીક્ને વિશે 
જાણુવાતી એની ઇતેનરી હોવા છતાં સ્થાનિક ભોમિયા જે ફિરંગી કે ફારસી જ 
ખોલી શકતા તે ડેલા વાલેતે ડય ભાષામાં સમજાવવા અશક્ત હતા, હિ'દુએાના 
લગ્નજીવન વિશે ઉહ્લેખ કરતાં ડેલા વાલે જણાવે છે કે હિ'દ્એ।તે સામાન્ય રીતે 
એક પત્ની હય છે. તેએ ભ્રાગ્યે જ એતે છૂટાછેડા આપે છે, પતતીના અવસાન 
બાદ પતિતે લગ્ન કરવાતી છૂટ હોય છે, પરતુ પતિના અવશાન બાદ પત્નીને સતી 
ચવાતી ફરજ પાડવામાં આવે છે, આ અગે ડેલા વાલે આશ્રય* બ્યક્ત કરી સતીના 
ગ્રેસંગનો ગભીર કરુણુતા અને એમાં રદેલી રિવાજની સખતાઇની તેમજ સૂખેકારની 
પરવાતગમી વગર અને એ માટેની જરૂરી ફ્રી ભર્યાં વગર સત્રને સતી ચવા દેવામાં 
આવતી ન દતી એની ખાસ તૉંધ્‌ કરે છે.“ 

ખ'ભરાતથી ડેલા વાલે અમદાવાદ આવ્યે] (ફેણુઆરી ર૬, ૧૬૨૩), અમદાવાદતા 
માર્ગ સીધા અને લાંબા હોવા હતાં બ'ને બાજુએ ફૂરસબ'ધી વગરના ધૂળત્રાળા 
હતા. એમાં ચાલવાનું મુરકેલ હતુ' અતે એમાં પગ ખૂ'પી જતા. ઊડતી ધૂળના 
કારણે એ માર્ગો પર્‌ ધોડેસવારી કરવાનું અરુાંચકર હતુ, ડેલા વાલે અમદાવાદમાં 
ખે દિવસ રૉકાયે।, એણું શહેરના મુખ્ય ખજર “બઝાર-ઈ-કલાં”, ત્રણુ દરવાજાર્દ, 
મોટો કૂવો, ભ્રદ્રવિસતાર અતે શાહી મહેલનું વર્ણન કયુ” છે. અમદાવાદથી 
નીકળતાં એણે કાંકરિયા તળાવની ઊડતી મુલાકાત લીધી. યાંથી એ ખારેન્ન અતે 
સોજિત્રા થઈને ખંભાત પહોંચ્યો, ખ ભાતમાં શહેર બહાર જઈ એણે દરેયાતુ' 
દશન કયુ અને ભરતી નિઠાળી.૧* બીજા દિવસે એણે ખ'ભાત પાસે આવેલા 
પ્રાચીન હાહેર નમરાતી સુલાંકાત લીધી, નગર પ્રાચીન સમયમાં રાજ્યતું વડુ 
મથક અતે મુખ્ય શહેર ૬તુ', ડૅલા વાલેએ ત્યાં બ્રહ્માનું મ'દિર્‌ જેયું' અને 
ભહ્માની મૂર્તિનું અવલોકન કયુ, 

ખ'ભાતથી ડૅલા વાલે સુરત આવ્યો અને ગોવા જવા નીકળેલા દિર્‌'ગી 
કાફલા સાથે જેડાઈ જવા દમણુ પહોંચી ગયે।. ગોવા જતાં દમણુ અને વસાઈની 
ફિરંગી વસાહતો જેઈ, જેતે અછડતો ઉલ્લેખ એની તૉંધમાં કયી છે. ડેલા વાલેતો 
સુરતથી લખાયેલે છેલ્લે! પત્ર ૨૨ મી માચ (૧૬૨૩)નતે હતે. 
' ફૈલા વાલે પછી સુરત આવનારા યુરોપીય પ્રવાસીઓમાં ટોમસ હળ 
છતો (૧૬૨૭). ટૂક સમય માટે એ ત્યાં રોકાયો અને પછી ઈર્‌ાન ગયે, 
૧૬ર૯ તા આરભ્રમાં એ ફ્રી સુરત આવ્યે..1પ સુવાળીથી સુરત સુધી 'રથ'- 
(બળદગાડા)માં ખેસીતે જતાં માગમાં હયાં કર્યાં જ'ગલ અતે ગામડાં પસાર 
કર્યાં" એતે! એ ઉલ્લેખ કરે છે, 


ઉરિષ્ટ ] ચુરાપીય પ્રવાસીએપએ કરેલી નોંધે [૪૯૨ 


સુરતતે આ પ્રવાસી ગુજરાતનાં અમદાવાદ અતે ખ'ભાત નગરે પછીતા 
“શીત સથાને મૂકીને એને એક ઉત્તમ નગર્‌ તરીકે એળખાવે છે. આ નગરતે 
ફરતી માટીની દીવાલ, નદીકાંઠે આવેલે। પશ્થરતેો મજખૂત ગઢ, પરાંન્વિસ્તારમાં 
જવાના ત્રણુ માગ (વરિયાવ અતે ખ'ભાત, ખુરદાતપુર અને નવસારી જવાના 
ભાગ) તયા નગર્‌ બહાર આવેલા અ ગ્રેજી દખતા બગીચાનુ' વણુ'ન કરે છે. નદીતું 
પાણી પીવા માટે નકામું બની જય છે ત્યારે લેડઠાતે ગોપીતળાવ પાણી પૂરુ 
પાડતું હતુ' એમ હર્બટ જણાવે છે. સુ'વાળીના ખાશામાં દર વર્ષે સપ્ટેમ્બરથી માર્ચ 
મહિનાના સમય દરમ્યાન માલની આયાતનિકાસ કેવી રીતે થતી હતી અને એ 
સપારરોજગારના કેંદ્ર તરી%્ે કેબું' રહેતું એતું વણુન આપે છે, આ સમયમાં 
'ચાર્‌ પ્રકારના સિક્કા--પાઈ મહમૂદી રૂપિયો અતે દીતાર--ચલણુમાં હુતા૨૨ એમ 
આ પ્રવાસીની તોંધમાંધો નનણુવા મળે છે, ખ'ભ્ાત પછી હબ'ટે' અમદાવાદની મુલાકાત 
'લીધી. અમદાવાદને એ મજબૂત દીવાલોથી ધેરાયેલા ધણા મિનારાવાળાં શહેર તરીકે 
અને ગુજરાતત! મહાતગર તરીકે એળખાવે છે, ત્યાંતાં બજારોમાં ભારતભરમાં 
'બતતી ચૌજે તથા ચીનની ચીજે વેચાતી હતી. હટે" ચારે બાજુ ખાઈવાળા ભદ્ર" 
દુગતું, સરખેજ નજીકના ઉઘાતતુ' અતે ત્યાંના શાહી મહેલનું વયુન આપ્યું છે,૫૨ 
હુબ"? પછી જર્મન પ્રવાસી જે, આલ્બર્ટ ડી. મેન્ડેલ્લેો સુરત આવ્યે! 
“હતો ( એપ્રિલ ૧૬૩૮ ). એ ત્યાં પાંચ-૭ માસ રહ્યો અતે પછીથી 
અમદાવાદ આગરા અતે લાહોરની સુલાકાત લીધા બાદ એ સુરત પાછે આવ્યે. 
«યાંથી એ યુરોપ ગયો ( જનયુઆરી ૫, ૧૬૨૯ ),૫* મેન્ડેલ્સ્લોએ સુરતમાં 
એતા રેકાણુતો સમય આનદમાં તથા હર્વાફરવામાં વિતાવ્યો. સુરત ચહેરનુ 
અતે ત્યાંના લેકોતુ' વ્યુત એ અગાઉના પ્રવાસીએ જેવુ' જ આપે છે. ગોપી 
“તળાવ અતે એના પર ખાંધવામાં આવેલા મનોર જનગૃડને ઉલ્લેખ કરી એ 
કહે છે કૅ લોકે માટે એ મેો।જમત્ન કરવાનું સ્થળ હતુ', તળાવ આખા શહેરને 
પાણી પૂરુ' પાડતું સાધત દતુ. 
અ'ેજેનો વેપાર આ સમયમાં કેટલો વ્યાપક બન્યો! હતો એતો "ખ્યાલ 
મેન્ડેહ્સ્લોની નોંધ પરથી આવી શકે છે. એ જણાવે છે કૅ ભરૂચ વડેૅ।દરાખ ભાત 
અમદાવાદ આગરા ₹સ્પહાત દાભોલ અને મહલીપટમની અક્રેજ કેડીએ સુરતની 
જાઠીના તાખા નીચે કામ કરતી હતી. દરેક પોઠીતા મંત્રીને પોતાના વષ'ભરના 
વહીવટનો અહેવાલ આપવા માટે દર વર્ષે સુર્તતી કેઠીના પ્રમુખ પાસે આવવુ' 
 પડતુ' હતુ, બાન્ટમની સ્વત“ત્ર કેડી પણુ સુરતની કેડી પ્રયે આદરભાવ રાખતી. 
પૂવ'તી સફરે નીકળેલુ' કોઈ પણુ અશ્ેજી જહાજ સુરત બદરે અચૂક આવતુ, 


£૫૦૦] ક સુઘલ્ષ કાલ ી | 'પરિન 


મેન્ડેટસ્લોએ સુરતની અ ગ્રેજ કીડીમાં રહેતા પ્રસુખથી શરૂ કરીતે કારફૂતા વેપારીએ 
વગેરેનાં રહેણીકરણી પગાર તથા કોઠીના વહીવટતી ચર્ચા કરી છે, 


મેન્ડૅહસ્લોને સુરતથી અમદાવાદ જતાં દસ ધ્વિસતેો સમય લાગ્યો હતે. 
એ અમદાવાદમાં દસ દિવસ રશલો તો, એણે અમદાવાદના મેદાતે શાહ બજાર, 
શાંતિદાસ ઝવેરીએ બ'ધાવેલ જેન મદિર્‌ અને શહેરના સુખેદાર આંઝમખાનના 
કડક અતે કરતાભર્યા શાસનની જે વિગતે આપી છે તેવી વિગતો ખીનન ટ્ોઈ 
પ્રવાસીના હેવાલ પરથી ઉપલખ્ધ થતી તથી. આ પ્રવાસી અમદાવાદથી ખ ભાત ગયે, 
ત્યાંના રસ્તાએ મફાતે! અને જહેર બગીચાઓનો એણે ઉલ્લેખ કર્યો છે. ત્યાં 
એતે સતીને પ્રસંગ જેવાની તક મળી. આ પ્રસંગનું એણે રસિક વષત કયુ છે. 
મેન્ડેલ્સ્લો કહે છે કૈ' ચતી યતી સ્ત્રીનો પ્રસંગ નિહાળવાનું સદ્ભાગ્ય એતે પ્રાપ્ત 
થયુ“. ચિતા પર ચડેલી આ્રીએ રિવાજ મુજબ પોતાનાં વીટી હાર જેવાં 
આભૂષણુ પોતાના શરીર પરથી ઉતારીતે આજુખાજુ ઊભેલાં સગાંવહાલાંને 
વહેચવા માંડયાં. એ સ્રી આભૂષણાને સમાં તરક્‌ ફેંકતી. મેન્ડેશ્સ્લો ત્યાં ધોડા 
પર સવાર થઈને ઊભે! હતો. પેલી સ્રીએ મેન્ડૅલ્સ્લો તરક જેયું અતે આ 
પરદેશી એતા પ્રત્યે પોતાના ચહેરાથી દયા અતે સહાનુભૂતિ દર્શાવે છે એમ 
માની એન! તરક એક ખ ગડી ફેકી, જે મેન્ડેલ્સલોએ ઝીલી લીધી અને દાતતા 
આ પ્રસંગની અમૂલ્ય અવિસ્મરણીય ભેટ તરીકે પોતાતા પાસે રાખી લીધી તે 
એ પોતાની સાથે લઈ ગયેો,'પ ખ'ભાત પછી એ અમદાવાદ અતે પછીથી 
લાહાર જઈ સુરત પરત આવ્યો. ત્યાંથી ૧૬૩૯ ના આરંભમાં યુરોપ જવા. 
વિદાય થયે!. 

સેન્ડેલ્સ્લે પછી ફ્રેન્ચ પ્રવાસી જિત ખબેપ્ટિસ્ટ ટેવર્નિયર આગરાથી ૧૬૪૦- 
૪૧ માં સુરત આવ્યે, ત્યાંથી એ આગરા ગયો અતે ફરી પાછે ૧૬૫૩ માં સુસ્ત 
આવ્યો. સુરતના વહીવટ વિશે લખતાં એ કહે છે કૈ શહેરને હાકેમ જકાત અને 
મહેસૂલ ઉધરાવવાતું કામ કરતો, જ્યારે કિહ્લાતો કેમ લસ્કરતો વડે હતે. 
શહેરનું રક્ષણ કરવાની એતી જવાખદારી હતી. ટેવન્ષયરે શહેરનાં મકાને, ત્યાંતી 
ટકશાળ, લેવામાં આવતી જકાતતા દર અતે ત્યાં બનતાં સોનેરી, રૂપેરી અને 
રેશમી કાપડ વિશે માહિતી આપી છે. ડચ કેઠીના શર્‌ાફે મોહતદાસ પારેખને 
ઉહ્લેખ કરી આ ગ્રેવાસી એતી ધામિકતા અતે સખાવતી સ્વભાવનાં મુક્તક'ઠે 
વ્ખાણુ કરે છે, સુરતથી આગરા જતાં માગમાં આવતાં ગામડાંઓની વિશેષતા 
એ :તાંધે છે. તવાપ્રુર સફેદ અને સુગ'ધીદાર ચોખા માટે જણીતું હતું, એ આ 
ચોખાના શેઢા વેપારનું કેદ્ર હતુ, અહીતા ચે!ખા અમીર-ઉમરાવ ખાતા. 


શિષ્ટ ] ચુરાપીય પ્રવાસીએ કરેલી નોંધે (૫૦૧ 


નવાપુરતા ચોખાની એક ગુણુ એક ઉત્તમ ભેટ ગણાતી એમ એ તોંધે છે. ભરૂચ 
માટે રેવર્નિયર નોંધે છે કે ભરૂચ પાસેતી નમ્*દાતું પાણી છી'ટ કાપડું પર 
સફેદાઈ લાવવા માટે સદીએ।થી જાણીતું હતુ'. કોરા કાપડતે નિખારવા(ખ્લિયિ'ગ)તો 
અડી ઉદ્યોગ ખીલ્યે! હતે! ખાગર! લાહેર અને બ'ગાળમાંથી સફેદ બાફ્ટા કાપડ 
ભરૂચ અતે નવસારી લઈ જવામાં આવતુ, ત્યાં એને લીં'ખુતા ર્સવાળા પાણીમાં 
ઝમેળવામાં આવતુ 55 


ટેવર્તિયર્‌ પછી આવેલા ઓગિલ્ખી તાંમતા પ્રવાસીએ ખ'ભાતની ઝુલાકાત 
લીધી હતી. અણે ખ'ભાતન! કૅ!ટ અતે બાર્‌ દરવાજાનું વણુન કયું ' છે.૨૭ 


ગુજરાત વિશેની માહિતી વેનિસતા ઔષધશાસ્્રી નિકોલાઓ મેતુસ્સી, જેણે 
ભારતમાં ૧૬૫૩ થી ૧૭૦૮ સુધીનો! સમય વિતાવ્યો હતે તેના સસ્મરણુ- 
ગ્રથમાં જેવા મળે છે, ગુજરાતતે એ અમદાવાદ જેવુ' ગણીને લખે છે કૈ ત્યાં 
સે।નાચાંદીના તાર-વણાટનું અને ફૂલ-ભરનનું રેશમી કાપડ પુષ્કળી પ્રમાણુમાં 
સૈયાર થતું હતુ. એની માંગ રાજદરબારમાં ભારે પ્રમાણુમાં રહેતી. અમદાવાદમાં 
સેનાચાંદીનું અને કિંમતી રત્નજડિત પથ્થરનું કામ પણુ સુ'દર થતુ' હતુ ૫૬ 

ગુજરાતના લોકજીવનતું ડૅલા વાલે અને મેન્ડેહમ્લો કરદ્ાં પણુ વધુ વિશદ્તા 
અને ઉત્ક'ડાપૂવક અવલોકન કરનાર ફ્રેન્ચ પ્રવાસી મે!. (જિત દ થૅવેનો હતો. એ 
ન્યુઆરી ૧૬૬૬ માં સુરત આવ્યે।.૨* એણે અમદાવાદ અને ખ'ભાતની મુલાકાત 
લીધી અતે એ ૧૬૬૭ના ડેખ્રુઆરીમાં અહીથી વિદાય થયે, એ જણાવે છે કૅ 
સુરતના બારામાં જકાત ખાતાની તપાસણી અને જકાત-વસૂલાત સખતાઈ ભરી હતી. 
ગે ખાવામાંથી આયાતી માલસામાંત મ'જૂર કરાવીને છેાડાવી લેવા માટે ધણા 
દિવસો અને કૅટલીફ વાર મહિનાઓ સુધી રાહ જેવી પડતી. વેપારી માલ પર 
ખઅસ્તીએને ચાર ટકા અને હિ'દીઓને પાંચ ટકા જકાત ભરવી પડતી. 
શિવાજએ સુરત પર કરેલી પ્રથમ ચડાઈ બાદખે વર્ષે (૧૬૬૬ માં ) થેવેનો 
સુરત આવ્યો હતે. એણે શિવાજીની સુરતની ચડાઈતેા વિગતવાર હેવાલ આધ્યે। 
“છે, શહેરની સુરક્ષા માટે માટીની દીવાલ ભાંગીતૂટી હાલતમાં હતી, તેથી એની 
જગ્યાએ ઓઔર્‌ગઝેત્રતા હુકમથી નવી દીવાલ “આલમપતાહ'નું બાંધકામ તાન્ટે- 
તરમાં હાથ ધર્‌ાયુ' હતુ'. ચેવેનાએ એ દીવાલનું થતુ' બાંધકામ નેહાન્યું' હતુ. 
દીવાલ બાંધવાનો હેતુ ફરીવારતા હલ્લાને 'ખાળવાને। હતો, સુરતમાં આંતરરાષ્ટ્રિય 
'લૈપાર ધીકતા પ્રમાણમાં ચાલતે! હતે. નવેમ્બરથી એપ્રિલ સુધીના મહિનાઓમાં 
હવામાત સુધરતાં દેશપર્દેશમાંથી ધુ વેપારી જહાજ આવતાં હતાં. પરદેશી 
સપારીએ, જેમાં અરખો ઈરાનીઓ તુર્કા આમે'નિયતે! અગેન વલ'ધ 


૧૫૦૨] સુથલ કાલ [પરિ- - 


વગેરે હતા, એમના આવવાથી શહેરમાં રહેવાની આરામદાયક જગ્યા શેધવાવું 
મુશકેલ બનતું. સુરતના કૅટલ[ક અતિ ધનાઢય લોકોની વાત કરતાં એ વીરજી. 
વેરા નામતા વણિકનો ઉલ્લેખ કરે છે અતે એને પોતાના મિત્ર તરીકે એ।ળખાવે. 
છે, સુરતનો કોટવાળ પોતાતી ફરજે કેવી રીતે બજાવે છે અને કાયદો તથા શાંતિ 
“ળવવા માટે એ શુ કરે છે એનું વર્ણન પણુ એણે કરેલું છે. ખોટી ફરિયાદ 
કૅર્નારને કડક શિક્ષા કરવામાં આવતી હતી, એક આમેનિયન શ્રોમત વેપારી 
ખ્વાજા મિતાસે કરેલી પૂર્યાદ પરચો કે।ટવાળ કેવી રીતે એની તપાસ કરવા માગતે 
હતો એ જાણી, ગભરાઈ એ વેપારીએ પોતાતી ફરિયાદ પાછી ખે'ચી લીધાતે! 
પ્રસંગ ટાંકવામાં આવ્યે! છે,૨ ૫ 


૧૬૪૦ માં સુરતમાં સ્થપાયેલા ડેપુચીન મિશનના ફેન્ચ વડા ફાધર એમ્બૌસ-* 
તો નીડરતા અતે પરેોપકાર્શૃતિનો ઉદ્લેખ કરી થેવેનો કહે છે કે ૧૬૬૪ ની 
સુરતની ચડાઈ વખતે ફાધર એમ્બ્રોસ શિવાજી પાસે ગયો હતો અને પોતાના 
મઠતે લૂ'ટફરાટ કરવામાંથી બાકાત રાખવા માગણી કરી શિવાજી પાસેથી વચત 
લીધુ હતુ, પરિણામે સુરતતી લૂંટમાં મઠ બાકાત રહ્યો હતે!,૨૨ સુરતમાં લોકે! 
માટે આનત'દપ્રમોદતાં પેવાં સ્થળ હતાં એતું વણુ'ન થેવેનોએ કયું” છે. એમાં 
ખેગમવાડીનો ખાસ ઉલ્લેખ કરે છે. ઓર'ગઝેતરની બહેન જહાંઆર્‌ા ખેગમનેઃ 
સુરત નળગીર તરીકે આપનામાં આવ્યુ હતુ. એના પરથી સુર્તતો એક પરા" 
વિસ્તાર ' બેગમપુરા ' નામથી જાણીતા ખન્યે. (યાં જે બાગ (ખેમમવાડી]. 
અતાવવામાં આવ્યો તે વિસ્તારમાં ઘણે! મોટો, પાણીનાં ટાંકાંની સગવડેવાળે અતે 
મધ્યમાં ચારે દિશ્ચામાં પ્રવેશદ્દાર હોય તેવા મકાતવાળે હતે), ચૅવેનોએ ગોપી- 
તળાવની બાંધણીતું અને લોકો માટે એ તળાવ કૈવુ' ઉપયોગી હતું એનું વણુ'ન. 
ફયુ” છે, અગોઉના પ્રવાંસીએતી જેમ આ પ્રવામીએ પણુ તાડશક્ષો અને તાડી 
વિશે લ'ખ્યુ' છે. એણે નીરો (તાજી તાડીને! રસ) તેમજ આથે! આવેલી ત'ડીઃ 
પીધી હતી. 


સુરતને! વેપારઉદ્યોગ કેવા ધીકતા પ્રમાણુમાં ચાલતો! હતો એતો ચર્ચા કરી! 
થેવેના જણાવે છે કે ત્યાં આગ્તએશિયાના ટાપુ દેશેતો માલ તેમ કાપડ આવવા: 
ઉપરાંત યુરેપ અને ચીતને! માલ વેચાવા માટ આવતે, થેવેને! સુરતથી અમદા- 
વાદ જવા જે માગે નોકળ્યો તે નોંધવા જેવો છે. ભરૂચ આવતાં ત્યાંતા ભવ્ય 
કિહ્લાતો નિદ્શ કરી નમદદાનું' પાણી કાપડ નિખારવા માટે પ્રચલિત હતું અને' 
ત્યાં સુધલ સાત્રાજ્યના તમામ ભાગોમાંથી કાપડ લાવવામાં આવતુ હતું એમ 
એ જણુવે છે. ભરૂચથી ખે આગળ વષ્યે!, હાહર્‌ નદી એ।ળ'ગી મહી નદીના 


“શિષ્ટ ] ચુરાપીય કવાસીએપ્એ કરેલી નોંધે [ ૫૦૭ 


કાંઠે આવેલા ડબકા (વડૅ।દરા જિહ્લો, પાદરા તાલુકો) ગામમાં આવ્યો, ડબફાના 
લોકોને એણું લૂ'ઢારા અતે માતવભક્ષી તરીકે ઓળખાવ્યા છે,૨૩ ડખકાથી 
એ પેટલાદ સે!જિત્રા માતર અને અમદાવાદી પાંચેક માઇલ દૂર આવેલ 
જિતબાગ-જેતલપુર આવ્યે, અમદાવાદમાં આવી એ વલ'દાએાની કોઠીમાં એક 
પખવાડિયુ' રહ્યો, એણે મેન્ડેલ્સ્લોની જેમ મૈદાતેશાહ બજર, ભદ્રનો કિહ્લે। વગેરેતું 
વણુન કયું છે. અમદાવાદથી એ ખ'ભાત ગયે, એણે ખ'ભાતની શૈરીએ, 
બજારે!, પરાં વિસ્તારમાં આવેલા બાગ વગેરેનું વષન કયું છે. ખ ભાતથી દશ્યિ। 
લગભગ દોઢેક માઈલ દૂર હોવાથો «યાંના અખાતમાં ભરતી એટલા બધા વેગ- 
પૂવ'ક આવતી કે પુરઝડપે આવતે! ધેોડડેસવાર પણુ ભરતીનાં શરૂઆતનાં મોન્ન' 
સાથે ગતિ નનળવી શકતો નદિ,૨૪ ચૅવેનો ખ ભાતયો જમીન માર્ગે સુરત 
ગયો. ગોવાળક્ંડા અને મહથીપટદૃમ જઈ ત્યાંથો પાછે! સુરત આવ્યો અને 
૧૬૬૭ત્‌ા ફેછુઆરીમાં સુરતથી યુરોપ જવા પ્રયાશ કયું. 

૧૬૭૪ અને ૧૬૮૧ વગ્ચેના સમયમાં સુરતની અ ગ્રૅજ્નેતી વેપારી કે[ઠીમાં 
તખીખી સર્જન તરીકે કામગીરી કરી ચૂકેલા ડે. જહોન ક્રાયરે સુરત શહેર, 
એના મુખ્ય ગહીવટકર્તાઓ, પ્રન્નનાં જુદા જુદા વર્ગો, અગ્રેજ ડોઠીતું સંચાલન 
અતે એના ત'ત્રવાહકે તેમજ નગરજીવતતાં ધણાં પાસાંએ પર વિગતવાર હેવાલ 
આપ્યો છે.૨૫ 

ડો, ફ્રાયરે જશ્ઞાવ્યુ' છે કે સુરતમાં વલ દા અતે ક્‌ર્‌'ગીએની વેપારી કોઠીએઓ 
હતી, છતાં અગ્રેશ્તેની ક પનીને વેપાર સોથી મોટો હતો, અ ગેજ્નેને ખ દરતી 
વિશેષ સગવડુ મળતી હતી, સ્કનક લેકે।ને એમનાથી ફાયદો ચતો. હતો અને 
સરકારને પણુ તેઓ વધુ જક્રાત ભરતા હતા. કેચોની વેપારી ક*પની વિશે ડૅ.. 
ફે।યર કહે છે કે એમની કૅડી નાણાં કરતાં માણુસોથી વધુ ભરચક રહેતી, «યાં 
ફેરો આત'દપ્રમોદમાં રહેતા, નાણાં ઉધાર લેતા અને મોટો ભપકો દેખાડતા. 
ફ્રે.'ચ કેપુચૌન પાદરીએ મઠ ચલાવતા, તેચી એમના ત્રેત્યે ભારે આદરભાવ 
રાખ્પવામાં આવતે।, 

સુરતમાં પૂરતા રહેતા મુસ્લિમ ફકીર કૈવા વિશેષાધિકાર ભોગવતા અને 
ધર્મના બહાના નીચે સામાન્ય પ્રન અતે શ્રીમંત મૂર લોકે। પાસેથી ત્રાગું 
કરીને કેવાં રીતે પૈસા પડાવતા એના પ્રસંગ ડે. ફાયર ટાંક્યા છે, દેશના આ 
ભાગમાં ઠંગી પ્રથા પ્રવત*તી હોવાને! નિદે'શ કરવામાં આવ્યે છે. કેટલાક વણિક 
નાણાં આપતા હોવા છતાં બાદશાક્ના હુકમધી એમની હત્યા કેવી રીતે કરવામાં 
આવતી હતી એનું વણ્‌'ત કરવામાં આવ્યુ છે.૨૬ સુર્તતા કાકી, મુલ્લાં અતે 


૦૨] " : * ગ્નુથલ કાલ' કડ [પેદિ* 


પે।લીસવડા કે।ટવાલનાં કાર્યોનો તથા સુરતના બ દરી જકાતગૃહની કામગીરીની 
પણુ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. 


ડે. ફ્રાયર ૧૬૭૪ માં સુર્ત આવ્યો તયારે મરડા સુરત પર ફરી વાર્‌ 
ચડાઈ કરવાના છે એવી જેર્દાર અફવાએ સંભળાતી હતી, તેથી ર્ક્ષણુ- 
દીવાલનું ઝડુધી બાંધકામ કરવા માટે ૭૦૦ માણુસે।ને કામે લગાડવામાં આવ્યા 
હતા, દીવાલનાં દરેક દર્વા”ન પર્‌ છ તે।પ અને એતા સ'ચાલન માટે છ યુરે।પોય 
તાપચી રાખવામાં આવ્યા હતા, ડૉ. ફ્રયર જણાવે છે કૅ શિવાજીના ફરીથી 
આવવાતી ખીકે તથા શહેરના હાકેમતું વલણુ લૂટતારાએ તે સામનો કરવા કરતાં 
એમને વળતરની રકમ આપીતે પાછા કાઢવાનું હતું તેથી ધણા વેપારીએ સુરત 
છોડી જતા રેલા હતા. સુરતના દુગ'ની રહણુવ્યવસ્યા અતે એતા સુખેદારનો 
વૈભવ કેવો હતો એનું વણૂખન આપવામાં આવ્યું છે, સુરત શહેરની મુસ્લિમ 
પ્રનનની રતભાત, એતા સામાંજક વ્યવહારે! અને ્દદતા તછેવારતી ઉજવણી 
વિશે ડો, ફાયરે રસપ્રદ માહિતી આપી છે. એ જણાવે છે કે ઓરગઝેબ તો 
તાજિયા-સર્ધસને ઉંસ્લામ ધર્મની વિકૃતિ સમજતો દતે તેથી એણે એ 
તહેવારની ઉજવણી કરવા સામે પ્રતિબ ધ મૂકષો હતે. દિંદુ પ્રજા પર્‌ જજિયા- 
વેરો તાંખ્યો હોવાનો ઉલ્લેખ કરી ડે, ફાયર જણાવે છે કે ખાહ્મણોતે માથા" 
દીઠ સોનાને! એક સિક્કો આપવે। પડતો હતે।, ૨૭ 

ડે॥ ફેર સુરતથી ખે માઇલ દૂર તાપી નદીના કાંઠે આવેલા ફૂલપરા નામના 
પર્‌ વિશે વિગત આપે છે, ત્યાં વણિકોતાં શખોનો અગ્તિસ સ્કાર્‌ કરવામાં 
આવતે, ધામિ*ક ઉત્સવે। પણુ ત્યાં ઊજવવામાં આવતા. સુરતથી દૂલપર। સુધીનો 
આખે માર્ગ બ'ને બાજુએ ધટાદાર વૃક્ષોથી હવાયેલો રહેતે. પૂ”્નપાઠં કે મેજ- 
ભળ કર્‌3ા જતાર લોકોતી એ માર્મ પર સતત અવરજવર રણેતી,૨૬ સુરતનું 
ગોાપીતળાવ આ સમયમાં સુકાઈ ગયુ હતુ'. એની પાળ પાસે ફબરો બધાધ 
ગઈ હતી, તળાવનો દેખાવ સરકસનાં મેદાતે! કે વ્યાયામશાળા જેવો લાગતો 
હતે।, ડે, ફ્રાયર્‌ જણાવે છે કે સુરતમાં વેપારી કોમ પ્રત્યે મુબલ અધિકારીઓ 
ઉપેક્ષાવૃત્તિથી જેતા હતા, જ્યારે અ'્રેજ ક પતી અને એના નોકરે પ્રત્યે તેઓ 
માનપૂવ'ક જેતા હતા, એના કારણુમાં એ જણાવે છે કે અ ગ્રેજ્ને વખતોવખત 
મુધલ સમ્રાટો પાસેથી ફરમાનો મેળ1તા હતા અને અ શતઃ અગ્રેજેની દરિયાઈ 
તાકાતતે લીધે સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ આવુ' વલણુ રાખતા હતા. ડૉ.  ફાયરતી 
મૂછ નિમણૂક મુ'બઈની અ'ગ્રેજ વસાહતમાં કરવામાં આવી હતી (ડિસેમ્બર ૧૬૭૩), 
ત્યાંથી એની બદલી સુરત, મુ'બઈ, ફરી સુરત, ઈરાન અને વળી પાછી સુરત એમ 


(શિષ્ટ ] ચુરાપીય પ્રવાસીએપએ કરેલી નોંધે 1૫૦૫ 


વારાફરતી કરવામાં આવી હતી. ૧૬૯૨ ના જાન્યુઆરીમાં એ સુરતયી ઇંગ્તેન્ડ 
જવા નીફળ્યો હતે!. 


સુરતની અ'ગ્રેજ કોઠીમાં ૧૬૮૯થી અઢી વષ* સુધી રહેલા ખ્રિસ્તી પાદરી 
જે. ઔ|વૅગ્ટતે સુરતના વેપારરાજગાર, હુન્નરઉઘોગ, વહીવટી વ્યવસ્થા, ત્યાંના 
લેકો ( વેપારીઓ, મુસ્લિમો, હિદુએ ) તથા એમતી ધાર્મિક અને દ્યાનૃત્તિ 
તેમજ પાંજરાપોળ વગેરે સ'બ'ધી વિરતૃત વણુન આપ્યુ' છે તે તાંધપાત્ર છે.૨૬ 
૧૭ મી સદીના અતમાં આવેલા ઇટાલિયન પ્રવાસી જેમેલી ફેરેરીએ ખ ભાતની 
પુરાણી જાહોજલાલી ઓછી થઈ ગયાનું નોંધી જણાવ્યુ' હતુ કે એમ છતાં એ 
ચડેર્‌ આબાદ હતુ',3* 

૧૮ મી સદીના પૂર્વાધ માં ગુજરાતમાં મરાઠાઓનું જેર્‌ વધી રહ્યું હતુ, 
રાજકીય અરાજકતા વ્યાપક અતવા લાગી હતી, આવા સ'નેગાની અસર 
યુરોપીય પ્રવાસીએની અવરજવર પર પડી હતો, અ'ધાધૂ'ધીની અસર સમાજ” 
જવન પર પણુ પડી હતી. ૧૭ મી સદી દરમ્યાન આવેલા પ્રવાસીએ ના હેવાલે। પરથી 
ગુજરાતના સામાજિક આચિ'ક અને ધાર્મિક જવનની સારી માહિતી મળે છે. 
એમાં પણ્‌ ખે મુદ્દા તાંધપાત્ર છે. પહેલુ' તો એ છે કે આ સમયમાં સુરતથી 
અમદાવાદ અને સુરતથી ખંભાત જવા માટે ઠેવા ભૂમિમાર્ગી હતા એ ન્નણુવા 
મળે છે. બીજુ, કે ભારતમાં આવતા કોઈ પણુ પ્રવાસીને સો પ્રયમ સુરત જ 
આંવવુ પડતુ અનેં વળતા પ્રયાણુ માટે પણુ સુરત જ પાછા ફરવુ પડતું. આ 
'સમયમાં સુરત આંતરરાષ્ટ્રિય વેપાર-કેદ્ર બતી ગયુ” હતુ. 


પાદટીપ 


૧. પે11ટાળ ૦ડલા (8તં.), 5£47/# 2720૮45 #/0 7044, 1583-1619, [. 293 
૨. ધણી, ૯૪//2૮//07 ૦7 7074825 407 77૮1૮/5, 1માં. 91, [0. 328 1. 


ક, અહીં 8. ઉલ ક્રારા સ'પાદિત 782 7741275 ૦7 7૮/70 .2//7 74/72 
 હ#&7//ળ)-માંથી ઉપયોગી માહિતી તારવી છે. 


૪. 2/07 101. 1, [. 30 પ. 78/77, 00- 35-37; 40-41 
૬, 28/4., 9. 67 . ૭. 75/7., [0. 70 /. ૮. #78/4., 00. 83-85 
૯. એ આતની સરખામણી રોમની વિજ્યસૂચક ત્રણ કમાન સાથે કરેં છે, 


“૧૦. ખ'ભાવ પાસે દરિયાની ભરતીનાં મેનન ૩૩ ફૂટ (૨૦.૦૬ મીટર) જેટલાં ઊછળતૂા, 
ભરતીના પાણીનો વેગ એક કલાકના ૧ થી ૭ દરિયાઈ માઈલ જેટલે। હતે! એમ 
કહેવાય છે, 


પ૦ ] શુઘલ ડાલ [ પરિ-- 


૧૨ ટોમસ ઠર્ષટેના પ્રવાસ-શ્ર'થની અનેક આવૃત્તિ ખહાર પડી છે તે પૈકી 5076" 


૨૨. 


૧૩, 
૧૪. 


1૫. 
૧૬. 
૧૭. 
૧૮, 
1૧૯ 
૨૦, 


ર1. 
૨૨. 
૨૩. 


૨૪. 


૨૫. 


૨૬ 
72 


વા 


૨૮. 
૨૯. 


ક૭. 


727#/7$' 774064 0/0 47/7/૮7 ૮74 473510, /72€ 6'૮4/,% 9572627 
4૮5૮718718 /72૮ 200.45 07 7૮/54 ૮/04 277૮5707 5) 5/7 277727: 
₹278#77 (૭૪?7:4)નો અહીં' ઉપથે।ગ કરવામાં આવ્યે! છે. 

પાઈ એ તાંબાનો ગોળ ભારે વજનનો સિક્) હતે!. ૩૦ પાઈ: રિલિ'ગ થતે. 
મહમૂર્દી એ ચાંદીનો! સિક્રો હતે! ને એ એક શિલિ'ગ બરાબર ગણાતે।.૧ રૂપિયોડ: 
ર શિલિ'ય અને ૩ પેન્સ યતા, એક સુવણું ર્દીતાર::૩૦ રિલિ'ગ યતા. 

%» 744, [0*. 42-57 

મેન્ટેલસ્લોના પ્રવાસ સ'દભ' ળ4. 5. €૦૩1111558₹11 ના “4#4747/570'5 77૮02/૭ 
/? 25/2/77 704 (4.7. 7675-39) ()#77/) પુસ્ત3 માંથી લેવામાં આવ્યા છે.. 
2? 77., 0. 41-46 

1. કતા (11403.), 740૮70127૭ 77૮1૮75 1 7/74/4, 101. 1, 0. 66 
5807624) ૦2૮77૮૮7, ૫01. 101, [0. 2419 ?. 

&/07/2 470 277877, 7653-7708. 11413, 9)/ 3. 1810૯ 1015. 1 & 11. 
780, 1/01, 11, 8. 425 

સુરતમાં એના રે।કાણુના અહેવાલનુ' અ ગેજ શાષાંતર ઊં. ૦. રિ8%11ડ0॥ દ્રારા: 
થયુ” છે ને એ 774707 47//2#ત#% 1/01. 1.31, 0. 199 1. પર પ્રસિદ્ધ થયુ' 
જે. થેવેનોના પ્રવાસને! ત્રીને ભાગ ડૉ. સુરે'હ્રતાથ સેને સ'પાદિત કરીને 706707?“ 
?/૭106/5 0/ 7120૮70#/ ૮07 €૦7૮૪7 તામે પ્રસિદ્ધ કયો છે. 

774707 77/67): 101. 1101, [. 202 યુ 

78/7.. 20- 222 1. 

એને અપાયેલી માહિતી ખોટી હોવી નેઈએ અગર માં હિંતીને પ્રવાસી ખરાખર સમજ 
શકયો નહિ હોય એમ લાગે છે. ત્યાંના ભીલ અને કોળી શેખનું માંસ ખાવાની. 
મેવવાળા હોવાને! સ'ભવ છે. 

]/. 5, €૦10111358111, 5/%77/25 77 (0૮ 77/77): 7/7 07/07, 12. 116 1, 
૧111દ0 €૯૦૦/૦ (8તઉં.), 4 2૮1 4૮૮૦૪૮ 07 244૮ 774/૮5 ૮/૮. (0: 
દલ્ટ 3019.)માં અ અહેવાલ અપાય છે. 

78/#., 101. 1, 224 4. 

મેડુરસન! જણાવ્યા અવુસ02 મે!ટા ઉેપારીએ। પાસેથી 1311, મષ્યમ વર્ગ પાસેથી- 
૬॥ અને ગરીબ વર્ગ પાસેથી 31! ર્‌પિચા જન્ટયાવેરો પ્રતિવર્ષ લેવામાં આવતે 
(/5/7., 10. 1, ૪. 234). 

&/87., 1. 252-61 


0૫118100, 4 70)0૪2 # 5#70/ ( દત, 9 1. ૦. ૨૧30110501 ),. 
10. 177 1, 


877787) ૮22//2૮#, 1/01. 11, ૪. 220 


દર 


વ'શાવળીએઓ 


૧, દિલ્હીનો મુઘલ વરા 
[ ૧* ખાખર 
ર્‌. હુમાયૂ ] 
૩, અકખળર 
| . 
૪. જહાંગીર્‌ 


પ. શાહજહાં 


ં 
| ં | 
દારા શુકરેડુ શુજ દ, ઓરગઝેબ (આલમગોર) ગમુરાદ્બક્ષે 
ં 
! 


છ. શાહઆલમ અકબર 
(બહાદુરશ્રાદ) ૧લે 





ી 
૧૧. નીકૂ સિયર 





૮. જર્ાદરશાહ આઝીમ-ઉશ્-શ્રાત રપ્રી-ઉશ્વ-શાન યો 
૧૩, સુહમ્મદગ્રાદુઃ 


૧૫,આલમગીર ૨ ને ૯. ફરું ખસિયર 
૧૪. અદમદશ્રાહ 


7 
૧૨૨ રફ્રાઉદ-દોલા ર ૧૦ રફીઉદ્-દરજાતઃ 


“પ૫૦૮] સૃધલ કાલ. 


ગુજરાતના સુઘલ સુખેદારે 


માર્ઝા અઝીઝ કે।ક!. (ઈ.સ, ૧૫૭૩-૭૫) 

_મીરઝા અખ્દુરૂ રદીમખાન (ઈ.સ. ૧૫૭૫-૭૮) 
શિહાબુદ્દીન અહમદખાન (ઈ.સ, ૧૫૭૮-૮૩) 
ઇતિમાદખાન (ઈ.સ. ૧૫૮૩) 
અબ્દુર્રહીમખાન ઉફે 'મીર્ઝાખાન' (ઈ,સ. ૧૫૮૩-૮૯) 
મીરઝા અઝીઝ ડે।કા (બીજી વાર) (ઈ.સ. ૧૫૬૦-૯૩) 
શાહજાદે મુરાદ (ઈ.સ. ૧૫૯૩-૯૯) 
મીરઝા અઝીઝ કૅૈ।કા (ત્રોજ વાર) (ઈ,સ, ૧૫૯૯-૧૬ ૦૫) 
કુલીઝખાન અતે રાજા વિક્રમજિત (ઈ.સ. ૧૬૦૫-૦૬) 
મુત ઝાખાન બુખારી (ઈ.સ, ૧૬૧૬-૦૯) 
મીરઝા અઝીઝ કોકા (ચેથી વાર) (ઈ.સ, ૧૬૦૯-૧૧) 
બખ્દુહ્લા'ખાન ફ્રોરાઝ જગ (ઈ.સ, ૧૬૧૧-૧૬) 
મુકરબખાન (ઈ.સ. ૧૬૧૬-૧૬૧૮) 

.ગાહજદો શાહજહાં (ઈટ્સ, ૧૬૧૮-૨૩) 
'શાહજદો દાવર્બક્ષ (ઈ.સ. ૧૬૨૩-૨૪) 
ખાનજહાં લોદી (ઈ.સ. ૧૬૨૪-૨૮) 
'નાહિરખાન ઉર્ફે શેરખાન તૂર (૧૬૨૮-૩૧) 
ઇસ્લામખાન (ઈ.સ, ૧૬૩૧-૩૨) 
ખકીરખાન (ઈ.સ. ૧૬૩૨-૩૪) 

. સિપહદારખાન (ઈ.સ. ૧૬૩૪-૩૫) 
સૈફખાન (ઈ.સ. ૧૬૩૫-૩૬) 

'આઝમખાન (ઈ,સ. ૧૬૩૬-૪૨) 
મીરઝા ઇસાતૃરૂખાન (ઈ.સ. ૧૬૪૨--૪૫) 
શાહળદે ઓર'ગઝેબ (ઈ.સ. ૧૬૪૫-૪૬) 
ગ્રાણસ્તખાત (ઈ.સ. ૧૬૪૬-૪૮) 


વ'સાવજીએ। [પસે 


શાહેજદો દારાશુકાહ (ઈ.સ. ૧૬૪૮-૫૨) 

શાઈઇસ્તખાન (બીજી વાર) (ઈ.સ. ૧૬૫૨-૫૪) 
શાહનાદે] મુરાદબક્ષ (ઈ.સ. ૧૬૫૪-૫૮) 
શાહેતવાઝખાન (ઈ.સ. ૧૬૫૮-૫૯) 

મહારાન જરવ તસિ હ (ઈ.સ, ૧૬૫૯-૬૨) 
મહે!બતખાન (ઈ.સ. ૧૬૬૨-૬૮) 

ખઠાદુરખાત (ઈ.સ. ૧૬૬૮-૪૦) 

મારાજ જરાવ'તસિ'હ (બીજ વાર) (ઈ.સ, ૧૬૭૦-૪૨) 
મુહમ્મદ અમીનખાન (ઈ.સ. ૧૬૫૭૨-૮૨) 

મુખતારખાન (ઈ.સ, ૧૬૮૨-૮૫) 

કારતલબખાન ઉર" શુળ્તતખાન (ઈ.સ. ૧૬૮૫-૧૭૦૧) 
શાહજદો આઝમશાહું (ઈ.સ, ૧૭૦૧-૦૫) 

શાહજાદા મુહમ્મદ બોદર બખ્ત (ઈ.સ, ૧૭૦૬-૦૭) 
પબાહીમખાત (ઈ.સ. ૧૭૦૭-૦૮) 

ગાઝીઉદ્દીનખાન ખહાદુર ફીરોઝજ'ગ (ઈ.સ. ૧૭૦૮-૧૦) 
શાહમતખાન (ઈ.સ, ૧૭૧૦-૧૨) 

થ્મસફૂઉદ્‌ દોલા (ઈ,સ. ૧૭૧૨-૧૩) 

શાહમતખાન (બીજી વાર) (ઈ.સ. ૧૭૧૩) 

દાઊદખાન (ઈ,સ. ૧૭૧૩-૧૫) 

મહારાનન અજિતસ હ (ઈ.સ, ૧૭૧૫-૧૭) 

ખાંત દોરાન (ઈ.સ, ૧૭૧૭-૧૮) 

મહારાજા અજિતસિહ (બીજ વાર) (ઈ.સ. ૧૭૧૯-૨૧) 
દેદરમુલીખાન (ઈ.સ. ૧૭૨૧-૨૨) 

નિઝામુલૂમુલ્ક (ઈ.સ. ૧૭૨૨-૨૩) 

સરણુલ'દખાન (ઈ.સ. ૧૭૨૩-૩૦) 

સહારાન્ન અભયસિ'હ (ઈ,શ, ૧૭૩૦-૩૭) . 
મોમીનખાંન ૧ લે (ઈન્સ. ૧૭૩૭-૪૩) 

જવાંમર્દખાન (ઈ.સ, ૧૭૪૩-૫૩) 

મોમીનખાન ર જે (ઈ.સ, ૧૭૫૬ -૫૮) 


-પ૧૦] 
૨ 
(૧) 


૧૧, ખે'ગારજી ૧ લે 


સુઘલ કાલ 


જાડેજા વ'શ 


કમ્છતા જાડેલત 


। 
૧૨. ભારમલજ ૧લે 


"શે।જર્‌ાંજજી 
| ક 
જેહોછી ૧૩. ભેજરાજજ મેધજ 
|, | 
૧૪. ખે'ગારજી ૧૬, તમાચી 
૧૫, હમીરજી | 
૧૭, રાયધણુ 1 લે 
| | 
૧૮. પ્રાગમમલજ પા કુ 
ી 
૧૯, ગોડજ ૧ લો હાલેજી કાંમોજી(મોરબી) 
૨૦. દેસળજી ૧ લે 
। 
જે૧, લખપતક## 


વ'શાવળોએ। [ ૫૬૧ 


(૨) નવાનગરન॥ જડેલા 


૩, સત્રસાલ (સતાજ) 


। | 


શઅજ્નંજી ૪. જસે।૪ 


પ, લાખો ૧લો_ વિશભ્નેજુ ટી 


| 
૬, ર્ણુમલજી ૮. રાયસિ'$જ ૧ લે 


૧ સતોજી 
૧૦. તમાચી જ લે 
૧૧, લાખો ૨ જને 


[તુઝ ગગા. 


1 ી 
૧૨#રાર્માસિઠ રજો ૧૩. છરધે!ળજી 
૧૪, તમાચી રજને 


૧૫, લાખાજી ૩ શને 


જૂ૧૨ ] 


(૩) કોળના જાડેલ્ન 
[૧. હરધોળજી ૧ લે! ] 


૨. જસોજી 
૩, બામણિયોજ 


ી 


| | 
૪. હરધોળજ રજો ૬, પચાણુજી 


૫, મોડજી 


૭, કલોજી ૧લે 


1 
૧૧, ક્લોજીર જે ૧૨. વાઘજી 
(૪) રાજકફૅદટન!ા €તડેહત 
[સતેજ 


બેદ] 


૧. વિભોજી 


। 
ર. મહેરામણુજી યલો 
1 _ 


ક 


કિ 
સાણેબજ ઝુ'ભેજ 
| (ગૉંડળ) 


૪, બામણિયે।જ 


પ 


દ. 


છ 


૮ 


. મહેરામણુજ ૨ જે 
રણુમલજી 
* લાખાજી 


ર મહેરામણુજી ૩ન્ને 


(૫) ગોંડળાના જાડેજા. 
૧. યુભોજી 

ર, સગ્રામજ 

૩, હ!લે।જી 

૪. ઝુ'ભોજ ર્‌ જે 
(1) સેરરખીના ૬1૩૯ 
૧. કાંયોજ 

| 
ર. અલિયેજી 


૩, રવાજ 


વ'શાવળીએ! [ ૫૧૩ 


૩* જેઠવા વશ 
૧૬૭. રામદેવજી ૪ થે 


૧૬૮. ભાણુજી ૭ મો 
૧૬૯. ખામી ૩્ન્ને 
૧૭૦, વિકમાતજી થે 
૧૭૧. સરતાનજી ૧લો 
૧૭૨, ભાણૂજ ૮ મે। 
૧૭૩, ખામોછી ૪થો 
૧૭૪. વિકમાતજ પમો 


| 
૧૭૫. સર્તાનજ 2 નને 
૪. ઝાલા વશ 


(૨) હળવદ-પ્રાંગપ્કપ 
૪. રાયસિંહજ ૧ લો (હળવદ) 
| 


પ. ચદ્રસિહજી 
| 
પૃચ્ચીરાજ ૬. આસકરણજી ૭. અમરસિંહ અભયસિ'હજી 
સરતાનજી રાજોજ હ. ગજસિ'હેજી ૧ લો 
ં વહવાણ | , 
(વાંકાનેર) (વઢવાણુ) દા 


ર... 
૧૧. પ્રતાપસિ હુંજ 


પા 
૧ર. રાયસિ'હેજી ર્‌ જે (ધાંગધા) 


૧૩. ગજસિહુજી ર્જે રશેખોજી (સાયલા) 
૪-૬-૩૩ 


૫૧૪ ] “મુઘલ કાલ 


(૨) શિયાષ્ફી-લી'બડીતા ઝાલા (3) વાંકાનેરતા ઝાલા _ 
૨૧. આસકરણુ (શ્રિયાણી) [પૃથ્વીરાજ] 
ન 
રર. અદે।% ૧ લો ર. નેજ 


[ 
૨૩, વહેરોઈ ૧ લો | 
! રે. માતસિ હજ 


૨૪. કરણુસિહજી 


રપ, ભોજરાજજી ૩, રાયસિહજ% ૧ ોૉ 





ર૬. અદોજ ર૨ જને શિશો 
ર૪. વહેર્‌।જ ર જે 
ર૮. હરભમજી (લીંબડી) પ, પૃથ્વીરાજજી ૬, કૅસરીસિ હજી 
/ 
૭, ભારેજ 
(૪) વહવાષ્ુતા ઝાલા 
[પૃથ્વીરાજ] 
૧. રાજોજી 
પ પ | 
ર, સબ્લસિ'$જ% ૧ ૯ો ૩. ઉદ્યસિહુજી ભાવસિ હજી 


| । 
૪, ભગતસિ હજી માધર્વાસિ હજ (કોટા) 
! 


૫, અજુ નસિ હજ અભયસિ'હૂજી 


| _. . ગચૂડા) 
૬, સબલસિ હજી ૨ જે 


(૫) લખતરત! ઝાલા 
[ચરહાસ'હુજ] 


૧. અભયસિ ૯૪% ૧લો (5) ચૂડાના ઝાલા 


! ૧, અભર્યાસિ'હુજ 
ર. વજેપા્લસિ'ઉ% 
મજ ર. રાયસિ'હજી 
જ ગાપાલસિ 6% 
પુ. ણ (8) સાચલાતા ઝાલા 
૬, અભયસિ'હજી ર્‌ જે ૧, શેખોજી 


વ'શ્ઞાવળીએ। 


(31૫ 


૧. પરમાર વ'શ 


(૫) મૂળીતા પરમારો 
૧. લખધીરજ ૧ લે! 
ત 
૨. રામે।જી 
જ્‌ 1 
૩3૬ ભાજરાજ 
૪. સાંમતશસિ હ 
| ય, 
પ. લખધીરજી ૨ ળે 
રણ, ? ણ. 
દૃ, ભોજર્‌ાજ ર્‌ જે 
5૭, ઓચોાજ 
| 
૮. રતતજ ૧ લે 
€. કર્ણુજી 
૧૦, જગદેવ 
૧૧, રામસિ'હ 
૧૨. રાર્યાસિ'હ 


૧૩, રતનજી ર્‌ જે 
૧૪, ડહ્યાણુસિ'હુ 
૧૫. મૂ'જેજી 

૧૬, રતનજી ૩ જતે 


(૨) દાંતાના પરસારેા 
[જગદેવ પરમાર] 


આશકરણુ 





વાધ જયમ્લ્‌ 
| 
જેડ્મલ 
પૂજે 
માતસિહ 


ગજસિહ 
1 





ી 
પૃશ્થીસિ'હ [વીરમદેવ] 


ફિ 


(૩) સૂ'થનદ પરમારે 
[“ળલલમસિ'ઠ ૧ લે 
જહાજસિ'હુ 

બિકમસિ'હુ 
ઉદ્યસિહ 
પ્રતાપસિંહ _ 
ન્તલમસિ હર્ટર જને 

| કરે#* 
સત. (સૂય) 
નવધણ્‌ ઃ 
તાપે 
પ્રથીસિ'$ ૧ લે! 


સરે 
જવાસિ'હ 
1 
| ! 
ગજસિ'હ કુભ 
રામસિ'હ 
રાયમલ 
મ'ડલિક] 
યૃરંજમલ 
ી 





અખેર!ાજ 





ાધજ] 
1 
ગરેથીસિહ ર્જે 
સબલસિ હુ 
દ 
ગજસિ છુ 
માહાવસિ'હુ 


પ્રથી દ ૩્ભ્ે 
રતર્નાસિ'હ 
| 


| 
ર્તતસિદડં ૧ લે 


ન 
બદતસિ'હ 


૫૧૬] સુધલ કાલ 


૬, ગૂહિલ વશ 
(૧) શિહે।ર-ભાવતગરના ગૂહિલે। 
૧૪. વિસોજી (શિહોર) 


૧૫. ધુનો.જ 
, 
૧૬, રતતજ 1૧ લો 
ઈ 
રા 
૧૭, છેરભમજી ૧૮. ગોવિ'દજી 
૨૦, અખેરાજજ ૧૬. સતર્સાલજી 


૨૧. રતતજી ર્‌ જે 
1 
ર૨.# ભાવસિ' હજી (ભાવતગર) 


(3) લપ્ઠીના ઝૂહિલે। (૩) ગારિયાધાર (પર્પલતાષા)ના ઝૂહિલેદ 
[સેજકજી [સેજકજી (સેજકપુર) 
1 
કા (અથી'લા) ફક (ગારિયાધાર) 


સરજ્નજ 
1 
હિ જ. 
શાક અ્જુ'નજી ૧ લે! 


| 
| નોંધણુજી ૧ લો 
ધણ હ ભારાજ 
નોંધણુજી * ભીમજી ખતોજી 
| શવે।જી 
હ!ડે।%] 


| ી થ 
દુદોજ] [અજુતસિહજ] કાંધોજી ૧ લો 
નોંધણજ ર જને 
લૂણુશાફંજી (લાડી) અજ નજી ર્‌ જો 
ન કાષાજ ર્‌ જ 
સબ્ર વાવે! હેટ! 


સરતાનજી ૧ લો 
કાંધાજ ૩ જે 
પૃથ્વીરાજજ 
તાંધણજી ૩ જને 
સર્તાતજ ૨ જે 


વ'શાલળીએપ "પશ 


(૪) ૨૫૦/પી'પળાપ્ના ગૂહિલેપ 
[સેજકજી 


રાણાજ 


મોખડેજ 


“------------ --- 


ડુ ગરજ 


સેમરસિગજી (અજુનસિ'&)] (જૂતું રાજપીપળા) 


ભૈરવાસે'હ 
પૂચુરાજ 
દીર્પાસ'હ 
દુર્ગ શાહ 
મો।હેરાજ 
રાયસાલ 
ચદ્રસેન 
ગ'ભીરસિ'હ 
સુભેરજ 
જયસિંહ 
મૂલરાજ 
સુરમાલ 
ઉદેકરણુ 
ચદ્રભા 
હત્રસાલ 
વેરીસાલ 


ડડ 
જીતસિ'હ (નાંદોદ-તવુ' રાજપીપળા) 


પ્રતાપસિંહ 


પટ] સૃથલ કાલ 


૭. એ ખા સ'ડળને વાટેર વ'શ ૮. જસદણનેો ખાચરવ'૨ 
[વેરાવળજી (આર ભડા) ૧. વીકે 
વિકમસી 


સાંગણુછ ર. માણસિયો। 8, ચલો 
શી ૪. ઓહો 
રાણા શિવ (સવજ) વાસા 
પછ 

સમ્રામજ 

અખેરાજજી 

ભે।જરાજજ 

€. ઈહેર્ના રાઠોડ વ'શ 


(3) જૂનો રાઠોડ વશ 
૧૯. નારાયણદાસ 





૨૦. વીરમદેવ ર૧, કહ્યાણુમલ 





! 
ા | 
૨૨. જગન્નાથ રપ. ગોધીતાય 


કસ 
રુ. ચાસ (ઈડવ-પે!ળે) 
(૨) નવે! રાઠોડ વરા 
[અજિત સિહ (જોધપુર) ] 
૧, આણુ દસિદજી (ઈડર) 
ર. શિવસિ'6 


| ી 
૨૩, પૂજે 3 જે ર૪, અજુ'નદાસ 


વ'શાપ્વળીઓએઓ 1 પાશે 


ખીચી વહાણો 
(૧) છે।ટાઉદેપુરતા ખીચી ચોહાણુ (૨) આબારેયાના ખીથી યોહાષ્ષુ 


[જયસિ'હ [જયસિ'હ 
(પતાઈ રાવળ) રી સિહ] 
- 1 
રાયસિહે] ડુગરસિહ 
ઉદ્યસિ'હ 
ા | રાયસિ'હ 
પૃથ્વોરાજ (મેન) ડુ'ગરસિ'હ વજેસિંહ 
કરણુસિ છુ (આરિય!) માતસિહ 
વજેસિહ 
ગુમાતસિ ૬ પૃથુર્‌।જ 
રાયસિહ 
તેજસિહ રાયધર 
જસવ'તસિ'હ-બાજ રાવળ ી 
(છેટટાઉદેપુર) ગ ગદાસ 


(૩) માંડવાના 'મીચાં ચોહાણ 
[પ્રતાપસિ'હ (કારવણુ) 
નાહરસિ હ (ન _દેરિયા) 

(પુત્ર) 

'સાલસિ હેજી (ચાંદોદ)] 

વાધસિ'હજી ૧ લે (જૂનુ' માંડવા) 
કાનજ ૧ લો 
વાધજ ૨ ને (નવુ માંડવા) 
રાણે સગ 
રામસિંહ 

કાંતજી ર જને 

વાધજી ૩ જે 

ખુમાનસિ'હ 


જતાસિ હ 
ભશીમસિ હ 


“પ2૨] સુઘલ કાલ 


૧૨. સોલ'કી વ'શ 


(0) લુણાવાડાના સોલ'કીએ। (1) વાંસદાના સે।લ 'કડીએ। 


[ધવલદેવ (ધોળકા-કાલરી 


મહ) 


વીરભદ્ર (વીરપુર) [મૂલદેવ 
૪ીકે।જી ખ'દલદેવ 
માતસિહ બલદેવ ] 
માહાવસિહ કરણુદેવ 
ગર્માસિ'હ ઉદ્યસિડ ૧ લે 
પૃથ્વીપાલસિ'હુ મે[લકરણુ 
વિકંમસિ'6 ઉદ્યસિ'હ ર જે 
વિટ્ઠલસિ'હ (ડીહિયા) મલ 
ભીમસિહ (લુણાવાડા) રાયુભાણુ 
ગ'ગદાસ 
ઉદે રાણે! ગુલાબસિ”હં 
રાધવરાણુસિ'હ(વાધસિ'6)] દયાસિ હુ 
માલો રાણો 
વનવીર્‌જી 
અખેરાજજ 
મુ'ભો! રાણે 
જતસિહ 
ત્રિલોકસિ હ 
દયાલદાસ 
ચદ્રસિ'હ 
મુવરસિહ 
નાહારસિ'& 

ા 
[જતસિ'6] 
વખતસિહ 


દીપસિ ૬ 


૧૨ શામતગર્‌-ધર્મપુરના સિસોદિયા 


[ ૫૨૨ 


૧૩. વીર્મગામ-પાટડીના 


કૅશબી દસાઈ 
[રામરાજ (રામનગર) [વરસિ'હ (વીરમગામ) 
સેમ કિશોર્દાસ 
પુરદર રામદાસ 
ધરમ ૧ લે ગ'ગાદાસ 
ગોપ કરસનદાસ 
જગત ૧ લો મલકેજી 
નાર્ણુ સોમાજી 
ધરમ ૨ ભે રણુમલજી] 
“જગત ર્‌ ભને] નાથે।% 
વેણીદાસ દેસાઈ 
'લક્ષ્મણુદેવ મકતદાસ 
સોમદેવ મોહતસી 
:જામદેવ ૧ લો (આસરસેતા-ફતેપુર) ક 
શેહદેવ ભાણુજી 
“રામદેવ ર્‌ જે ઉદેકરણુ 
ભ્રાવસિ'હજી (પાટડી) 
૧૪. ખરાબી વ'શ 
'1) બજૂનાગહઢતા બાબી (૨) રાધનપુશ્ના આખી 
[આદ્લિખાન ખહાદુર'ખાન 
ઉસ્માનખાન] પ ક 
બહાદુરખાન 
શરમા ક ભળફૂર્ખાન--સફ્દરખાત 
જ્રખાન-સશ્દરખાન કી (રાધનપુર) 


| 
રઇ 
ગલાબતખાત શૈરખાન 
-અહાદુરખાન 
(વાડાસિતે।ર-જૂનાગઢ) 


કમાલુદ્દીનખાન 


૫૨૨ ] સુઘ ફાલ 


૧૫૦ માંગરેળ(સે।[૨&)ના કાઝી રેખ 
શેખ્‌ કફફરુદ્દોન 
ી 


ક [બ્‌ છ 


૧, રૉખામયાં 


૧૬, પાલણપુર્તો હેતાણી વશ 
૧, ફ્રીરાઝખાન ૧ લે!-કમાલખાન 


| 
ર, મુઝાહીતખાન ર જે 
૩, કમ્‌ાક્ષખાન-કણુ કમાલ 


૪. ફીરેોઝખાંન ૨ જે-ગઝનીખાન 
| 
1 


પ. કરીમદાદખાન ૭. બદાદુરખાત 


૬, પઠાઠુખાત ર જને 


૧૭ ખ'ભાતને નવાબી વરા 


૧, મીરઝા જાફર તઝમુદ્દોલા-મોમીનખાન ૧ લે 
૨. મુશ્તખીર્ખાત-મોમીતખાન ર જે 


પજપુશ્‌ળ, ૩ત્ત₹ સઈ 


સ'દભસૂચિ 
૧ સામાન્ય 


(3) મૂળ સ'દર્ભા 


(અ) ધુરાળ 
પૂતા, ૧૮૯૪ 


(અઇ) પ્રખ'ધો,, પકાવલીએ।, વિગ્તપ્તિએ। 


ઝપસામર ડપાખ્યાથ 


ઝયવોમ રવા્યાય 


સુનિ, ગિતવિગય (સં) 


સુનિ, હ્ઞનનિંગય (સ.) 
જાહ્ત્રી, રીરનન્ટ્‌ 


ગળ જિગય 
સ્‌વવિતસ્નાળિ 


વજ્ઞતામર મિ 


વિક્ષષ્તિત્રિનળી (સ. જિનાવજય મુનિ), ભાવનગર,, 
૧૯૧૬ 

જમ૫૦% વંશાવણીવ્રવસ્સ-ગુજરાતી પધાનુવાદ : ગુણુ-- 
વિનય, “ જેન એતિઠાસિક ચુજ'ર કાબ્યસ'ચય” , 
ભ્રાવતગર, ૧૯૨૬ 


વિજ્ષષ્તિઝેશસંત્રટૂ, મુ'બઈ, ૧૯૬૦ 
--વિવિધમન્છીય ૧રાવજીસપ્રટૂ, મામ ૧, ઝુ બઈ, ૧૯૬૧. 


વદ્દાવજીસનુસ્તય, ભાગ ૧, વિરમગામ, ૧૯૩૩ 
4001€101 91182110115, કિતિ10તત, 1942 
() સ'સ્ફત કામ્યેદ 
સિગયષ્ાહ્તટીકા, બનારસ, વી.નિ.સ'. ૨૪૩૪ 
દીરસૌમાઃ જાવ્ય, મુંબઈ, ૧૯૦૦; ગુજ. અનુ, :. 
સાષ્વી સુલોચનાશ્રી, ભા. ૧, અમદાવાદ, ૧૯૭૨. 


ઝમરળ૬ જશાવ્ય (સ, હરગોવિ દદાસ અને ખબેચરદાસ),. 
ખનારસ,-- 


“પરજ ] મુઘલ કાલ 


પંડિત ટ્માત્રતાર મતે કાવ્યતાશા, મુસ્છ ૧૪, મુબઈ, ૧૯૬૦ 
વળશીજર, વાહુહેવ (સ.) 
'સાનુથન્દ્રમળિ વઘન્તરાઝશીયુતટીકા, મુબઈ, સ ૧૯૬૩ 
સેઘવિગય ૩૧ધ્યાય રિર્તિગય મદાકાન્ય, મુબ, ૧૯૪૫ 
--રેવાનન્ર મજાશાંજ્જ, અમદાવાદ, ૧૯૩૪ 
“શાસ્તિચન્ટ્ર ₹વારસજ્નોશ (સ. જિનવિજય મુનિ), ભાવનગર, ૧૯૧૪ 
શ્રીવન્છ્મ વાટ% વિગ્યહ્ેવમાદાત્મ્ય-તરીજ (સ. જિતવિજવ મુતિ), 
અમદાવાદ, ૧૯૨૮ 
-સમયસુન્ટ્ર્શળિ જાહ્કાચાર્યજથા, સુરત, ૧૯૩૯ 
-લટૃગશી તિમળિ જર્વિવાશરેતાયમાદાટ્ય, બોટાદ, વિ.સં. ૨૦૨૪ 
સિદ્ધિયન્ટ્ર માનુષન્ટ્રવરિતજાબ્ય, અમદાવાદ, ૧૯૪૧ 
દૂતમીટુ રૃંતતિશાત, વડેરા, ૧૯૩૪ 


'ફૅમયિગયમળિ મને મુનવિગય વિગયધ્રશસ્તિકાન્ય, વારાણુસી, વી.નિ.સ'. ૨૪૩૦ 


(ઈ) અરખબી-ફારસી થ'થેદ 
દલા મલવાસટ ોમાતિજ મજરતીલ (મનુ, લીઇમીશ)”,”- 


“મુત્ર કઝ કવવરતામા 
20%. /7275. »% ». 7૮94758 ક»૦# 
1972-73 
--શર્શ્ન્‌-ટ-મજવરી # 


£0૪૬. 11103. ૧/01, 1 9! 11. 81000014810, 
(દાતપા18, 1939 
“માછી, સુદૃન્મટ્ણાન નિટ્ગાલે મરકી, મા. ૧-૨, વર્યા, ૧૬૨૪-૨૦; 
--ગુજ. અવુ. : મીરાતે એહુમદી, ( અનુ. ચીરતી 
નિઝામુદ્દીન ફારુકી ) ભા. ૧-૨, અમદાવાદ, 
૧૯૧૩, ૧૯૨૩ 
--મુજ. અતુ, : મિશાતે અહમદી, વૉ. ૨, ખ. ૧-૪ 
(અનુ. ફૂ, મો. ઝવેરી), અમદાવાદ, ૧૯૩૩-૩૬ 
- 818. 1/05. 1013. 1-2 9) 4. 1. 
1.011દતતં%&1, 8/0, 1970, 1974 


સ'દભ'સૂચ [ પરપ- 


જ્વાગા સિન્ઞાયુટીન મદથટ્‌ લતવ્કાતે મજરી 
81૪5. (12035. 81 1101 17 1151079 ૦1 
11તાલ્ષ 85 10ાતં 81 15 0%: 1151011105 ;- 
1₹01. 15, 1.00601, 1873 
સરાંમીર તુગજ--₹-ગદાંમીસ, 
ડિ. 1₹થ105. છ 4. ૨0215, 9013. 1-2,. 
ઝાં, 1968 
ઢરાઝની, મવ્યુઇ જ દિરિ ગમુત્તલાયુત્‌ તવારીલ, 
8105. ધળ્ઠ1$. 9) ૦. 5. 4. ક#વા11છ,. 
€તાંતપા1ત, 1598 
સય, ગુછાનદુશેન તથતથી ડિયર ૩૩ સુતરેરિન 
(208. 11215. 9! હિ. છ!1૬25), ૬1001, 
1833 
દાગ, ૩ઢૂ ઢ્વીર્‌ સજ્જ વાહિ વે મુગ્ળકર વ સાજિદ, 
1૪. 17115. 0) ળ. 1. 1.0101તા તંત 1લ,- 
કિત્ર'૦તંદ્ષ, 1970 


(ઉ) જૂની-ગુજરાતીનપ ચ'થેા 


આચાય, જિર્નાવેજયજી(સ'.) જેન એતિહાસિક ગૂર્જર કાવ્યસ'ચય, ભાવનગર્‌.. 


૧૯૨૬ 
ત્રદષભદાસ હીરસૂઃ્રિસ, સુરત, ૧૯૧૬ 
કાંતિવિજય સુજશવેલી ભાસ, અમદાવાદ, ૧૯૩૪ 
કુ'અર્વિજય હીર્વિજયપુણ્યખાણ, “ જૈન એતિહાસિક ગૂજર. 


કાવ્યસચય'”, ભાવનગર, ૧૯૨૬ 
' _-હીરરાવિજયસુરિશલેકે, “ જેન એતિહાસિક ઝૂજ ૨' 
કાવ્યસ'ચય”, ભાવનગર, ૧૯૨૬ 


ક્ષેમવધર્'ન શાંતિદાસ શેઠનો રાસ, “જૈન એતિહાસિક રાસમાળા” ,. 
ભા, ૧, મુબઈ, ૧૯૧૨ 
ગુણુવિજય વિજયદેવસૂરિ પ્રેભ ધ, “જેત એતિહાસિક રાસમાળા” 


જ્ઞા., ૧, મુંમઈ, ૧૯૧૨ 


“૫૨૧] ચુધલ ફાલ 


'તિલકસાગર રાજસામરસૂરિ નિર્વાણરાસ, “જેન એતિહાસિક 
* ગૂજર કાવ્યસ ચય”, ભાવતગર, ૧૯૨૬ 
નાઇટ, બમરસર (સું.) તેતિદાહિજ ગેતજાવ્ય સત્ર, ૧ર૧ત, સ. ૧૬૬૪ 


ભટ્ટ, શામળ રુસ્તમકુલી અતે અભ્નરામકુલાંતો શક્ષોકેો, “ બુદ્ધિ" 
ગકાશ”, પુ. ૧, અમદાવાદ, ૧૮૫૪ 
'મેધતિજય વિજયદેવસર્‌શ્વર નિર્વાણુ સ્વાધ્યાય, “જેત એતિઠાસિક 
્‌ રાસમાળા”', ભા. ૧, અષદાવાદ, સ. ૧૯૬૯ 
લાવણ્યસમય વિમલપ્રબ'ધ (સ'. ધી, ધ, શાહ), અમદાવાદ, ૧૯૬૫ 
'વિજયધર્મ'સૂરિ એતિહાસિક રાસસ'ગ્રહ, ભા. ર, ૩, ૪, ભાવનગર 
સ. ૧૯૪૩, ૧૯૭૮, ૧૯૭૯૪ # 


-સાંડેસરા,ભેગીલાલ જ.(સ'.) પ્રાચીન ફાગુ-સશ્રહ, વડેદરા, ૧૯૫૫ 
(ઊ) અંભિલેખે। : સાસવેકે, સ ચહે! અને સૂચિઓ 
-- 411181 ₹€0011 08 10410 801 2881210), 
1949-50 10 1972-73 


કડ €૦ ૪0૫૬ 113011[211011૫111 8121145411, 
૩0110૮), 1889 


.£15%411દ%, 12. કિ. 10501111015 01 વિતિ140તં, “ પહ 
ઊંદર 4ા1ઇાવાદ/)''' 1013. [-111, 
30108૮1, 1938-41 

- લમ 5201814011 ળોાવાવ્ક ; 41010 દ્વાર્લે 
72131 5001૯10611, ]પંટ# ઝલ], 
1955 10 1958, 1970 

ર્ર £01818[114 1060-1/031211108, 1933-- 
૩4, 1935-36, 1939-40 

લ2તંતા॥ં, ઈ. ક્રાઉ 1100011411 10011010115 "011 116 કિદ્વ'0 તેથ 


“૦૪1, ૨. 0. (રતં..) કટ, 101. 1, : 1113111 10501110115, 
કિતા'0૦ત8, 1944. 


'શુરિ, ગિતનિઝય (ત,) ક્ઞાશ્રીનગ્ેતરેલર્તપ્રટ, મા, ર, માવતર, ૧૨૬૨૧ 


ત્રિવેદી, ઇ. વિ. ચુજરાત ઇતિહાસ સ'દર્ભસૂનિ, ખ'ડ ૪-૫, 
અમદાવાદ, ૧૯૬૯ 
રસાઈ, ઝિ. અ. ગુજરાત ઇતિહાસ સદ્ભ્યૂચિ, ખ'ડ ૬, અમદાવાદ, 


૧૯૭૨ 


(એ) સિકા 
.5310371, £.. 1. 


1100ાઇત18, 59. 11. 
પે1$5ત11, ર. 5. 


1.010 2૦૦1૯, 5. 


1૨૦તંટ, 1. »ે. 


ખાટા, ૬. [િ. 


પલોલ્લતવ, રિ. કિ. 


પટા, પિ. પે. 


સ'દ્શ્સૂાચ [.૫૨૭ 
સાર્સાયવિકો, સ'યહેદ અને સૂશ્ચિએ! 


દત્રાઢાં૦ટઘલ 01 દઊટ 1108081 ૬૦11035 110 
(1૯2 201111 105૯૫10, 1.૫૦૮૮00૪, 
101. 1 08/01, 1720 


1115011101 કાવંલડ 11 ય 02111 1પ01113- 
1181105, ઇ.ત!તાા1ત્ર, 1923 


«૬૧1૦8૫૯ ૦01 €૦બાંળડ ૦ (લ [પઘત 
5111[221015, 8011081, 1968 


ત્!ત1૦છપલ ૦0 11૦ 1તૉંદટ્ટાણ €૦ાંઇ$ 10 
11૯ 3/11131 115૯1011, 1.010 401, 17013. 
1-1 : 4181॥દ્રાં 2011/0€1'0*5, 1.010010010, 

[પૌ110151081(1€ 390[2[21૯11૯111 ( 70૫ળ1દાં 
01 11૯0 ક&ડદ્વા12 ૭૦તંદા) ૦0 ૭િલા1241), 
550૬. 1, 10 દ્ઘાાવ 42711, તારા, 
1904, 1905, 1914 


€૧૬૦108પ૯ 01 (૦103 [1 (1૯ €૯116દા 
ઊ0પ35૯€0101, પંક્ષટ00$ : ૬.ઇ115 0૦ (10 
1પટટદાં 12101201015, 111 1, 30110૮), 
1960 


31010212211 01 111 €૦115, 71 
11, 80110૮1, 1952 


€ત્વાદ10ટપ૯ ૦03 £.0115 10 (દ 710110 


[/105€10110, 1.8110₹0, 1701. 1 : ધ ાંળડ 07 
1૯ 11૫211 1211[9€10#5, ૦0%, 19141 


દતાવ1૦ણપટ ૦01 (1€ ૬0113 11 11૯0 11011 
ઊંાપડલા1, ધ્થાલાાલ, ”્િ 1 111 ; ઉદા 
1511[2€"015, (2%201ત, 1908 


૫૨૮ સુઘલ ડાલ 


(એ) વિદેશી તોંધેા 


ટ[131504, ૬. 1. 4 €૦ટવાં૦1 0 11૯1125, 20૪4૯1૯115 
ત્ષ1તં 5 08તં5, 101 10, €૮ાતાાધ્ર, 1864 


81, 1101105 3016 0લ૯કા”ક 1110ાં$ 11010 #/116વ 
પતિદા'છટ1 ક્ષા &ડાંક્ષ 1.01તં01, 1674 
વાપ વો દભાંટવા107 ૦0 1૧008905 દ્રળતં 1 ₹ત10€]3, 


101. 11, 101401, 13732 
1011૯31, €૦૯૦1 છુટ 3૯12200015, 100300 501105, 1/01. 1, 


1. (1 તં.) 80100દ3ઃ, 1887 
૦૩૯", ઉ11તણા તા) 11દ1ાડ 11 તંત, 1.01001, 
(૩.) 1921 
₹1€1, 2501)11 £ 1૫€૪/ 40020100 01 1831 10ત€ડ દાતં 


લડત ( શિત. 9] ઉ111દ €/(૦૦#૯), 
₹0ડ. 1-1, [01001, 1909, 1912, 1915 


યીર્તતાપત્લાં, પ1૦૦014€ 310૮૧ ત૦ 40૬૪૦ ( 810૪8. 11૧105. ઇ! 
1દ્દ 9. 1100), 15013. 1-1, 1907-08 


(0163, *િટાલા” 1૯ 17410015 0? ૪િટાદા 1016) 17 
1૫11'0[2 દઉં 434, 3/01$ 1-11, 1.00ત01, 
1907, 1914 


0112101, £& 107482 10 5૫11, 1.૦0૦, 1929 
[ર0૯૦, 31ઈ 110105 10 21185597 01 51 111011૮5 1૨0૯ 
(સતં. 8 યળતદ્રાળ ₹૦ડાટા), 1013. 1-1, 
100001, 1899 (૨૯1111, 1926) 
1દિ001 લા, 780 111015 11 11તીંદ્ર, (52082. 11105. 8] 
32151 1. 3211), 101. 1, 1.01601, 1889 
1611 ઇઈ્તંજતા'ત પ પાં (0 4$$ 11, 1.01001, 


11061101, 72દઇ ઉંટ ઝત તંલ 110101101'૩ 111615 11310 116 
1 €ડ, (૩08. 11815. 09 /. 1.001), 
21 11, 101101, 1787 

૧16, ?101*0 12૮114 11૯ 1281013 ૦01 િંટ( ૦ 7261 વઢ 


(310૪, 11815. 5 ડિતિળદ્વાત 0૪૯) ), 101.1. 
[0ાવંળા, 1891 


સ'દશ'સૂથિ | ૫૨૬ 


(૨) અર્વાયીન મ્રથો 


(અ'મેજી) 

811, 1ત111€$ ડ#૦ ૦9 ૦0], 1.006010, 1834 
8પાટ૯ડ5, 00૯5 31 120001૯5 ૦7 5ત્રા108]27દ, ઉદ્વાત- 
18281, 1976 
€૧10[2001, 72100૯5 5010981 ઉત્વ2લાંદ€૦, 101. 11 : 1દ્દ 

(ઉતં.) 88 ”ત1011210121121$, 3011081 1879: 


101. ₹: ઘર, ?ઠદાં40/0૫1 €10. 
8010861, 1880; 

101, 11 ; ક[રટ૪&1111ટ ૦/2.. 
૭201001, 1880 


€૦111135ત11ત!, 1. ૭. તીં3101" ૦0: 011421, 1/01. 1, 1.010 
8; 


“-10. 1, 80118૮, 1957 


--10106111 ળતા ઇતિ તાડ 11 
(701૧1281, 30100૮1, 1940 


--3/1810ં€1310'5 1100813 110 1/2€391€₹0 
11તત, 1.01ત01, 1931 


“-રઘતાંદડ 1 1૦ 43101 ૦ 0111૧41, 


3011021, 1935 
₹€ ૦૧૫૬૨13, 4. 3૦૫ત્ળતે|ત્ર ત્વાળવં ૦01ઊ€ ળ/લ્તીંદ્વદટઇઠાં 
1€11[4$ 10 કિદ્ા11ત88તં, 301100૮3, 
1951 
12107215, ૪. ૬. 11૯ 70૦11080૯5૦ 11 1તતીંવ્ર, 1.00તં0ત, 


12€5&ાં, ૬. 4પ. દ્વાવં ઉદ્રટટ1€૦₹ 0: ધ્રાટ 3410તંત્ર 5141૯, 
(14૦, 8. 1. 10. 1, 8011041, 1923 

11], 816૪1 દ્રા “ ડત પિંડધ૦/ ૦ 00] 11!', ઉદ્%?૯ા1૦€/- 

& 25401501, 4.1.1. 0 ઘટ 301104) 7ટડાંતંદા1€, 1/01. 1, 


ત 1 : 75/0/77 7% ૦%/7/૮#, 
૩30100૮1, 1896 


" બૂં,.“૬-૩૪ 


૫3૦ ] શુધી ફાજ્ન 


]111તંત, ૨. €. ૧16 4021001 ધ 801104, 1974 
ર0 ૦પલાડ (સિત.) 

120118, પપ. €. - ડત €$ 10 ઉત ”ત111025, 30૦1010081, 
/૪ત6 

281216૯, ], રિ.(ઇતં.) 011]તરા1 5ર 0૧70116૯01; 3817080 
પંડાલ, &ળાલ્વં્ર0લ્રતં, 1961 

ઝટ, હળદળ ંંડ(0/ 07 &10:₹281127€0, 1/01. 1, દત્રાંભા, 
1912; 10. 11, ઘતા, 1928 

3૯1, 3ત્લાતં7ત0210 10તાંત0 1 લ૫લાંડ 0] 1106૫01001 દ્વ 

(સતં.) લઉ દાં, 91, 1949 

૩17201, 4). ૬. 110 518101, ૫૯૪ 120181, 1965 

50010018, 8. ?. ડાપતપાદ્યાં 1010101૯39 0 ભા]81, 
£111060દ0દતં, 1968 


(હુ'દી) 
બોજ્ઞા, શોં, છી, મારતીય પ્રાચીન જિવિમાજા, હિ્ઝી, વિ, સ, ૧૬૭૫ 
શાદ, જં, ઝ્રે, ગત સા રિત્યજ વદય રસિદ, માથ છ, વરાળથી, ૧૨૬૬ 
(ગુ%#રાતી) 


આચાર્ય, નવીનચદર આ. મુધલકાલીત ગુજરાતને! છતિડા!સ, અમદાવાદ,૧૯૭૪ 

કવિ, નમદાશ'કર લા, કાઠિયાવાડ સવ'સ'પ્રહે, મુંબઈ, ૧૮૮૬ 

જેટ, રતનમણિરાવ ભી, ખ'ભાતતે! ઇતિહાસ, અમદાવાદ, ૧૯૩૫ 
--ગૂજરાતતું પાટતગર અમદાવાદ, અમદાવાદ, ૧૯૨૯ 


“-ગૂજરાતને। સાંસ્કૃતિક દતિઠાસઃ ઇસ્લામ યુગ, 
ખડ ૪, અમદાવાદ, ૧૯૫૯ 


જેશી, ઉમાશકર પુરાણમાં ચુજરાત, ભૌગોલિક ખડ, અમદાવાદ 


૧૯૪૬ 
ઝેરી, કૃષ્સુલાલ મે. ગુજરાતીખોએ લખેલા ફારસી ગ્રો, અમદાવાદ, 


૧૯૪૫ 


ત્રિવેદી, ઇં. વિ. 


દેશાઈ, મોહતલાલ ૬, 


દશ્ાઈ, શ્ર, હ, 
રસાધ, ઈશ્વરલાલ ઇ 
નાયક, છે[ટુભાઈ ૨. 


મહેતા, નમ*દાશ'કર દે. 
પરીખ, પ્રવીયુ ચિ. 


પરીખ, ર્‌. છે. અતે 
શાસ્ત્રી, હે, ગ? (સ.) 
પારેખ, હીરાલાલ ત્રિ, 


મુનિ, વિધ્યાવિજય 
રાઠોડ, રામસિ' હજી કાં. 
શાસ્ત્રી, કેશવરામ કા, 


શાસ્ત્રી, દુર્ગોશ કર કે. 
શ્રાસ્રી, હરિપ્રસાદ ગ. 
શાહુ, અ બાલાલ પ્રે. 


સાંડેસરા, ભોગીલાલ જ. 


સ'ડશ'સાશ્ર 123૧5 


ગુજરાતના મુસ્લિમકાલના સંસ્કૃત અભિલેખોમાંથી 
મળતી માહિતી (ટાઇપ કરેલી પ્રત); અમદાવાદ, 
૧૯૭૧ 

જેત ગૂજ*ર્‌ કવિઓ, ભા, ૧-૩, સુભબઈ, ૧૯૨૬, 
૧૯૩૧, ૧૯૪૪ * 

--જૈત સાહિત્યતો સ ક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, મુ બઈ, ૧૯૩૩ 

જૂનાગઢ અને ગિરતા[ર, જૂનાગઢ, ૧૯૭૫ 

સૂરત સો!નાતી મૂરત, સૂરત, ૧૯૫૮ 

ગુજરાતના નાગરેનું ફારસી ભ્રાષા અને સાહિત્યતું 
ખેડાણ, અમદાવ1દ, ૧૯૫૦ 

હિ'દ તત્તજ્ઞાનને ઇતિહાસ, અમદાવાદ, ૧૯૬૨ 

ભારતને સાંરકૃતિક ઈતિહાસ (ઈ.સ. ૧૦૦૦-૧૮૧૮), 
અમદાવાદ, ૧૯૭૪ 

ગુજરાતનો રાજકીય અતે સાંસ્કૃતિક ૪તિદાસ, 

ગ્રથ ૫પ; સલ્તનત કાલ, અમદાવાદ, ૧૯૭૭ 

કવીશ્વર દલપતરામ ફર્તાલિખિત પુસ્તકસ'શ્રહની 
સૂચિ, અમદાવાદ, ૧૯૩૦. 

સૂરીશ્વર અને સમાટ, ભાવનગર, ૧૬૯૨૦ 

કચ્ઠતુ' સ'સ્કૃતિદ્શન, અમદાવાદ, ૧૯૫૯ 

કવિચર્તિ, ભા. ર અમદાવ1દ, ૧૯૪૧ 

--ગૂજરાતી હાથપ્રતોનો સ'કાલિત યાદી, અમદાવાદ, 
૧૯૩૯ 

એતિહાસિક સશોધન, મુબઈ, ૧૯૪૧ 

મૈવકકાલીન ચુજરાત, ભા. ૧, અમદાવાદ, ૧૯૫૫ 

જેન તીથ સર્વસ'શ્રફ, જાં, ૧, ખડ ૧, અમદાવાદ, 
૧૯૫૩ 

અન્વેષણા;, મુંબઈ, ૧૯૬૭ . 

--પાતિહાસ અને સાહિત્ય, અમદાવાદ, ૧૯૬૬ _ 

--નસ્તુપાલનું વિઘ્યામ'ડળ અને ખીન લેખો, 
ભાવતગર, ૧૯૪૮ _ 

---શખ્દ અતે અથ, સુબઈ, ૧૯૫૪ 

--સશેધતતી કૅડી, અમદાવાદ, ૧૯૬૧ 


(મરાઠી) 


 શ્રૌવાસ્તન્ય, વિચાતવ સ્વામી શાટરે મરી તેસિદદાલિક છેલ, મા, ૧-૨, યુચર્‌, 


૧૨ર૬-ર્ેછ 


પ૩્ર] ' સુથલ કાહ ' 


૨૪ મડરણવાર્‌ 
( સામાન્ય સ'દ્ભસચિમાં જણાવેલા ગ્ર'થા સિવાયની) 


પ્રકરણ ૧ 

 _ક881061010811, પ. (22131 11501111015 (010 કિલાંછ&00, 
9811102ત1, 0૫1041૪2 ક્વાતું 
ઝાતત18[0 ', 774// -7//7/67/'', 
80110૮9, 10. 19, 1875 

પ૫દ્વા]|, ?. ૬. “111૯૯ ળા] હૃ [૦૬ 10)00૫ા0લા!ડ 
૦ ધૌટ 11081001 78110ત?, .0&76/ 
9/ €//7/૮# 7૮5૮47૮ 57૮/2/)', 1/01. 
15, 8011081, 1942 

ઉઢા1$0, 1. ઊં. 804 410 ૦ઠા£પતડ 01 કિતા૦ઉંદ્ર : 212119. 

કદા], 2. રિ.(3તં.) 100૮૫1૯413, 1/01. 1, 80100૮), 1936 


નતી, અ'બાલાલ ઝુ, થી ફાખસ ગુજરાતી સભાતાં હસ્તલિખિત પુસ્તકોની 
સવિસ્તર તામાવલિ, ભા. ૧, મ્રુખઈ, ૧૯૨૩ 
નાયક, છે[ટુભાઈ ૨. “ગુજરાતના પ્રતહાસ માટેતી અરબી-પ્રારસીમાં 
ઉપલખ્ધ સામગ્રી, “ખુદ્ધિપ્રકાશ ”, પુ. ૧૦૭, 
અમદાવાદ, ૧૯૬૦ 
મુનિ, જિતવિજય “પાટણના ખે જૂના દસ્તાવેજે', “પુરાતત્વ” પુ. ૪, 
અમદાવાદ, સ. ૧૯૮૨ 
શાસ્રી, દુર્ગાશ્ર'કર કે. “ખાણું કવિ અને પુરાણો, “પુરાતત્વ”, પુ. પ, 
અમદાવાદ, સ. ૧૯૮૩ 
શાસ્રી, દં. ગ, અને #અમૃતવર્ષિણી વાવ', “મકૃમાર્‌', પુ ૪૧, અમદાવાદ 
સોમપુરા, કાં. ફૂ. ૧૯૬૪ 
સાંડેસરા, ભોગીલાલ જ, 'ઉપાષ્યાય 1તરિત્યવિજયકત ઇ૪ન્દુદૂતમાંતું સુરતવું 
વર્ણન, “ ગુજરાતમિત્ર અતે ગુજરાત દર્પણુ ”, 
દીપોત્સવી અક, સુરત, સ ૨૦૧૦ 
--મુજરાતનાં જૂનાં ખતપત્રો અને દસ્તાવેજે', 
ધ્ગ્રૂથ અને ગ્ર યકાર”, પુ. ૬, અમદાવાદ, ૧૯૩૫ 
--“શ્રીજરી-સીયરી', “ખુદ્ધિપ્રકાશ”, પુ. ૯૬, અમદાવાદ, 
૧૯૪૯ 


સ'દલ'સૂચિ [૫૩૩ 


સર્વ્તાફું, વો, શ. પેશવે ૬જ%નરાતૂત નિવડકેઝે «13૨, અથ ૧૦, 
મુબઈ, ૧૯૩૨ 


પ્રકરણ ૨ 


53૮31€), કિ. €. 1115101) 0 ભા] ; 11૯ 1.0ત્દાં 


40 તા1ાાતતંથાળ ૭14311૯5, ૩૦010021, 
1970 


પ્રકર્ણુ ૩ 
₹૦ડ૯1-, 1/11 (ગિત) 112 510110૮353 04 3117 110105 ૨0૯0 
10 ઊ1ત8, 1501. 1, 1.00ત00, 1926 


--છ૪ટટં$॥ દૃ૦1૦11૯ડ 11 તાત ; 1622-25, 
0%01ત, 1906-27 


ગકરય ૪ 


ટલ, 15. ૦. ?€5107૧ કત] 10 1 દાતં તા તથ 
7808135101, ₹0૦॥%, 1944 

1:11, 11 વાળ વ. હાલા ગૃંપદાઉતાડ, 501. 1, €તા૦0(ત, 
1922 


મફરણ પ 


ટા, ઉ. ». (8ત6.) ૦0] કડાવ્વાટ €827૯(લટા : હ॥લઉી 
1ગંડાળાલા, /1100૯689દતં, 1971 


નેશી, જેગીદાસ અ. ઈડર ૨1ાજ્યને। ઇતિહાસ, ભા. ૧, હિમતનગર, 
૧૯૨૪ 
રેશ્ઞાઈ, શ. હ. સોરાષ્ટ્રતો છતિહાસ, જૂનાગઢ, ૧૯૬૮ 


દ્‌વેદી, આત્મારામ કે, કચ્છ દેશનો! છાતિહાસ, મુ'બઈ, ૧૮૭૬ 

નવાબઝાદા, તાલેમડ'મદખાન પાલનપુર રાજ્યનો ઇતિહાસ, ભા, ૧, પાલનપુર,૧૯૧૩ 

પરીખ, પ્ર. ચિ. “નિન દ (પ્રણામી) સ'પ્રદાય અતે સ ત ગ્રાણુનાથ', 
“ઉઊશિ નવરચના ', વર્ષ ૪૪, રાજકોટ, ૧૯૭૩ 


રતતું' માવદાતજી ભી, શ્રી યદુવચ્વપ્રકાશ અતે નનમનગરતે કષિ 
ર જમતગર, ૧૯૩૪ 


પરજ ] 


શારત્રી, કેં. કા. 


શાહ, અમૃતલાલ ગે, 
શાક, ત્ર. એ; 
વોરા, મણિભાઈ અને 


હંકી, મધુસૃદન 
*તિ90૯ા, ૮41103 


રિત8111$01, પિ. ઇ. 


3010દ્વ1-861174111, 
ડિ. ૭. 


418110, 1. 0. 


19213, -211€$ ૬. 


૧8 'ઉંલ્ડલ્રાં, ૯. 5. 
આપરે, ૨1. ન! 


સિષજઠુળકર, બ. સ, 


સુધલ કાલ 


'પુશ્ચિમ સોરાષ્ટ્ર : છ્તિહાસની આરસીમાં' “ ગુજ- 
રાતી સાહિત્ય પરિષદ, પેરરબ'દર અધિવેશન 
સ્મરણિકા”, પોરબ'દર, ૧૯૭૬ 

“સૌરાષ્ટ્રની એતિહાસિક નગરીએ।-૧, માંગરેળ-- 
સોરઠ, પોરબ'દર,; ૧૯૬૭ 

ભારત રાજ્યમ ડલ, ભા. ૧, વડે[દરાો, ૧૯૦૨ 

“પોરબંદરના શાંતિનાથ-જિનાલયના ખે શિલાલેખે।', 

બાક'સ ચુજરાતી સભાનું મેમાસિક”', પુ. ૩૦, 
મૃખઈ, ૧૯૬૫ 


પરિશિષ્ટ ૧ 


818131 ₹80€011€5 11 1 (૦5૯111 
ગિલ્ડાંતંદા€3), ૧3701. 1, 1.00601, 1936 


કાંડ] 80810101125 11 ઉ/€ડાલા 10ઉતાત, 
1579-1657, 0%001ત, 1920 


પરિશિષ્ટ ૨ 


રિંડટ 07 ]/011010દ1 €૦૫૯1૦૧1000101 10 
11૦ (10) 90 /11006તદ્ઠ0ક્ષતં, /110ટતંત- 
ઇદ્વઉં, 1937 

7થી કત] 180 1 તઇત ળળદાકીાત 
£28[04113101, 7?૦0૦1, 1944 

1131019 0 દઇ તાડ, 01 1, 
પલ 1, 1971 

[પેટ ંંડ!૦/ રબ પટ દતા તડ,. 
101, 1, 8011081, 1957 

થ્રી ૧ફારગા સચાગીરાત મયજવાડ ( તિશરે ) ચાંજે 
શરિત્ર, છ્ંટ ૧, વોર], ૧૨૬૨૬ 

કમિવવ લયાગી,--, --. 


ઊ/011ત1તં, 1. પં. 
ઝટ, 2. 
598141, 2. પ. 


નાયક, છોટુભાઈ ૨. 


£10811 તં, ક. 4. 


#11ત11, 2. 
કલ૪૯ઉંટર, 4. 


110તા૫1ત, ૭. . 


1.011, ”તિ11ત 


સ'દ્લષ્સાયિ [ પફપ. 


મકરણ ૬ 
11૯ કછાત!120 551૯01 01 [40510101 
100, ૫0101 1તં8ુટ, 1929 
/”0110ંત્વ] (101૯11110૯0 ૦61 દ૯ 
ઊ 18815, 4&1118દત્તં, 1941 
પટવા કહૃતાા1ા1ા1ાંડ 10, € દાવા, 
1963 
“મષ્ય્યુગ', “ગુજરાત : એક પરિચય”, અમદાવાદ, 
૧૯૬૧ 


પરિ શિષ્ટ 


“૫૦1૯ ૦૮ 18૯ ૬૦115 10 દર €8ઇ11€! 
૦? દલ 19007લતં 161035૯11', /11૫ત1 
[3૯€[0011 ૦ [1110 /:214૯010ટ10€81 22]9થ11* 
11€11 01 છ. 32. પં. ડપાં2ત111'5ડ 17011111010, 
4120. £. ઈ. 1340, ધલ્ાંત્લા(8, 1933 

“90116 1૨812 0201 ૬.૦113', 1૫45, પ૦. 
16, ૫દ્વાંરા1(4, 1910 

“511111 €.૦113', 1૫5, 1૫૦. 12, ધદ્ધાંતપાદ, 
1909 


“ટ €(|:₹010108) બ ધાર 204ાંલત્દ્ાં 
€૦103', ૫5, 1૫૦. કા. 1, ૯1૦૫114, 1928 

-- 1॥૯€ ૧૦15 છલ્8ા 1 1110 1૮111૯0 ૦? પઞપપ- 
પત 11, [પ5, 1૫૦, 51-11, €ત1૮પ૫((&, 1929 

--4૫૦1૯૩5 ૦0 ]418દા ઈ 1090103', કપડ, 
૦. &%%5%11, ૬.81૮011%& 1920 

--590#ત્ા1તંદ ૦' »્ત્િ'€૯॥તંક્ષ ? ', 1૫5, 3૫૦. 
27%, ર011, 1918 


(& [1રદ્વા'€ €૦ળ ૦0 416041, 1૫5, 1૫૦. 
4517, ધતાંતાઇત, 1916 

--& 110૫01 3ટતં «૦1 ૦1 &1ઠ્ા”, 
કે, 4૦, 22101, €દ્દાલાદાઢ,-- 


“"પ૩$] મુઘલ કાલ 


ઊ/(1351૯1, ૮. “& ઊાઠટા' 1110 ૦ /41₹0દ”, 1૫5, 1૫૦, 
ક, ઉદ્વાતાઇદ, 1922 


--૧1॥06 0101દ11 10દ811૫વાં', 1૫5, 1૫૦. 
4211, દદદ, 1912 


ન---- “કટકા 2001010175 ', પેડ, 1૦ 117, 
€દ્વાંતાત, 1904 


00, ઈ. 1». 7. 510101015હતં 140૪11 €૦115', પડ, 1૫0. 
2545111, ૬દાતાા1દ્ષ, 1923 


80001, 4. 4., ૩010૪ રિત્વા'ટ €૦1173 110 ૬૯11181 1!10111- 
€€૯$', ૫5, ૫૫૦ 7715, €81તા1ત્ર, 1925 


૩102141, €. 1૨. ૃ1111 10313 07 110 [41181181 12111[2€1'013 
૦1 11ઉૌદ્ઞ, 8010001, 1953 


--35010૯€ 1હ% ૬૦115 11 110૯ 9111062 ૦? 
1 1€5 1105300100, 83011061, /0#7/7/ 
06/ /72 7 /&/777/57776//૮ 50૮/2/)? 0/ 7774, 
101. કા1, 801181, 1950 


121101, 0. 1. “10815 ૬૦0૪૯૪ €૦115 0 &1હતંત્ર- ' 
ર 0ટં', 1૫5, 1૫૦. 11, €દ્!તા1(દ્ષ, 1904 
--“& ૬૦૪૪૯1 €૦ં॥ 1011 100 ૫8111119218 


08111 ”્તિદાક્ષળ 111, 1૫5, [૫૦. 22%15 
(ધાર0દ8, 1914 


--& 70ઊૉંદ્ત્દ્રાં 111 ૨1000૯૯, 1૫5, 1૫૦. 
1, (દાંતાદત્વ, 1905 

--001 (1૯ €૦1૬ 01 0101161 #110*, 
શ, 1૫0. 11, ધધ્ાતપાઇવ્ર, 1904 

--“01 ધં 1»દ્વાટ 0 5દ11 1 €૦]11॥5', પ5, 
£૫૦૭.1, & 71, ૬૨1૮૫18, 1904, 1908 

--1॥€ €૦0105 0 5૫11', /0%/7277/ 9/ //2 
70671727 52/7/૮# 9/ /2૮ 077% .5/7/૮ 
57૮277, 101. &511, 3011081, 1908 


સ'દણ'સસ [૫૩૭ 


--113૯ 14011001105 0/€ત1010ત1', 1પ, 
[૫૦ %5%, દ્રઢતા, 1912 
--11૦ ટતા ૬૦05 ૦4 402, 
4૫૩, 1૫૦, 1%, € લાત, 1912 
--“0॥ તટ 1તલા1॥1 ૦01 ॥€ ના]તત્લા 
૪01102 ૮0ં1ડ દહ્વાતં 507 1121111 પઉડ”* 
[પેંક, £૫૦. 10, €ધ1લપઇઇદ, 1905 
--“50110૯€ ૮0103 1011 1.111 11૯૧5૫, 
૧459, 3૫0. 511, €કદ્ાંઢા11દ્ર, 1910 
૧03, 18. “9010૯ ટપ પ પછાત 111 વાત રિત € 
121181 [૨11[0૯€$3*, પેક, 1૦.1, €દ્રાઢાદ* 
1908 
પ11લૌઊલ્ઢઉ, રિ. ડિ. '૭૦10૯€ ૫૦1૧1૯ €૦ાંળ5 0 દ 412 
૨211[/€101"5 ', તિ? 1, 670457727૮ 
€૮//૦0/7/6૦, 101. 1 (51 3011૯5), 
101601, 1923 
૧₹1181॥1, તિ. કેપ, “1૯ ૬૦૪૪૩ ઇ૦ં1&ટુટ ૦07 10:દ્ષત 
8૮1131, 'પેંક, 1૫૦. 1, €ત્ાંરાાત, 1904 
--“1॥€ 100૫010 [(₹100૯€5 07 8॥1દ1 1411 
5, ૫૦. 7, દદ્ઞત્પાદ્, 1905 
--“રેજ્ઞતટ 110થા1દ્1 €૦0ડ', 131. 501. 1” 
80100, 1939 


પ્રકરણુ ૭ 
'€॥0॥7દ, ૪. પં. 5૦1૧૯ /4310૯015 0૦૦૯! તત (11117૯ 
તંઘ 112 પલ ક(10છુ॥દા1 4&છુલ, 1526-1707, 
42૪, 1955 
171111100તદ્રા', ળત. રિ. “4 111110ટુપત્વાં 10501101101 દ1 દ 52[2-- 
૪ ત્વા ?્ટા1દ્વવ”', 70/7/74? 7/ /2 દઇ0૮)€”. 
૭/0)? 0/ 7777૮0? 101. 1, 30110૮, 1937 


૫૬૮] ' મુષલ કાલ, 


3॥દ01લ, 5111 1410, [108દા ૯૪૦૫૯01૯ દ્રરતં &તળાતાંડ-- 
પ્રત્ાં1ં0ળ0, 30110, 1951 


9041145181, 7.3111- ળ/ટતાંલપટ્રાં ઊતર દપપણલ 6ટા8, 1964 
ઠદ્વા1દ્વાં 


એરી, એદલજ જમશેદજી દુકાળ વિશે નિબંધ, અમદાવાદ, ૧૮૮૪ 
સાંડેસરા, ભોગીલાલ જ. '“પાટણુના ખે શિલાલેખે!', “ખ્ુદ્ધિપ્રકાશ”, વર્ષ ૮૩,. 
અમદાવાદ, ૧૯૩૬ 
--“મષ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય,' “ સ્વાધ્યાય ”, પુ. 
૧૨, વડોદર, ૧૯૭૫ 
--ભોગલકાધીન મુજરાતના ખે વીર મુત્સદ્દોએ, * 
“સ્તાષ્યાય,” પુ, ૧, વડૅદદરા, ૧૯૬૪ 


પ્રકરણ ૮ 


કવિ, નર્મદાશ*કર લા. શચુજરાત સર્વસ'ગ્રહ, મુબઈ, ૧૮૮૪ 

સાની, રણછોડલાલ ધ. “ગુજરાતનાં ઇતિઠામતે લગતા શસિક્કાએ', “ શ્રી. 
ખુદ્ધિવધષક વ્યાખ્યાનમાળા ?', પુષ્પ ૧-૨, મુબઈ, 
૧૯૩૪-૩૫ 

સાંડેસરા, ભોગીલાલ જ. જ્ઞોતીની પારસી', “બુહ્પ્રકાશ'', પુ, ૯૯, અમદા- 
વાંદ, ૧૯૫૨ 


પકરણ € 


1૨ 111181, 1. 1.,, ઈટાડા0 11૯1781૫1૯ 11 10ત તોા1ાાટ 


11૯ 11100 01 -ટ110ટુાદ તઇતં 311 -ત120,. 


8ત'0તંત્ર, 1970 


કનયારી, મૂહછ ફૂલન હરતી ગર ૧ અરરે ઓર મઝેવ, હિસ્છી, ૧૨૬૨ 
હૌચટ્‌, બમ્ટુન્યા ભટ્વિચાલે જારવીમે ફિન્ટ્માંકા ફ્િદ્યા, હિસ્થી, 9 ૨૪ ૨ 
માદ્‌ટા, બમરનવ્‌ જદાકવિ મેથવિગય ગૌર રકે કથ, “તામરી કચારિળી 


વત્નિજ્ા,”' વધે ખષ્‌, જોશી, સં, ૨૦૦૭ 
--યુમત્રધાય શ્રીગિનરતણદ, «રવા, વિ. શ. ર૦૦રે 
કાપડિયા, હી, ૨. જૈન સંસ્કૃત સાહિત્યતો ઇતેહાસ, ભાં. ૧-૨, 
વડે।૬ર।, ૧૯૬૮ 


ઝવેરી, કૂ, મો. 
તેલીવાલા, મૂલચદ્ર તુ. 


દેશાઈ, મોહનલાલ ૬. 
પરમાર, ચદ્ર 


પરીખ, રમેશભાઈ વિ. 


રાસી, કૈશવરામ કાં. 


સદાસ 1 પમ 


ગુજરાતીઓએ લખેલા ફારસી ગત્રથે।, અમદાવાદ,૧૯૪૫- 

'શ્રીપુસ્ષાત્તમજી , “ પુષ્ટિભકિતસુધા, ” વર્ષ ૫.. 
મુબઈ, થરીવલ્લભાખ્દ ૪૩૭ 

“કવિવર સમયસુ દર', “જૈન સાહિત્ય સ શોધક, ” 
ખડ ૨, પૂતા, ૧૯૨૫ 

--યુગપ્ધાન જિનચદ્રમૂરિ, -- , -- 


“હ. વજીડુદ્દોને શાહુ ચુજરાતી(૨૯),' અમદાવાદ, ૧૯૬ ૮' 
શ્રીપુ રૃષાત્તમજી, મહેસાણા, વિ.સ'. ૨.૦૩૨ 


ગુજરાંતી ભ્રાષાને। વિકાસ અને અર્વાચીન ગુજરાતી' 
ભ્રાષાનું સ્વરૂપ, અમદાવાદ, ૧૯૬૫ 


પ્રકરણ ૨૦ 


દત્ટ્ટાદ્વાત્ાં, 14. 7/4. 0031113 1100011૯115 01 /110126ંદ0દ્ઞત: 


પરીખ, પ્ર. ચિ. 


પડયા, અ. વ. (સ.) 
પ્રિયાળકર, અન'ત કા, 


રાવત, બચુભાઈ 


રાસી, ત્રજ્લાલ કા. 


વત્વિ18£4, 12. *. 


11010021 પંઝણાં 11301111015, 700106,. 
1942 


ગુજરાતમાં ખાલમીથી નાગરી સુધીતે। લિપિવિકાસ,. 
અમદાવાદ, ૧૯૭૪ 

--શ્રુજરાતી લિપિ', “વાફ્‌'', રાજકોટ, ૧૯૬૯ 

વલ્લભવિદ્યાનગર સશોધન પત્રિકા, પુ. ૧, અક ર,. 
વહ્લભાવિધાનગર, ૧૯૫૮ 

“ગુજરાતો મુદ્રણુકળાનું આદિપવ, “ ફ્ામ'સ ગુજ-- 
રાતી સભા નેમાસિક', પુ. ૧૩, મુ'બઈ, ૧૯૪૯: 

'લિપિવિકાસ', “કુમાર''. પુ. ૩૪,અમદાવાદ,૧૯૫૭- 


ગુજરાતી ભાષાને! ઇતિહાસ, અમદાવાદ, ૧૮૮૬ 


પ્રકરણ ૧૬ 


પિં15101/ 01 110 દાડ, 3/01. 1, 1.૦1011... 
1884 


"પર ૦] 


-10તા, ડઝ. 5. 


ચાવડા, વિજયસિ'હ કિ. 
ડ્રાશ્વર, પેરીન દારાં 


'તારાપોર્વાલા, એરચ જ. 


'દેરાસરી, ડાહ્યાભાઈ પી, 


પટેલ. બ, ખે. 
“બૂલસારા, પે. ફ્રી. 
ભટ્ટી, નાંગજજ્ાઈ કે. 


મહેતા, નમ'દાશ'કર્‌ દે. 
'શુનિ, જિ્નાવિજય 


-ર્‌ાઠોડ, રામસિ હજી 


-શ્રાસ્ત્રી, કે. ફા, 
'શ્રાસ્ત્રી, દુ. કે, 


"સાંડેસરા, ભોગીલાલ જ. 


સુધલ કાલ 


“& હાત 01 (3€ 11000701 ઝતા ટા! 
, 108 7દિ100' 01 19૦0 21313 ૦4 પૌલ 
70761 1111 ૦? [૫૦5814', /0#77૮7/ 
9% /2 707784) 5/7૮ 9/ /72 £070/ 


45/7/77 .૦૮/2/7, 101. %7%1, 8011041, 
1921 


--ઊલ 815 દ ટ €૦૫૬ ૦ 419દ! 
થ્રાણવં 1063111 4૯11૯1] રિદ્રા1&', 02/7/47 
9% /2 70/74)» 5/૮7૮/ 9/ 2 707૮7 
ન 0૮/2/77, 101. 71, 3011841, 


ભારતીય સ'સ્કૃતિના વિકાસમાં વિદેશે।ના સ પકની 
અસર, અમદાવાદ, ૧૯૭૨ 

સત્તર્માં શતકમાં પારસી કવિઓએ રચેલી ગુજરાતી 
કવિતા (ટાઇપ કરેલી તકલ), અમદાભાદ, ૧૯૭૧ 

“પારસીઓનું હિ'દમાં આગમન તથા તેમતે! ત્યાર 
પછીને। ઇતિહાસ', “બ્રુદ્ધિપ્રકાશ'', પુ, ૮૩, અમદાવાદ, 
૧૯૩૬ 

“જતીબાઈ-એક પ્રાચીન શાક્ત કવયિત્રી', છઠ્ઠી ગુજ- 
રાતો સાહિત્ય પરિષદતે। અહેતાલ અમદાવાદ ૧૯૨૩ 

પારસી પ્રકાશ, ત્રય ૧, મુંબઈ, ૧૮૭૮-૮૮ 

પારસી દૃતિહાસનાં જાણુષાજેગ પ્રકરણો,____.,_ _, 

' કચ્છતી સાંરફૂતિક યાત્રા,' “પથિક'', વર્ષઃ ૧૩, 
અમદ્દાવાદ, ૧૯૭૩ 

શાક્ત સપ્રદાય, મુ'બઈ,; ૧૯૭૩ 

'જૂની ગુજરાતીમાં એક જેન એતિહાસિક ચર્ચા', 
“પુરાતત્વ, પુ. ૩, અમદાવાદ, સ'. ૧૯૮૧ 

'કચ્છતી વ્રજભાષા પાઠશાળા,' “કચ્છમિત્ર”, દીપો'સવી 
અક, સ, ૨૦૨૯, ભૂજ, ૧૯૭૩ 

શ્રીવહ્મભાચાય મહાપ્રભુજી, વડે।દરા, ૧૯૫૫ 

વૈષ્ણવ ધર્મનો સક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, મુ'બઈ, ૧૯૨૯ 

--શેવધમ નો સ'ક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, મુ'બઈ, ૧૯૩૬ 

અનુસ્મૃતિ, અમદાવાદ, ૧૯૭૩ 


સ'દશ'સ્થિ [૫૪૨ 


. મકડરણુ ૧૩-૫૪ 
8531112655, 5. ર11010ત111દતંત્રણળ ૭76111૯010" ૦” 
4110૯વંદંદ્ત, »ત્વા 1, [૦10તં૦ળ, 1950 
8િ1#2૦55 . ત્વાં શ લપ 4ા1ાતાાદાંરડ ૦1 3૫૦૮૫02151. 
૮૦૫૩૯૬, નિ. (0૫18141, 1.00001, 1903 


જ 12૯20011100 413', 72/7/0777 0/ 72/4/7070 
2#&6₹%7?, 7/૮)? /0૮/7/, 40. 1, 1૫૯૪?' 


7લ॥1, 1966 

લા'ટ155010, 7. શલૌલટલીપત્ટ હદ 61100૯ત0%દતં, 1.૦1ત01,, 
15966 

(૦0૯2, 4. “00]દ1દ 90૦ત-5તા101૫7૯', 85772777? 


7% /2૮ 77774૪9 77%724&77 7/7 #777/%7«- 


૦૦/07), 5૪૯૯ંદ્રાં 153૫૯, 301 71, 91 
' 41-11, 8૮1042, 1948-49 


--4100 2૦05 4દતાંટપદ્રાં 35૦010101૦5 ૦ 
(10]11?, /%//૮///7 9/ /02 24/0૮ 
1/5€%/7%7 ૮77 72/૮/72 €૮4//2/?, 1/01. 
1, 1 1-1, 8૦0૩, 1947-48 
--૬1૯ તાઇ! /્તાક્ાંટ $112 10 01ત 
0૫1749 5૦૫1010૯, 70&7/4/ ૦/ 
0&/77૮4#/ /૮ડ૮૮/૮/# ૭૦૮/૦/)', 101.1011,. 
80100૮), 1946 
કિટ, 1». ?. 1000010 ૦1 !0ટ 1 ॥ાાલટાઇ?ટ્ર હાત 
ર શ લૌદલ્બંબ્કાંત્હાં [૨007141105 110 1106: 
7101110૯ 07 501111, ૩3011031, 1479 
ક]00૫તંતા, ઊં, (ર. ૦૩]2 લા ; 15 /411-0111૧5૯, 30૦1198) 
1968 
તા, દ, કે, * ઉદ્દાત 1010012 દ 51081014] ”, 
“0#/74/ / /2 2૪. 5. ઇ/#/0€/%/»# ૪ 
4૮704૮4, બાં. 47, 88104ંદ્,, 1966 


-પ૪૨ ] 


૨810, 4, 1.. 


પલત, ર. ॥. 


ગોકાણી, પુષ્કરભાઈ 
-ગોદાતી, હરિલાલ 


“નેટ, રત્તમશિરાવ ભી. 


“દવે, કતેયાલાલ ભા. 


“દવે, ઈ, અ'. અતે મહેતા 


ર. ના, (સ. 
“નવાબ, સારાભાઈ 


“નાણાવટી, જયેન્દ્ર અને 


હાંકી, મધુસુદન 
પટેલ, એ. ખ. 
ન્ભૂટ્ટ, ન. શ્વ, 
“ભટ્ટી, નાગજીભાઈ કે. 


'ભગનતલાલ વખતચ'દ * 


મહેતા, ર. તા. 


સુનિ, જય'તાવિજય 


મૃુઘઇ કાફ 


“ઊા1 /&'ણાત્ઞાણ181 5015!2[01 દદ /111૯તંદ્ર- 
0દં', 10,774 €/ //2 07/0/7૮ #//75///£/2, 
1501. 411, 841૦48, 1967 

1/00તં દ 11ટ2 0? 0૫1411, 00111, 
1965 

ભેટ શંખોદ્ાર% “દારકા સવ સ'મફું '' દારકા, ૧૯૭૩ 


' કાશ્મીરા મછે!દેત, વાડજતી લદ્દમીનારાયણુની 


પ્રતિમા,' “જનસત્તા” તા, ૩-૩-'૭૪, ભમદાવાદ, 
૧૭૪ 


“-'જેત મદિર, સાબલી((જ, સાબરકાંઠ!)', “ તૂતન 
ગુજરાત”, તા. ૧-૨-૭૦, અમદાવાદ ૧૯૭૨” 
--“ામળાજનું મંદિર, ગોરોલ ( જિ, સામરકાંઠા )', 

“તૂતન મુજરાત'', તાં. ૧૪-૯-૧૯૬૯, અમદાવાદ, 
૧૯૬૯ 
સે।મતાય, અમદાવાદ, ૧૯૪૯ 


અ'બિકા, ફોટેશ્વર અતે કુભારિયા, વડોદરા, ૧૯૬૩ 
--ગુજરાતનું મૂ્તિ વિધાન, અમદાવાદ, ૧૯૬૩ 


ગુજરાત સ્થળનામ, સંસદ વ્યાખ્યાનમાળા, ભ્રા, ૧, 
વડે[દર!, ૧૯૬૫ 


ભ્નારતનાં જેન તીર્થો અને તેમનું શિલ્પ-સ્થાપત્ય, 
અમદાવાદ, ૧૯૪૨ 


“ગુજરાતની શલ-સર્મદે,' 
અમદાવાદ, ૧૯૬૩ 


સુરતની તવારીખ, સુરત ૧૮૯૦ 

ખ'ભાતતું સાંસ્કૃતિક દર્શ્ત, ખ ભાત, ૧૯૭૬ 
નારાયણુ સરવર, અમદાવાદ ૧૯૭૩ 
અમદાવાદને! ઇતિહાસ, અમદાવાદ, ૧૮૫૧ 


“ડનગરતી શિહ્પસમૃહ્િ', “આચાય .વિજયવદ્યભસુરિ 
સ્મારક મથ”, સુબઈ, ૧૯૫૬ 
શ'ખેશ્વર મહાતીથ', ભા. ૧-૨, ઉજ્જેત, સ' ૧૯૯૮ 


દહ ? 
કુમાર ?, 


ધુ. ૪૦, 


સુનિ, યરૈ।વિજય 


સુતિ, વિશ્ચાલવિજય 


મોદી, ર1. ચુ, અને 
શાહ, દાં, ગે. 


વાળદ, નરેત્તમ 
શાસ્ત્રી, દુ. કે. 
શ્રાસ્ત્રી, હુ. ગ. અને 
સોમપુરા, કં. ફૂ. 
શેઠ, મ, છ, 
સોમપુરા, કાં, ફૂ. 


. ગ'દશ'સૂચ ર ૫૪૩ 


“પાટણના જેત મદિર્માંતા એક સુંદર્‌ કાષ્ઠપટ, ' 
“આચાર્ય વિજ્યવલ્લભસરિ સ્મારક મ'ય”, સુ'બઈ, 
૧૯૫૬ 

કાવી-ગધાર-ઝગડિયા, ભાવનગર, ૧૯૫૭ 

પાટણને! પરિચય, પાટણુ, ૧૯૩૩ 


બહુચરાજી, વડે।ટરા, ૧૯૬૮ 

ગુજરાતનાં તીયથસ્થાનો, વડેરા, ૧૯૨૮ 

“અમૃતવષિણી વાવ,' “કુમાર?', પુ. ૪૧, અમદાવાદ, _ 
૧૯૬૪ 

શ્રીદુ'ભારિયાજી તીય, ભાવનગર, સ. ર૦૦૩ 


“શ્રીદ્દારકાધીશનું મદિર ', “દારકા સવ'સ'પ્રઠે ', 


દારકા, ૧૯છડ૩ 


મકરેણુ ૬૫ 


8:00, 1. 1૦100810 2113: 1ત1311ત1 ળાાંતાદઇટ 22111125 ' 


1.011 18/2051ટ1"0 70તત', 77057077 4/77, 
1501. 11, 





9 


શૈલ] પાઉલ, ઊં. રિ. “૧ શિંરિલટા 1 €૯107) ઉ118-000110તં8 


1813050111 પ1 €11]લ6 11 દ્11102', 


705/7777 0/ //2 €/1/)૮/'5//7 0/ 8071540, 
બં. 11, [810 પં, 801008), 1938 


“-*2111૯5દ ૪11001 1111411103 
પ10 ૩૪ ૯૦દ્રાં 1€૭િ€1૦૯ 0 1 
9013110 11 €૫]દત1', /૦//7107 ૦/ /7૮ 


77/4/07 4507૮2/ %/ 0/7727/47 ૪7, 
101. 11, €1૦પ૫, 1938 
--૨00૦11151&પ્ટ્ત 14153 ૦ (1૯ €॥1ત્તા 
901001 ૦81411, /7/0૮૦૮7/7₹5 ૦/4 
27/77:77//70/75 9/ //€ 521:૮7/7 .7/ 77/27 
€//0//4/ ૮૦/2/27૮૯, 13ત10ત8, 7927 


--190 11031૩1૮ 455 ૦0/ (1૦ 3॥4ક- 
પદ્વાઢ 5285 116351:811014 ', /૮7// 4/4, 
૫૦. 8, પટ »ટ1॥1, 1960 


“પ૪૪] 


સુથશ કાલ 


ીંટ]દ્, પદ્ઠઉકાત્રાં €. “4 પેંટ 0001110૯11 01 0૫] 7દ11 


રદ, પે. ૫. % 
10110દ્ાવંત્ર 


1/061લાદ્વાતત 
૩1, ૫. ૪. 


નવાબ, સારાભાઈ મ. 
મજમૂદાર, મ જુલાલ ૨. 


રાવળ, રવિશકર મ. 
વ્યાસ, કાંતિલાલ બ. 


શાહ, ઉમાકાંત પ્રે. 


1૨21711501, પતિં. 0. 


ડુ 


ભઠ્ાંઉ112-/ 215101 04 ભદ્રૂ-૦૦1૫10દ, 
70&7// 9% /2 6€#/૮7૮/ 2૮5૮૮7૮7 
3૦0૮7277), 1/01. 101, 13ડઘલ 4, 80110૮), 
1945 

--81૫તૉંટડ 10 1તીંતળ છતાંઇપળટ, 30100280, 
1926 

૧1॥૯ 0૦તટ0 પાટ : 18તૉંદ્રાણ 2ેતા1પા1ટ 
થાત 7૦૯11), પટ »િટાઊ1, 1969 

11૮97 0011100115 07 ઝઠ્રાં1 તિ 11ઇટ, 
૩80110૮1, 1975 

જેન ચિત્રકલપકુમ, મ'ય ૨, અમદાવાદ, ૧૯૫૮ 

“ગુજરાતી ચિત્રકલા,' “શ્રી ફાર્બસ ગુજરાતી 
મેમાસિક', પુ. ૮, અક ૩-૪, મુ'બઈ, ૧૯૪૩-૪૪ 

*પાંડરશી'ગાનાં ભી'તચિત્રે,' “ ગુજરાત સ'શોધન 
મ'ડળનું ત્રિમાસિક,” પુ. ૧, અ ક ૪, મુંબઈ, ૧૯૩૯ 

'સત્તરમા શતકતી ગુજરાતી ચિત્રકલા, “ગુજરાત 
સ'શેધત મ'ડળનું ત્રિમાસિક”, પુ. ૧૦, મુ'બઈ,૧૯૪૮ 


'સેળમા સૈકાની ગુજરાતી ચિત્રશેલી', “સ્વાધ્યાય”, 
પું. ૭, વડે।દરા, ૧૯૬૯ 


પશ્શિષ્ટ 


“ €લ્ષ1 4ટ 110€10101'$ 5000011 ૦1 
31171, 77447 47/7/૪277: 101. *11 
801106, 1927 


વિરોષ નામોની 
શખબ્દસૂચિ 


ભકબર (૧લેો ) ૧-૪, ૧૧-૧૫, 


૨૧, ર૪, ર૫, ૩૩, ર$-- 


૪૭, ૪૯, ૫૦, ૭૮, ૧૨૦, 
૧૨૬, ૧રછ, ૧૩૩, ૧૩૯, 
૧૪૦, ૧૪૯, ૧૫૪, ૧૫૫, 
૧૬૬, ૧૬૮, ૧૯૨-૧૯૪, 
ર્‌૦ર્‌, ર૨૦૩, ર૦૬, ર૧૦, 
૨૧૧, ૨૧૪-૨૧૭, ૨૧૯, 
૨૩ર, ૨૩૭, ર૨૩૮, ૨૪૧, 
૧૪૫, ૨૪૯, ર૨૫૭, ર૬૨, 
૨૬૫, ર1૬૯, ૨૪૧, ર૨છર, 
૨૭૮, ૨૮૮-૨૯૨, ર૯૪- 
૨૯૬, ૩૨૫, ૩૨૮, ૩૩૦, 
૩૬૬, ૩૭૦-૩૭૪, ૩ણ૬-- 
૩૮૨, ૩૮૫-૩૮૭, ૩૯૪, 
૪૦૪, ૪૦૭, ૪૦૯» ૪૧૫, 
૪૧૪, ૪૨૭, ૪૩૪, ૪૩૫, 
૪૩૭, ૪૪૧, ૪૪૪ ૪૪૫, 
૪૮૩. 

અકખ્‌ર ર્‌ જે ર૨૩, ર૩૭ 

“અકબરનામાં ૧, ર, ૯૧ 

અક્રામુદ્દીન ૨૬૦, ૩૮૩ 

“અખબારૂદ્‌ દોઆતિલ અકર્મીન ' 
૩૮૧ 

શ્ં.-૬--૩૫ 


*અખેગીત!' ૩૦૯ 

ભખેરાજ ૧૩૪-૧૩૭, ૧૩૯, ૧૪૭, 
૧૬૬ 

અખો ૧૮, ર૭૦, ૨૮૬, ૨૮%, 
૩૦૬ 

અગ્રવાલ, ડે. વાસુદેવહ્ષરશુ ૨૩૭ 

અગચલગઢ ૧૭ 

અજ (અન્નેજી) ૧૬૨ 

અજમેર ૪૧, ૪૭) ૫૫, ૫૯, ૭૦, 
૭૧, 1૧૦૧; ર૨૦૩ 

અજિતસિહ ૮૧, ૮ર, ૯૦, €૩, 


૯૪, €૬૬*ૈ-ટ૮# ૧૦૧ ૧૬૨૧, 
૧૪૩, ૧૪૪, ૧૫૮' રળછદ્‌, 
૩ર્‌૨ 


અજી ર૯૩ 

અજેજ ૪૮, ૧૨૦, ૧ર૩, ૧૩૮ 

અઝીઝ કાકા ર૬, ૩૮-૪૧, ૪૩, 
૪૪, ૪૭-૫૩, પ૯, ૧૨૦. 


૧૪૮, ૧૬૨, ને ૪ઈઇ: ૪૦૪, 
૪૨૯, ૪૪૪, ૪૯૨ 


અડાલજ દર; 19૫, ૧૦૫, ૪૦૭ 

અડાસ ૧૭૯ 

અણુહિલપુર-અણહિલવાડ પાઢણુ 
૧૮# જશે્‌ર૨૩, ર૨ે૪૯# ૨૬૮, 
કેરે૦?7# ડે/૪# ૪૦૫, ૪૭૩ 


૧૪ડા સુષલ ટાલ 


અથી લા ચોવોસી ૧૩૭ 

અદેસિહ? ૧૪૩ 

અદોજી ૧ લે! ૧ર૭, ૧૨૮ 

અરજ ર્‌ જે ૧૨૮-૧૩૦, ૧૬૪ 

“અષ્યાત્મકલ્પદુમ ૨૯૮ 

“અપ્યાતમપરીક્ષા' ૩૦૦ 

“અજયાત્મબિદુ' ૩૦૦ 

“અષ્યાત્મ-રામાયણુ ૩૧૪ 

અતાવાડા ૩૬૪% ૪૦૫ 

“*અતાવિલપુરાણુ' ૩૧૨ 

અતુપસિ હ ભંડારી ૯૭,૯૮ 

અતુભવાનદ (નતાથભવાન ) ૩૦૮, 
૩૧૪, ૩૬૩ 

અપભ્ર'શ સેત્રી ૪૮૩ 

અફઘાનિસ્તાન ૧૪૯ 

અબજ ભ્રણુસાળી ૧૭ 

અખુલૂ કાસોમ ૪૬, ૮૯ 

અએુલૂખેર ૩૫૬ 

અબુલ્‌ ફઝલ ૧, ર, પ, $, ૧૨, ૫૧, 
રેડ; ર૬૬, ૩૮ર, ૪૦૧ 

અખુલ્ફરસૂલશાહો ૮૫ 

અખૂ તુરાબ અલી ર, ૩૪, ૩૮, 
૪૬, ૧૯૩, ૩૮૦» ૪૪૫ 

અખૂ તુરાબ શૌર્‌ાઝી ૩૩૦ 

અબૂ બક્ર એદુસ ૪૫૩ 

અળૂ બક ૨૧૪, ૩૫૪ 

અખ્દ-3ન્‌-તબી ૩૮૦ 

અખ્દુરૂરહોમ ૨, ૩, ૩ણ, ૪૪, ૪૭, 
ચ્રુછે, 61 ૧૯૪ પી 


અખ્દુર્‌ રહેમાન ૯3, ૩૫૬ 

અબ્દુલૂં અઝીઝ €ર# ૧૧૧, ૧૬૦ 

ભમ્દુહૂકવી મુષ્તી ૩૮૩ 

અખ્દુલૂ ખલક સૈયદ ૪૪૮ 

છાબ્દુલ્‌ ગફુર્‌ ૨૬૭ 

અખ્દુલ્‌ ફ્રાહુખાન ૪૫૩ 

અખ્દુલ્‌ મલેક ૩૨૯ 

અખ્દુલૂ લતીફ ૩૨૫ 

અખ્દુલૂ વહાબખાન ર૫૪, ૩૨૩, 
૩૫૧, ૩૫૫, ૩૮૩, 3૮૪, 
૪૪૮, ૪૪૯ 

અખ્દુલ્‌ હકીમ ૪૪૨ 

અખ્દુલૂ બકો નેઠાવદો ૨ 

અખ્દુલ્‌ હમીદ લાહેરી ૩: ૮3% ૮૪, 
૮૮, ૯પ 

અખ્દુહ્લા શેખ ૧૦૪ 

અબ્દુધા સૈયદ ૪૫૩ 

અખ્દુક્ષા-ઉસ-સુલતાતી ૨૪૯ 

અખ્દુહ્લાખાંન ૫૩, ૫૪, પછ, પ૯, 
૪૫૭ 

અભયદેવસુરિ ૩૭૬ 

અભયસિંહ €૩, ૯૪, ૧૦૪-૧૦૮? 
૧૩૦-૧૩૨, ૧૪૪, ૧૫૦, 
કૃપ્૧, ૧૫૪-૧૫૯૬ ૧૮૦, 
૧૮૨-૧૮૪, ૨૭૪# ૩૯૩ 


અભરામકુલી ૧૯ 
“અઆનધાનનામમાલા' રહ૩ 
“અભિમન્યુ-આખ્યાન' ૩૧૦ 
અભિરાજજ ૧૬૫ 
અભેસિંઠ ૧૨૭, ૧૨૮ 


ટાખ્દણાચ [ર ખરુ 


અમદાવાદ ૪, પ, ૮-૧૧, ૧૨, 
૧૮-૨૧, ૨૩-૨૬, 9૫-૩૮, 
૪૦, ૪૫-૪૭, ૫૦-૫૨, 
પ૪-૬૦% ૬૬૨-૬૬૪ ૬૮-૭૨, 
૭૪-૭૮, ૮૦, ૮૧, ૮૨-૮૫ 
૮૮-૯૬, ૯૮-૧૦૬, ૧૨૮- 
૧૧૦, ૧૧૨-૧૧૫, ૧૫૧૯, 
૧૨૦, ૧૨૩, ૧૩૦, ૧૩૪, ૧૪૨, 
૧૪૪, ૧૪૫; ૧૪૭, ૧૪૯, 
૧૫૧, ૧૫૨, ૧૫૫, ૧૫૬, 
૧૫૯, ૧૬ ૧, ૧૭૦, ૧૭૧, ૧૭૪, 
૧૭૮? ૧૮૬-૧૮૯, ૧૯ર, ૨૦૦, 
૨૧૪-૨૩૧, ર૩૩, ર૩૪, 
૨૩૬, ર૩૯, ર૪૪, ૨૪૬- 
૨૪૮# ૨૫૦-૨૫૨, ર૬ ૦, ૨૬૧; 
૨૬૪-૨૬૭, રેડહ, ૨૫૭૦, 
*્‌છર્‌, રછડ૩, ર૭૬, ર૨ેછહ, 
૨૮૧, ર૮૨, ૨૧૬૦, રેહૃર, 
ર૯૭, રહલ; ૩૦રે; ૩૦૪, 
૩૦૫, ૩૦હ, ૩૧૩; ૩૧૪. 
૩૧૬, ૩૨૧-૩૩૧, ૩૫૦- 
૩૫૪૭, ૩૬૫. ૩૬૪, ૩૬૮, 
૩છ૦--૩છર, ૩પ, ૩૮૦, 
3૩૮૧, ૩૮૩-૩૮૬, ૩૮૯, 
૩૯૦--૩૬ર, ૩૯૪, ૩૯૯; 
૪૦૦; ૪૦૩, ૪૦૪, ૧૪૦૪: 
૪૧૬% ૪૧૭% ૪૧૯, ૪૨૦: 
૪૨૨, ૪૨૩, ૪૨૫, ૪૩૧; 
૪૪૮-૪૫૦, ૪૫૨, ૪૫૩-- 
જપ૫૫ઃ ૪૫૯, ૪૬૭, ૪૬૯, 
૪૭૨, ૪૭૪ ૪૭૭, ૪૭૯; 


૪૮૧, ૪૮૪ ૪૯૧, ૪૯૨, 
૪૯૫, ૪૯૮, ૪૯૯, ૫૦૦, 
૫૦, ૫૦૫ 

--અમૃતવર્ષિણી વાવ ૨૧, ૪૨૨ 

--કાશ્ચીવિશ્રનાય મ'દિર ૪૬૯ 

“-ગુજગરાત વિધાસબા ૩૨૬ 

--ચિતામણિ-પાશ્ચનાથનું 
મ'દિર ૧૬, ર૦, ૨૫, ૪૪૦ 
-૪૪૩ 

--જગવલ્લભ પાશ્વનાથ મદિર 
હ૭૦, ૪૭૪ 


--દવશાના પાડાને ભડાર 
૪૮૫; ૪૮35, ૪૮૮ 


--દ્ારકાધીશનું મદિર ૪૭૯ 
--તીલક'ઠ મહાદેવતું મ દિર્‌ ૪૬છ 
“-પાશ્વનાથ મ'દિર ૪૭૬ 


--પીર મુહમ્મદશાહનો રન્ને 
૩૫૨, ૩૫૬ 


-જ્ઞો. જે. વિદ્યાભવન ૪૮૬ , ૪૯૧ 


--લા, દ. વિધામદિર ૪૭૧, 
૪1૬૪, ૪૮૫, ૪૮૭ 


સરદારખાનને રોજે ૯, 
૩૫૫, ૪૪૯, ૪૫૦ 

--સભવતાંથનું મ દિર્‌ ૪૭૦ 
'ભમદાવાદતે! ધતિહાસ' ૪૪૨ 
અમરચરગણિ ૨૯૯ 
અમરજ ર૨૫૧ 
અમરસઘધજ ૧૬૪ 
અમરસિ'હજી ૧૨૮-૧૩૦, ૧૬૪, ૧૬૫ 
અમરસિહ ભ'ડારી ૧૦૫# ૧૦૬ 
અમરેલો ૪૪૩ 


--મહત કેશવદાસજીનતું મદિર 
૪૭૯ 


૫૪૮] ગથ કાલ 


અમલપુર ૬ 

“અમલે સાલેદુ' ૩ 

અમીનખાન લેરી ૩૭, ૪૦, ૪૧, ૪૫, 
૪૮, ૧૩૩, ૪૦૨૬ 

અમીર'ખાન ૭ 

અમૃતગણુ ૨૯૯ 

અરજતસિહ ૧૬૫ 

અરડોઈ ૧૨૩ 

અરણેજ ૩૬૩, ૩૯૦ 

અખરખસ્તાત ૧૭૦: ૨૬૦, રેદછ 
ર૬૫, ૩૮૦ 

અરખી ૬, હ 

અરહર-માતર ૯૪ 

“અજુતગીતા' ૩૦૮ 

અજુતજ ૧ લે! ૧૩૪ 
--૨ જો ૧૩૭ 


અજુતદાસ ૧૪૧, ૧૪૨ 

અજુ નદેવ ૧૩૩ 

અજુ્નાસિ'હજી ૧૨૮, ૧૨૦-૧૩૨ 

અર્ણાકિરણુ ૧૮ 

“અર્થ શાસ્ત્ર' ર૭૦ 

“અલઈયાજી ૧૬૩ 

અલાઉદ્દીન ખલજી ૩૫, ૪૦૨; 
૪૦૫ 

અલાઉદ્દોત મમૂદ ૪૫૯ 

અલાઉદ્દીન લોદી ૩૪ 

અલાહાબાદ ૭૪ 

અક્િયેોજી ૧૧૮, ૧૨૫ 

અલી ૨૧૪, ૩3૫૪ 

અલ્તીખાત ફાજી ૪૫૩, ૪૮૧ 

અક્નાં9? ૩૫છ ન 


અલી મુઠમ્મદખાત ૪, પ, ૨૪; 
ર૧૪, ડછ૦), ૩૯૩ 

અલીમાહત પ૩ 

અલોર્‌।જપુર ૫૩ 

અલો શેરખાન ૧૫૫ 

અહપષખાન ૩૭૫, ૪૦૫ 

અહા, મૃહમ્મદ ૩૫ણ 

અવિચલદાસ ૩૦૭ 

“અશ્રમેધપવ? ૩૦૫-૩૦૭, ૩૧૧ 

“અફાષ્યાયી' ૨૬૭ 

અસફઉદ્દોલા ૯૦, €૧ 


 _અસરખાત ૪૧, ૫૪ 


*અસકફન્દ્િયાર-તામાં' ૩ર૩ 
અસિયે।છી ૧૧૭ 
અસ્કરી [મિયાન ૪૪૮ 


અસ્કરી મીરઝા ૩૫ 
અસ્પ્‌'દયાર્‌ ચાંદા ૩૮૮ 
અહમદ ૮૧ 


અહમદ ખતવી ર૬૧ 

અઠમદખાન ખર્ણા ૩૭ 

અહુમદનગર્‌ ૫૦» ૧૪૦, ૧૪૪, ૧૪૮, 
૧૯૨, ૩૨૧, ૩૯૯ 

અહમદ બિત સુલેમાન ૩૨૭ 

અહમદ બુખારી ૭૧ 

અહમદશાહ (મુધલ) ૬.૧૦, ૧૧૨, 


૧૧૩, ૧૩૪. ૧૩૭, રરર, 
રર્‌ે૬ઃ ર૩૧, ર૩3૫, (૩૬, 
૨છ૩, ૩૨૪ 


અહમદશાહ ૧ લ! ૪વ્ર્‌ 
અહુમદશાહ ર જે ૨૩૬ 

'અહલે બયત' ૩૨૬ 

અ'કલેશ્રર ૯૦, ૧ ૮, ૩૮૮, ૩૮૯ 


શખ્દસૂથિ 


“અ ગર્દાવાજ' ૩૧૪ 

અવજ્નર્‌ ૧૧૯, ૪૮૫, ૪૯૧ 

ખઅતાજ ૧૦૩ 

અ'ભદેવસ્રરિ ૩૧૬ 

અબ્રમાલિક ૧૪૮ 

અબરાજ ૧૩૩ 

“અ બરીષાખ્યાન' ૩૦૫, ૩ન૬ 

અખાજી ૧૩૩, ૪૩૯ 

“આઈને અકમરી' ૫, ૬» ૧૨, ૧૯૯, 
ર૬૬: ર૯૪ 

આગમસુદરર્ગાણુ ૩૦૨ 

આમા ૧૨. ૩પ, ૩૮; ૪૧, ૫૦, 
પ૫, પદ્‌! ૬€* ૭૦, ૧૭૩, 
૨૭૯, ૨૮૨, ૩૨૧, ૩૪૯૦ 
૪૮:૬૦, ૪૯૯-૫૦૧ 

“આંજી હર ૩૦૭ 


આઝમખાન ૧૩, ર૪, ર૬, ૬૧, 
૧2૧, ૧૨૩, ૨૬૭; .૨૭૦, 
૩૫૪, ૩૫૫, ૩૬૨, ૪૦૪૭, 
૪૧, ૫૬૦ 

“આઝમશચાહું ૮;૧--૮૩, ૧૭૭, ર્‌રેછ, 
૨૩૧, ર૩૩ 

ઝમાખાદ રેપ, ૬$૨* ૭૮, ૮૦, 

'આઝાદખાત ૧૦૩ 

આણુંદ ૨૩૯, ૪૮૫ 

આણુ'દસિ'હજી ૧૪૩-૧૪૫ 

“આર્દિપર્જ' ૩૦૫, 3૦૬? ૩૦૪; 
૩૩૯-૩૪૧ 

આકદિલખાન ૧૪૯ 

આધોઈ ૧૨૫ 

આતનતદપુર ૩૦૩ 


૬૫૪૬૨ 


આનદરામ ૨૫૦ 
આન'દરાવ ૧૮૬ 

આન દસિઉ ૧૦૭ 
આપ્પાજી ગણેશ ૩૯૧ 
આર્શફેકા ૨૬૪, ૨૬૫ 


આખુ ૧૭, ૩૬૩, ૩૬૮, 38૦, 
૩૭૪; ૪૨૫ 


“આભાણુકશતક ૨૯૮ 
આમલિયા ૪૧૧ 

આમોદ ૧૦૧, ૩૧૧ 
“આર્ણ્યકપવ” ૩૦૭ 
આર્‌ભડાં ૧૩૮-૧૪૦, ૩૬૩ 
“આરાધનાપતાકા ૩૧૭ 
આર્‌ાસણુ ૨૦, ૩૭૦, ૪૩૦ 
આરાસુર ૩૬૩, ૪૯૧ 

“આદર કુમારરાસ' ૪૮૪% ૪૮૫ 


આલમભગીર ર જે ૧૦» ૧૧૩,૨૨૨, 


આવરદાસ ૧૬૪ 

આશ્ચકરણુ-આસકરણુ ૧૨૮, ૧૩૩, 
૧૬૪ 

આસણીકોદ્ટ ૪૮૭ 

આસપુર ૪૦૦ 

અઆસક્જફાં ૧૫૮ 

આસરસેતા ૧૪૮ 

આસોયાનગર ૪૯૧ 

આંગિયાર ૧૭૩ 

“ઇકબભાલતામ-*એ-જહાંગૌર્‌!' ૩ 

છબ્તિયાર-ઉલૂ-પ્રુલહ્ક ૩૭, ૪૦, ૪૧ 

જ્તમાદ-ઉદૂ-દોલા ૩રપ૫ 


છાતમાદખાન ૩૬-૩૮, ૪૫-૪૭ 
૧૯૩ 


“પપ્‌લ.]- મથ ઝન 


છતાયતપુર ૪૦૦ 
જનતાયતુશ્ધાખાન ૭૮ 


પબાહોમખાન ર૪, ૮૩-૮૫, ૮૮, 
૮૪ ૧૭૮ 

ઇબાહીમ લોદી ૩૩, ૩૪ 

ઇ્થાદ્ઠીમ હુસેન ૩૮, ૪૪ 

ઇલ્ાહીમ, શેખ ર૬૧ 

૭માદ્‌-ઉલ-મૃલ્ક ૩૪, ૩૫ 

પ્્મામ સણેદી ૬૪ 

૪મામુદદીત ૩૮૩ 

છરાક ૬૧, ૨૬૦ 

'રરીમાવહિકા ત્રિ શિકા' રહ૦ 


પ્લાહી સન ૧૦, ૨૧, ર૩, ૨૪# 
૨૧૫, ૨૧૬, ર૧૮ 

ઇસાખાન ૪૧૫ 

સાતર્ખાત, [મેસ્ત્રી ર૪ 

ઇ્સાતર્ખાન, મીરઝા ૧૩૫, ૪૧૫ 

છસાતુરૂખાન ૬૪ 

પ્રસ્માઈલ પયુલીખાન ૪૪ 

છુસ્માઈલ મીર્‌ ૧૫૦ 


શ્રસ્માઈલ સફેતરો ૧૫૭ 
મ્સ્લામખાન ૬૧ 


છુરલામતગર (મનગર) ૧૦, ૩૭, 
જ્‌ે૩૪), રછ૦ 


૪રલામાખાંદ ૩2૨ 


દંગ્લેડ ૫૫, ૫૬, ૧૪૩, ર૭૬, 
૩૯૫, ૪૯૫. પમ્સ 


“'ઇંદૃદૂત' ૧૭9 ર૯૭ 
છૂદાવતી (પ્રાણતાથ) ૩૧૨ 


ઈડર ૪૦, ૪૧, ૪૪, ૪૭, ૫૩ 
૫૮, ૬૫, ૭૩, 15૭, ૧૦૨, 
૧૦૪, ૧૩૩, ૧૩૪, ૧૪૦- 
૧૪૫, ૧૪૮, ૧૫૫, ૧૬૫, 
૧૮૦, ૧૯૪, ૨૮૬, ર૯૨, 
૨૬૬, 3૭૫, ૩૭૬, ૪૦૭ 

--રણુમલ ચોકી ૪૬૮, ૪૭ 

ઈઝ-ઉદૂ-દીન ૧૫૪ 

ઈરાન ૯), ૧૦, ૩૮, ૧૧૦, ૧૪૯ 
૧૫છ, ર૨૪૪, ર2૦, ર૬૪, 
ર૬૫, રેછડ૩, ૨૭૯, ર૧૯.. 
૪૫૦, ૪૯૬, ૪૯૮, ૫૦૪ 

ઈર્‌ાનશાહું ૩૯૬ 

ઈલોરા ૧૮ 

ઈશ્ષરદાસ ર૫૦, ૩૨૦, 


“ઈશ્વરવિવાહ' ૩૦૮, ૩૬૨ 

ઈસનપુર્‌ ૪૦૦ 

ઈસા ૮૩ 

ઈસાક ૪૪૭ 

“ઉક્તિતરત્નાકર' રહ 

ઉન્‍્ત્જન પ૬, ૬૮, ૬૯ 

“ઉત્તરાધ્યયતકયાસ મહ' ર૮૯ 

“ ઉત્તરાશયયનસૂત્ર.” ર૯૭, ૪૮૪, 

૪૮૫, ૪૮૮, 

ઉદયકરણું ૧૪૯, ૧૭૯ 

ઉદયકોતિ ૨૯૭ 

ઉદ્ર્યાવેજય ૨૯૮ 

ઉદ્યસિહ (ખોચી ચોહાણુ) ૧૪૬ 

ઉદ્યસિદ્ટ ૧ લે। (સોલક) ૧૪૭ 
,» રે જે (સોલક) ૧૪૮ 

ઉદ્યસિ'હજી (ઝાલા) ૧૩૦, ૧૬૪ 


 કખચ્ત્યિ $પષજ 


ઉદર્યાસ'હ (પરમાર) ૧૩૪ 
ઉદષસિ'હુ (ચિત્તોડ) ૧૩૮ 
ઉદયરત્ન ર૧૮ 

ઉદયરામ ૩ર્‌ર્‌ 

ઉદયહુર્ષ ૩૭૪, ૪૮૬, ૪૮૭ 
ઉદવાડા ૩૮૯ 

ઉદાજી પવાર ૧૪૬, ૧૮૦ 
ઉદેકરણુ ૧૩૮ 

ઉદેપુર ૪૧, ૧૦૧, ૧૪૧ 
ઉદૂ-દબોર, 6જી ૩૮૦ 

ઉદ્દયવ્‌ ૩૦૭ 

“ઉદામકમ'' ૩૧૪ 
“ઉદ્યોગપવં ' ૩૦૬, ૩૦૭ 
ઉન્નતનગર (ઊના) ૨૯૬૦ 
'ઊપ્દેશમાલા' ૪૮૫ 

ઉપરકોટ ૧૫૨, ૧૫૩, ૪૦૬. 
ઉપલ્લેટા ૧૨૫, ૩૬૩ 

ઉમર્‌ ૨૧૪, ૩૫૭ 
ઉમર્‌ખાત ૩૫ 

ઉમરગામ ૩૮૯ 

ઉમરેઠ ર૪૮, ૩૦૫, ૪૨૩, ૪૭૯ 


ઉમાનાઈ ૧૦૬, ૧૫૧, ૧૮૨-૧૮૪, 
૧૮૫૭ 


ઉલુધખાનત ૩૫૭ 

ઉસ્માન ૨૧૪, ૩૫૭ 

ઉરમાનખાન ૧૪૯, ૧૫૫, ૧૫૪, 
ઊના ૧૩, ૧૮, ૩૬૯, ૩૭૪, ૪૨૪ 
ઊંઝા ૮૩ 

“ગજુપ્રાસવ્યાકરણુ' ર૯૪ 
ત્રષભદાસ ૧૪, ૩૧૮ 

“સષભશતક' ૨૮૯ 

'એકાદરાસ્કધ' ૩૧૪ 


“એકાદશી માહાત્મ્ય ૩૦૫, ૩૦૬ 

એડવડ ૪૯૫ 

એકસ, અખ્ડુટ્લા ૪૫૪ 

એકસ, નાનો ૪૫૪ 

એક્સ, શેખ સૈયદ ૪૧૪ 

એબિસિનિયા ૨૬૪ 

એેમ્થોસ પનર 

એલિઝાબેથ, રાણી ૨૬૫ 

એલ્ડવય, ટોમસ ૧૭૧, ૧૭૨ 

એશિયા ૪૯૭ 

એ કિસડન્સ ૧૭૩. 

ખોકફૂસ્તદન ૪૨૦ 

એખા ૩૬૩ 

ઓખામ'ડળ ૧૩૮, ૧૩૯ 

“ઝએેખાહરણુ' ૩૦૫, ૩૦૮, 2૧૦, 
૩૬ 

એ ગિલ્બી ૫૦૧ 

એચોજ ૧૩૧ 

ગે!હો ૧૪૦ 

એર્પાડ ૩૧૩ 

અએરમઝ ૨૬૪ 

ઓવિગ્ટન ૧૭૨, ૨૮૨, પ૦્ષે 

એ સ્ટ્રિયા ૧૭૫ 

બર'ગઝેય ૩, ૪, ૬-૮, ૧૦, ૧૧, 
૨૫, ૪૩, ૬૪-૪૨, ૪૪, 
૭પ, છા૬, ૭૯-૮૧, ૮૨૩- 
૮૫, ૮૮, /€, ૧૦૫, ૧૨%, 
૧૨૪, ૧૨૮, ૧૩૮, ૧૪૯, 
૧૫૦; ૧૫૬, ૧૭૦, ૧૭૪, 
૧૭૬, ૧૭૭, ૧૯૨, રર્‌૧, 
૨ર્‌રે, ૨ર્‌છ, ૨૨૮, ર૩૦-- 
ર૩૫, ૨૪૧, ૨૪૫, ૨૪૬, 
ર૫૦, ૨૧૫૧, ૨૫૪, ૨દ્ડ, 


પપ૫૨] 


“ર૬૮, ર૨૦, રછર્‌, ૨૭૩, 
ર્‌ેછપ, ર્‌જ9, ૨૮૧, ૨૮૩, 
૩૦૨, ૩ર૦-૩૨૨, ૩૩૦, 
૩૫૫, ૩૫૬, ૩૭૦, ૩૪૪, 
રંછપ, ૩૭૮, ૩૮૨--૩૮૫, 
3૮છ, ૪૦૬, ૪૦૯, ૪૧૨, 
૪૧૩, ૪૧૬, ૪ર1૧, ૪૨૯ 
૪૩૪, ૪૩૪, ૪૪૨, ૪૪૩, 
૪૪૭, ૪૪૯, ૪૫૧-૪૫૩, 
૫૦૧, પ૦ર 

ઓર'ગાબાદ ૧૮, ૬૯, ર૯૮ 

કક ૪૦, ૪૮, ૪૯, ૫૩, ૭૦, ૭૧, 


૭૬,૧૧૮, ૧૧૯, ૧૨૫, ૧૩૩, 


૧૩૫, ૧૩૮, ૧૬૫, ૧૮૫, 
૧૯૩, ૨૧૬, ર૬, ર૪૦, 
ર૭૬, ૨૯ર, ૩૦૧, ૩૬૧, 
3૬૩, ૩૭૦, ૩૭૧, ૩૭૭, 
૪૨૫, ૪ર૯) ૪૩૦, ૪$છ, 
૪૬૯, ૪૭૪, ૪૭૬, ૪૮૫ 

કૈચ્હીગઢ ૧૧૯ 

કટારિયા ૧૧૮, ૧૨૫ 

હંડાણુ! ૧૩૪ 

કડી ૨૫, ૩૭, ૪૧, ૪૬, પર, ૬૬, 
૭૩, ૮$, ૪૧૫, ૪૪૩ 

-“-દરબારગઢ 3૩૫૪ 

કેણુખી દેસાઈ ૧૪૯ 

કતારગામ ર૭૮, ૪૨૦ 

“કયાકેરા' ર્૯ર 

' 'કચારત્તાકર| ૨૮૯ 

હનતકયુશલ રહવ 

કનડે ૧૩૫ 


ચુપ કાલ 


કન્ઝુલૂમહેફુઝ ૪ 


 ફન્તારમ્રામ (કતારગામ) ર૪૮ 


કપડ્વજ દર્‌, ૧૦૩, ૧૮૦, ૧૮૪ 
કપૂર્ચ'દ ભણુસાળી હર, ૯૩, 

€૮, ૨૭૩, ર૨૪ 
“કપૂરચ દને! રાસડે।!' ૧૯ 
કપ્તાન વિલિયમ હૌકિન્સ ૪૯૫ 
ઢંબીર ૩૭૮ 
“ફમલવિજયરાસ' ર૮૯ 
કમલવિજયગણિ ૨૯૯ 
કમા ૫૪ 
કેમાલખાત ૧૪૨, ૧૫૫, ૧૫૬, ૪૨૧ 


--કણું કમાલ ૧૫૬ 
કેમલ સરી હુસેન ફૌરોઝી ૩૨૯ 
કંમાલુદ્ીીનખાન ૧૫૪ 
કમાલુદ્દીન બાખી (જવાંમરદખાન) 

૧૫૭ 

કમ્હેડુ ર૯૯ 
કર્ઝા ૧૫૫ 
ઢેરણુજી ૧૨૩ 
કરણુદેવ ૧૪૭ 
કરણુખોા ૧૩૮ 
કરણુસિંગ (જમ) ૧ર્‌ર 
કરણુસિ'& (ચૌહાણ) ૧૪૫ 
કરણુસિ હજ (શિયાણી) ૧૨૮ 
કરણુસિઠ (પરમાર) ૧૩૪ 
કરણુસિહુ (રાઠોડ) ૧૪૨, ૧૪૩ 
કરણુસિ'હ (લખતર) ૧૩૧ 
કૅર્મલખાન ૩૭ 
કરસનદાસ ૧૪૯ 
કરીમદાદખાન ૧૫૨, રપ 


સખર્સાય 


કૅરીમાબાદ ૧૫૭ 

કણુકમાલ (જુએ કમાલખાન) 
“કણું યુતૂડલ' ર૯૬ 
*કણુપત્' ૩૦૭ 

ફણુ'પુર ૩૩૪ 

કેમ'ચ'દ્ર ૧૫ 
“કમચહદદવશાવલીપ્રબ'ધ' ૧૫ 
કમપરાક્ષા ૨૮૮ 

કર્માથ્ચાહ ૨૮૮ 

“કલકત્તા ર૨૮, ૪૮૭ 
કલાખાઈ ૧૨ દ 

કલ્‌ાલચ દ સુનશી ૩૨૧ 
ક્રેલોજ ૧ લે! (ધોળ) ૧૨૩ 
કલોજી ર્‌ જે ( ,, ) ૧૨૩ 
જૈતોજી (બાવળી) ૧૩૦ 
ડૅસોલ ૩૦૪; ૩૦૯ 


“કલ્પમૃત્ર. ર૮૮, ર૬૪, ૨૯૭, ૨૯૯, 
૪૮૪ 


કલ્યાણી ૧૬૪ 

“કૅદયાણદેવ ૧૩૩ 

કલ્યાયુમલ ૧૩૩, ૧૩૪, ૧૪૧, ૧૬૫ 

“ફલ્યાણુમ'દિર્‌ સ્તોત્ર' ૨૯૧, ર૯૨, ર૯૭ 

કલ્યાણુસિહ ૧૩૩ 

“કસ્તૂરીપ્રકર્‌' ર૮૯ 

કઉાતજઇ ૬૭ 

'કૅઉાનદેવ ૧૩ ૩ 

કથાજી કદમ બાંડે ૧૦૧, ૧૦૩, ૧૩૩, 
૧૩૬, ૧૫૭, ૧૭૦૮, ૧૭૯, 


૧૮૦, ૧૮૧, ૧૮૩, ૧૮૪, 
૧૯૭ 


કદહાર ૪૦૬ 
કધાર (ગધાર) ૧૯૯ _ 


( પપર 


“કસવધ' ૩ન્‍૬ 

કાફોસી ૧૫૬ 
કાજ-ઉલૂ-કૃજ'ત ૩૮૪ 
કાજી ખેરૂહ્લાકખાન ૯૨ ' 
કાઠી, કરપડા ૧૩૨ 

કાઠી, ખવડ ૧૩ર્‌ 


“ત ત્રવિભ્રમસુત્ર--ટીકા' ૩૦ઢ 


“કાદબરો' ૧૪, ૧૭, ૨૬, 
૨૮૪, ૨૯૫ 
“કાદબરીકથાનક' ૨૯૫ 
'કાદબરી--સાર ર૯૫ 
કાનજી ૧૪૬, ૧૪૭ 
કાનડરદેવ ૧૩૩ 
કાતાજી તાકપોર ૧૫૧ 
“કાતાની ચાતુરી' ૩૧૪ 
કાતા[જ ૧૨૩ 
કાનોજી ભોસલે ૧૮૨ 
*કાન્હડદેપ્રખ ધ' ૩૧૬ 
કાન્ડડદેવ ૫૮ 
કામુલ ૧૬૧, ર૬૪, ૪૦૬ 
કામગારખાન ૩ 
કામદીન બહેરામ ૩૮૮ 
કામાવતીની વાર્તા ૩૧૪ 
કારતલબખાન ૪૫૧ 
કારવણુ ૧૪૬ 
“જકાલકાચાયકથા' ૪૮૪ 
“ાલનિણુ'યસિદ્ધાંત' ર૯૨, ૨૩૦૧ 
કાલરીંગઢ ૧૪૭ 
કાલાવડ ૧૨૩, ૧૬૩, ૩૬૩, ૪૨૩ 
“કાલિફાચાય કથા' ૨૯૧ 
“કાલિકાતે। ગરએ।' ૩૧૪ 


૧૫૪] 


કાલિદાસ ૨૯૧, રર, 3૩૦૦, 3૬૨ 
કાલોલ ૪૦૬ 


કાવી ર૬૮, ૩૭૦, ૪૨૩, ૪૨૫, 
૪૨, ૪૨૮ 


“કાવ્યકટપલતાવૃત્તિ' ર૩ 
“કાબ્યપ્રકાશખ ડન' રે૯પ 
કાવ્યપ્રકાશ-વૃત્તિ' ૨૯૫ 
કાશી ૩૧૫ 

ક્ાસ્મીર ૧૩, ૫૬, ૮૫ 
કાસીમખાન ૬૮, ૬૯ 
કાશાન-હોરાસુત ૩૦૫ 
કાહાન-હરજસુત ૩૦૭ 
કોળીપાટ ૧૨૩ 


કાંકરેજ ૫૩, ૧૨૦, ૧૫૬, ૧૬૬, 
રછ૭ 
કાંકફરાલી ૪૮૯ 


કાંઠી ૧૧૮, ૧૨૫ 
 કાંતિવિજય ૧૬ 
કાંધે યલો ૧૩૭ 
કાધે!છ ર જે ૧૩૭ 
" કાંધોજી ૩ જે ૧૩૭ 


કૉયોજી ૧૧૮, ૧૧૯, ૧૨૫, ૧૨૮, 
૧૩૮, ૧૩૧ 


કાંદાઆજ ૧૬૩ 
'કિરણુ।વલીન્ટી૩ા' ૨૮૮ 
“કિરતાજુનીય' ૨૮૪, ૩૦૦, 3૦૧ 
કિલ્લા ૧૧૧ 

કિગ્રનજ વૈદ્ય (બેદ) ૩૨૨ 


સુથલ અલ 


કિશે।રદાસ ૧૪૯ 

“કિસ્સા-એન્સ જાણુ ૩૨૩ 

કાકો ૧૪ 

“કીર્તિકલ્લોલિની' ૨૮૯ 

કીતિવિજ્યગણિ ર૬૬ 

કુતિયાણા ૭, ૧૨૭, ર૬૧, ૩૦૭ 
૩૫૬, ૪૪૩ 

કુતુબશાઉહ ૩૮૨ 

મુત્મુદીન ૭ર, ૭૩, ૧૨૧, ૧૨૪ 

કુત્ઝ્ુદાનખાન ૫૧, ૫૭૫ 

મુણ્બ્ુદદીતખાન ખેશગી ૭૧ 

કુત્છુદ્ીન મુહ્મ્મદખાન ૩૯, ૩૫૪.. 
૪૪૪ 

મુ'બે-આલમ ર૫૪ 

મુદ્રતુલ્લાડે સાદિકો ૪ 

કુફા ૨૬૦ 

“ુર્માતકુદ્દાલ' ૩૭૭ 

'મુર્માતિવિષાહિન્ન મુલી' ર૯૫ 

“કુમાર્સ ભવ' ૨૮છ, ૨૯૬, ૪૮૭ 

'કુરાત' ૭૭, ૨૦૬૯, ર્‌પછ, ૨$૦,. 
૩૨૨, ૩૨૬ 

કુલીખાન ૪૭ 

કુલીઝખાન ૪૦, ૫૧, પર, ૧૪૦ 

'મુવ્વત-ડલૂ-પ્સ્લામ' ૬૪, ૩૭૮ 

'કુશાવસનામા' ૩૨૦ 

મુ'અર્વિજય ૧૪ 

મુ અરજ ૪૨૮ 

મુ'ભારિયા ૪૨૩, ૪રપ, ૪૩૦, ૪૭૦ 

મુ'ભોજી ૧ લે। (નનડેન્ન) ૧૨૪ 

»» ૨ જે (નડે?) ૧૨૫, ૧૫૨, 
૧૫૩ 


ટવ 


કુ'ભો (સુ'ય) ૧૩૪, ૧૩૫ 
ઝુભો રાશુઃ (લુણાવાડા) ૧૪૭ 
ઝુ વરમુશલ ૩૭૭ 

ઝુવર્‌જી (પાટણ) ૩૭૧, ૪૨૮ 
ઝુવરજી (ખ ભાત) ૪૨૮, ૪૨૯ 
મુવર્‌જ મહેતા (નાગર) ૨૫૦ 
ઝુવરજી નાનાભાઈ મોદી ૩૮૮ 
જુ'વર્બાઈનું મોસાળુ' ૩૦૪ 
મુવરસિડ ૧૪૭ 

રૂપ્રી રોલી ૩૪૮-૩૫૦ 
મૃપારસકે।શ' ૧૩, ૨૬૨, રહપ 
મૃપાશ કર તામર ૩૯૨ 

રૃષ્ણુ ૧૮૦ 

યુપ્ણ-રેવદાસ ૩૦૬ 

ફેષ્યુદાસ ૩૦૬ 

મૃષ્યુદાસ (અષ્ટકાપ) ૩૬૮ 
રૃષ્યુદાસ-ગે।વિ દદાસરિષ્ય ૩૦ ૬ 
કૃષ્ઝુદાસ-પૂંન્નસુત ૩૦ ૬ 
મુષ્ણદદાસ ૩૦ ૬ 

દારસિંઠ ૧૩૩ 

કેપુચીન, પાદરીએ ૫૦૩ 
“--મિશ્ચત પટર્‌ 

"રિજ ૧૭૨ 

કેરો ૨૬૦ 

કેૈવલરામ નાગર ૩૧૩ 

ઝર ગુજરાતી ૪૮૩ 
કેશવદાસ ૩૦૪ 
કેશવદાસ-દેવજસુત ૩૦૮ 
કૅશવદાસ વશિક ૩૧૧ 
કૈશવદાસ વૈષ્ણુવ ૧૯, ૩૦૮, ૩૬૭ 
કેશાવાક ર૯૬ 


1 ષપષષ.- 


કેરોાદ ૪૦૭ 

કેસર પ૪ 

પ્ેસરીસિ હ&% ૧૩૦, ૧૩૧, ૧૩૩. 

કૈડ્ાબાદ ૩૨૩, ૩૮૬ 

જેવહ્વગીતા' ૩૦૯ 

કોટા ૧૨૮, ૧૨૦, ૧૩૧ 

કે।ટેધર ૩૬૧ 

ક્ોઠારા ૧૧૮ 

કોડીનાર ૪૫, ૩૬૮, ૪૨૪ 

કેશિસરિયેત ૨૪, ૪૧૭ 

કેરલ ૧૮૫ 

કોરેોમાંડલ ૧૬૯ 

ઢેર ૩૧૬ 

કૉક્ણ્‌ ૯, ૧૧૦, ૨૬૪, ૨૬૫ 

જાંઢ રર્‌,-૧૬૪, ૪૨૭ 

કોટિલ્ય રછ્૭ 

ક્ષેમવધન ૧૬ 

ખખ્ખર ૪૫૯ 

ખડાલ ૩૧૨૩ 

ખ્‌રતરે ગચ્છ ૧૫, ૧૪, ર૮૮ 

"ખલોલાબાદ રપ, ૪૦૭ 

સિયા ૧૩૫ 

ખ'ડ પ્રશ્નસ્તિ ર૯૦, ૨૪૧ 

ખ્‌ ડેરાવ ગાયકવાડ ૧૫૧ 

ખંડેરાવ દાભાડે ૯૦, ૧૦૬, ૧૧૪,. 
૧૭૮, ૧૮૦-૧૮૨, ૧૮૬ 

ખ'દલદેવ ૧૪૭ 

ખ્‌'ભાત ૭-૧૧, ૧૪, ૧૮, ૨૦, ૨૫, 
૨૬, ૩૫, ૩૬, ૩૮, ૪૦,- 
૪૬, ૪૭, પ૪, પપ, પટ,. 
૬૮, ૭૬, ૮૧, ૮૯, €૪,. 


“પપ%] 


૯૮» ૧૦૨, ૧૦૩, 1૦૫, 1૦૮, 
૧૦૯, ૧૧૧-૧૧૩, ૧૧૫, 
૧૩૬, ૧૫૧, ૧૫૭-૧૬૧, 
૧૬૭, ૧૬૮, ૧૪૦, 1૭1, 
૧૭૫, ૧૭૭, ૧૭૮, ૧૮૧, ૧૮૩? 
૧૮%, ૧૮૬, ૧૮૯, ર૨૯- 
ર૩૧, ૨૩૩, ર૨3૬, ૨૪૦, 
૨૫૬, ૨૬૪, ૨૬૬, ર૬૮, 
૨૭૦, ૨છપ, ૨૮૯, ૨૯૦, 
ર૯૨, ર૨૯૪, ૨૯૭-૨૯૯, 
૩૦૪-૩૦૬, 2૩૧૧, ૩૧૨, 
૩૧૮, ૩૧૯, ૩૫૧-૩૫૪, 
૩3૫૬, ૩૫૮; ૩3૬૪, ૩૭૦, 
૩૪૧, ૩૪૩, ૩૭૪, ૩૮૯; 
૪૦૦, ૪૬૭, ૪૧૫, ૪૧૬- 
૪૨૩, ૪૨૬, ૪૪૩, ૪૮૫, 
૪૯૧, ૪૯૫-૫૦૦, ૫૦૩, 
પ૦્પ 

“ખ્‌ ભ્નાત 

--મહાલક્ષમો મદિર ૪૬૮, ૪૬૯ 

“ભાતને પ્તિહાસ' ૧૬૭ 

અ'જ્ઞાળિયા ૩૬૫ 

ખાખર, મે।ટી ૪૨૩ 

ખાચર-કાઠી વશ ૧૪૦ 

ખાજળ રાજકરણુ ભવાનીદાસ ૩૨૦ 

''ખાતિમ-એ-મિરાતે એકમદી' ૬ 

“ખાતેમહ' ૫ 

ખાત આઝમ (ખાન-ઈ-આંઝમ) ૪૪, 
પર, ૫૯, ૬૧, ૬૩, ૧૬૨ 

'“ખાન-ઈ-આઝમ (અઝીઝ કોકા) ૩૮ 

“ખાત-ઈ-્કલન ૩૯, ૪૧ 


ઝુષણ કાલ 


ખાતખાના ૧૬૬), ૪૧૮ 
ખાતજહાં લોદી પહ, ૬૦ 
ખાનજહાં જ્વામદખાત ૧૫૪ 
ખાતજ ૮૩, ૩૮૪ 


ખાનદેશ પ૭, ૧૪૮, ૧૯૨, ૧૯૯, 
૩૧૦, ૩૧૧ 

ખાત દોરાત «૫, હ 

ખાતપુર્‌ પર 

ખાત મહમદખ!ન ૧૩ 

ખાત સરોવર ૨૬, ૪૦૯ 

ખાષ્દો ખાન ૩, ૪ 

ખારવા ૪૨૨ 

ખિદમત પરસ્તખાન ૬ ૦ 

ખીચી ચોહાણુ વશ ૧૮૫-૧૪૭ 

ખીમોંજી ૩ જો ૧૨૬, ૧ર્‌૭ 

ખીમોજ ૪થેો ૧૨૭ 

ખુદાઉદ્દોન ૧૫૧ 

ખુદાવદખાન ૨૭૮ 

ખુમાણુ ૧૩૫ 


ખુમાનસિડ્ ૧૪૭ 

ખુરમાન હેતાણી ૧૫૮ 

ખુરરમ મિરંઝા પર 

ખુરૂમ (શ્રાહજદે) ૧૬૯, ૧૭૧ 

“ખુલાસતુત્‌ તવારીખ ૪ 

ખુશરૂ ૫૯ 

ખુશાલચદ ર૪, ૧૦૨, ૧૦૪, ૧૦૮, 
ર૪૭, ૨૪૮, ૨૬૫૭ 


ખૂબૃમિયાં [ચિસ્તી શાહ ૩૨૮ 
ખેડેબહાં ૩૬૪ 


--ખહ્ષાજી મદેરે ૪૭૧ 
ખેડા ૯૯, ૧૫૧, ૪૭૭ 
ખેતાજી ૧૨૩ 


ક્ષખ્દર્સાશ્ર [1૫૫૪ 


ખેરડી ૪૬, ૧૩૫ 

ખેરાણુ ૧૧૩, ૧૮૮, ૩૬૫ 

ખેરુલ્લાખાન ૯૪ 

ખે'મારજી ૧ લે! ૧૧૭ ૪૨૫ 

ખે'ગારજી ર ને ૧૧૮ 

ખોખરી ૧૫૨ 

ખઓડુ ૧૨૯ 

ખોરાસાન ૨૬૦ 

બ્વાન્ન ગિયાસુદ્દીન અલી ૪૧ 

ખ્વાજ નિઝામુદ્દીન અહમદ 
ઠરવી (બક્ષી) ૧, ૪૬, ૨૦૨૩, 
૨૩૫ 

'્વાજં મુહમ્મદ રફી ૪૫૪ 

“"મ્વા'ન રાહ મનસૂર ૪૬ 

ગજરાજ પ'ડિત ૧૪ 

ગજસધજી ૧લેો ૧(ઝાલા] ૧૨૮, 

ગજસિદ્જી ૧ લે ૧૬૪ 

ગજસિ'હજી ર ભને (ઝાલા) ૧૨૮, ૧૩ર્‌ 

ગજસિહ (પરમાર) ૧૩૪, ૧૩૫ 

ગજેન્દ્રમોક્ષ' ૩૦૫ 

ગઝતવી વશ ૨ 

ગઝતીખાન ૧ ૧૫૫ 

ગઝનીખાન ર જે ૧૫૫ 

ઞંઝતીખાન (ફીરેઝખાન ર જને) 
૧૫૬ 

ગૃણુપતિ ૩૦૨ 

"ગણિતસારણી' ૨૯૩ 

ગણેશ દેવ ર€૬, ૩૦૧ 

ગર્માસ$ ૧૪૭ 

ગગદાસ (પાટડી) ૧૪૬, ૧૪૭ 

ગ'ગાદાસ ૧૪૯ 


ગગાદાસ (અમદાવાદ) ૧૦૪, ૨૪૮ 

ગ'ધાર ૧૨, ૧૯૯, ૨૬૪, ૨૯૫,. 
ર૯છ, ૩૭૦, ૪૨૩, ૪૨૬, 
૪૩૬૯, ૪૬૧ 

ગમ'ભીરસિહ ૧૩૮ 


. ગાઝીઉદ્દીતખાન ફીરોઝજગ ૮૫,- 


૮૯, €૦, ૩૮૪, ૪૧૯ 
“ગાથાસાદન્તી' ર૬૨ 
ગાયકવાડ ૧૩૭, ૧૫૧, ર૨૩૩ 
ગાયતી વાવ ૧૬૬ 
ગારિયાધાર ૧૩૫, ૧૩૭ 
ગાળા ૪૨૩ 
ગિરધર બદાદુર્‌ ર૫૦ 
ગિરનાર ૨૬, ૩૬૩, ૩૬૮, ૩૬૯, 
૩૭૨, ૩૭૪, ૩૯૩, ૪૨૪, ૪૨૫ 
“ગીતગોવિ'દ' ૩૬૪, ૩૬૫, ૪૮૮, 
૪૮૯ 


ગુજરાતી શૈલી ૪૮૩, ૪૯૨ 


ગુણુચદ્ર ર૯૨ 

ગુષ્યુવિજય ૧૫, ર૮૯ 
ગુશુવિનય ૧૫, ૨૯૦, ૨૯૧ 
ગુમાન બારોટ ૧૯ 
ગુમાનસિ'હ ૧૪૫ 
“ગુરુશ્ઞિષ્યસ'વાદ' ૩૦૯, ૩૧૫ 
“ગર્વાવલી' ૧૪ 

“ગુર્વાવલી પટ્ટાવલી' ર૮૯ 
'મુલદરતે ઈર્‌મ' ૩૨૧ 
મુલબલદનતબાનુ ૩૯, ર૭૮ 
“'મુલબકાવલીની વાર્તા' ૩૧૪ 
ગુલરૂખ બેગમ ૪૪ 

'ગુલશને મુહ્મ્મદશાહી' ૪ 


૧૫૮] ' શુ ફાણ 


ગુલાભર્‌ામ ર૫૦ 

ગુલાભાસિ& ૧૪૮ 

ચુશામ બાબાખાન મીર ૪૪૭ 

ગચૂહિલ વ'શ ૧૩૫-૧૭૮ 

ગૂઠિલે। ૧૩૫ 

ગેડી ૨૬, ૪૨૩, ૪૨૬ 

ગેમલાસડજ ૧૩૭ 

ગોએત્સ ૪૭૬ 

ગોકુલ ૩૦૬, ૩૩૪ 

ગેોકુલચ દ ૩૨૨ 

' 'ગોકુલનાયજી ૩૦૮, ૩૦૪ 

“ગેકુલનાથજીતો વિવાઠું' ૧૯, ૩૦૯, 
૩૬૭ 

'ગોયુલની શેોભા' ૩૦૮ 

મોમુળ ૩૬૭ 

ગોડજી (૧ લે) ૧૧૮, ૧૧૯ 

ગોધરા છ, ૮૫, ૮૮, ૯૪, ૧૭૮, ૧૯૬૨, 
૨૪૮, 3૫૩, ૩૫૬, ૩૬૫ 


ગોપગિરિ ૧૩ 

_ગોપતાથ ૪૨૨ 

ગોપાલ ૩૦૩, ૩૦૬ 

“ગોપાલકેલિચ'દ્રિકા' ૩૦૩ 

'ગોપાલગીતા?' ૩૦૯ 

ગે।પપાલ દવે ૪૨૬ 

ગે।પાલદાસ (કવિ) ૩૯૧ 

ગોપાલદાસ (જમાદાર) ૧૨૧ 

ગોપાલદાસ વણિક ૧૬, ૩૦૪, 
૩૬19, ૩૯૦ 

ગોપાલદાસ વ્યારાવાળા ૧૮, ૩૬૭ 

ગોપાલ ભ્રટ્ટ ૩૦૮ 

ગોપપાલસિ'દછ ૧૩૦, ૧૩૧, ૧૬૫ 


'ગોપી-ઉહવ-્સ'વાદ્‌ ૩૦૯ 

ગોપીતળાવ ૩૬૫ 

ગોાધીનાય ર્‌ાય ૫૩ 

ગોપીતાથરાવ છીક, ૧૪૨ 

ગોપીનાથ (૧૪૨) ર૭૮ 

ગોપી મલિક રછ૮, ૪૧૨ 

ગે।પુ ૧૪૮ 

ગોમતીપુર ૩૧૩ 

ગામા નંદી ૪૦૭ 

ગોરેલ 

-ચામળાજ ખ'દિર ૪૬ ૮ 

'ગોવધ'ત-ઉત્સવ' ૩૧૩ 

ગ્‌ાવળકેંડા ૭૦, ૨૮૧, ૫૦૩ 

ગાવા ૧૬૯, ૧૭૧, ૧૭૪, ૨૬૮, 
૪૯૮ 

ગોવિ'દ ૩૦૬ 

ગોવિ'દ, મેરરા-સુત ૩૦૬ 

ગોાવિદ (ચિત્રકાર) ૪૮૫, ૪૮૯ 

ગોવિ'દજી ૧૩૫, ૧૩૬ 

ગાવિ'દ્ઘસ ૩૦૭ 

ગોવિદરામ ૨૦૭ 

ગ્‌ાવિદરાય ૧૩૩ 

ગોહિલવાડ ર્‌૫, ૧૩૭, ૧૮૭ 

ગોહેલ અસે।જી ૧૨૮ 

ગાંડળ ૧૨૩, ૧૨૪, ૧૩૯, ૧૫૨ 

'ગોતમીય મહાકાવ્ય' રહ 

ગ્યાસુદ્ીન ૪૧૨, ૪૪૯ 

'ગ્હલાધવ? 8૦૧ 

ગોનવેલ્ટ, શિએનમેન જાન્ઝ ૪૨૦ 

ગ્વાલિયર, ૧૩, ૫૩, દૃ 

ધતોધ (ધે!ધા) ૩૦૧ 


સ્વર 


“ધ'ટાકણુંકટપ' ૨૯૨ * 

“્રાર્ટશ્રેલનગર ર૯૨ 

ધાટલી ૧ર્‌૭ 

ધેરતખાન ર૪૬, ૪૪૨ 

ઘોઘા ૧૮, ૨૦, રર, ૪૯) ૧૦૭, 
૧૧૫, ૧૩૫, ૧૩૬, ૧૫૦, 
૧૯૯, ૨૬૪, ૨૬૫, ૩૫૧, ૩૫૨, 
૩૫૮, ૪૨૨, ૪૨૩, ૪૪૩,૪૭૮ 

““ચતુવિશતિજિનર્તુતિ' ૨૮૯ 

ચભારિયા ૧૮૨ 

“ચમન ખહાદુર (ભવાનીરામ) ર૫૦ 

ચલે! ૧૪૦ 

-ચંડરાસ (ચ'ડરાજરાસ) ૪૮૪, ૪૮૫ 

“સ'દતમલયાગિરિની વાતા” ૩૧૪ 

ચ'દેરી ૨૯ 

ચદકુલ ૧૭ 

“ચદ્રાવતીની વાર્તા' ૩૧૪ 

ચદ્રભા ૧૩૮ 

-ચદ્રશાગા ૩૬૩ 

-ચદ્રભાણ ૩૨૧ 

“ચરદ્દાસ'હજી ૧ લે-ઝાલા (વાંકાનેર) 
૧૨૮-૧૩૧, ૧૬૨, ૧૬૫ 

ચદ્રસિહ-ઝાલા (હળકદ) ૭૬, ૧૨૪, 
૧૬૩, ૧૬૪ 

ચદ્રસિદ, રાવ (રાઠોડ) ૧૪૩ 

ચદ્ાસ'-સેોલ'કી (લુણાલાડા) ૧૪૭ 

-ચ'્રસેન-ગૂહિલ (રાજપીપળા) ૧૩૮ 

ચ દ્રસેનજ-ઝાલા (વઢવાણ) ૧૬૫ 

“ચદ્રફાસ-આખ્યાન ૩૦૫-૩૦૪, 
૩૧૦, ૩૧ર્‌ 

“ચયપકમાલા? રહછ 

“સ પકસેનની વાર્તા' ૩૧૪ 


('પજક- 


ચ'પા ૪૧૧ 
ચંપાવત જવષણુદાસ ૧૪૫ 


ચાઇલ્ડ, જેશિયા ૧૭૪ 

ચાણસ્મા ૪૦૯ 

ચાણૂાદ ૧૪૬. ૩૬૯ 

ચારિર્માસહ ર૯૬ 

યાંગા આશા ૩૮૫ 

ચ દજ કામદીન ૩૮૭ 

ચાંદબઓબી સુતર્‌ાજ "૪ર્‌ર્‌ 

ચાંદ મુહમ્મદ ચિસ્તી ૩૫૨ 

ચાંપાનેર ૩૬, ૩૮, ૬૮, ૮૫, ૧૪૫, 
૧૪૬, ૧૯૨, ૨૩૮, ૨૭૫, 
૩૦૬, ૪૦૬૧, ૪૦૫, ૪-૦૬, 
૪૯૧ 

“સર્ત્તાવેચારસ વાદ' ૩૧૩ 

ચિત્તોડ ૩૫, ૧૩૮ 

“ચત્રકાવ્ય-ચિત્રકેોશ' ૩૦૧ 

ચિમણાજી આપ્પા ૧૦૩, ૧૫૮, 
૧૮૦, ૧૮૧ 

ચિગીઝખાનત ૩૬ 

ચૌન ૨૬૪, ૨૬૫, ૩૯૮ 

ચીભડા ૧૨૩ 

ચૂડા ૧૨૭, ૧૩૧, ૧૩૨ 

ચૂવાળ ૬૭, ૧૪૭, ૧૫૩, ૩૬૩ 

'ચેહ્ષેયાનું આખ્યાન' ૩૧૫ 

ચેો।કસી, ભાનુપ્રસાદ ર્‌છછ 

ચોટીલા ૧૩૨, ૧૩૩ 

ચોબારી ૧૩૨ 

ચોરવાડ૪૦૭ 

હત્રસાલ (ગૂંહિલ) ૧૩૮ 

હત્રસાલ, જમ (જડૅન્ન) ૧૬૨ 


"પ$૨] 

છ૭બીલારામ બદાદુર ૨૫૨, ૨૫૧. 
હ૭્ઠાણી ૧૭૯ 

છોટા ઉદેપુર ૧૦૩, ૧૪૫, ૧૪૬ 
છોટા એદ્‌સ ૪૫૩ ી 
જગજીવનદાસ (સતિદ્ાસકાર) ૪, ૩ર૦ 
જગજીવનદાસ ૪ 

જગજીવતદાસ કવિ « 

જગજીવન, સાતી કવિ ૩૧૩ 

જગત ૧ લે ૧૪૮ 

જગત ર્‌ જે ૧૪૮ 

જગતપાલ ૧૩૩ 

જગતરાય ૬ 

જગરેવ પરમાર ૧૩૩ 

“જગદૃગુ૩ કાવ્ય, ૧૪, ૨૮૯ 
જગઞગધવલ ૧૩૩ 

જગન્તાય (ઈડર) ૧૩૪, ૧૪૧, ૧૪૨ 
જગન્નાથ ઝાલા ૧૫ર, ૧૫૩ 
જગન્નાથ, કતિ ૩૦૩ 

જગન્નાથ, કવિ (બીજે) ૩૧૨ 


જગમાલ ક૭વાહ ૧૨ 

જગમાલ (પરમાર્‌) ૧૩૩ 

જણુજ ૧૬૩ 

જનતાપી (તાપીદાસ) ૩૧૦ 

જતીબાંઈ ૩૬૪, ૩૯૦ 

'જન્મપત્રી-પદ્ધાતિ' ૩૦૧, ૩૦૩ 

'જરૂસ્લતાલિહ ખે મુઝફફર-વ આલિહ' 
૩૮૦ 

“જમેઆતે શાહિયા' ૩રપ 

જમાલખાન ૬૧ 

જમાલ'ખાન લેહાણી ૧૫૪ 

“જયતિહુઅયુસ્તોત્ર-બત્તિ' ર૯ર 


ચુથલ કાઇ” 


જચત્પુર (જયતપુર, જષ્યતપુર્‌) ર૩પ 

જયદેવ ૩૬૪, ૪૮૯ 

જયવપુર્‌ ૧ર, ૪૧, ૧૪૧ 

જયરત્તગણિ ૨૯૪ 

જયશેખર્‌ ર૯૧ 

જયસાગર ઉપાષ્યાયે ૧૭ 

જયસિદ્મ હય 

જયસિ'6 (ખીચી ચૌહાણ) ૧૪૫, 
૧૪૬ 

જયસિંહ (પરમાર) ૧૩૪ 

જયશિ'હ-મૂહિલ (રાજપીપળા) 
૧૩૮ 

જયસિ'હ (સ'મામપુર) ૩૦૧ 

જયસેોમ ઉપાધ્યાય ૧૫ 

જયસે।મ મુનિ રહ* 

જમતી ૧ણ૩, ર્‌છહ 

જભાલ કવિ ૯ 

જલાલ (કલાકાર) 3૫૩ 

જલાલ બુખારી સૈયદ ૬૪, ૭૧ 

જલાલુદ્દોન કાઝી ૧૫૪ 

જલાલી ડ્રિરકા ૩૫૮ 

જવામદખાન ર૪, ૯૯, ૧૦૯, 
૧૧૧-૧૧૩ 


જવાંમટ"ખાત (અમદાવાદ) ર૫ર,. 
૩૧૩ 


જવાંમર્દખાત બાબી ૧૫૧, ૧૫૭, 
૧૬૦, ૧૮૬, ૧૮૮, ૧૮૯ 

જસદણ ૧૨૪, ૧૪૦ 

જસરાજ ૧૩૩ 


જસવ'તસાગર (યઘસ્વત્સાગર મુનિ) 
૩૦૧ 


જસવ'તઃસ ૬ (ખીચી ચોદાણુ) 
૧૪૫ 


કાખ્દકૂાચ ૬ પડ% 


જસવ ત જાદવ્‌ (મરાઠા) ૧૫૪ 
જસવતસિ હજી (ઝાલા) ૧૨૮, ૧૬૪ 
જસવ'તતિ'ઇ-મહારાન (સુમેદાર) 
૬૮, ૬6, ૪૧, છર, ૭૫; 
૭૬, ૧૨૧, ૧૫૬, ૧૬૪ 
જસે ખુમાણુ (ખાચર-કાઠી) ૧૪૦ 
જસે।જી નનમ ૪૮, ૧૨૦ 
જસેજી નનડે'ન, ૧૨૨, ૧૨૩ 
જસે1જી (હળવદ) ૧૩૦ 
જહાંઆરા ર૮૦, ૩૮૨, ૫૦૨ 
જહાંગીર ૨, ૩, ૬, ૭, ૧૦, ૧૧ 
૧૫, ૧૬, ર૨૧, ર૪, ૨૫, 
૫૧-૬૦ ૧૧૪, 1૧૧૮, ૧૪૯, 
૧૬૮, ૧૬૯, ૧૭૪૧, 1૧૭૪, 
૨૦૪, ૨૧૬-૨૧૯, રરપ, 
જેર૬, ૨૩૦, રપ૫૬, 2૨૬૩, 
ર૭૧, ર્‌છર, ૨૭૬, ૩૨૫, 
૩૫૪, ૩૭૦, ૩૭૪, ૩૮૨ 
૩૮૬, 3૮૭, ૪૦૪, ૪૧૫, 
૪૩૧,૪૪૦, ૪૪૬, ૪૮૬, ૪૮છ 
જહાંગીર ફુલીખાન પર, ૮૬, ૧૪૮ 
“જહાાંગીરી મહાતપા' ૧૫ 
જણહાંદરચાઇઉું ૯૦, ૯૧, ૨રર્‌, 
રરેટ, ર૨૩1, રછર 
“૪હાંદરશાઇની વાતો? ૩૧૪ 
“જ'બૂદ્દીવપષ્સુતી' ૨૯૨ 
'જ બૂદ્દીપ-પ્રત્પ્તિન્નૃત્તિ' ર૮૯ 
જ બૂસર્‌ ૧૦૧, ૧૮૫, ૧૮૭, ૨૯૦, 
૨૯૪, 3૨૧, ૪૯૭ 
“જ'બૂસ્વા(મિફામુ' ૩૧૭ 


"૬-૩૬ 


નતડે”ન જામ ૧૧૯ 

જાડેન્ન વ્ય ૧૧૪ 

“તતકકમ'પદ્દાત? ર૬૪ $ 

“«તકાલ કાર્‌' ૨«૬ 

“નતફચદ્રિકા રહ ૦ 

“”તકપહાતિ' ૨૯૪ 

”તદવ ધનાજ ૧૭૭ 

કનું મીરઝા ૪૫ 

«ની, અ. ગ્રુ. ૨૧૩૨ 

જાપાન ૨૮૧ 

ન1ફર ૩2૫૩ 

“પ્રયુલી ૮૨ 

ભફરખાન ૧૪૯, ૧૫૩, ૧૬૭ 

જાફર ન૪મુદ્દોલા મીરઝા ૧૫૭, 
૧૫૮, ૧૬૭ 

દૂર બદ્રેસેયદદ આલમ, ૩૨૬ 

જમ ખ'ભાળિયા ૧૨૧, ૧૩૮, ૧૬૩ 

“મ જસાજી ૨૬ 

જામનગર ૭, ૧૩, ર૦, ૨૬, ૪૦, 
૪૫, ૪૯, ૧૨૦, ૧૨૧, ર૩૪, 
નેછ૦, ૩૧ર્‌, રઝછરે, ૪૦૪, 

૪૪૩, ૪૭૮, ૪૭૯, ૪૯૧ 
--દરબાર્ગહ ૪૯૨ 

ન્તમ લાખાજી ૬૩ 

“તમ સતાજી ૪૯૨ 

જમ સત્રસાલ ૨૬, ૪૯૨ 

જામ સાહેબ ૧૩, ૮૬, ૧૨૦ 

ભતમાસ્પ ૩૮૭, ૩૮૮ 

“નમે જાતુમા' ૪, ૩૨૮ 

#યમલ્‌ ૧૩૩, ૧૩૪ 


0% 


*૦૪ 


જજ] 


જલમસિહ ૧ લે ૧૩૪ 

જાલમસિંઠ ર્‌ જે '૧૩૪ 

જલે!ર ૧, ૪૦, ૬ર, ૧૫૪-૧૫૬, 
ર્૯ર ુ 

જતલ ધર-આખ્યાન્‌' ૩૦૬ * 

જાવા ૬૪, ર૬૫, ૪૦૬ 

જહાજ સિંહ ૧૩૪. 

“હ્યુ ૧૨૮ 

જિનચદ્રમરિ ૧૫, -૩૦૧, ૩૭૧, 
૩૭૩, ૩૭૪, ૪૩૧ 

[જિનદત્તસૂ!ર ૩૩૨ 

જિનદેવસરિ ૨૯૩ 

જિતપદ્યસૂડિ ૩૧૭ . 

જિતપ્રશસૂરિ રેદ૮ 

જિતભદ્રસુરે ૧૭ 

જિતરાજમુર્‌ ર૯૬, ૪૩૧ 

જિત્વલ્લભસૂ ર્‌ ર૯૧, રે€ર 

જિતવિજય ૪૮૮ 

જિતવિજયજ આંચાર્ય ૧૫, ૪૮૭ 

જિનાંસડ ૩૭૪ 

જિતસિહસૂંરિ ૪૩૧, ૪૮૭ 

કિતતિસુખસૂર્‌ ૨૯#, ૩૦૩ 

(જનક ૩૧૮ 

જતબાગ ૨૫ 

ઇતર? ૧૬૪ 

%તસિવ ૧૪૭ 

જતસિહ (ખાંચી ચૌહ!ણુ) ૧૪૭ 

જતાસિડ (ગ્રાંહલ) ૧૩૮ 

જર્ઝદુમ (જૂનાગઢ) ૨૯૮, ૩૦ર 

'જ4ણદાસ ૩૧૫ 

૪૩ણુલાલ ડ૩ર૧ 

વત જ ૩૬૭ 


કુમઉ- અણ 


જીવરાજ 5૧1 


જછીલસ રષ 


જુણે!% ૧૨૩ 
જુન્નર ૬૦, ૧૧૧, ૧૬૦ 
જુનૈદ્ી' ૧૫૨ 
જૂનાગઢ ૩, ૮-૧૧, ૧૮, ૨૫, ૩૭, 
૪૦, ૪૬, ૪૫, ૪૮, ૪૯, પ૨, 
દ૩, ૬૪, ૭૮, ૮૦, 1૧૦૫, 
૧૦છ, ૧૧૦, ૧૧ર, ૧૨૨, 
૧૨૪-૧૨૬, ૧૩૫-૧૩૭, 
૧૪૯-૧૫૩, ૧૫૯, ૧૮૧, 
૧૮૨,. ૨૩૨-૨૩૪, ૨૪1, 
. ર૫૦, *છવ, રે€૮, ૩૦૧, 
૩૦ર્‌, 3૧૪, ૩૧૯, ૩૨૪, 
૩૫૪-૩૫૬, ૩૫૯, ૩૬૫, 
૪૦૦, ૪૦૬, ૪૦૯, ૪૧૫, 
૪૨૨, ૪૪૩ 
--ગિરતાર દરવાજો ૧૫૩ 
--મ્યાંઝયમ ૩૫૯ 
જૂતે।જી ૧૨૧ 
જૂટ્જહારખાત ૩૬, ૩૭, ૪૦ 
જેઠંમલ ૧૩૪ 
જેઠંસૂર ૧૪૦ 
જેતપુર્‌ ૧૦, ૧૫૨, ૨૩૫, ૨૩૬ 
જેતલપુર ર્‌૫, પટ, ૩૦૯, ૪૦૩; 
૪૧૦ 
જેતલસર્‌ ૨૩૫ _ 
જેમેકી કરેરી ૫૦૫ 
જેમ્સ ૧ લે! ૫%, ૧૭૧ 
જેર્‌ાજ ઠકર ૪૧૯ 
જેર।મ્‌ં ૩૧૨ 
જેસલમે? ૩૦૩ 


જેહેજ ૧૧૮ 

“જેતતક ભાષા? ૩૦૦ 

જેન શેલી ૪૮૩ 
“જેનતસપ્તપદાર્ષી” ૩૦૧ 
જૈમિનિ ૩૧૧ 

“રૈમિનીય અશ્વમેધ' ૩૦૪, ૩૧૨ 
“નેટ, રે. ભી, ૧૬૭; ૪૫૮ 
જેટાણુ। ૩૭ 


જેધપુર ૧૭, ૧૮, ૫૩, ૬૮, ૭૧, 
૭૬, ૮૧, ૮૨, ૧૧૨, ૧૨૧, 
૧૨૮, ?૪૩, ૧૪૪ ૨૫૦, 
૧૫૬-૧૫૯, ૧૮*, ૨૫૦, 
રપર્‌, ૨૯૨, ર૯૩, ૨૯૭, 
ર૯૯, ૩૨૦, ૩૯૩, ૪૮૯ 

જેરાવરસિ હુ ૧૪૮ 

“જ્ઞાનક%ો' ૩૧૪ 

“જ્તાતપ્રકાંશ' ૩૦૯ 

જ્તાનપ્રમાદગણિ ર૯૭ 

“જ્યે।તિષરત્તાકર' ૩૦૧ 

“જયો તિસ્સાર્‌ સ'ત્રક' ર૯૩ 

“જ્યોતિસ્સાર!હ્દાર' ૨૯૩ 

“જ્યોજ'તામહ' પ 

“૪વરપરજય”ઃ ર૯૪ 

ઝફેરખાન-મુઝફ્ફરશાહ ૧ લે! ૪૦૯ 

ઝવેરી, કૃષ્સુલાલ મે।. ૩૧૮ 

્ઝહિસ્દીત ૩૩ 

. “ઝદ-અવસ્ત1? ૩૮૮ 

'ઝ'દ-્પડેલવો' ૩૮૮ 

ઝારા ૧૧૪ 

ઝાલા વશ ૧૨૭-૧૩૨ 

કાલાવાડ ૭૬, ૭૯, ૮૫, ૧૦૫, 
૧૩૨, ૧૪૯, ૧૬૪, ૬૮૪ 


[ પ્રકક 


ઝાલી રાણી ૧૨૦, ૧૨૨ 

ઝાલોદ ૧૩૪ 

[ઝઝયાખાન દર્‌, ૯૩ 

ઝુંબ્દન્તુલૂ-તુલ્ક ૧૫૫ 

ઝૂઝવાડા ૨૯૦ 

ટાસી, ગારસન ડી. ૩૩૧ 

ટીમોર ૨૬૪ 

ફકુબા ૩૬૯ 

ટેલર, રેવ. ૨૨૪, રર૮, ૨૩૬, 
ર૪૦, ૨૪૧ 

ટેવનિયર ૧૬૮, ર૬૪ ર૮૦, ૪૪૨, 
૫૦૦, ૫૮૧ 

ટોડ્રમલ પ, ૬, ૪૧, ૪૩, ૪૪, 
૪૮, પડ, ૧૯૬, ૨૦૩ 

ટોપણુ, ઠકર ૪૫૯ 

હાકે।ર, એમ. કૈ. ૨૪૧ 

હોસરા ૪૪, ૯૯, ૩૬? 

ડેબકા ૫૦૩ 

ડેભાલી ૯૯ 

ડભોઈ ૭, ટ, ૮૬, ૧૦૬, ૧૪૬, 
૧૮૩, ૩૧૨, ૪૬૪ 

ડભે!ટા ૧૧૪ 

ય13ન્ટન ૧૨૧, ૧૭૨ 

ડાકોર ૧૮૩, ૩૧૧, ૩૬૮, ૩૯૧, 
૪૨૪, ૪૩૯ 

“દાકેરલીલા' ૩૧૫ 

ડાલ્યમપુરી ૩૦૮ 

ડીસા ૧૫૫ 

ડીહિયા ૧૪૭ 

ડમસ ર૮1 

ડુ'ગરષ્ુર્‌ ૪૪, પર, ૧૦૦, ૧3૩૧, 
૧૪૦, ૧૪૨, ૧૪૬, ૧૯૩ 


૧૬૪] સુધલ કાલ 


ડુંગરસી ૧૪૬ 

ર... 

ડેનિસ વાન ૧૬૯ 

ડેલા વાલે ૫૮, ૩૬૪, ૪૯૬૦૪૯૮, 
પન્૧્‌ 

હંસા ૨૩૫ 

દાદર નદી ૫૦૨ 

હુવા ૧૬૫, ૪૨૩ 

તગડી ૩૬૫ 

“ત તેમ્મમખે વાકૈખાતે જહાંગીરી' ૩ 

#તૃભકાતે અકબરી? ૧, ૨, ૪૩, ૪૬ 

તરણિ (સૂય) તગર ૧૭ 

જરદીમેગ ૩૫, ૩૬ 

તમાચી નતડેન (કચ્છ) ૭૦, ૧૧૮ 

તમાચી ૧ લેો-“નમ નનડેજા 
(તવાતગર) ૧૨૧, ૧૨૨ 


તમાચી ર્‌ જે-શ'મ જડેશ્ન 
(તવાતગર) ૧૨૨, ૧૭૧ 


તર્સગમ ૧૩૩, ૧૩૪ 
તરસ નમિયે। ભીલ ૧૩૩ 
તરુષણુપ્રભ ૩૧૭ 
'તફભ્રાષાવ તક' ર૯૩ 
તાજ ૮૩ 

'તાજિકસાર' ર૯૬ 
તાતારખાત ૩૪ 

તાધા ૧૮, ૨૭૯, ૪૯૫ 
તાપીદાસ ૩૧૦ 
'તાધીદાસને। રાસડે!' ૧૯ 
તારાપુર ૧૬૦ 
તારાપે[શ્વાલા, એશ્ચ ૪, ૩૯૬ 
તારાબાઈ ૧૮૬ 

“તારીખે દ્ુલાહી' ર૪ 
“તારીખે ઓર'ગઝેબ' ૩૨૦ 


“તારીખે ગુજરાત? ૨ 

“તારીખે પાલનષુર્‌' ૩૮૩ 

તારીખે ફિરિશ્તા' ૩, ૪૦૧ 

“તારીખે સોરઠં વ દાકાર' પ, ૪૧૫ 

તારગા ૩૭૦, ૪૨૫ 

્તામેકર, ગોપાળ જગન્નાચય ૩૯૧ 

“તિથિસારણી' ૩૦૩ 

(તિલકમ જરીન્વૃત્તિ' ર૮૯ 

૧તલકમ'જરી-સાર' ૨૮૯ 

તિલકસામર ૧૬ 

તીમૂર ૪, ઢ૬ 

'તુત્રાએ મઅકૂસ' ૩૫૪ - 

“તુઝૂકે જહાંગીરી' ૩, ૫૮, ૨૫૮, 
રછર, ૪૧૫ 

તુરાન ૩૮ 

તુલ'ળરામ ૩૧૩ 

તુલસી ૩૦૭, ૩૧૧ 

તુ ગયા પહાડ ૧૮ 

તૂકોજી ૧૬૧ 

તૈગબખ્તખાન ૪૧૪ 


તેગખેમખાન ૧૦૭, ૧૧૨, ૧૫૮,૪૨૧, 
૪૫૬ 


તેજપાલ શેઠં ર૮૯ 
તેજપાલ સેતી ૩૭૦, ૪૨૩, ૪૨૭ 
તે#માલજ ૧૨૫ 


'તેજાસહ ૧૪૫ 


તેર્વાડા ૧૫૦ 

તૈયબ સૈયદ ૬૭, ૬૮ 

તારણ ૩૧૩ 

«તહકફએ ગ્રાહજહાતી' ૩ 
“ત્રિદશ્ષતરગણી વિજ્તપ્તિ' ૧૭ 
ત્રિકબરાવ દાભાડૅ ૧ ૦ ૬ 


કાખ્દસૂરિ | ષા 


ત્રિલોકાસ'હ ૧૪૭ 

ત્રિવિકમ ભટ્ટ ૨૯૧ 

“ત્રિષષ્ટિ શલાકાપુરુષચરિત' ૨૯૨ 

ત્રીકમદાસ (પાટડી) ૧૪૯ 

ત્રીકમદ્દાસ વૈષ્ણુવ ૩૧૫ 

ગય બકરાવ ઉદ્દવ ૧૫૨ 

મ્યભકરાવ દાભાડે ૧૮૨, ૧૮૩ 

થરપારકર ૧૩૨ 

ચરવાડા ૧૮૮# 

શરાદ ૭, ૮૨, ૧૬૩, ૧૮૮, 
૪૦૯, ૪૪૬ 

યાણા ૩૮૯ 

શાન ૧૩૨, ૧૩૩, ૧૬૫ 

થાનગઢ ૮૦ 

થાનાજી ૧૫૦ 

ચૅવેતે ૮૬, ૧૭૦, ૧૯૯. ૨૬૪ 
૨૮૧, ૪૦૧, ૪૦૮, ૪૧૩ 
૪૪૧, ૫૦૧, ૫૦૨, ૫૦૬ 

ચુલ્ય શૈલા ૩૪૮, ૩૫૦, ૩૫૧ 

થેરવાડા ૧૧૩ 

દૃખ્ખણુ ૫૦, ૫૧, ૫૩, ૫૪, 
પછ, ૬૧, ૬ 2, ૭૦-છર્‌, 3 ૭૬) 
૧૭૭, ૧૯૨ 

દ્ધીચ ૩૯૨ 

દમણુ ૫૧, ૧૧૦, ૧૬૮, ૧૮૫, 
૪૯૮ 

«્રમય'તીકથાચ'પૃ' ર૨૮૭, ર૯૧ 

દમામ્કસ ૨૬૦ 

દયા બહાદુર ૨૫૦ 

દયારામ ૩૧૦ 

દયાલદ્રાસ ૧૪૭ 


દયાસિ'હુ ૩૦૩ 

દલપતરામ ૩૯૪ 

દૃલર્પાતરામ ૧૨૫, ૧૫૧૧-૧૫ 

“શુમસ્ક ધ' ૩૦૫, ૩૦૯, 
૩૧૦, ડર 

“દરાવૈકાલિક સૃત્ર' ર૯ર 

ન્દ્શાવતારલીલા? ૩૧૩ 

દસાડા ૧૪૯ 

“ૃસ્તૂસ્લઅમલે અકબરી' પ, ૬ 

દહાસર। ૧૬૨ 

દહેજ ૧૮૫, ૧૮૭, 

દાશેદ શેખ ૩૮૨ 

દાઊદખાન પન્ની ૯૧-૯૩, ૧૬૨૧ 

દાઊદ ખિત અજખશાહં ૩૮૧ 

દાદર ૪૨૩ 

'દાતદદપિકા' ૩૦૨ 

“'દાનપ્રકાશ' ર૯૧ 

દાનવિજય મુંતે ૩૦૨ 

દાનિયાર ૨૮૮ 

દામતગર ૧૩૭, ૧૮૨, ૪૯૨ 

દામાજીરાવ ગાયકવાડ--૧ લો ૧૭૪, 
૧૭૮, ૧૮૧, ૧૮૨ 

દામાજીરાવ ગાયકવાડે-ર ભે ૧૦૬, 
૧૦૪, ૧૦૯, ૧૧૧, ૧૧૩-- 
૧૧૫, ૧૩૧, 1૧૩૪, ૧૩૬, 
૧૪૮, ૧૪૯, ૧૫૪, ૧૫૪, 


૧૫૯, ૧૬૫, ૧૮૩-૧૮૬, 
૩૨૪, ૪૧૯ 


દામે!%--પર્‌માર્‌ (દાંતા) ૧૩૩ 

દારબ ૩૮૮ 

દારા શુકેોડ ૬ ૬-૭૧, ૧૧૮, ૨૪૬, 
૧૮૮; ૩3૪૬, ૪૪૨ 


જરૃર] 


દાવર, ફીરોઝ કાવસ% ૩૨૩ 
દાવર્‌બહ્ન ૫૯ ” 
દાહોદ ર૬, ૫૫, ૫૬, ૮૧, ૮૩, 

ર૭૫, ૪૦૩, ૪૧૮, ૪૪૩ 
દાંતા ૧૩૩, ૧૩૪, ૩૬૮, ૪૨૪ 
દાંતીવાડા ૧૫૬ 


“દિગ્વિજય મહાકાબ્ય' ૧૫, ૧૮, 


૩૦૧ 

દ્યિાનતરાય મુતશી ૬૧ 

દ્લિખુશ્ન બાગ ૨૬ 

દિલાવરજ ગ ૧૧૦ 

જ્તિહી ૩૩--૩૫, ૪૬, ૫૪), ૫૭, ૬૩, 
દ૪, ૬૭, ૬૯-૭૧, ૭૭, ૯૦, 
«૩, હપ, ૯૬, ૯૮-૧૦૬, 
૧૦૮-૧૧૨, 1૧૧૪) ૧૨૦, 
ઉ૧ર્‌છ, ૧૨૯, ૧૪૧, ૧૫૦- 
૧૫૩, ૧૫૫, ૧૫૮, 1૫૯, 
૧૪૭, ૧૮૦-૧૮૨, ૧૮૫, 
૧૮૯% ૨૪૭, ર૨૫૦. ૨૫૧, 

. રેપ૩, ર્‌છડ૩, 20૫, ૨૮૨, 
૨૮૩, ૩૨૧, ૩રેછ# ૩૪૯, 
૩૭૫, ૩૮૪, ૩૮૬, ૪૪૫ 
--નેશનલ મ્યુંઝયમ ૪૭૪ 

'દિલ્ડી સામાજ્યવષ્યુ'ન' ૩૧૩ 

'દીન-૪-છલાહી' ૨૧ 

દીપસિંઘે ૧૩૮, ૧૪૭ 

દીપાલપુર્‌ દહ 

દીપે! ૧૩૮ 

દીવ ૧7, ૩૬, ૩૯૪ ૫૧, ૧૧૦, 
૧૬૮, ૧૪૧, ૨૪૧, ૨૯, 
૩૦૭ 


ચચાર કાલ 


'દીવાને વજઝ8' ૩૨૯ 

દીહેર્‌ ૪૨૩ 

દુરિજનમલ મુનશી ૩ર્‌ર 

દુગશ'હુ ૧૩૮ 

દુર્ગાદ્ષાસ ૭૮-૮૨, 1૧૫૦, ૧૫૪, 
ર૫૦, ૩૨૦ 

દૂદા કોળી ૭ 


દેરાસરી, ડાલાભાઈ ૩૯૦ 
દેવકરણ રીઠ ૧૧૯ 
દેવકી ઊનાઈ ૩૬૯ 


રવકુશલ પ'ડિત ૧૮ 

દેવકુ વર ૧૬૫ 

દેવગઢબારિયા ૧૪૬ 

દેવગિરે (દોલતાબળ।ઇ) ૧૮ 

દેવચદજ ૧૨૦, ૩૧૨ 

દેવનાગરી હ 

દેવપટ્ટણુ-દેવકપત્તન (પ્રમાસપાટણુ) 
૧૮, ૨૯૮, રહ, ૩૦૨, 
૪૮૬ 

દૈવરાઈ ૭૧ 

દેવલિયા ૧૪૨ 

દેવવિજયગાણુ ર૯૨ 

દેવવિમલગાણુ ૧૨, ૨૬૪, ૨૮૬, 
ર૯૦ 

દેવસુ દરસૂર્‌ ૧૭ 

“દેવાત' મહાકાગ્ય' ૧૫, ૧૮ 

દેવાસ ૩૦૨ 

દવીદાસ ગાંધર્વ ૩૦૬ 

'દેવીમાહા(મ્ય' ૪૯૧ 

રવે'દ્રસૂરિ ૨૯૩ 

દેશાઈ, શ ભુપ્રસાદ ૪૧૫ 


ક્રસ્કૂઈય [પજ 


દેશે!તર્‌ ૧૪૪ 

દેસળજ ૧શે! ૧૧૯, ૨૬૯, ૪૬૭૪ 
દેસાઈ, એમ. એ. ૨૩૯ 

“દેહ મજ ત્તિસ' ૩૭૧ 


“રેાષરત્તાવલી' ર€૪ 

દોસલજ નાનાભાઈ ૩૮૯ 

દે!સ્તઅલી મીર્‌ ૧૫૧ 

દોરાત સમસુદ્દોસા ૯૫ 

દોલતખાન વે।ર! ૪૮, ૧૨૦ 

દોલતખાત લોદી પટ 

દોલતાબાદ ૪૦, 

“દ્રોખુપવ” ૩૩૬ 

્ોપદીસ્વય વર' ૩૦૬ 

“્રોપદીદરણુ' ૩૧૦- 

*દાદશારચક્ોદ્દાર-વિવરણુ' ૩૦૦ 

દારકા ૨૬, ૪૯, ૮૦, ૮પ, ૯૫, 
૧૨૫, ૧૩૮-૧૪૦, ૨૪૬, 
૩૬૩, ૩૬૫, ૩૬૮; ૩૬૯, 
૩૯૧, ૪૩૫, ૪૩૭, ૪૩૮ 
--દ્રારકાધીશ મદિર ૨૬, 
૪૩૫, ૪૬૬ 

દ્ારકે। ૩૧૧ 

દ્ારપુર (બારે'ન) ૨૯૭ 

દ્દોપ (દી1) ર૮, ૩૦૨ 

ધન? ૩૧૧ 

ધનજ સુરા ર૯૯ 

ધનદાસ ૩૦૮ 

ધનરાજ ૩૦૫, ૪૧૫૯ 

ધતવિજયગશિ ૨૯૦, ર૯૮ 

ધનાજી ''નદવ 73, ૮૮, ૧૫૩, ૧૮૪ 

“ધનના સાલિભ્રદ્રરાસ' ૪૮૭ 


ધમડકા ૪૯ 

ધરમ ૧લેો ૧૪૮ 

ધરમ ર્‌ ને ૧૪૮ 

ધરમદેવ ૧૬૭ 

ધરમપુર (રામનગર ) પ૩, ૧૪૮, 
૧૬૭, ૧૯૩ 

ધમદાસ શાહ ૩૭૨ 

“ધર્મ'પરીક્ષા' ૩૦૦ 

'ધમરત્તમ જૂષા' ર૯૩ 

ધમ'સાગર ગષ્મિ ૨૮૮, ૨૯૧, ર૯૫, 
૩૭૬, ૩૭૭ 


'ધર્મસ મહ? ૩૦૨ 


'ધમ'સગ્રહ--ટેષ્પણુ' ૩૦ * 

ધવલદેવ સોલકી ૧૪૭ ી 

ધંધુકા ૩૬, ૪૦, ૪૧, ૬૨, છદ્‌, 
૮૦# ૧૦૪, ૧૫૦ 

“ધાતુરત્તાકર' ર૯૭ 

ધામોદ્‌ ૧૪૨ 

ધાયેતા ૩૧૫ 

ધાર ૧૦૧ 

ધીશ્નોાધર ૩૬૧ 


ધીવર્‌ ૪૮૮ 
ધુતોજી ૧૩૫, ૧૬ ૬ 


' ધ્રોરમતાથ ૪ર૯ 


ધેો!રાજી ૧૨.૫, ૧૫૨ 
ધોળકા ૪૦, ૪૧, ૬૬, ૯ર, ૯૭, 
૧૦૧, ૧૦૩, ૧૪૭, ૧૫૪, 
૧૬૦, ૧૮૧, ર૪૮, ર૯૬, 
૩૧૧,૩૧૫, ૩૬૮, ૩૬૯,૪૦૦ 
ધ્રાંગધા ૧૨૭, ૧૨૮, ૧૩૦, ૧૩૨૬, 
૧૬૨, ૧૬૪, ૪૦૭૪ 


૫3૮] , મુઘલ હાલ 


'ધ્રુવાખ્યાત ૩૦૪, ૩૦૭, ૨૧૪ 

ધ્રોળ ૧૨૦-૧૨૨, 1૬3, ૪૦૭, 
૪૨૨, ૪૯૨ 

નગર (રામનગર) ૧૬૭ 

નંગરઠંઠ્ઠા ૧૩૩ 

નંગરા ૩૬૪, ૪૯૮ 

નમર।જ ૧૩૩ 

નજમ-૪ન્શતી ૧૫૭ 

નજમખાન ૧૬૨ 

નજમુદ્દોલા ૧૧૦ 

નજરઅલીખાન બાબી ૭૬, ૭૯, ૮૩, 


૮૪, ૮૮,૧૨૮, ૧૩૮, ૧૫૦, 
૧૫૩, ૧૭૭ 


નઝીરી ૩૫૧ 

નડિયાદ ૩૫, ૫૫, €ર, ૧૫૮, ૧૭૮, 
૧૮૦, ૨૦૩, ૪૮૫ 

નચુરામ ૩૧૨ 

નન્દામલ ૩૨૧ 

નયવિજ્યજી ર૯, ૩૮૧ 

નયસુ દર ૩૧૮ 

નરસિંહે તવલ ૩૦૮ 

“નરસિંહના પુત્રતે! વિવાહં' ૩૧૧ 


નરસિહ મહેતા ૨૮૬, 8૧૦, 3૧૫, 
૩૬૪, ૩૬૫ 


* તર્રાસ'ડ મહેતાના પિતાનું માદ્ધ ? 
૭૧૫ 


બરસિ'ઠ મહેતાની હૂ'ડી' ૩૧૩ 
“તરસૈયાતી હ્ર'ડી' ૩૪૨ 

નરછુરિ ૩૯ 

નરેડા ૩૬૫, ૨૭૦, ૩૯૦, ૪ર્‌૫ 
નરેોદરિ હાલારી ૩૧૫ 

અલકથા' ૩૦૭. 


“તલદ્મય'તી રાસ' ૩૧૮ 

“ત્લદ્વદન્તી રાસ' ૪૮૪-૪૮૫ 

“તલાંખ્યાન' (પ્રેમાન દ કૃત) ૩૧૦ 

'ત્વકાર્મત્ર ર૯૩ 

નવધણ ૧૩૪ 

*તવતત્ત્વ ૩3૧૭ 

*નૃતર્સ' ૩૦૮ 

નવર ગખાન ૪૪૫ 

નંતરે! જ ૩૬૫ 

નવસારી ૬, ર૫, ૩૮૫, ૩૮૯, 
૩૯૬, ૪૪૩, ૪૯૯, ૫૦૧ 

નવાગઢ ર૩૫ 

નવાતગર્‌ (“ામનગર) ૪૫, ૪૮, ૪૯, 
પર, ૫૬, ૬૩, ૭૨, હડ, 
૮£, ૯પ, ૧૦૫, ૧૧૭-૧૨૩, 
૧ર્‌૫, 1૧૨૬, ૧૨૯, ૧૩૧; 
૧૩૬, ૧૫૦, 1૧૬૨, ૧૯૨, 


૨૧૬, ર૩૪, ર૭૦, ૨૪૪, 
૨૪૬, રેછછ, ૨૯૧, ૩1૧૨, 


૩૬૫, ૩૭૦, ૪૦૪, ૪૨૫ 
નવાપરા ૩૮૯ 
નવાપુર ૧૭૮, ૫૦૦, ૫૦૧ 
નવાભ સારાભાઈ ૪૮૭ 
નવીત્પુર્‌ (નવાનગર) ૧૬૨ 
નશા ૯ 
નસ્ખન ૩૪૮. ૨૫૦ 
નસ્ખ સેલી ૩૪૯ 
નસ્તાલીક શંલી ૩૪૮-૩૫૫ 
નહરખાન ૬૬-૯૮ 
નહરવાલા પત્તત ૩ર$, ૩૭, ર્‌ર૩, 
ટુરક 


"નળાખ્યાત' (નાકરકૃત) ૩૬૨ 

“ત'દબત્રીશીતી વાર્તા ૩૧૪ 

નદકાલ ૩રર્‌ 

“નં'દવિજય ૩૭ર 

ન'દેરિયા ૧૪૬ 

નાકર ૩૬૨, ૩૮૯, ૩૯૧ 

-નાખુદા અહમદ ૪૪૭ 

'તાગદમતી' ૩ન૦છ 

નનાગનેશ ૧૩૧ 

નાગપુર ર૧૫, ૨૨૭, ૨૩૯, ૩૫૯ 

નાચદ્દારા ૩૬૬ 

નનાચ જવાન (અતુસવાત ૬) ૩૧૪, 
૩૬૩ 

“નાથોજી ૧૪૯ 

નાદિરખાન ૬૦ 

નાદિરશ્રાહ ૯, ૧૦, ૧૧૦, ર૭૩ 

નાનક ૩૮ 

-નાતજ ૧રર્‌ 

નાતાલાલ કાવ ૨૬૩ 

'નાપે। ૧૩૪ 

“તામકોશ' ર૯૪ 

'નાયક, છે1ટુભાઈ ર. ૩૧૯ 

'નારણુ-સસસોદિયા ૧૪૮ 

'નારાયણુ કવિ ૩૦૮ 


નારાયયુદાસ રાવ ૪૧, ૧૪૦, ૧૫૫,૧૬ૃ પૃ 
“નારાયણ સરોવર ૩૬૧, ૩૬ ૩, ૩૬૫, 


૪૨૪, ૪3૩૨, ૪૩૭ 
નનારીયાણા ૧૩૨ 
નાસિક ધવ 


“તાસિકેતાખ્યાન' ૩૦૪, ૩૧૦, ૩૧૩ 


નાસિ? મીરઝા ૩૬ * 
ન્તાસિરૂદ્દીન મદેમૂદ ૪૫૯ 


રાખ્ય 


| ૫૬૦ 


તાસિરુદ્દીન મુહમ્મદ ૩૨૯ 
નાહરખાન «૯૩ 
નાઠાગસિ'હલ ૧૪૬, ૧૪૭ 
નાહિર્ખાન ૬૦, ૬૧ 


નાંદોદ ૪૪, ૪૭, ૯૪, ૧૭૮, ૧૯૨, 
૪૦૭ 


નાંદોલ ૩૦૯ . 

નકે!લાએ। મેતુસ્સી ૫૦૧ 

“નધ'ટુ કેશ? ર૯૩ 

નિજન'દ સ'પ્રદાય ૧૨૦ 

નિઝામ-ઉલ્‌-મુહ્ક ૯૮૦-૧૦૧, ૧૭૯૪, 
૧૮૫ 

નિઝામશાદ ૧ લે! ૨૬ ૦ 

નિઝામુદ્દીન અહમદ હરવી ૧, ર્‌ 

નિઝામુદ્દીન શૈખ (બક્ષી) ૪૭-૪૮ 

નિઝામુદ્દીન સુલ્લા ૨૬૦ 

નિઝામુદ્દીન ફાયક કાઝી ૩૨૭ 

“નિર્વાણુ રાસ' ૩૯૯ 

“તુશ્ક-છ-દિલકશ? ર૫૦ 

“તૂકાત-ઉલ્‌*આરેકફીન' ૩૨૫ 

નૂતનતગર ૧૬૩ 

“તૂર-3લ્‌-ધરફાત' ૩૨૯ 

તૂરજકાં ૫૬, પછ, ૨૧૪, ૨૧૬, ૨૨૬, 
નછ૧, રછદ્‌, ૩ડર્છ 


નૂરશાહ (હૃસતકુલીખખાન) ૧૧૫ 
નૂરુદદોન સોદી ૪૫૨ 

'નૂફૂશ શુયુખ' ૩૨૮ 
નેકઆલ્મખાન રજે ૧૧૨, ૨૩૬ 
નેચેલિયત છેહ્સ્ટીડ પ૭ 

નેપટ્સ ૪૯૬ 

નેમિનાથ ર૦, ૩૧૬, ૩૧૭ 


૫૨૦ ]- શુષલ' કાલ 


“તેમિનાથચ્તુષ્પદિક।' 3૧૭ 
“તેમિતાથ ચ-્રાઉલે' ૨૮૯ 
“મનાય ફૂામુ' ૩૧૪ 
“તેમીશ્વરચરિત ફ્ામુ' ૩૧૭ 
“તેપધીયચન્તિ કાવ્ય' ર૮છ, ર૯૫, 
૨૯૬, ૩૦૦, ૩૦૧ 
નોંધણુજ ૧ લે।-ગૃહિલ (પાલીતાણા) 
૧૩૭ 
--ર જે-ગૂાંહેલ (પ્રાથીતાયુ।) 
1૩૭. 
. --૩ જે-ગૂહિલ (પાલીતાણુ।) 
૧૩ૃછા 
નૉંધશુજ-ગૂડ્િલ (શિહોર) ૧૨૫ 
નાંધરૂજ-#નડે'ન (કચ્છ) ૧૧૮ 
નોંધણજી-'નડે?ન (મોરબી) ૧૨૫ 
નૌતતપુર (#4મતગર) ૪૮૪ 
નોતમદખ'ન ૩ 
નોર્‌ગખાત ૩૯ 
'ન્યાયખ ડનખાઘ્' ૩2૦ 
“ન્યાયાલે।ક' ૩૦૦ 
ન્યૂઝીલેડ ૧૬૯ 
. ન્યૂયર” 
--મેટ્રોપાલિટન મ્યુઝિયમ 
એક આ? ૪૪% ૪૭૫, ૪૮૦ 
પચાણૂજી ૧૨૭ 
પટણા ૨૬૭ 
પડધરો ૧૨૨, 3૨૫ 
પતરામેલ ૧૩૯ 
પતાર્ણ રાવળ ૧૪૫, ૧૪૬ 
પત્તતનગર્‌ ર૯૯ 
“પદવ્યવસ્ત્રા-કારિકા' ૨૯૭ 
“પશ્મર્ચારેવ' રહ _ 


પદ્મનાભ ૩૧૬ 

“પડ્યાપુરાયુ' ૪ર્‌૫ 

પ્જ્સાગરગણિ ૧૪, ર૮૯, ૩૭૬ 

પદ્યસિ'ડું ૩૭૨, ૪૨૩ 

પદ્યસુ દર ૧૨, ૩૭૨ 

“પવ્નાવડીની વાર્તા' ૩૧૪ 

પરમાણુ દ-પૂન્નસૂુત ૩૦૭ 

પરમાનદ ડ૩છ૪ 

પરમાર વશ ૧૩૨-૧૩૫ 

“પ્રશુરામનું આખ્યાત ૩૦૬ 

પહાડખાત ૧ લે ૧૫૫ 

પદ્યાડખાત ર જે ૧૫૭ 

“પ'ચીકર્ણુ' ૩૦૯ 

પાખ ૫૧, ૨૩૫૭ 
--મ્યુઝિયમ ર૩૭, ૨૩૮ 


પાટડી ૭૧, ૧૪૯# ૧૯૧ 

પાટણુ ૬-૮, ૧૦, ૧૩, ૧૭, ૧#,- 
ર૬, ૩૬-૪૧, ૪૫, ૪૭, ૭૭,. 
૮૧, ૨, ૮પ, ૧૦૭, ૧૧૧, 
૧૧૩, ૧૪૭, ૧૫૦, 1૧૫૩,. 
૧૫૪, ૧૫૭, ૧૮1, ૧૮૮,. 
૧૮૯, ૧૯૨, ૨૨૩, ર ર૪,. 
ર૪૪, ૨૪૯, ૨૫૦, ર૨પર,,. 
૨૫૪, ર૬૩-ર૬૫, ૨૯૦,* 
૨૯૫, ર્‌હ૯, ૩૦૨, ૩૧૦,. 
૩૧૬, 3૫૦, ૩૫૨, ૩૫૬, 
૩૫૮, ૩૬૨, ૩૬૯-૩૭1, 
૩છપ૫, ૩૭૬, ૩૯૦, રહર્‌, 
૩૯૩, ૩૯૪, ૪૦૨, ૪૦૩૪: 
૪૦૫, ૪૦૭, ૪૨૩, ૪૨૮, 


૪૪૩, ૪ેછે 2; ૪છ૭, ૪૪છ૮- 
૪ ૪ જર, ટવ 


સખિ 


--કુભારિયા પાડાનુ' નેન 
મદિર ૪૭૮ 
--ખારી વાવ ૪૧૦ 
--ધાંધેર પાડાનુ જૈન મ દિર્‌ 
૪૭૮ 
--વાડી પાશ્ચનાથતુ' મ'દેર 
૪૩૪, ૪૮૦ 
પાણિન ૨૯૭ 
“પાશિનિદ્દષાશ્રય' ૩૦૧ 
પાણીપૃત ૪, ૩૩, ૩૪, ૩૨૪ 
“પાત જલયે।ગસૂત્ર-જૃત્તિ' 39૦ 
પાદરા ૧૭૯ 
પારકર ૪૨૫ 
પારનેરા ૧૭૪ 
“પારસી નામમાલા' ૩૭૭ 
“પાર્સ્ડર ગૃશ્મેમૃત્રર ૩૦૩ 
“પાવ'તી-લદ્ષમીસ'વાદ' ૩૧૨ 
“પાશ્્નાચચત્ત્રિ' ર૮૯ 
પાશ્વનાથસુૂરિ ૩૧૬ 
પાશ્ચ નાથસ્તુતિ ર્૯છ 
પાલડી ડર્‌૧ 


પાલશપષુર (પાલનપુર) ૨૬, ૨૮, ૬૪, 
«પ, ૧૫૪-૧૫૭, ૨૬૬, રેછ૭, 
૩૧૬૪૪ ૩9૮, 3૮૩, ૧૪૦૭, 
૪૨૧, ૪૯૧ 

“પાલનપુર રાજ્યને ધ્ૃતિદાસ' ૧૬૪ 

પાલાનદેવ ૧૪૬ 

પાલીતાણા ૧૩૬, ૧૩૭, ૩૧૬ 

પાવાગઢ ૩૫, ૧૦૩, ૧૮૦, ૧:૩૧, 

ર૨૫૮, ૩૬૩, ૩૬૮, ૪૨૪, 
૪૩૯, ૪૮૯, ૪૯૧ 


( ૫૭૬- 


પાંડરશીં'ગા ૪૯૨ 

“પાંડવમીતા' ૨ન૬ 

“પાંડવવિષ્ટિ' (ફૂઢ-કૃત) ૩૦૫-૩૦૦૬ 

'પાડવવિદ્િ' (ભાઉ-ફકત) ૩૦૬ 

“પાંડવાશ્રમેધ' ૩૧૩ 

પાંડુરંગ પડિત ૧૬૧ 

પિપળિયા ૧૫૨ 

પિક્લાજરાવ ગાયકવાડ ૯૮, ૧૦૧, 
૧૦૩, ૧૦૪, ૧૦૬, ૧૩૬, 
૧૫૮, ૧૭૮-૧૮૧# જૃટર,. 
૧૯૦, ર૮૩ 

રિ'ડતારક (પી'ડારા) ૩૬૫ 

પી.૪ ૩૧૩ 

પીરખાત (ખાતજફાં લેદી) ૬ ન 

પીરખાત ૧૧૬ 

પૌરમદ્શાહ ૪૫૫ 

પીરાન પૌર ૪૪૮ 

પોહારા ૪૩૮ 

ડુણે (પૂના) ૩૮૯ 

પુષ્યવિજ્ય, મુનિ ૪૮૫ 

પુનાદરા ૪ર૪ 

પુરદર ૧૪૮ 

'પુરાતર્વ' ૧૫ 

પુરુષોત્તમજી ૩૩૪, ૩૩૫ 

પુના ૧૧૧, ૧૪૫ ૧૬૧, ૧૭૬, ૧૮૭* 

પૂ જે-પરમાર ૧૩૪ 

પૂશ્તે ૩ જે-રાઠોડ ૧૪૧ 

પૃથોપાલકસિ'હ ૧૪૭ 

પ્રથીસિ'હ (પરમાર) ૧૩૪ 

પૃચુરાજ (પ્રથરાજ)--ખીચી ચોહાણ 
(છોટા3રેપુર) ૧૪૫ 


“પહ૨] સુથલ કાલ 


પૃચુરાજ ર જે (ખીચી ચોહાશ)- 
(બારિયા) ૨૪૬ 

'પૃચુરાજ (પૃથ્વીરાજ)-ઝૂહિલ 
(રાજપીપળા) ૧૩૮ 

“પૃર્વીચદ્રચરિતિ' ૩૧૭ 

'પૃથ્તીરાજ-ગૂહિલ (પાલીતાણા!) ૧૩૭ 

પૃથ્વીર1જ--ઝાલા (વાંકાનેર) ૧૩૦, ૧૬૫ 

પૃથ્વોરાજ-ઝાલા (હળવદ) ૧રછ, ૧૨૯ 

-પેમ્રુ ૨૬૪, ર૬૫ 

પેટલાદ ૭, ૮, ૨$,૫૫, ૭૬, ૮૧, 
€રે, ૧3૦૩, 1૧૦0૫, ૧૦૮, 
૧૧૧, ૧૫૩, ૧૫૮, 1૧૭૯, . 


૧૮૧, ૧૮૬, ર૪૮, ૨૪૯, 
૩૫૦, ૪૪૩, ૪૮૬, ૫૦૩ 


પેયાષુર્‌ ૬૪૧, ૧૪૫ 
“પેસાનલ ૩૭ 
પેસ્તન ખોર્શૈદ્ ૩૮૮ 
"પોચે.-પૂ સુત ૩૦૮ 
પાઠો ૩૦૮ 
“પોરબંદર ૧૦૫, ૧૨૧, ૧૨૬, ૧૩૯, 
૧૫૧, ૧૬૩, ર૩૪, ૨૪૧, 
૪૨, ૩૬૮, ૪૨૪, 
--જૂતા દરબારગઢ ૪૭૮ 
--સરતાનજનો ચારો ૪૭૮ 
પોશીતરા ૧૩૯, ૧૪૦ 
“પેોષણુ પ્રકરણ! ૨૯૦ 
પોળો ૧૪૧, ૧૪૩ 
પ્રણામી સપ્રદાય ૧૨૦ 
પ્રતાપગઢ ૧૪૨ 
ગ્રતાપરા૧ ૧૦૭ 


“શ્રવાપસિ હજી ૧૨૮, ૧3૪, ૧૪૫, 
૧૪૬ 


પ્રતિષ્ઠાસોમ ૧૨ 
પ્રથીરાજ-પૃથ્વીરાજ (ઝાલા-ફળવદ) 
૧૬૫ 
પ્રષીસ'હ ૧ લે! (પરમાર-સૂંથ) ૧૩૪, 
૧૩૫ 
ર્‌ જે (પરમાર-સૂ'ય) ૧૩૫ 
૩ જે (પરમાર-સુ'ય) ૧૩૫ 
'પ્રદ્ુમ્તચરિત? ૨૯૫ 
'પ્રધુમ્નચર્ત્રિ' ૨૯૦ 
“પ્રમોધમ જરી' ૩૦૯ 
મ્ભાચદ્રગષિ ૧૭ 
પ્રભાસક્ષેત્ર ૩૬૩, ૩૬૫ 
પ્રભાસ પાટણુ ૮, ૧૮, ૭૯, ર૩૪, 


ર૪૫, ૨૯૮; 3૬6, ૩૯૦, 
૪૩૪ 


--સોમનાથ મંદિર ૪૩૪ 
“પ્રમાણુવાદાય' ૩૦૧ 
પ્રમોદમાણિકય ૧૫ 
'પ્રવચતપરીક્ષા' ર૮૮ 
પ્રફ્લાદા'ખ્યાન-ભ્રાણુદાસફૃત ૩૧૬ 
પ્રહ્લાદાખ્યાન'--રધુતાંથકૂત ૩૧૪ 
“પ્રાકટ્ષાસિહ્ધાંત' ૧૯, ૩૬૫૭ 
માફેત વ્યાકરણ્‌' ૩૬૪ 
પ્રાગદદાસ ૪૪ 


પ્રાગમમલજ ૧ લે। ૧૧૮, ૧૧૯, ૧૨૫, 
૪૩૮ 


પ્રાણુતાથ ૩૧૨ 

પ્રાણાવતી ૧૬૫ 

પ્રાંતિજ ૧૪૪, ૪૦૭ 

પીતમ ૩૧૪ 

પ્રેમાતદ ૧૬, ર૪૪, ૨૮૬, ૨૮૪, 
૩૧૦» ૩૧૨, 3૧૫ 


ટાખ્દસાક 


ફૂષ્મરૃદ્ોત ૧૫૪ 

ફ્ખરુદ્દોલાહ ૧૧૨ 

ફ્ખરુદ્દોલાહુખાન ૧૧૧ 

જૂતેપુર ૧૪૮, ૧૪૯ 

ફતેહખાન ૪૫ 

ક્તેહખાન શૈરવાતી ૪૫ 

જૂતેડખાન, દીવાન ૧૫૬ 

પ્તેઠુપુર સીકરા ૧૨, ૩૭, 3૯, ૪૦, 
ર૯૪, ૩૭૯, 3૩૮૦, ૩૮૬ 

ર્તેહ્બાંગ રપ 

પૂર્તાોસ હ કાયર્ચ ૯૩ 

ફ્ત્કુખાન ડુત્બખખાન ૩૫ 

ફયઝ સુહૃમ્મદ 3૩૦ * 

ફૂર્હતુલમુલ્ક ૩૨૮ 

“દૂર્હગે કારદાના' ૬ 

ફરીદ શેખ પર્‌ 

ફરું ખાસયર ૬, ૧૧,૯૧, ૯૪, ૯૬, 
૨રેરે, ર૨્‌ર૮,; ૨૩૧-૨૩૩, 
ર૪૦, ૨૪૧, ૨૪૭, ૨૫૧, 
૨૭૩, ડર્‌ર્‌ 

“લરગાધ પાશ્ર'તાય-માંહાત્મ્ય' ર૯૪ 

કાઇઝ ૯ 

જ્રાબ'સ ગુજરાતી સભા ૧૯ 

દ્રાંગ ૩૦૮ 

પ્રિદાઉદ્દોનખાત ૧૧૦, ૧૧૧, ૧૫૮- 
૧૬૦, ૧૮૬ 

પ્રિન્ચ, વિલિયમ ૫૪, ૨૭૯ 

ફિરિશ્તા, મૃહમ્મદ કાસિમ ૩ 

કફીદાઈખાન (ખાન્ન રાજકર્ણુ 
ભવાનીદાસ) ૩૨૦ 

ફ્રીરેજગશ્નાહ તુગલુક ૪૧૨ 


[ પષરુ 


ફીરોઝખાન ૧લે। ૧૫૫, ૧૫૬ 
રને ૧૫૬ 

ફીરોઝખાન *નલેરી ૯પ 

ટ્રીરે ઝ બિન કા8સ પ 

“ુતુહાતે આલમગીરી' ર૫૦, ૩૨૦ 

કફુદ્રતુલ્લાફ સારદિકી ૪ 

યહ ૩૦૫ 

દૂલજ ૧૬૭ 

ફૂલપરા ૫૦% 

ફોયુઝ-ઉલુ"યુદૂસ ૩ર્છ 

ફાબ્સ, જેમ્સ ૮૬ 

ફ્રાન્સ ર૮૩ 


ફાયર (ફ્રિયર), જહોન ૧૭૨ ર૨૬૪,. 
૨૮૨, ૫૦૩, ૫૦૪ 


“બડદાલ્ભ્ય આખ્યાન' ૩૦૭ 
ખકીરખાન ૬૧ 

અકીરખેગ ૬૬ 

ખખ્શામયા ૩૨૧ 

બગદાદ ૨૬ ૦, ૪૪૮ 

બછે! પડેત ૧૪૩ 

ખૂજાણા ૧૩૧ 

બટેવિવા ૪૯૬ 

બદનસિંહ ૧૩૫ 

ખદાઊની, અબ્દુલૂકાદિર ૧, ૨, ૨૯- 
ખદાત શેઠ ૪૫૪ 

બદુદ્દાત ૪૪૫ 

ખતાજી શૈઠ ૩૮૯ 

બનાર્સ 


--ભારત કલાભવન સ મહાલય 
૪૯૧' 


બનોાજી ૧૩૭ 
ખરછુમત્‌ ૩૨૧ 


“જ૦૪] ૪૧ સાલ 


“રાસકસ્તૂરીની વાર્તા' ૩૧૪ 
-બારેઅચરાજ- ૧૩૩ 
ખજેસ ૪૧૧, ૪૮૦ 
-બડુ, જ, રર્‌૦ 
બલદેવ ૧૪1૭ 
બલુચપુર ૫૭, પ૯ 
ખૂસરાં ૧૯૦ 
ખસે! લિગદેવ ૧૯૦ 
ખહમત બિન ડોમઝ દિયાર સ ણુ! 
૩૨૩ 
ખહેલૂલ લેદદી ૩૪ 


“બહાદુર (શાહજનદે) ૩૩, ૩૪, ૫૦, પર્‌ 

બહાદુરખાત (ખાતજકાં કોકા) ૭૧, 
૭૪, ૭૫ 

બ્હાદુરખ!ત દીવાન ૧૫૭ 

“અહાદુર્ખાત બાબી ૧૨૫, ૧૪૯, 
૧૫૨, ૧૫૩ 

બહાદુર ફીરોઝ ૫૩ 

“બહાદુરશાહ મુધસ ૮€, 6૯૭, ૩૮૪, 
૩૮૫ 

“બહાદુર્રાહ સુલતાન (મુજરાત) ૩૫, 


3૬, ૧૬૮ 
'બહાદુરસિ હજી સિ'થી ૪૮૫ 


બેચરાજી ૧૬ ૬ 

'અફેરામખ્‌ાન ૩૭, ૪૪ 

બંગાળ ૬૭, છ૦, ૨૬૪, ૨૬૫, 
૫૦૧ 

“બાકરોલ ૪૬૯ 

નબાકલકુ ૩૬૩ 

“બામરાજ ૧૩૩ 

“આગતાણુ ૧૭૭, ૩૧૦ 


ખાજીરાવ ૧ લે! ૧૦૩, ૧૦૬, ૧૧૦, 
૧૫૮, ૧૬૧, ૧૮૦, ૧૮૨, 
૧૮૫ 


ખાજ રાવળ ૧૪૬ 

બાઝ બહાદુર ૪૪ 

બાડુઆ ૪૨૬ 

બાણુ ભટ્ટ ૧૪, ર૯૫ 

“ખૂાદશાહનામહ ૩ 

બાન્ટમ ૪૯૯ 

બાપુસાહેબ પાટણુકર ૪૧૯ 

ખાબર ૧, ૩૩, ૩૪, ૩૭૮ 

“બાખબરનામાં ૩૪ 

બાખી વ'શ ૧૪૯-૧૫૪ 

ખામણિયોજી ૧૨૩, ૧૨૪ 

ખામનવા ૧૩૩ 

ખ્‌ાયડ ૧૪૪ 

“આરખબેોલ' ૧૪ 

બાગ ૧૮૫, ૧૮૭ 

ખાયા ૧૪૬ 

બારૅજન ૫૫, ૩૦૫, ૪૦૪ 

બાલકૃષ્ણુજ ૩૬ ૬ 

'બાલગે।પાલસ્તુતિ' ૪૮૮ 

બાલાજી બાજીરાવ ર૪, ૧૧૪, ૧૮૬, 
૧૮૯ 

ખાલાજ વિદ્વતાથ ૮૮, ૮૯, ૧૭૭ 

બાલાપુર્‌ ૧૫૫ 

બાલાશ'કર પંડિત ૪૮૯ 

બાલાસિને[ર ૫૬, ૧૦૯, ૧૧૨, ૧૮૩ 

બાલભા ૧૧૮ 

બાવળા ૩૧૪ 

બિકમસિ'હ ૧૩૪ 

બિજાપુર્‌ ૭૦ 


કખ્કસર્ટય 


અબિયાના ૧૭૩ 

4િસનપુર ૧૪૮ 

દબેહાર ૨૬૭, ૩છુ૦ 

બકારીમલ્લ ૧૨ 

“ઔકાનેર્‌ ૧૫ 

બીજભ્નાશુ ૧૩૩ 

ઔઓબખીપુર ૧૬ 

“ઔલ્તખ! ૧૫૨ 

'ઔજક્તપ'ડ ૫૩ 

-અથિયર્‌, જ્યો” ૩૮૮ . 

ખુચ્હાન (નિઝામશાહ ૧ લે) ૨૬૦ 

'અહાનપુર ૫૯, ૭૦, ૭૫, ૮3, ૮૪, 
૧૬૬૯, ૧૭૭, ૧૭૮, ૨૫૦, 
૨૮૧, ૩૧૧, ૪૯૯ 

“ખુર્હાતુલ્‌ ફુતૂહ' ૪ 

“અલદખાત ૯૧ 

આટા પાલડી ૩૯૦ 

ખૂટિયા ૩૦૯ 

-બૂહનખાન ૧૫૫ 

ખેટરા ખાહ્દાર ૧૩૯, ૩૬૪, ૩૬૮ 

'એદારકખ્ત ૧૦, ૧૧ 

એમર્‌ ૧૭૪ 

બએરજા ૪૨૩ 

“મેલા ૧૩૩ 

ખેરટ, કેપ્ટન ૧૭3૧, ૧છર 

“ખો!ડાણા આખ્યાન ૩૯3 

“ઓર્સદ ૫૩, ૧૧૧, ૧૪૪, ૧૫૧, 
૧૮૬ 

'બાનિયા ૨૬૪ 

'ઓલનધાટ ૭૧ 

“એસ્ટત ૪૮૯ 


દપક 


“બહાલીલા' ૩૦૯ 

છાઉન, ડબલ્યુ નોર્મન ૪૮૮ 

ખ્રેટન, ક્ાંસિસ ૧૭૩ 

બ્લેકમેન, જેરેમી 1૭૩ 

“ભક્તમ જરી' ૩૦૯ 

“કક્તામરસ્તોત્ર' ૨૯૧, ર૯૩, ૩૧૭ 

'ભહતામરસ્તેત્રનૃત્તિ' ૨૯૫ 

“'ભક્તિતર'ગિણી' ૩૦૩ 

ભગતસિ'હજી ૧૨૮, ૧૩૦, ૧૩૧ 

'ભગવદૂગીતા' ૩૦૬, ૩૦૪, ૩૦૬, 
૪૧૪, ૩૧૫ 

ભગવ તરાવ ૧૩૨, ૧૬૧ 

ભગવાનદાસ ક!યસ્થ ૩૦૭ 

ભગવાન વૈખ્ણુત ૩૦૮ 


ભ્રદ્ેશ્વર 3૫૭૦ 


'ભરતેશ્ષર બાહુબલિધે।ર' ૩૧૬ 

“ભરતેશ્વર બાહુર્બાલ રાસ' ૩૧૬ 

ભરૂચ ૧૦, ૧૮, છે, ૩૬, 
૩૮-૪૦, ૪૬, ૪૪» ૫૨, પહ, 
૭૧, ૭૩, છહ૯, ૮૦? ૮૪- 
૮૬, €૦» ૯૩, ૯૪» ૧૦૧, 
૧૧૧, ૧૧૨, ૧૫૭, ૧૪૭૦, 
૧૭૧, ૧૮૪, ૧૮૫, ૧૮૪, 
૧૯૨, ૨૩૬, ર૨૫૧, ર૬પ, 
ર૬૬, ર૭૯, ૨૮૨, ૩૦૫, 
૩૧૦, 3૧૧, ૩૧૯, ૩ર્‌૪? 
૩ર૬, ૩૫૪%, ૩૫૬, ૩૬૫, 
૩૮૯, ૩૯૭; ૪૦૪, ૪૨૦, 
૪૪૩, ૪૪૭% ૪૯૧, ૪૯૭, 
૫૦૧, પન૦્ર્‌ 


૧જ૪# ]) સુથથ કશ 


ભતંદેરિ ૩૯૩ 

ભરવાતીરામ ર્‌પન 

ભડારિયા ૧૩૬ 

ભાંઇલા કોઠારી 3૬૭ 

ભાઉ ૩ ૬ 

જશ્ાઉ મૂળજી (શગવાતદાસ) ૩૦૭ 


“ભાગવત ૩૦૫, ૩૦૪, ૩૧૨, ૩૬ પ, 


૪૯૨ 

--ષપષ્ઠં સ્કંધ ૩૦૭ 

--દ૬શમ ,, ૪૮૮, ૪૮૯ 
--એકાદશ સ્કધ 3૦૬, ૩૦૭ 


'ભ્રાગ્યૂમહે।દય' ૩૦૩ 
ભ્રાટિયા આસર ઠકર ધનરાજ ૪૩૨ 
શ્ઞાડલા ૧૨૪ 
ભાણું ૧૩૩ 
ભાણુચદ (ભાતુચદર્ગાણુ) ૨૯૪ 
જભાશૂજ-કણ્બી દેસાઈ (પાટડી) ૧૪૯ 
શાણુજી ૭મે! ૧૨૨, ૧૨૬ 

-- «મે ૧૨૬ 
ભાણુદાસ ૩૧૦ 
“ભાણુતે! સલેકે' ૧૯ 
ભાણુસિ'6જી ૧૩૭ 
ભાદર ર૩૫, ૪૦૭ 
ભ્ર્દોડ ૪૨૪ 
ભ્રાનુચદ્રમણિં ૧૩-૧૫, ર૯, ૨૮૫, 

૨૮૮, ૨૯૪, ર૯૫, ૩છર્‌ 

“ભ્ાનુચદ્રગણિચરિતઃ ૧૪, રફપ 
ભાતુપ્રભસુરે ૧૭ 
ભાયલી ૧૭૯ 
ભાયાવદર ૧૨૫ 


ભારમલ ૧લેા ૪૯, ૧૧૭, ૧૧૮, * 
૧૬૨% ૩૭1૧, ૪૩૦ 

ભ્રાર જી જડૅક્ત ૧૬૩ 

ભારેજી-મૂદિલ ૧૩૭ 

ભારોજ-ઝાલા-વાંકાનેર ૧૩૦ 

ભા્ષણુ ર૮૬, ૩૦૫, $૬ર્‌ 

ભાલેજ ૩૧૧ 

ભાવનગર ર્‌૦# ૨૨, ર૨૫, ૧૦૫,. 
૧૩૬, ૩૦૩, ૩૬૩ 

ભાવવિજયમૂાંત ર૯૭ 

'ભાવશ્વતક ૨૯3 

ભાર્વાસ 6%-કણુબી-દેસાઈ ૧૪૬,. 
૧૮૪, ૧૮૫ 

ભાવસિ'$જ-ગૃહિલ ૧૭૬ 

'ભાષાવિચિત્ર' ૩૦૮ 

ભ્રાસ્કર્‌ ૧૦૩, ર૯૬ 

ભીનમાલ ૩૯૦ 

ભીમ ૧૬૪, ર૨૯૩, ૩૬૪ 

ભીમ ગુજર્‌ાતાં ૪૮૩ 

ભીમજ ૧૩૯, ૨૪૯ 

ભીમદેવ ૧૩૪ 

ભીમસિઇ, ખીચી ચોહાણુ ૧૪૭ 

--શસસે દિયા ૭ 

ભીમસેત કાયસ્થ ૨૫૦ 

ભીલાપુર ૧૮૨ 

'ભીષ્મપર્વ' ૩૦૪ 

ભૂચર મોરી ૨૬, ૪૯, ૧૨૦, ૧૨૩-- 
૧૬૨, ૪૯૨ 

ભૂજ ૧૧૭૯, ૧૩૫, ૨૪૮, ર્હર, 
૩૦૧, ૩૫૬, ૩૬૩, ૩૭૧, 
૩૭૪૭, ૪૪૩, ૪૭૪૯, ૪૯૧ 


સબ્સથિ 


ભૂધર્‌ ૩ન૬ 

ભૂષેણુ ૩૭૫ 

ભેર્વસિહ ૧૩૮ 

ભોજરાજજી ૧ લે!-#નડેનન (કચ્છ) 
૧૧૭ 

શોજર્‌ાજજી ર્‌ જે-#ડેૅજા (કચ્છ) 
૧૧૮, ૧૬૨ 

ભોજરાજજી-ઝાલા (શિયાણી) ૧૨૮ 

ભોાજરાજ-ઝાલા (હળવદ) ૧૬૪ * 

જે।જરાજ ૧ લે1-પુરમાર (મૂળી) ૧૩૨ 
--ર જે-પરમાર (મૂળી) ૧૩૩, 

૧૬૬ 

ભોજરાજજી-વાટેર (આખા) ૧૩૯ 

“ભોજ અને લીલાવતી? ૩૧૪ 

ભોજે સુરતી ૩૧૨ 

“ભ્રમરગીતા' (નાની-મોટી) ૩૧૦ 

“મઆસીરે જહાાંગીરી' ૩ 

“મઆસીરે રહીમી' ર 

મઅમૂરી ૯ 

મકનદાસ ૧૪૯ 

મકબૂલ આલમ (અખ્દુલ અઝીઝખાન) 
૧૧૧ 

મકસુદપુર ૪૧૬ 

મક ૧૩, ૩૯, ૪૪, પ૦, ૨૬૦% 
ર૬૪, 2૬૮, ૩૩૦ 

મગતલાલ વખતયદ ૪૪ર - 

“સમજમઉલ્‌ અખખાર ૪ . 

સ્જમૂદારું મજુલાલ ૨, ૪૮%, ૪૯૩ 

મહ્લીપટ્ટમ ૫૦૩ 

“સણિકુડદીપ' ર૯૩ 

“ખાતેસાર| ૪૮૭ 

છ-૬-ડછ 


[ ૫૭૪: 


મચુર્‌! ૧૩, ૭૧, ૩૦૯: ૩૬૬ 
“મથુરાલીલા' ૩૦૮, ૩૧૧ 

મદન ૩૮૯ 

મદનગે।પાળ ૯૨, ૯૩, ૨૪૬, ર૭૩ 
“મદનમોહનાની વાર્તા' ૩૧૪ 
“સદાલસા આખ્યાન ૩૧૦ 

મદીન! ૨૬૦ 

મધુસૂદન ૩૦૭ 

મતોદરદાસ ૩૦૬ 

મલકોજ ૧૪૯ 

મલબાર ર૬૪, ર૬૫ 

મલાયા રદૃપ 

મલિક અંબર ૫૩ 

મલિક ગોપી ૪૯૭ 

મલિકવાહશ ૧૭ 


મલેકખાન ૧૫૫ 

મલેક તાજખાન ૧૩૧ * 

મક્ષ ૧૩૯ 

મલ્હારરાવ હેોહ્કર ૧૪૬, ૧૫૭, 
૪૧૯ 


મહમદ અખુલ મજદ, સૈયદ ૩૨૬ 
મહમદ એદુસ ૪૪૭ 

મહમદ મકખૂલ આલમ, સૈયદ ૩૨૫: 
મહમદનગર ૩૨૧ 


મહેમદશ્રાહ ( મહમૂદ બગડે! ) ૩૧, 
૪૫ટ 


મહમૂદ ગજની ૪૩૪ 
મહમૂદ ૧ લે।!-ખેગડે ૬૪, ૧૩૯, 


૧૪૫, ૧૪૬, ૧૪૮, ૧૬૮,” 
ર૩૨, ૨૩૮, ૨૭૮, ૩૫૨, 
કઝ્હહ, ૪૦૩, ૪૦૫, ૪૧૨, ૪૩૫ 


૧૬૭૮ ] મૃશ્રણ કાઉ 


મહમૂદ ૩ જે ૨૭૮ 
મહમૂદાબાદ (ચાંપાનેર) ૪૦૫, ૪૦૬ 
સહુમૂદી ૧૫૩ 
ભહમ્મદ હાદી 3 
ભહાકુ'વરખા ૪૩૩, ૪૬૭ 
સહાદેવ ૨૯૨, ૩૦૧ 
મહાખતખાન ૭૩, ૭૪, ૧૩૦, ૧૭૬ 
મહાવદાસ ૧૯, ૩૦૯, ૩$૪ 
જહાવીરસ્તુતિ' ૨૯૪ 
“મહિમે।દ્યાવજય' ૩૦૧ 
“મહિરાવણુનું આખ્યાત' ૩૦૭ 
મદિસા ૩૦૩ 
મહોપાલદેવ ૧૩૩ 
મહુધા ૮૮, ૧૭૮ 
મહુવા ૪૨૪ 
મહેતા, નાનાલાલ ૪૮૯, ૪૯૩ 
મહેદવિયા પ્રિરકા ૩૭૮ 
મહેદ્વી પથ ૧૫૫ 
મહેમદાવાદ ૩૫, ૩૬, ૪૭, પદ્‌, 
૮૮) ૧૭૮), ૩૦૫૦ ૩૧૪, 
૪૦૦, ૪૧૧ 
--ભમરિયે। કૂવો ૪૧૧ 
મહેરઅલીખાન હ૧, ૯$, ૯૭ 
મહેરજ દરવૂર્‌ ૨૩૯, ૩૮૬, ૩૮૭ 


 શહેરામણુજી ૧ લો ૧૨૩, ૧૨૪ 
રને ૧૨૪ 


સહેસાણુા। ૭, ૨૮6, ૩૯૦# ૪૪૩ 
સહેબતખાત છ, ૧૧૨ 
મ'સૂઈબ્ત અકબર ૩૨૫ 
માલિક, પરમાર ૧૩૫ 
“સત્રાંશરોમશિ' ૨૯૪ 

“સૂહલધ્ૂ કાવ્ય' ૩૬૦ 


માણુસિચે! ૧૪૦ 

માણિકયચ"સૂરિ ૩૧૭ 

માણેક-વાધેરે! ૧૩૯ 

માણેકચદ ૬૮, ૬૯, ૩૭૫ 

માતર્‌ ૪૦૭, ૪૮૫, ૪૮૬, ૪૮૮૦ 
૪૯૧, ૫૦૩ 

માથક ૧૩૦ 

માધવ ૩૧૦ 

માધવ રુજરાતી ૪૮૩ 

સાધવદાસ, કાયસ્થ ૩૦૯ 

માધવંદાશ, નાગર ૩૨૨ 


માધવપુર-ધેડ ૧૨૦, ૧૨૭, 3૬૫, 
૩૬૮, ૪૨૪ 


માધવરાવ પડેત ૧૪૯ 
માધવસિ'હજી ૧૩૦ 
માનમુશલ ૧૮ 
માનખેતરા ૪૨૨ 
માતજ ૧૬૫ 


. માતવિજયગણિ ૩૦૨ 


માતસિ'હ, આચાર્ય ૩૭૪ 
માનસિ'હુ-ખીચી ચોહાણુ (બારિયા!) 
૧૪૬ 
માર્તાસહજી-ઝાલા (વાંકાનેર) ૧૨૯, 
' કદ્પ 
માતસિહ-ખીચી (હળવદ) ૧૨૭ 
માતસિ'હુ-પરમાર (દાંતા) ૧૩૪ 
માનસિ'હ મોરે ૧૭૮ 
માતશિ'હ-સોલ' કી (લુણાવાડા) ૧૪૭ 
“મામેરું” (કૃષ્ણદાસ ફત) ૩૦૬ 
“મામેરું” (પ્રેમાત'દ ફત) ૩૧૦ 
મારવાડ ૭૬: ૭૯, ૮૧, ૮૨, ૧૨૦૧, 
૧૩૮, ૧૪૬, ૧૫૫૦ ૨૪૪ 


રાખ્સુથિ 


માર્ટિન આઢફેન્સે।-દ-મેલે ૫૧ 
માર્તાબાન ર૨૬૪ 

માલદીવ ૨૪ 

માલદે રાજા (જેધપુર) ૨૯૨ 
'શાલરેવ ચોહાણુ (જલેરર) ૧૫૪ 


સાલપુર ૧૦, રર૪, ૨૨૫, ૨૪૦, 
રદૃછ, ૩૦૨ 

-મારલસ'હજી ૧૪૬ 

સાલે રાણા ૧૪૭ 

માસિધજ મેધજી ૩૭૨ 

“માસૂમ મુલીખાન ૯૮ 

મામૂમખાન ૧૨૪ 

'સૂમ લકારી, મીર ૪૬ 

-ાસૂમાબાદ ૧૨૪ 

'માહાર્વાસિ હ-પરમાર (સૂય) ૧૩૫ 

માહાર્વાસિ$-સેલલ'કી ( લુણાવાડા ) 
૧૪૭ 

માળવા ૧૮, ૩૪, ૩૫, ૩૯, ૪૭, 
૫૦, ૫૧; ૫૩, પછ, ૬૬, ૬૮, 
૯૯) 1૧૦1, ૧૪૭, ૧૮૦, 
૧૬૨, ૨૦૩; ૨૦૬; ૩૨૦ 

માળિયા (મિયાણી) ૧૨૫, ૧૬૨, 
૧૬૫ 

માંગરોળ હ; ૮, ૧૪, ૪૫, ૪૯, 
૭૯, ૧૨૬, ૧૫૪, ૧૮૭, 
ર૬૬, ૩૧૫, ૩3૧૯, ૩૫૬, 
૩3૬૮), ૪૨૨, ૪૩૭ 

માંડલ ૨૯૦ 

માંડવગઢ ૧૫ 

માંડવા (જૂના-નવા, 1જ. વડેદરા) ૧૪૬ 

માંડવા (જિ. મહેસાણા) ૫૩ 


[ પ૭૯€ 


માંડવા (તા, કપડવણુજ) 
--ફૂવે। ૪૧૧ 

માંડવી ર૬, ૧૩૭, ૩૫૮, ૪૨૩, ૪૨૯, 
--સુ'દરવર મદિર ૪૬૯ 

માંડૂ પપ, ૫૮ 

મિડલ્ટત, હેત્રી ૧૭૧ 

મિત્રસેન ત્રિવેદી ૨૫૧ 

મિયાત ૪૪૮ 

“મિરઆતુલૂ હિ'દ' ૬, ૩૨૯ 

મિરાત-ઉલૂ-હુરન' ૩ર 

'મિરાતે અહેમદી' ૬, ૭, ૨૪, ૪૩, 
૫૩, ૬૪, ૬&, ૭૪, ૭૮, 
૮$, ૮૯૬, ૯ર, €$# ૧૦૪૭, 
૧૬૧, ૧૪૮, ૨૦૦, ૨૪૪, 
૨૪૫, ર૫૦, રેપર, રેદહ, 
૨૭૦, રેછ૩-૨૭૪, ૩૨૪-૩૨૬, 
૩૬૮-૩૭૦ ૩૮૩, ૩૯૧, ૩૯૨, 
૩૯૯, ૪૦૦% ૪૦૫, ૪૦૬, 
૪૦૯), ૪૨૪, ૪રપ, ૪૩૪, 
૪૩૯, ૪૨૭ 

વમરાતે એહમદીની પુરવણી' દ 


“મરાતે સિક'દરી' ૨, ૩૨૪, ૩૨૫, 
૪વ૯ 

મીઠાલાલ ૩૨૪ 

મીંડું મહારાજ ૩૧૫, ૩૬૩, ૩૬૪ 

મીરખાન ૩૭ 

મીર્ઝાખાન (અખ્કૂર્‌ રરીમખાનત) ૪૭ 

મીરાં ૩૬૪ 

સુઆઝમપુર ૮૧ 

મુપ્રઝ-ઉલ્‌-મુહ્કક ર૭૪ 

મુકરબખાન ૫૪, ૫૫, ૧૯૯ 


"૧૮૨ ] સુષણ કાસ 


મુક્તિસાગર ઉપાષ્યાય ૧૬ 

મુકુદ 3૧૨ ““ 

સુકે'દરાય '૩૨૧ 

મુખતારખાન ૭૮ 

'મુખ્તસર તારીખે મુજરાત' ૫ 

મુનદિદખાન ૩3૫, ૩૪ * 

મુજાહિદ્ખાન ૧ લે (મુઝા મલેક) 
૧૫૫ દિ 

મુજહિદખાત ૨ જે ૧૫૫, ૧૫૬*- 

મુઝરૂફરખાન ૧૪૯ “ : 

ગુઝરફરશાહ ર જે ૩૩, ૩૪, ૨૭૮ 

મુઝમર્રશાઇઉં 3 જ ૩૬, ૩૭, ૪૦, 
૪ર, ૪૬-૫૦, પર્‌, ૮૬, 


* -૧૧૭, ૧૧૭ ૧૨૦, 1૧2૨, 
૧૩૯, ૧૪૮,. ૪૪૪ 


મુઝરસ્રશાહ ગુજરાતી, સુલતાન રછદૃ 

સુઝફૂફરહુસેત ૪૪ 

મુઝા મલેક (મુઝાહિદખાત ૧ લે) 
૧૫૫ 

સૃતામદખાન ર૪, ૬૯ 

મુતશી, ઠાકેરર ૬ 

મુનશી, હિરમ ૪ 

'મુન્તખખ્ુત્‌ તવારીખ' ૧, ર, ૪ 

“મુન્લખ્ષુલૂ લુબાબ' ૩ 

જન-્તાખખ ઉત્‌ તવારીખ' ૩૨૦ 

મુફ્તઉદ્દીન ૧૫૧ 

સુદૂતખીરખાન (મે।ામીનખાન ૨ જે) 


૧૧૦, ૬1૧, ૧૫૯, ૧૬૦, 
૮૬ કમ 


સુમારક બુખારી સૈયદ ૩૨૫ 
મુબારિઝખાન ખાભી હટ 
મુમતાઝ મઠુલ ૬૦ ' 


મુરાદખક્ષ ૪, ૨૪, ર૫, ૫૦, ૬૪-- 
૬૯, ૭૧, છર, ૧૫૩, ર૨૧, 
ર૨૭, ૨૩૦-૨૩૨, ૨૬૪, 
જછરે, ૩૫૫, ડછપ 

મુરારિ કવિ ૩૦૮, ૩૬૨ 

સૃરાવજદ્ન ૬૮ 

મૃતઝાખાત ૪૧૫ મ 

મૃત'ઝાખાન બુખારી પર, ૮૬ ,' ૩૫૪,. 
૪૪૬, ૪૪૪ 

મૃલતાન ૭૦, ર૨૩૭ 

'મુલફૂઝે કબીર? કર 

મુહમ્મદ અકબર ર જો ૧૦, ૧૧, 
૨૨૩, ર૩૭, ૨૩2૯ 

મુહમ્મદ અંકરામ કાઝી ૮૧, ૨૬૧, 
'જુપર 

મૃદુમ્મદ અનવરખાંત બાબી ૪૫૪ 

મુહમ્મદ અમીનખાત છદ્‌-૪૮, ૧૪૨,. 
૪૧૮, ૪૪૯ 

મુદમ્મદ અમીન મશ્ટેદી ૩૫૫ 

મુહમ્મદ અલી ૪, €૨, ૧૦૪, ૪૧૪, 
૪૫૪ 

મુહમ્મદ આઝમ ૮૪ 

મુહમ્મદ કાસીમ દ્િરિશ્તા ૩ 

મુહમ્મદ કાસીમ બત અખદુર્‌ 
રહેમાન પ 

મુહમ્મદ કાસીમ, સરદાર ૮હ 

મુહમ્મદખાત ૩૯, €૧, ૯૯, ૧૧૨, 
૧૬૧, ૧૭૮, ર૨દેહ 

મુહમ્મદ ઝહીદબેગ ૬૮ . 

મુહમ્મદ જોનપુરી ૬૪ 

મુદુમ્મદ ઝમાત મીરકા ૩૫ 


"મુહમ્મદ ઝહીદ ખેગ -૨૬૭ 

મુહમ્મદ-નજમ-ધ-્સની ૧૦૫ 

મુહમ્મદ નિઝામુદ્દીનખાન ૩ર૭, ૪૫૨ 

“સૃહમ્મદ નૂરુદદીન ૩૨૬ 

મુહમ્મદ ફરાંઝેલ ૩૩૦ 

મુહમ્મદ ફરુખશ્ચિયર ૨૪ 

“મુહમ્મદ બષીર ૬૧ 

મુહમ્મદ બહલે।લ શેરવાની ૭૭, ૧૪૨ 

“મૃહુમ્મદ બહાદુર બાબી હટ 

મુહમ્મદ બિન હેદર્‌ નરાકી હ 

મુહમ્મદ બીદર બખ્ત ૮૪, ૮૫ 

“મુહમ્મદ ખેમખાન ૮૪, ૮૮-૯૧ 

મુહમ્મદ મુઆઝમ ૮૯ 

મુહમ્મદ મુભારિઝ ૮૦ 

'મુહુમદ મોઅઝીમ ૩૨૦ 

મુહમ્મદ રરી ર૪, ૪૫૬ 

મુહમ્મદ લતીફ ભરૂચો ૬,૩૨૮ 

“મુહુમ્મદશાહ (મુવલ) ૬, ૧૦, ર૪, 
૯૯, ૧૧૨, ૧૨૪, રરર, 
રેરે૮-૨૩૩, ર૩૫, ૨૪૧, 


૨૭૦, ૨૪૭૩, ર૨૮૩, રરપ, 
૪૪ 


'સુહમ્મદ શેખ ૩૩૦ 

_સુહમ્મદ સલિહ કમ્મુ ૩ 

મુહમ્મદ સલિહ મુખારી ૨૫૪ 

મુહમ્મદ સાફીખાન ૫૫,૫૯, ૪૦૭ 

સુહમ્મદ સાલેહ (પીરવાળ1) ૩૨૯ 

સુહમ્મદશાહે હ, પીર ૩૨૮ 

મુહમ્મદ હસન (અલી મુહુમ્મદખાન) 
૩૨૪ 

મુહમ્મદ હાદી ૩ ર 

“સહુમ્મદ હાદી-કામવરખાત. ૪ 


ક 


શખબ્દસૂચિ 


[ ૫૮૬ 


સુહમ્મદ હાશોમખાન ૭૫ 

મુહમ્મદ હુસેત ૩૯-૪૧ 
મુહૃમ્મદાબાદ (ચાંપાતેર) ૩૫, ૧૨૮ 
'મુઠ્ઠત' ગણુપતિ' ૩૦૨ 

“મૃદ્ત દીપક' ૩૦૧ 


મુજપુર્‌ ૭, ૧૧૩, ૧૫૦, ૧૫૩, 
૧૫૪, ૧૮૮, ૩૬૯, ૪૨૫, 
૪ર્હ 

મુદ્રા ૧૧૮, ૧૧૯ 

સુબઈ ૧૯, ૧૩૪, ર૨૮, ૨૮૨, 
ર૨૮૩, ૩૨૯, ૩૮૯, ૫૦૪ 

--પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ 
૪૯૧ 

મૂલજી ભટ્ટ ૩૧૫ 

મૂલદેવ ૧૪૭ 

મૂલરાજ ૧૩૮ 

મૂસા સુદ્દાગ ૪૫૦ 

મૂળ ગોામતા ૩૬૫ 

મૂળ કારકા ૩૬૮, ૪૨૪ 

મૂછીરાજ સોલકી ૧૪૭ 

મૂળી ર૧, ૨૨, ૧૩૨,૧૩૩, ૧૬૬, 
૪૨૩ 

મૂજેજ ૧૩૩ 

મેગલ ૩૦૪ 

મેઘજી ૧૧૮ 

“મેઘદૂત' (સસ્કૂત) ૨૮૭, ૨૯૬, 
ર૭, ૩૦૦, ૩૦૩, ૪૮૭ 

“ેઘદૂત સમસ્યા લેખ' ૧૮, ૩૦૦ 

મેધપાલજી ૧૨૮ 

મેઘધસજ ૧૩૩ 

મેધાવેજય ઉપાધ્યાય ૧૫, ૧૮, ૩૦૦ 


૫૮૨] મુથક ફાલ 


મેડતા ૨૯૧ “મોસાળાચરિત્ર' ૩૧૦ 
મેથ્વાલ્ડ ૧૯૪ મોાહતસી ૧૪૯ 
મેદાનશ્રાહું ૫૦૦ મોહુત ૧૪૫, ૧૪૬ 
મેતુરસી ૫૦૬ મોહનદાસ પારેખ ૫૦૦ 
મેન્ડેલ્સ્લો ૬૨, ૮૬, ૧૭૦, રપપ, મોહરાજ ૧૩૮ 
ર૬૪, ર૬૭, ર૨૭૯, ૪૦૮, મોલ્યુદ્દીન ૧૫૦ 
૪૪૦, ૪૯૪, ૫૦૦ મોતમદખાત ૩ 
મેરવાડા ૧૫૩ “ોસલપવ” ૩૦૬ 
મેરામણુ ૧૨૨ યયેશ્રર ૩૧૧ 
મેરુજી ૧૩૨ યમન ૨૬૦ 
મેરૂવિજય ૩૦ર્‌ યશવતરાવ ૧૦૬, ૧૮૩, ૧૮૬ 
મેવાડ ૩૪, ૧૪૩, ૩૬૬ યશ્ચસ્વત્સાગર મુનિ ૩૦૧ 
મેહરી ટર્‌૭ : “યશે।ધરાચરિત્ર' ર૮૯ 
મોઓઆંંઝમખેગ ૧૧૮ “શેરા પદદતિ' ૩૦૧ 
મોખડાજી ૧૩૭ યરશૈવિજયજ ૧૬, રહહ, ૩૧૮ 
મોડજી ૧૨૩ યાસિકનાય ર૯૦ 
મોડાસા છ, ૪૫, ૧૪૩-૧૪૫ યાદૃગાર્‌ નઝીર મીરઝા ૩૫ 
મોમિનખાન દહેલમી (ફોજદાર) હર, યાલ્યા હ 
૧૦૧, ૧૦૫, ૧૫૭, ૧૭૯ “યુદ્કાંડ' ૩૦૭ 
મોમિનખાન ૧ લે! (ન્નફર નજમસુ- યુરોપ ૫૦૩ 
દૌલા) ૯, ૧૦૮, ૫૦૯, ૧૧૧, યૂસુષ્ખાત મલેક ૧૫૪, ૧૫૫: 
૧૨૨, ૧૫૧, ૧૫૮, ૧૮૩- યૂસુર્‌ બિન સુલેમાન ૩૮૨ 
૧૮૬, ૪૫૪% ૪૫૫ “ેોગવાસિષ્ડુ' ૩૦૬ 
મોમિનખાન ૨ ને, ૧૧૨-૧૧૫, 'ોગવિશ્રિકા-વિવરણુ' ૩૦૦. 
૧૬૦, ૧૬૧, ૧૮૯ જોગશ્ારે' ર૯૬, ૩૧૭ 
'મોરધ્વજ-આખ્યાન' ૩૦૮ રખીદાસ પટેલ ૩૧૪ 
મોરબી ૪૯, ૧૧૮, ૧૨૫, ૧૨૮, રુ ૧૧૪ 
૧૩૦, ૧૩૧, ૧૫૩, ૧૬ઢ, રધુનાથદાસ દીવાન ૯પ, ૧૦૧, ર૫૦, 
૩૬૫, ૪૦૪ રેપર, ૩૫૬ 
મોલકરણુ ૧૪૭ સુતાથરાવ (રાધેબા) ૧૧૩, ૧૪૫, 


મોલ્યુફાસ ૨૬૪ ૧૫૪, ૧૬૦, ૧૮૮, ૧૮૯, ૩૨૪ 


સખ્કસૂ(શિ [૫૮૩ 


રધુતાથ વૈષ્યુવ ૩૧૪ 

શ્ધુરામ કવિ ર્હર 

રધુરામ દીક્ષિત ૩૧૩ 

“રધુતશકાવ્ય' ર૮૭, ૨૯૧, ૨૯૨, 
૨૯૬, ૩૦૩ 

રધુવીરસિ હજ, ડે, ૨૬૨ 

રણુછેડજ અમરજી પ 

રશ્રછોડદાસ ૧૨૭ 

રણછોડ ભક્ત ૩૧૩ 

“ણછેડેજને! શલેકે' ૩૧૪ 

ર્ખુમલજી, શ#4મ જાડેન્ન (નેવાનગર) 
૭ર, ૧૨૧ 

રણમલજ-જડે” (રાજકે।ટ) ૧૨૪ 

રણુમલજ કશુબી દેસાઈ (પાટડી) ૧૪૯ 

રણુમહ્લ-ઝાલા ૧૬૪ 

“રણુમલ્લ ૭૬' ૩૧૬ 

(રણુયસુ' ૩૧૦ 

રણુવીર ૧૬૪ 

રણાસષણું ૧૪૨-૧૪૪ 

રતનજી ૧ લે।-પર્‌માર (મૂળી) ૧૩૩ 

રતનજી ૧ લે-ગૂહિલ (શહેર) ૧૩૫ 

રતનજી ર જે ગૃહિલ ( શિહોર ) 
૧૩૩, ૧૩૬ 
--૩જને ૧૩૩ 

રતનજી કવિ ૩૧૦ 

રતનપુર ૮૪ * 

રતનસિંહ ૧ લે।-પરમાર (સૂ) ૧૩૫ 
--ર જે-પરમાર (સુ'થ) ૧૩૫ 

ર્તતસિહ ભંડારી ૧૦૫-૧૦૭, ૧૫૦, 
૧૫૯, ૧૮૨-૧૮૫, ૩૯૩ 

રતનચદ્ર્ગાણ ૨૯૫ 


રત્નાગિરિ ૨૩૫ 

શત્નાજી ૧૨૧ 

રત્નેશ્રર ૩૧૨, ૩૬ર્‌ 

રફી-ઉદ-દર'નત €૬, ૯૭ ૨૨૨, ૨૨૮, 
૨૨૯, ૨૩૧ 

રટ્રી-ઉદૂ-દૌલા (શાહજહાં ર જે) ૯૭, 
જરર, ૨૩૧, ર૨૩૩ 

શવપાળ ૧૩૩ 

રવિવર્ધનગશિ ૩૦૧ 

રવિસાગર મુનિ ૨૯૦ 

રવે।જ-તડૅન્ન (કચ્છ) ૧૧૮, ૧૨૫, 
૧૬૨%, ૧૬૫ 

*ર્સમ'જરી' ૩૦૪ 

'ર્સાસિ ધુ' ૩૬૭ 

'“રસાલય' ૩૬૭ 

“રસિકગીતા' ૩૬૭ 

“રસૂલનમર' છછ 

રહમતખાન ૨૪, ૭૦-૭૨ 

“રગસાગરનેમિષ્રાગ્રું' ૩૧૭ 

રગોાજી ૧૦૮-૧૧૧, ૧૫૧, ૧૫૯, 
૧૬૦, ૧૮૪-૧ટ૬્‌ 

રાઈટ, નેહ્સત ૨૩૭, ૨૪૧ 

રા'ખેગાર-ચૂડાસમા ૧૩૬, ૧૩૭ 

રાધવરાણુસિ'હે (વાધસિ'ઠ) ૧૪૭ 

રાધે!બા-જુએ રધુનાથરાવ. 

રાજકોટ ૪૬, ૧૨૩, ૨૩૫ 

રાજધર ૧૬૪ 

રાજતગર (અમદાવાદ) ર૯૩, ૧૬૯૯, 
૩૦૧, ગચફટ 

૨।જપીપળા ૪૬, ૪૭, પડ, ૬૧, 
૧૩૭, ૧૩૮, ૧૫૩, ૧૭૮, 
રપ, ૩૬૮, ૪૦૭, ૪૨૪ 


૫૮૪] સુઘ મલ 


રાજપુર ર૩૫, ૨૯૮ 
રાજપૃતાનાં ઢર્‌ ૦ 
૨।જપ્રશ્ષીય-સૃત્ર' ૪૮૮ 
૨1જબાઈતી ફબર ૩૫૨ 

રાજબા વાધેલી ૧૧૯ 
રાજવિજયગણિ ૩૦૨ 
ર1જસાગરમુરિ ૧૬, ૩૯૯, ૪૯૨. 
“રાજસાગરમરૂરિ નર્વાસુરાસ' ન 
રજસિધજી ૧૬૩ 

રાજસિડ ૭૬ 

૨1જસી;॥પુર ૧૬૪, ૪૨૩ 
“રાજસે।ઉાવલી' ૪ 

રાજસ્થાન શોલી ૪૮૩, ૪૯૦ 
રાજિમતી ૩૧૬, ૩૧૪ 
રાજિયા ૨૬૮, ૩૭૦, ૪૨૬ 


રાજ્‌, સૈયદ ૬૪, ૬૫, ૧૫૫, ૩૭૮, 
૩૮૩ 


રાજેજી ૧૨૯, ૧૩૦, ૧૬૫ 

રાઠોડ વ'શ્ન ૧૪૦-૧૪૫ 

રાણપુર ૨૫, ૬૨, ૧૩૧,૧૩૨, ૩૫૪, 
૩૭૦, ૪બ્છ 

રાણાસુત ૩૦ 

રાણીગામ ૧૩૭ 

રાણીપ ૩૭૦૫ 
૧૫૩, ૧૫૪, ૧૮૮* ર૪૭૪. 
રે૯છ, ૪ૈબ્છ 

૨ાધાજનુ રૂસણુ' ૩૧૪ 

રાધાનો ગરખે' ૩૧૪ 

રાધાઠરણુ' ૩૦૭ 3 

રાપર ૧૧૯ 

રામકૃષ્યુ દેવ? ૩૦૩ 

“ામયરિત' રર 


રામજી, બાાઠાણુ ૨૪૯ 

શામજી પરમાર ૧૩૨, ૧૬૬ 

રામદાસ-ડણુભી દેસાઈ (પાંટડી) ૧૪૯ 

રામદાસ ર1ન્ન ૪૮૬ 

રામદાસસુત ૩૦૫ 

રામદેવજી ૪ થો-જેઠવા ૧૨૬ 

રામદૅવ-પરમાર (દાંતા) ૧૩૩ 

રામ ર્‌ાન્ન-સિસોાદ્યા ૧૪૮ 

રામદેવ ૧ લે! સિસોદિયા (ધરમપુર) 
૧૪૮ 

રામદેવ ર૨ જે સિસોદિયા (ધરમપુર) 
૧૪૮, ૧૪૯, ૧૬૭ 

રાભનગર (ધરમપુર) ૪૪, પડ, ૧૪૮, 
૧૬૭, ૧૯૩ 

રામપર ૨૬ 

રામભક્ત ૩૦૬ 

રાજરામ-ખત્રપતિ (સતારા) ૧૭૭ 

રાર્માવિજય ર૯૮, ૨૯૯ 

રામસિ'હ-ખીચી ચોઠાણુ ૧૪૬ 

રામસિ હુ-પરમાર (મૂળી) ૧૩૩ 

રામસિહ-પરમાર (સૂ'થ) ૧૩૫ 

રામસિ'$ માલમ ૧૧૯, ર૭૦, ૪૭૯ 

રામાયણુ ૩૦૭, ૪૯૨, 

રા'માંડલિક ૧૩૬, ૧૩૯ 

રાયગઢ ૧૪૫ 

રાયણુ ૪૨૩, ૪૨૯ 

રાયધણૂજી ૧ લે।-(કચ્છ રાવ) ૧૧૮, 
૧૨૫, ૧૬૫ 

રામધર-ખીચી ચોહાણ (બારિયા) 
૧૪૬ 

રાયધર્‌-ઝાલા (હળવદ) ૧૧૪ 

રાયતારાયણુ 2૪૬ 


રસા. [૫૮૫ 


“રાયબિદ્રાવન ૪ 

:રાયભાણુ ૧૪૮ 

-રાયમાગઢ ૧૧૯ 

“રાયસંગજ-જમ (નવાનગર) ૧૧૮ 

રાયસ'ઘજી-ઝાલા (વાંકાનેર) ૧૬૫ 

ઃરાયસિ'હ-ખીચી ચોહાણુ (બારિયા) 
૧૪૬ 

'રાયસિહ ૧ લે-જમ (નવાનગર) 
૭ર્‌, ૭૩ 

રાયસિહ્ઠજ ૧ લે-ઝાલા (હળવદ) 
૧ર૭ 

રાય સ'ધજ ર જે-ઝાલા (હળવદ) ૧ ૬૪ 

*રાયસિડ્ંછ ર૨ જે-ઝાલા (હળવદ) 
૨૬, ૧૨૮ 

“રાયસિહજ ૧ લે! ઝાલા (વાંકાનેર) ૧૨૯ 

'રાર્યાસંડ ર્‌ શે-જામ્‌ નવાનગર ૧૨૧ 

"રાયસિ'હુજ-ઝાલા (ચૂડા) ૧૩૨ 

રાર્યાસ'$-પરમાર (મૂળી) ૧૩૩ 

-રાર્યાસ હ-રાઠોડ (ઈડર) ૧૦૭, ૧૪૪, 
૧૪૫ 

'રાયસાલ ૧૩૮ 

'“્ાવણુ-મ'દોદરી સ'વાદ' ૩૧૪ 

“૨વલ ૧૬૩ 

રાવલ, રવિશ'કર ૪૯૨ 

રાવળ, જમ ૧૨૨, ૪૩૮ 

'રાસપ ચાધ્યાયી' ૩૦૫ 

“રાસવર્ણુન' ૩૧૩ 

રાંદેર ૧૭૦, ૨૭૮, ૪૯૫ 

રરણીમામ રર 

 '“[રર્‌સાલએ કઝીલતે ઇલ્મ' રર્‌"૭ 

'રિસાલએ હામિદિયા' ૩૩૦ 

રીદ, ખેરન વૈન ૪૨૦ 


રીખ ૧૨૩ 

રીબડા ૧૨૩ 

“રુફ્માંગદ આખ્યાને' ૩૦૬ 

રુફૂામિણી ૩૬૩ 

“રફામિણી-વિવાહ' કૃખ્સાદાસફત ે, 
૩૦૬ 

“રુફૂમિણી-વિવાદ' (ગોવિ'દરામફત) 
૩૦૭ 

“રુફ્મિણી-વિવાહુ' (ધનજીફૂત) ૩૧૧ 

“રફ્મિણીહરણુ' (દેવીદાસ ગાંધર્વ કૃત) 

"૩૦૬ 

રુફુમિણીડરણુ' (પ્રેમાન દૂત) ૩૧ * 

રુફૂમિણીહરણુ' (ફૂઢફત)ે ૨૦૫ 

'ઝુફમિણીહરણુ' (શેધજીકૂત) ૩૦૫. 

(રુરામિણીહરણુ' (હર્રામકૃત) ૩૦૭ 

૩4% ૯ 

રુસ્તમઅલીખાત ઉમરાવ ૧૦૧, ૧૦૭ 
૧૭૯, ૧૮૦, ૨૮૩ 

“રુસ્તમકુલીને! શલેકે!' ૧૯ 

રુસ્તમખાન નાયભ પછ, ૪૧૬ 

“રુસ્તમ બકાદુરને પવાડે!' ૩૮૪ 

રુસ્તમ માણૅક ૩૮૭, ૩૯૫ 

““પકમાલા' ૨૯૧ 

સપચદ પ૪ 

'સપચ દકુ વરરાસ' ૩૧૮ 

સપ૫જ સ'ધવી ૪૨૩, ૪૩૧ 

ઝ્પશ્રી .૫૪ 

“સપસુદરફેથા' ૩૧૦ 

“સપસેનચરિત્ર' ર૦ 

સૂપાલ ૧૯, ૩૦૪ 

સ્મ ૩૮ 


૫૮? ] સુથલ કાલ 


સ્મ, મોક્ષાના ૩૨૫ 

સ્મીખાન ૩૫ 

જ્હુહ્લા ભરૂચી, મીર ૩ર્‌૮ 

સ્હુલ્લા સાની ૩૨૮ 

“૨ેવ'તગિરિરાસુ' ૩૧૬ 

ઉવાખ ડ' ૩૧૪ 

રેવાશ્રકર પરવારી ૩૨૩ 

રેવિસ્ટન વાન ૧૬૯ 

શવિગ્ટન ૬૮ 

રા, સર ટૉમસ ૫૪-૫૬, ૧૬૯, 
૧૭૧, ૧૯૯૬, ર૨૫૬, ર્‌છહ, 
૪૦૧, ૪૯૭ 

રશન અખ્તર હૃ 

રાહિણીપુર્‌ ૨૯૭ 

રા હિણેમકધાતક' ૨૯૧ 

રાહે 
“-વાવ ૪૧૦ 

“ોઝાતે ગ્રાહીવા' ૩૨૬ 

લક્ષ્મણુદેવ-પરમાંર (દાંતા) ૧૩૩ 

લક્દમણુદેવ-સિસે!દિયા (ધરમપુર) ૧૪૮ 

લક્ષ્મીચદર ૨૯૩ 

લદ્દમીદાસ ૩૦૫ 

લખતર ૧૨૪૭, ૧૩૦ ૧૩૧, ૩6૦ 

લખધીર્‌જ ૧ લે! ૧૩૨, ૧૩૩ 
--ર્‌ જે ૧૩૨, 

લખતો ૨૨૩ 
--મ્યુંઝ્યમ ર૩૭ 

લખપતજ- ડેક ( કચ્હ ) ૧૧૯, 
૧ર્‌૫, ર૨૬૯, ૨૧૪૦, ૩૦૪, 
૪૭૯ 

લખેો-ખાચર્‌ ૧૪૦ 


લધુ ચિત્રશૈલી ૪૮૩ 

“લઝઞ્ઝત ઉલ્ર હયાત' ૩૨૮ 

“હતાયફે શાહિયા' ૩૨૫ 

લખ્ધિચદ્ર્ગાશુ ૩૦૩ 

લમૂદરા ૩૬૯ 

લકા ૨૬૪ 

લડન ૧૭૩, ર૧૮, ૨૨૧, ર૨૨૩, 
૨૨૫-૨૨૮, રેડછ 

લાખોજ-નડેનન ( રાજકે। ટ ) ૧૨૪ 

લાખો ૧ લે! જામ જાડૅજં (તવાનગર)? 
૧૨૦, ૧૨૧, ૧૬૩ 

-રજે ૧૨૧, ૧૬૩ 

--૩ જે ૧૨૨ 

લાડી ૧૩૬, ૧૩૭, ૧૬૬, ૧૮૨,. 
૪૨૪ 

લાડવા ૪૩૭, ૪૩૮ 

લાડાલ ૨૮૯ 

ક્ષાભકીતિગણિ ૪૮૭ 

લાભ્વિજય મુનિ ૧૮, ૩૦૨ 

“લાલચદ્રી પદ્દતિ' ૩૦૩ 

લાલખાગ ર૫ 

લાવણ્યવિજયગણિ ૨૯૯ 

લ્રાહે।ર ૧૩, ૧૫, ૭૦, ૪૧, ૨૨૫: 
ર૩૭, ૨૩૮, ૩૭૩, ૪૯૯- 
૫૦૧ 

લિચર્લેન્ડ, જ્હેત ૧૦૩ 

“લિ'ગાતુશ્રાસત' ૨૯૩ 

લીમજી મહેરજી ૩૮૮ 

લીલિયા ૩૧૧ 

લીલે। ૩૦૪ 

લીખડી ૧૨૮, ૧૨૯, ૧૬૧ 


ટાખર્સાથિ [૫ષ૮૭- 


લુણાવાડા ૧૦૦, ૧૪૨, ૧૪૭ 

“લુખ્બુત્‌ તવારીખે હિ૬' ૪ 

લૃણુક્ણુંસર ગામ ૨૯૨ 

'લેખપદ્દતિ' ર૩ 

'લે!કપ્રકાશ્ર' ₹૯૭ 

ક્લોથર, હેત્રી ૧૦૭ 

લોદી વશ ૩૪ 

લોમાં ખુમાણ ૪૬, ૪૮, ૧૨૦, 
૧૩૫, ૧૩૭ 

લોડ હેત્રી રેવ. ૪૯૫, ૪૯૬ 

લોલિયાણુ! ૧૬ ૫ 

વખતસિ હ-ઝૂહિલ (ભાવનગર) ૩૦૩ 

વખતાસિ'હ મહારાનન (જનેધપુર) ૧૧૨ 

વખતસિ'$-સોલ'કી (લુશઞાવાડા) ૧૪૭ 

વધાસી ૪૮૫ 

વૃછઠરરાજ ૩૦૫ 

વાદિયા ૪૨૪ 

વાજિયા ૨૬૮, ૩૭૦, ૪૨૩, ૪૨૬ 

વજિદ્-ઉલૂ-મુહ્ક ૩૭ 

વજીરખાન (વઝીરખાન) ૪૧, ૪૪, 
૪૫, ૧૯૪ 

વજફુદ્દીન ગ્રાહ પરે, ૩૨૯, ૩૩૧, 
૪૪૬ 

વજીહુદ્દોન શેખ ૪૮૧ 

વજેપાર્લાસ'હજી ૧૩૧ 

વજેરાજજ-વાઢેર (અખા) ૧૩૯, 
૧૪૦, ૧૬૫ 

વજેરામ્‌ ૧૬૧ 

વજેસિંહ-ખીચી ચોદ્દાણુ (છોટાઉદેપુર) 

૧૪૫ 

વજેસિ ં-ખીચી ચોહાણુ (બારિયા) 

૧૪૬ 


વજ્સેતસૂરિ ૩૧૬ 

વટવા પદે, ૯૫; ૯૯; ૨૫૪ 

વડનગર ૯, ૪૧, ૭૬, ૮૦, ૧૦૩,. 
૧૧૩, ૧૫૪, ૧૫૬, ૧૮૦ .,. 
૧૮૮૪ ર૨૪૫, ર૨૪૮), ૨૬૯.,. 
૨૯૧, ૨૯૩, ૪૦૪, ૪₹૨૬,, 
૪૯૧ 

વડલી ૩૯૪ 

વડાલી ૧૪૩ 

વડૅ[દર।. (વડ8૬) ૧૭, ર૬, ૩૬, ૩૮,. 
૩૯, ૪૬, ૫૩, ૭૯, ૮૧,;. 
૮૫, ૬૯૨૧, ૯૪, ૧૦૬, ૧૩1૧,.. 
૧૪૩, ૧૪૮, ૧૫૦, ૧૫૪૭),.. 
૧૭૧, ૧૮૩, ૧૯૨, ૨ેરડ૩, 
ર૩છ, ૨૬૫, ર૨છછ, રે૯પ, 
૩૦૯-૩૧૧, ૩૧૩, ૩૧૫, 
૩૫૧, ૩૫૪, 3૫૭, ૩૬૨, ૩૬૧,. 
૩૯૭, ૪૦૩, ૪૦૪, ૪૧૯, 
૪૪૩-૪૪૫, ૪૮૫ 

ન્-આર ગૅલેરી ૪૯૧ 
--ખર્‌ોડા મ્યુઝિયમ ૪૭૧- 

૪૭૬, ૪૮૮, ૪૮૯ 

વઢવાણુ ૧૨૭-૧૩૨, ૧૬૫, ૩૬૦,. 
૪૯૧ 

વનવીરજ ૧૪૭ 

“તતેચટની વાર્તા' ૩૪૨ 


વરણુ। ૪૨૩ 

વરતેજ ૧૬ ૬ 

વર્સગ ૪૩૨ 

વરસિ'૬-કણુખી દેલ્ઞાઈ (પાટડી) ૧૪૯- 
વર્સિદે-ઝાલા (ધ્ાંગધા) ૧૬૪ 


 પ્ત૮] ગુધલ ફહ 


વરસે।જી ૧૩૦ 

વરાળ ૧૬૨. 

'વરીઆવ ૪૯૬, ૪૯૯ 

વધમાન (જામનગર) ૩૭૨, ૪૨૩ 

'વધમાન શાહુ (મુદ્રા) ૧૧૮ 

"વલસાડ ૩૮૭ 

“વલ'દાએ ૫, ૨$, ૧૬૮ 

“વલાસણું ૧૪૩ 

“વલીખાન ૪૦ 

“વલી ગુજરાતી ૩૩૦ 

'વહ્લભ ભટ્ટ ૩૧૨ 

"વલ્લભ ધોળા ૩૬૪ 

“વલ્લભ વિદ્યાનગર 

--સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી 

મ્યુઝિયમ ૪૭૪ 

““વ્લ્લભવેલ' ૧૯, ૩૦૮, ૩૬૭ 

““વહ્લભ્ાખ્યાન' ૧૯, ૩૦૪, ૩૬૭ 

“વહલ્લભાચાય ૧૯, ૩૦૪, ૩૦૮, ૩૩૪, 
૩3૬૫, ૩૬૭, 3૯૦, ૪૩૭ 

“વવાશણિયા ૧૨૫, ૧૬૨ 

વ્યસઈ ૫૧, ૧૧૦, ૧૪૦% ૧૮૫, ૨૬૪, 
૩૮૯, ૪૯૮ 

“ત્સતરાજ શ્રામુન વૃત્તિ' રહપ 

વસ'તરાય પુરબિયા ૧૨૫, ૧૫૨, ૧૫૩ 

'વસાવડે ૩૬૨, ૪૪૩ 

વસે। ૧૮૦ 

વસ્તુપાલ-તેજપાલ ર્‌ાસ પ ૩૧૬ 

“તહેરોજ ૧ લો ૧૨૮ 

---ર જે ૧૨૯, ૧૬૫ 
“વૃદીદાદ' ૩૮૮ ન 
“વાગડ ૧૨૫, ૧૩૧, ર૯૨. ., 


'તાગ્સટાલ કાર ર૯૭ 
વાધ-ખીચી ચોઠાણુ (માંડવા) ૧૪૭ 
વાધ-ઝાલા ૧૬૪ 
વાધ--૫રમાર્‌ (દતા) ૧૩૩ 
વાધજી-ખીચી ચૌહાણુ (નવા માંડવા) 
૧૪૭ 
વાઘજ-#ડેશ (ધોળ) ૧૨૩ 
વાધજ-પરમાર (મય) ૧૩૫ 
વાઘજી કવિ ૩૦૩ 
વાધજી સુનિ ૩૦૩ 
વાધસિ'6જી-ખીચી ચોહાણ ઊા 
માંડવા) ૧૪૬ 
વાઘસિ'હ-જુઓ રાબરવરાણુસિ'હ. 
વાધેલા ઠાકર ૧૪૯ 
વાધોડિયા ૪૮૫ 
વાજમસંર ૧૪૦ 
વાડજ 
--કાસ્મીરા મહાદેવ ૪૬૮, ૪૬૯ 
વાડાસિનોર ૧૫૧ 
વાડીપુર ૩૯૩ 
વાઢેર વ'શ ૧૩૮-૧૪૬ 
વાત્રક ૭૮, ૪૨૪ 
'વામતકયા' ૩૧૦ 
વાયડુ 
--વાવ ૪૧૧ 
વાલમમુવર ૧૩૬, ૧૩૭ 
“વાસવદત્તા ૨૮છ, ૨૯૫ 
“વાસિષ્ઠુસારગીતા' ૩૦૯ 
વાંકાતેર્‌ ૭૬, ૧૨૭-૧૩૧, ૧૬૨, 
ઉપ 
વાંસદા ૧૪૭, ૧૪૮, ૩૮૫ 


કામ્હસુથિ 


વાંસવાડાં પ૩, ૧૩૫, ૧૪૨, ૧૯૩ 


વિકમસી ૧૩૮ 

વિક્ર્માજત ૫૧, પર્‌, ૫૭, ૫૮, 
૪૧૬ 

વિકર્માસ'હ ૧૪૭ 


વિકરમાતજી ૪થે। ૧૨૬, ૧૬૭ 
પમે। ૧૨૭ 


“વિચાર્સત્તરી' ૪૮૫, ૪૮૬ -_ 

વિજયઆઓન દમૂરિ ૧૮, ર૯૭ 

વિજયટ્માસુરિ ૧૮ ' 

વિજયગણિ સ્હ૬ 

વિજયદાનસુરિ ૩૭૭ ્‌ 

વિજયદેવ્સારિ ૧૫, ૧૮, ૨૯૩) રદ૮, 
૩૪૧, ૩૭ર, ૪૩૦, ૪૭૦ 

“વિજયરેવસુરિપ્રબ'ધ' ૧૫ 

“તિજયદેવસૂરિમાહાત્મ્ય' ૧૫, ર૯૩ 

વિજયપાલ ૧૩૭ 

વિજયપ્રભસરિ ૧૫, ૧૭, ૧૮, ૨૯૭- 
૨૯૯, ૩૦૧, ૩૦૨, ૩છર 

“વિજયપ્ર્શાસ્તિ' ૧૫, ર ૮૯ 

વિજયભ્રદ્રમૂરિ ૩૧૭ 

વિજયરાજ ૧૩૩ 

વિજયરાય ભંડારી ૯૩ 

વિજ્યાસિ'હ્સારે ર૯૯ 

વિજયસેનસૂરિ ૧૩, ૧૫, ૨૮૯, 
૨૯૧, ૨૯૬, ૩૧૬, ૩૭૦-- 
૩૭૫, ૪૨૯૦» ૪૮૬ 

વિજયદષ* ૪૮૬ ઃ 

ગિજ્નપુર્‌ ૧૪, ૭૭, ૧૧૩, ૧૪૪, 
ઉપડ, ૧૫૪, ૧૫૪,.. ૧૮૮, 
ર૯૬, ર૯૭, ૩૦૬, 3૭૦% 
૪૦૪, ૪૪૩ ક મ 


“વિજ્તપ્તિત્રિવેણી' ૧૭ 


[ 'પ#ટક#-" 


વિટ્લતાથજી ૩૦૪, ૩૩૪, ૩૬ પ, ૩૬ ૬ : 
વિટ્લસિ'હ ૧૪૭ 
વરચિ'ગ્ટન, ઈકેોલસ પ૪ 
વિદ્યાપુર-જુઓ વિશ્નપુર. 
વિદ્યાબિજયજી ૧૧, ૨૮૯ 
“વેધાવિલાસપવાડું' ૩૧૭ - 
વિનયચદ્ર્યારિ ૩૧૪ - 
વિનયવધ નર્ઞાયુ ર૯૮ 


વિનયવિજય ઉપાષ્યાય ૧૭,. ૧૮;. 
ર૯૭, ૩૧૮ 


વિભાજી ૧૬૩ 

વિભીષષ્યુ ૪૯૨ 

વિભાજી ન્નમ ૧૧૯, ૧૨૩ 

વિમલ્#ીતિ ર૯૭ 

“વિમલપ્રબ ધ' ૩૧૬, ૩3૯ 

વિમલવસકી ૧૬૨ 

વિરમગામ ૬૬, ૧૦૭, ૧૦૯, ૧૧૦ - 

“વિરહગીતા' ૩૦૮ 

“વિરાટપવ” ૩૦૫, 3૧૭ 

“વિલાસલદરી' ૩૦૩ 

વિત્તિયમ્સ ૪૩૭ 

“વિંવાક# દરત? ર૯૬ 

તિવેકહુષ ઉષા"*્યાય ૧૪, ૨૪, ર્‌પ... 
259૧, ૩૭૨, ૩૭૪, ૪૮૬ 

વિશાલલોચન ૨૯૧ 

વિશ્રામ પ'ડિત ર૯૪ 

વિધરનાથ ૩૦૩ 

વિશ્રનાચ “જનની ૩૧૦ 

વિષ્ણુદાસ ૩૦૪ 

વિસોજી ૧૩૫, ૧૬૬% 

“વિસ્પદ ૩૮૮ 

વિરાદિ ૨૯૮ 

વિ'ઝાષ્દા ૪૬૭ 


"ચક૦ ] સુધઉ ફાલ 


/વિધિપુર ૨૭૮ 

“વીકા ખાચર્‌ ૧૪૦ 

વીજકસજ ૧૩૮ 

"વીરજી વેર] ૬૮, ૨૬૭, ૩૧૧, પનર 

"વીરપુર ૯૯, ૧૪૭ 

'વીરશદ્ર ૧૪૭ 

"વીર્મમામ ૧૪૯-૧૫૧, ૧૭૯), ૧૮૪-- 
૧૮૬, ૨૪૫, ૪૦૪, ૪૪૩ 

ન“વીરમદેવ ૧૩૪, ૧૪૦» ૧૪૧, ૧૫૫ 


"વીર્મપુર્‌ ૨૯૧ 

"વીરરસ ૧૪૮ 

'વીરસેન ૧૩૩ 

'વીરાબાઈ ૪૨૮ 

"વીરા બારિયા ૧૪૭ » 
“વીસતમર્‌ ૭૬, ૫૭, ૧૧૩, ૧૫૪, 

૧૫૬, ૧૮૮, ૪૦૪, ૪૬૪ 

“વીસલદેવ ચોહાણુ ૧૫૪ 
ન્વીસલતગર-જુઓ વોસતગર્‌. 
"વીસાજી ૧૬૩ 

'વી'ઝાણુ ૪૨૩, ૪૩૩ 
“વૃત્તરતતાકર' ર૯૨ 
'નૃ'દ્વાવત ૩૨૧ 

વેજલપુર ૩૧૧ 
| વૈણાશટ ૩$૭ 

ચેણીકવર ર૫૦ 

ચૈણીદાસ ૧૪૯, ૩૧૩. 
“ભવૂણીભાઈનતે રાસડે!'' ૧૯ 
વેદમતી ૧૩૮ 

'લૈતીસ ૫૦૧ 

શર્‌ાવળ ૫૦, ૨$$૬, ૪૪૩ 
“રાવળજ ૧૩૮ 


વેરીસાલ ૧૩૮ 
વેળાવદર ૧૩૫ 
વૈમશ્પુર ૩૧૩ 
વૈકુ'ઠ ૩૦૭ 
“વૈઘવહ્લભ' ર૯૯ 
'વૈરાગ્યશ્નતક' ૨૯૧ 
વ્યાધ્રસેનપુર ૪૮૫, ૪૯૧ 
વ્યારા ૩૮૯ 
વ્યાસ, કાંતિલાલ બ. ૪૮૯ 
વૃ્રજભૂષણુ ૩૯૨ 
ત્રજભૃષ્ણુલાલજ ૪૮૯ 
નજરાયજી ૩૬૭ 
વ્હાઇટહેડ, આર. બી, ૨૪૧ 
“શક્તિવિલાસ' ૩૧૫ 
શ્રત્રુશ્નલ્ય, જામ ૪૫, ૧૬૨, ૧૬૪ 
ગ્રનુજય ૧૩, ૧૮, ૨૦, રેર, 
૨૬, ૧૬૨, ૨૮૯, ૩૬૯ 
૩૭૨, ૩૭૪, ૪૨૩-૪૨૫ 
૪૨૭,૪૩૧, ૪૩૨ 
-અમીઝર! પાશ્ષ નાય ૪૭૦ 
-આદીશ્રરતું મદિર ૪૬૯ 
-ચૌમુખજનું મદિર ૪૬૯ 
“શગુ'જયમાહાત્મ્યોહ્લેખ' ૩૦૩ 
'શખ્દભૂષણુ' ૩૦૨ _ 
“ખ્દરત્તાકર' ર૬૭ 
'શખ્દાણુંવબ્યાકરણુ' ર૪ 
શ્રમ્સ શેખ ૪૫૩ 
વામ્સુદ્દીન ૫૦, પર્‌ 
શરતાતજી ૧૬૫ 
શાર્વાણુ ૧૪૨, ૧૪૩ 
“રહે રિસાલયે કોસજી' ૩૨૬૯ 
શલમઃ્રાહ ૧૬૨ 
“શૃલ્યપર્વ' ૩૦૭ 


નશવોજી ૧ લે! ૧૩૭ 
ર્‌ જો ૧૩૭ 
-શહામતખાન ર૪ 
રાડૂરે પત્તત રર૩ 
-શ'કરાચાય (આઘ) ૩૩૫, ૩૬૪ 
“શ્ર'કરાચાર્ય , અનિરુહ્ાશ્રમ ૪૩૭ 
-શ'ખલપુર ૪૩૮ ' 
-“-બહુચરાજી મ'દિર્‌ ૪૩૮ 
'રા'ખેશ્ષરર્‌ ૩૭૦, ૩૭૪, ૪૨૩, ૪૨૪ 
'સ'ખોદ્ધાર ખેટ ૨૧, ૧૬૬, ૪૨૪, 
૪૩૫૭ 


-ચ્રભુરામ ૧૧૪, ૧૧૫ 

શ્રાણ્સ્તખાન ૬૫-૬૭, ૭૨, ૪૪૨ 

"શાખી હાજી ૪૪૮ 

'શાદમાન ૫૦ 

શામળ ૧૪, ૨૮૩, ૩૧૩, ૩૬ર્‌ 

“શામળશાહનો વિવાહ (નાતે) ૩૧૦ 

"શામળાજી ૪૩૯ 

--ગદાધર મદિર ૪૩૯, ૪૬૫, 

૪૬૬ 

-શ્ાલિભ્રદ્્મરિ ૩૧૬ 

“શાલિવાહન ૪૮૬, ૪૮૭ 

શાલિસુરિ ૩૧૭ 

શાહે અલી ૪૫૩ 

શાહઆલમ ૧ લો બહાદુર ૬, ૮૯, 
૦, રેરે૧, 1૨, ૨૩૦- 
૨૩૩, ૨૪૧, ર૭૩ 

શાહઆલમ રળ્ે રરર, રર૯, 
૨૩૬, ૨૩૭, ૨૪૧ 

ન્યાહુઆલમ ઇે. ૬૪, ૩ર્‌દ 

ન્સાદે, 3માફાંત ૪૮૮, ૪૮૯ 


ક્ાખ્યર્સાશે | પશેર 


શાહજહાં ૧લે। ૩, ૫-૮, ૧૦, ૧૧, 
૧૬, ૨૧, ર૫, ૫૫-૬૧, ૬૩- 
૦, ૧રશે૦, ૧૨૩, ૧૪૯, 
૧૬૬, ૧૭૦, ૨૦૦, ર્‌૦*૪, 
૨૧૯-૨૨૧, ૨૨૩, રર, 
ર૨૯, ૨૩૦, ૨૩૨-૨૩૪, 
૨૩૯, ર૪૦, ૨૪$, ૨૫૧, 
રપટટ, ર૨૬૩, ર્‌દછ, ૨૭૦, 
ર૭ર્‌, રછ૪, ૨૭૫, ૨૮૦, 
૩૨૧, ૩૫૪, ૩૭૦, ૩ર, 
3૭૪-૩૭૬, ૩૮૨, ૪૦૪, 
૪૦૮, ૪૧૨, ૪૧૬, ૪૨૨, 
૪૪૨ 

શ્રાહ્જદાં ૨ જે(રફ્ી-ઉદ્-દોલા) ૯૭, 
ર૨૨, ૨૨૯, ૨૩૧, ૨૩૨ 

શાહજહાં ૩ જો ૨૨૨, ૨૨૯ 

શાહજહાંખાન, તવાખ ૪૫૪, ૪૫૫ 

“શાહજહાનામહ' ૩ 


યાહછ-ગૂહિલ (પાલીતાણા) ૧૩૭ 


શાહજી સૈયદ છહ, ૩૮૩ 


શાહનવાઝખ્ાણન સફવી ૬-૭૧ 

શાહપુર ૬૨ 

ર્ાહબાજ'ખાન મીરબક્ષી ૩૮ 

શાહબાઝખાન ૬૭; ૬૮ 

શાહખુદીન માલક ૧૫૪ 

યાહઉમતખાત €૦૦૪૯૧,૬૩, ૧છટ 

શ્રાહવદી ખાન ૮, “૯, ૩૫૬ 

શ્રાહ્ાછ ૧૩૬ 

શાહીબાગ ર૫ 

ગ્રાહી ૮૮, ૧૦૪, ૧૭૮? ૧૮૦-૧૮૨, 
૧૮૬ 


૯૨ 


શ્ાંતિચદ્ર ઉપાધ્યાય ૧૩, ૧૪, 
ર€ર, ૨૯૪? ૩3૭ર્‌, ૩૭૬ 

શ્રાંતિદાસ ઝવેરી ૧૬, ર૪, ૨૫, 
દર) 93, ૬૮, ૬૯, ૭૧, 
હર, ૧૦૨, -૨૪૬, ૨૪૭, 
ર૬5, ૩૦૨), ૩ર, ૩3૪૪, 
. 3૩૫, ૪૪૦-૪૪૨ /૪૯૨,૫૦૦ 

*્ાંતિદાસ શેઠને! રાસ' ૧૬ 

શાંતિસાગર ઉપાધ્યાય ર૯૯ 

શિકસ્તા શૈલી ૩૫૦: - 

ક્રિનોર ર૪૬, ૪૭૫ . 

શિષ્રાણી ૧૨૭, ૧૨૮, ૧૩૦ 

શિરોાહી ૧૭,૪૧, ૪૪, ૧%૬€, ૧૫૭ 

“સિલાઇ નામકોશ' ર૯૩ 

શિવ (સવજ)-૧૩૯૭ 

ગ્રિવદાસ ૩૦૬ . 

“શ્િવપુરાણુ' ૩૧૧, 2૧૪: 

“શિવ-શીલડી સવાદ' ૩૬૨ 

'શિવર્માહિમ્ત સ્તોત્ર' ૩૬૨ 

શિવલાલ ૩૨૨, ૩૨૩ 

“શિવવિવાઇં' ૩૦$, ૩૧૩, ૩૬૨ 

શિવસિ'$% ૧૪૪, ૧૪૫ 

શિવાન'દ ૩૧૫, ૩૬ર્‌ 


શિવાજી ૭ર, ૧૩૦, ૧૪૮, ૧૪૪, 
૧૭, ૨૮૧, ૨૮૨, ૪૧૨, 
૪૫૬, ૫૦૧, પજ્ર્‌ 


શિવા સાંગણુ ૪૩૮: 

“શ્િરાપાલવધ્‌“ ર ૮૭ 

શ્રિહ્ધાબખાન (શિહાખુદ્દીન અહમ#- 
ખાન) ૪૫ ક 


શિહાખુદ્દીન અહંમદખાન ૪૫, ર્ન દ્‌. 
શિહોર ૧૩૫-૧૩૭, ૩૬3, ૪૬૪ 


ઝુશકષ કાલ 


“શુકદેવાખ્યાન' ૩૦૪ 

શુન્નતખાન ૭૮-૮૧, ૯૬૮-૧૦૨ .,. 
૧૫૦, રે૪૬, ૩૨૦, ૩૮૩, 
જ૪ર૧, ૪૫૦-૪પ૫ર 

શુજ્તજ ગ ૧૧૧ 

શુભવિજય ર૯૩ 

શૂળ ૬૩, દછ, છન 


શેખ ૨૮૮ 

શેખ ઉલ્‌ હંસ્લામ્‌ ૩૨૦ 

શેખપાટ ૭૩, ૧૬૩ 

રેખપુર્‌ ૪૦૦ 

શૈખમિયાં ૧૫૪ 

શેખ સિકદર ૩૨૫ ; 

શેખુજી (સલીમ જહાંગીર) ૧૨ 

શેખુલૂ ઇસ્લામ સુહમ્મદ ઇક્ામુદ્દીન: 

, ડેર 

શેખાજી ૧૩૦, ૧૩૨ 

શૈધજી, કાશીસુત ૩૦૫ 

રેર્અધાનખાન ૮૦ 

શેરખાન તૂર ૬૦, ૬૧ 

શેરખાન ફેલાદી ૩૬, ૩૭, 3€,૪૦- 

શેરખાન (ખહાદુરખાન) ૧૫૧ 

સેરખાત બાખી ૧૦૬, ૧૦૯-૧૧૨. 
૧૨૪), ૧૫૦, ૧૫૧, ૧૬૦,. 
૧૮૩, ૧૮૬ 

શૈર્શાહ ૧૯૮, ૨૦૫, ૨૦૬ 


શેષમલજી ૧૩૧, ૧૬૫ 
રેહદેવ ૧૪૮ 
શૈ।ભારામ મહેતા ૩૨૨ . 
*શ્રાદ્ધ' ૩૧૦ 
મ્રૌદ્દયાસ ૩૨૦ 


ભ્રીધર ૩૧૬, ૪૮૯ 
“શ્રીધરીગીતા' ૩૬૩ 

શ્રીનગર ૩૯૯ 

શ્રીપતરાવ ૧૬૧ 

શ્રીપતિ ૨૯૬ 

“શ્રૌપાલચરિત' ૨૯૮ 
“શ્રોપાલરાસ' ૨૯૮, ૩૧૮, ૪૮૫ 
ભ્રીમાલ (શીનતમાસ) 3૯૦ 
“શ્રીમાલ પુરાણુ' 3૩૯૦ 
“શ્રીરણછેડજનું ચરિત' ૩૧૭ 
“શ્રીલડરી' ૩૬૪ 

શ્રીવલ્લભ પાઠક ૧૫, ૨૯૩ 
શ્રીવાસ્તવ, આશીર્વોદીલાલ ૨૫૪ 
શ્રૌવિડુલનાથજી ૩૦ ૮ 

શ્રતસાગર ૨૯૯ 

શ્રેણિક રાસ ૪૮૫ 

ધષૂડાવશ્યક' ૩૧૭ 

“ષષ્ટિશતક ગ્રકરણુ' ૩૧૭ 
સઆદતખાન નવાબ ૩૨૧ 
સક્સેના, ર!મખાખૂ ૩૩૧ 
સગરામસ ધજ ૧૬૫ 
“સગાળચરિત્ર' ૩૧૦ 

“સગાળશ્ના' ૩૧૦ 

સજ્જબાઈ ૪૧૧ 
સતરસાલજી-ગૂહિલ (રિહેર) ૧૩૬ 
સતલજ ૭૨ 

શતાજ છર, ૭૩, ૧૨૧ 

સતારા ૧૭૭, ૧૮૨, ૧૮૬ 


સતો, જમ (નવાનગર) ૧૨૨, 


૧૨૬ 
પ્ર-૬-૩૮ 


સખ્ડસૂચ | ૫૨૩ 


- સત્રસાલ, “નમ ૧૧૯, ૧૨૦ 


“સદ હિકાયતે શ્રાહી' ૩૨૬7 

સદારિવ દામોદર ૧૮૯ 

સદાશિવ રામચદ્ર ૧૧૪, ૧૮૯ 

સદાસુખ દણેલવી ૪ 

સદુલ્લાહખાન વઝીર ૨૦૮ 

“સપ્તશતાથી” ૨૯૬ 

સર્દ્રખાન બાખી ૮૨-૮૪, ૮૮, 
£«પ૫, ૯હ, ૧૫૦, ૧૫૩, ૧૫૪, 
૧૪૭, ૧૮૦ 


સફીખાન ૭ 

“સડીીનતુસૂસાં'દાત' પ 

સતલસિ જી ૧ લો--ઝાલા (વઢવાણ) 
૧૩૦ 
રજે-ઝાલા (વહવાણુ) ૧૩૧, ૧૬૫ 

સબલસિ હ-પરમાંર (સશ) ૧૩૫ 

“સભાપતવ્‌” ૩૦૫, ૩૦૬ 

સમયસુ'દરગણિ ૨૯૧, 2૧૮ 

સમર્સિ'હ ૩૧૬, ૩૭૫ 

'સમરારાસુ ૩૧૬ 

“સમસ્યાપૂ્તિકાવ્ય' ૩૦૦ 

સમી ૧૧૩# ૧૫૦, ૧૫૩, ૧૫૪, 
૧૮૮૦, ડપ્‌દ 

સમીપુર્‌ ૪૦૦ 

સરકાર, જદુનાય ૨૬૨, ૩૨૦ 

સરખેજ ૮, રપ, ૪૭, ૬૩, ૭૦, 
૧૭૩, ર૬૧, ૨૬૭, ૨૮૧,૪૦૭ 


'સરજતજી ૧૩૭ 


સરતાતજ ૧ લે।-ગૂહિલ (પાલીતાયુ) 
૧૩૭ 


ચહ૪ ] સુથઘ કાલ 


ર જે-ગ્‌હિલ ( પાલીતાણા ) 
૧૩૭ 

સરતાનજ યલો જેઠવા ૧૨૬ 

ર જો-જેઠવા ૧ર્‌છ 

સરતાનજ-ઝાલા (વાંકાનેર) ૧૨૯ 

સરદાર્ખાન ૭૧, ૭૩, ૭૪, ૪૪૯, 
૪૫૦% ૪૮૧ 

સરદારસિંહ ૧૪૩ 

સરધાર ૧૨૩, ૧૨૪ 

સરનાલ ૩૮ 

સરપદડ ૩1૧૫ 

સરબુલદખાત ૧૦૨-૧૦૫, 13૦૪, 
૧૧૯, ૧૨૧, 1૧૨૨, ૧૨૬, 
૧ર, ૧૩૦, ૧૪૯, ૧૫૦, 
૧૫૭, ૧૭૬-૧૮૨, ૨૪૮ 

સરવૈયા ૧૩૫ 

“સરસ્વતી પુરાશ્ુ' ૩૯૦ 

સરેત્રા ૪૧૦ 

સલાખત મુહેમ્મદખાન ૯૯, 1૧૨૧, 
૧૨૨, ૧૫૦ 


સલાહુદ્દોન ૩૨૮ 

સલીમશાહ (જહાંગીર) ર્‌છર 
સલેમખાન ૧૫૬ 

સવજ-જુએે। શ્વ. 
સહજકીતિમુનિ ૨૯૪ 
સહુસમટલ ર્દર 

સ ખલપુર ૩૬૮, ૩૬૯, ૪૨૪ 
સગ, રાણે! ૧૪૬ 

ક'ગનેરે ૪૧ 

"સ'મહૃણીયુત્ર' ૪૮૪, ૪૮૫, ૪૮૮ 
ક મામજ-'નડૅકન (ગાંડળ) ૧૨૫ 


સ મ્રામ્જ-ઝાલા (વદઢ્વાણુ) ૧૩૦ : 

સ ગ્રામજ-વાટેર ( એખા ) ૧૩૯, 
૧૬૬ 

સમ્ામણુર ૩૦૧ 

સધજ ૧૬૬ 

સધપુર્‌ ૨૯૫ 

સન્નણુ ૩૮૫. ૩૮૭, ૪૯૬ 

સત, કવિ ૩૦૫ 

સત-પરમાર (સુંય) ૧૩૪ 

'સ'તપ્રિયા' ૩૦૯ 

સદેસર ૩૧૪ 

“સ બોધસપ્તતિકા' રદ૧ 

સાગબારા ૧૭૮ 

સાચે।!ર ર૭૭ 

સાણુદ ૬૭ 

સાદડી ૨૯૧ 


સાદરા ૯૯ 


સાદાત બારહા ૩૨્‌ર્‌ 
સાધુસુ'દર્ગાણિ ર૯૭ 
સાફીખાન પ૮, ૫૯ 
સાબરમતી ૧૮, ૪૫, પછ, ૮૮» ૨૯૦ 
સાબલી--પ્રતાપગહ ૪૬૯ 
સાથમતી, જુએ। સાબરમતી 
સામલદેવ ચૌહાણુ ૧૫૪ 
સ!મળાજી, ભાયાત ૧૪૩ 
સામ તાસ'$ ૧૩૨ 

સાયલા ૧ર૭, ૧૩૦, ૧૩૨ 
“સારસ્વત મુત્રે!' ર્ટ૪ 
સાર ગજ ૧૩૬, ૧૩૭ 
સાર્‌ગદેવ વાઘેલા ૩૬૪ 
સારગપુર ૩૫ 


રાખ્દસાાંચ (૫૯૫ 


સારાભાઈ નાગર પ 

સાલસે૨ ૧૮૫ 

સાલ'ર્ખાન ૧૫૫ 

સાવલી ૧૮૩ 

સાણેબજ ૧૨૪ 

સાંગણજી ૧૩૮, ૧૩૯ 

સાંગેજ ૧૨૩ 

સાંડેસરા, ભોગીલાલ ર૭૭, ૪૮૯ 

સાંબલપુર્‌ ૧ ૫૨ 

સિકદરખાન ૧૫ષ 

સિક દર, સૈયદ ૧૫૪ 

ઉસિ'કદર, સોયદ (સિક'દર શેખ) ૩૨૫ 

સિહપુર છ-૯, ૧૭, ૪૧, ૬૨, ર૩૪ 
ર૩૮, ર૨૯૪, ર૯૮, ૩૧૨૧, 
૩૬૫, ૩૬૮, ૩૬૯, ૩૮૨, 
૩૯૦, ૪૨૧૪, ૪૪૩, ૪૪, 

સિદર.જ ૧૩૩, ર્‌૪૯, ૩૯૨ 

સિદ્દાચ્લ (શગુ જ્ય) 3૭૦ 

સિદ્ધિ ૧૪, ૧૫, ૨૬, ૨૮૫, 
ર૯૫, ૩છર 

સિતે।ર ૮૧ 

સિપહદાર્ખાત ૬૧ 

સિફિર -શુકે[હુ ૭૦ 

“સિયર--ઉલ-સુતખેરિત્‌' હર 

[સરિયા ૩૮ 

સિરોહી ૧૮, ૧૯૩ 

સિસોદિયા વ્વ ૧૩૫, ૧૪૮, ૧૪૯ 

સહાડ ૩$૬ 

સિહોર ૧૦૫ 


સિધલ, સી, આર. ૨૨૪, ૨૩૫, 
જ્‌ે૪૦, જ*૪૧ 
“સિ'દૂરપ્રકર' ૨૯૩ 


સિ'ધ ૧૪, ૧૧૪, ૧૧૯, ૧૨૦, 
૧૯૯, ૨૬૫ 

સિ'હુવ્યાસ ૪૮૮ 

“સિ ાસનબત્રીસી' ૩૧૪, ૩૧૫ 

સીઝર ફ્રેડરિક ૪૯૫ 

સૌોંતપુર ૨૩૭ 

'સીતાસ્વય વર્‌' ર૦૭ 

સી'હ્ૂજ ૩૧૪ 

સી'હે૭૪ ૪૨૪ 

સુખરામ મહેતા ૩૨૧ 

“સુખાવખેો।ધવૃત્તિ' ૨૯૦ 

સુજનસિ હ ૧૩૮ 

“'સુજશવેલી ભાસ' ૧૬ 

સુન્‍્નતખાન ૧૭૯, ૪૮૧ 

સુજાનરાય ખટાલૂતી ૪ 

'સુદામાર્ચારેત' (કૃષ્ણકૃત) ૩૦૬ 

“સુદ માર્ચારિત્ર' (જગન્નાથકૃત) ૩૧૨ 

“સુદામાચારત્ર' (પ્રેમાન'દફત) ૩૧૦ 

“સુદામાર્ચારત્ર' (ભગવાનદાસ 
કાયસ્થકૃત) ૩૦૭ 

“સુધન્વાખ્યાન' (પોઠાકૂત) ૩૦૮ 

'સુધન્વા ખ્યાન' (પ્રેમાન'દકૃત) ૩૧૦ 

“સુધન્વા-આખ્યાન? (મે!રા-સુત 
ગોવિ'દકૃત) ૩૦૭ 

સુધારીલાલ ૩ 

સુપેડી ૧૫ર૨્‌ 

સુમધુ ર૯૫ 

“સુખોધિકાશત્તિ' રહ૭ 

“સુભદ્રાકરણુ' (ગૉંવિ'દરામફત) સ ૦૭ 

“સુભદ્રાહરયુ' (વલ્લભ ભટ્ટકૂત) ૩૧૨ 

સુશેરાજ ૧૩૮ 


પ૬ ] અકુપશષ કાલ 


સુમતિવિજય ૩૦૩ --મુધલસરાઈ ૮ 
સુમતિહર્ષ ર૯૬ --લાલા ઠાકોરની પોળનું જેત 
સુમરી ૧૧૮ મદિર ૪૭૯ 


સુલતાનપુર ૬૧, ૧૩૬ 

સુલેમાન, શૈખ ૩૮૨ 

સુલેચનાશ્રી ૨૮ 

“સુદર કામદારની વાર્તા ૩૧૪ 

સુદર્‌જી દીક્ષિત ૩૧૫ 

સુ'દર મેવાડેો ૩૧૫ 

સુ'દર્લાલ મહેતા ૩૨૧ 

“સુ'દર શૈઠતી કથ!' ૩૦૪ 

સુ'દરસૂરિ ૧૭ 

સુવાળી ૧૪૧, ૧૭૩, ૧૭૪, ૨૬૫, 
ર૭૯, ૪૯૮, ૪૯૯ 

'સૂક્તાવલી' ૨૯૬ 

“સૂક્તિરત્તાકર' ૨૯૫ 

“સૂંડાખહોતરી' ૩૧૪ 


સુરત ૪, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૪, 
૧૮, ર૫, ૩૬, ૩૮-૪૦, 
૫૦, પડ, ૫૪, પ૬, પ૮- 
૬૦, ૬૫, દ૬છ, ૬૮, ૪૦, 
૭૪, ૭૮, ૮૦, ૮૩-૮૫, 
૯૦-૯૨, ૯૪-૯૬, ૧૦૧, 
૧૦છ, ૧૧૨, ૧૩૦, ૧૩૩, 
૧૪૮, ૧૫૭-૧૫૯, ૧૬૮- 
૧૭૯, ૧:૧. ૧૮૪), ૧૮૬, 
૧૮૪, ૧૯૮, ૧૯૯, ૨ર૨ર૪- 
જેરેછ, રેર£-ર૩3૧, ર૨૩૩, 
૨૩૬૦, ૨૪૦, ૨૫૧, રદ, 
૨૬પ૫-ર૬છ, ૨૭૧, ૨ર, 
રછ9-૨૮૩, ૨૬૯૫-ર૯છ, 


સુપષા ૩૦૫ 
૨૯૮, ૩૦૪, ૩ન્‍૦્હ, ૩૧૧, સરજાસ'6 ૫૦, ૧૩૫ 
ક ક 
# 6 સરસિ'હે પ૩ 
૩૫૬, ૩૫૯, ૩૬૫, ૩૭૫, “સરીશ્વર અને સમ્રાટ' ૧૧ 
3૩૮૦, 3૮૬-૩૮૯, ૩૯૫, સરો ૧૩૪ 


૪૦૩, ૪૦૪, ૪૧૨-૪૧૪, 
૪૧૮-૪૨૧, ૪૪૩, ૪૪૭, 
૪૫૮, ૪૭૯, ૪૮૫, ૪૯૧, 


સૂર્યપુર-જુએ। સુરત. 
“'સ્યસહસ્તામ' ૧૪ 


સૂંથ ૧૩૪, ૧૯૩ 
 જ*દપ-પન્જ સેજકજી ૧૩૬, ૧૩૦ 
--ઉત્તમર્‌ામતી શેરીનું જૈન મ દિર સેત, સુરેન્દ્રનાથ ૫૦૬ 
ષટ સેમર્રાસ'ગજ ૧૩૧૫૭ 


--ચિ'તામણિ દેરાસર ૪૭૭ સેલિમશાહ ૧૬૩ 


ટાખ્ક્સુચિ 


સેવકરામ ૧૮૯ 
સૈપ્ખાન ૫૯-૬૧ 
'સોકેટ્રા ૨૬૪ 


સે!જિત્રા ૧૦૩, ૧૮૦, ૩૦૬, ૩૭૫, 


૪૦૪૭, ૪૨૩, ૪૭૯, ૪૯૮, 
પ૦૩ 
'સે1ડદેવ ૧૩૬ 
સોનગઢ ૯૮, ૧૭૮, ૧૭૯, ૩૮૯ 
સોમ ૧૪૮ 
સોમદેવ ૧૪૮ 
'સોમતાથ ૪૯, ૩૫૬, ૩૬૮ 
સેોઉમપાલ શાહુ ૫૪ 
*સોમભાવના' ર્‌હ૮ 
સેોઉમવિમલસૂરિ ૩૯૩ 
સોમસાગર્સૂરિ ૩૧૭ 
સેોમસું દરસૂરિ ૧૨, ૩૧૪ 
“સોમસૌભાગ્ય કાબ્ય' ૧૨ 
સોમાજી ૧૪૯ 


સોરઠ પ, ૮, ૩૭, ૪૬, પર્‌, ૬૪, 
૭૧, છર, ૮૫, ૯૭, ૧૦૫, 
૧૧૦, ૧૫૧, ૧૫૩, ૧૮૪, 
૧૯૨ 

સોલકી વ'શ ૧૪૭ 

સે!ઉરાબખાન ૧૦૭, ૧૫૦, ૧૫૧, 
૨૮૩, ૪૧૪ 

“'સો'દર્ય્લહુરી' ૩૧૫, ૩૬૪ 

સોરાષ્ટ્ર ૨૦, ૩૫, ૪૦, ૪૫, ૪૭- 
૪૯, ૬૧-૬૩, ૭૦, ૭૧, ૭૩, 
૭૫, ૮૦, ૮૫, ૯૪, હહ, 
૧૦૦, ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૨૦, 


૧૯૬૭] 


૧૨૩, ૧૨૪, ૧૩૨, ૧૩૬, 
૧૩૯, ૧૫૦, ૧૫૨, ૧૮૧, 
૧૮૪, ૧૯૯, ૨૪૧, ૨૭૭, 
૪૭૪, ૪૮૩ 

“સ્કંદપુરાણુ ૩૧૧ 

રત'ભતીય--જુઓ ખ'ભાત. 

સ્ધૂલિભદ્ર ૩૧૬, ૩૧૭ 

'સ્યાદ્દાદમુક્તાવલી' ૩૦૧ 

“સ્વર્મારાહણુ પવ? ૩૧૨ 

“સ્વર્ગારાહણી' ૩૦૯ 

હકીકતખાન ૪૧૮ 

“હુકીકતુલ હિ'દ' ૩૨૧ 

હડાદ ૪૬૮ 

'હદીસ' રબ્ટ 

હનુમાન ર૯૧ 

છુમઝાલા ૩૮ 

હમીદ બુખારી સૈયદ ૩૭, ૪૦ 

હુમીદખાન ૧૦૧, ૧૦૨, ૧૦૭, 
૧૪૯, ૧૮૦, 9૮૨ 

હુમીદાબાનુ ૩૯, ૪૪, ૨૩૮ 

હમીરજી ૧૧૮ 

હમીરસિ'$ ૪૨૯ 

હરદેંવ સ્વામી ૩૧૧ 


હરધોળજ ૧ લે! ૧૨૧, ૧૨૨ 
ર જે ૧૨૩ 


“હરબલચે।!પાઈ' ૪૮૬, ૪૮૮ 
હરભમજ-ગૂહિલ (શિહોર) ૧૩૫ 
હરભમજી-ઝાલા (શિયાણી) ૧૨૯ 
હરભ્નાનુ શુકલ ૨૯૬ 

હરસુખરાય ૮૪ 

દર્સોલ ૧૪૪ 


૧૫૬૯૮] 


છેરિગૃહપુર્‌ ૧૮ 

હરિદાસ રૈફ્વ ૩૦૫ 

હરિદાસ વણિક ૩૧1 

હરિદાસ વાળ ૬ 

છેરિદાસ વૈષ્ણુવ ૩૦7 

હરિભદ ૨૯૬ 

હરિભદ્રસૂરિ ૩૦૭ 

'હરિર્સ' ૩૦૭ 

ઉરિયાદ ૩૧૦ ' 

હરિરામ, કવિ ૩૦૪ 

હરિરામ ગુમાસ્તે હર, ૨૪૬, ર૭૪ 
હેર્‌શાય, ગોસ્વામી ૩૧૧ 
“હર્લીલામૃત' ૩૦૯ 
“હરિશ્રદ્રાખ્યાત' ૩૦૬, ૩૬૨, ૩૯૧ 
હરેસિ'હ ૧૩૭ 


હટ, ટો1મસ ૧૭૦, ર૭૬, ૪૯૮. 


૪૯૯, ૫૦૫ 
હેષકીિસૂરિ ૨૯૩ 
હુષ'સોમ ૪૮૭ 
હુર્ષાયુ દ ૩૭૪ 


હસન અમીર ૩૩૧ 

હસત અલીખાં ૨૫૧ 

$સત ઉછલ્લાખાન ૪૧૯ 

હસત ડુલીખાત (નૂરશ1હ) ૧૧૫ 


હસતખાત-હેતાણી (પાલતપુર) ૧૫૫ 


હસતખાન ૪૧૫ 

હસન મુહમ્મદ ગુજરાતી ૭૭ 

હસન રોયદ (શૅખ હસતજી સુરતી ) 
૩ર૯ 

હસસુખર્‌ાય ૪ 

“હસ્તામલક? ૩૦૯ 


સુધલ કાલ 


હાસ્તિરૃયિ મુનિ ર૯૯ 
હળવદ ર૬, ૭1, છપ્‌, ૭૬, ૧૦૫, 
૧૧૭૩૭, વ૧ર્‌ર્‌, ૧૨છ-જ૧ડ૩ર, 


૧૫૦, ૧૬૪, ૨૭૭, ૩૬૩, 
૪૦૭ 


--જૂતા રાજમરદેલ ૪૭૮, ૪૮૦ 
હસમાંડું (મીંડું મહારાજ) ૩૦૩, ૩૬ ૩- 
ઉસરત્ત ૩૦૩ 
હુ સર!જ ૧૩૩ 
'હ'સરાજ વચ્છરાજ ચ3ેપઈ' ૩૧૭ 
“હુ'સવિલ[સ' 2૬૩, ૩૬૪ 
'હસેદ્દરણુ' ૩૦૮ * 
હ।%પુર્‌ ડછ 
હાજી સાહેબ ૪૪૮ 
હાડેજી ૧૩૭ 
હાથમંતી ૧૪૦ 
હાથા સૈમદ ૧૪૨ 
હાદી હ 
ક્ામેપર્‌ ૧૬૩, ૪૨૩ 
હામિદ શૈખ ૩૩૦ 
હમીદ સૈયદ ૩૮૦ 
હાર્ટ, વિશ્ષિયમ ૩૩૧ 


હાલાજી-પડધરી (ગર્સાસિયા) ૧૨૨, 
૧૨૫ 


હાલે।ર ૫, ૭૩, ૧૧૪, ૧૬૨, ૧૮૭ 

હાલોજી-જડે” (કચ્છ) ૧૧૮ 

હાલે।જ-જનડેન્ન (ગે!ડેળ) ૧૨૫, ૧૫૨. 
૧૫૩ ી 

હાલે।!જ-પરમાર (મૂળી) ૧૩૨ 

હાલોલ ૪૦૬ 

હિ'દુ ખેગ મીર ૩૫ 

હિ'મતઅલી ૧૫૧ 


કખ્દસૂચિ 


હિમતનગર ૪૦૦ 

“હીરવિજયપુણ્યખાણુ' ૧૪ 

હીર્વિજયંસૂરિ ૧૧-૧૫, ર૪, ૨૮, 
૨૮૯, ૨૯૪, 3૩૭૦, 3૭૨- 
૩૭૪, ૩૭૭, ૪૨૬, ૪રછ૭ 
૪ર૯, ૪૮૮ 

“હીરવિજયસુરિના બારખોલને રાસ' 
૧૪ 

“હીર્વિજયમરિ નિર્વાણુ સ્વાધ્યાય' ૧૪ 

“હીરવિજયસુરિતે1 રાસ' ૧૪ 

'હીરવિજયસૂરિ બારમાસ' ૧૪ 

“હીર્વિજયમુરિ શલેોકે' ૧૪ 

“હીર્સૂરિરાસ' ૧૪ 

“હીરસૌભાગ્ય કાવ્ય' ૧૨-૧૪, ર૮ 
૨૬૪ 

“હીર્સોભાગ્ય મહાકાવ્ય' ર૮૬, ર૬૦ 
૩૭ર, ૩૯૪ 

*ીરાણુ'દ ૩૧૪ 

હીરાન'દ શાર્રી ૪૮૫ 

હીરાબાઈ ૪૨૮ 

હુમાયૂ ૧, ૩૪-3૬, ૧૪૯, ૧૬૮, 
૨૩૮, ૩૨૫ 

હુસેન અલીખાં ૨૫૧ 

હુસેન રાડ ૧૧૭ 


ત્ર 


પહ] 


'ટૂડી' (કૃષ્ણદાસકૃત) ૩૦૬ 

“હડી' (પ્ેમાન'દફૃત) ૩૧૦ 
હેતમખાન ૧૫૪ 

હેતાણી વશ ૧૫૪ 

હેમચદ્ર ર૯૨, ૨૯૩, ૩૬૪, 
દેમદખાનજી ર૪૭ 

“હેમપ્રકાશ' રદૃછ 

“હેમલલુપ્રક્રિયા? ર૯૭ 
હેમવિજયમણિ ૧૫, ૨૮૯ 

દ્ેદર ઝુલીખાન ૯૩-૯૫, ૯૮૮-૧૦૦, 


૧૦૧, ૧૩૪, ૧૪૭, ૨૫૦, 
રપર, ઢર૨૧, ૪૧૩, ૪૫૬ 
હેદર, શેખ ૪૪૬ 


દેદરાબાદ, નિઝામ ૨૩૫, ૨૪૨ 
હાકેન્સ, વિલિયમ ૧૭૧ 


હોડીવાળા, શાપુર્શા ૨૪૧, 2૨૪૨, 
૩ર૩ 


હોરમઝ ૨૮૦,૩૨૩ 

“હોલા-હોલીતુ આખ્યાન્‌' ૩૦૫ 

હોલેન્ડ ૧૭૩, ૨૭૦; ૨૮૧ 

310૫, ૬. 4. ૨૩૯ 

૬11$101' 01 0૫] ૩૨૦ 

“પતાંલડ 11 »તા ડાં તીડા૦1)” 
૩૨૩ 


નિત્]૦૭[11ત॥1161' ઉઠા110116૫/ 


